ભાગ ૧ 


સૂરઃ ફાતિહા - સૂરઃ અનુઆમ 


એચયદ અબુલઆ'લા મોદૂદી 


અનવાદ 
૧૭ 


ઝઢીર્ઘીન શેખ 


તકટોમ પકાશન 
અહમદઆ0બાદ 


અનુક્રમણિકા 


ક્રમાંક 


નકશાસૂચિ 


ક્રમાંક 


* ઉઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો હિજરત માર્ગ 
અને પયગમ્બરી મિશનના કેન્દ્રો 
ર. હજ્જના સ્થળો 


પ્રકાશકીય... . 


કુરઆનની તાલીમ વ્યક્તિ અને સમાજ, બંનેના જીવન માટે ખૂબ જ આવશ્યક સુધારક 
પરીબળ છે, જેના દ્વારા કોઈ પણ માણસ તેના જીવન અને આખિરતના શાશ્ચત અને સદાકાળ 
જીવનને સમૃદ્ધ અને સફળ તથા કલ્યાણકારી બનાવી શકે છે. અલ્લાહતઆલાએ માનવસમાજ 
ઉપર જે બેહિસાબ એહસાન કર્યા છે તેમાં સૌથી મોટું એહસાન કુર્ઓ7ાનમજીદ જેવા અતિભવ્ય 
ગ્રૅથનું ઉતરાણ છે. તેની વિશેષતા આ છે કે તે અલ્લાહની ઓળખ તો કરાવે જ છે પરંતુ સાથે જ 
માનવીના વૈયક્તિક જીવનને સ્પર્શતા સર્વ વિષયો અંગે રજેરજ-નું માર્ગદર્શન આપે છે. 

અલ્લાહતઆલાએ કુર્બાનમજીદ અરબી ભાષામાં ઉતારીને અનેક રહસ્યોને ખોલી જ્ઞાન 
પ્રાપ્તિના વિવિધ માર્ગોનો નિદેશ કર્યો છે. સદાકાળથી થતું આવ્યું છે કે માનવી પોતાના ભૌતિક 
અને આધ્યાત્મિક જીવનની ગહનતા તથા તેના ગૂઢ રહસ્યોને જાણવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યો 
છે, પરંતુ બુદ્ધિશક્તિની મર્યાદા અને અખિલબ્રહ્માંડની વિશાળતા વચ્ચે પ્રવર્તતી વિસંવાદિતાએ 
તેના પ્રયત્નોને અસફળ બનાવ્યાં છે. પરંતુ માનવીને આ મનોદશામાંથી બહાર કાઢવા માટે 
અલ્લાહતઆલાએ યુગે યુગે તેના પયગમ્બરો મોકલ્યાં જેમણે ખુદાઈ માર્ગદર્શન દ્વારા માનવીને 
સતત જીવનનો માર્ગ દેખાડયો છે . 

હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ. નબીઓની શ્રુંખલામાં અંતિમ કડી છે. આપની ઉપર 
અલ્લાહતઆલાએ કુર્ખાનમજીદ ઉતારીને માનવજાતિને સદાના માટે તાગૂતની ગુલામી , વહેમો અને 
અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી મુક્તિ અપાવી દીધી અને હકીકી સફળતાઓની ચરમસીમાઓના દર્શન કરાવ્યાં. 

કુર્ઓાનમજીદને સમજવા માટે અરબી ભાષાની સમજ અને તેનું ઊડું જ્ઞાન આવશ્યક છે. 


સાથે જ ઇલ્મેતફસીર મહત્ત્વનું સહાયક માધ્યમ છે. અલ્લાહતઆલાએ માનવસમાજને આ 


દુનિયામાં આદર્શ જીવન જીવવાના જે માપદંડ કુનિમજીદમાં પ્રસ્‍તુત કર્યા છે તેમની વિસ્તૃત 


સમજૂતી આપવા માટે તફસીરકર્તા સૈયદ અબૂલઆ'લા મૌદૂદીએ “તફહીમુલકુર્અાન” દ્વારા 
કરેલો નવીન અને અનોખો પ્રયાસ અરબી ભાષાથી અજાણ એવાં કરોડો લોકોના સમૂદાય માટે 
આશીર્વાદરૂપ બન્યો છે. ભારત-પાક ઉપખંડના ઉદૂભાષી લોકો માટે તફહીમુલકુર્બાનિ છેલ્લા 
આઠ દાયકાથી પણ વધારે સમયથી કુર્બ7ાનમજીદને સમજવામાં તેમજ તેના સંદેશને ગ્રહણ 


કરવામાં અતિ મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે અને પરિણામે કરોડો ઉદૂભાષી લોકો કુઅનિમજીદના 
હાદને પામવામાં સફળ થયા છે. એટલૂં જ નહીં પરંતુ આ તફસીરે મુસ્લિમોની વિચારસરણીમાં 
ક્રાંતિ લાવી દીધી છે . મૌલાના મૌદૂદીની આ તફસીર “તફહીમુલકુર્અાન”ને ગુજરાતીભાષી લોકો 


માટે તૈયાર કરવાની અમારી યોજનાના ભાગરૂપે અમે તફહીમુલકુર્બાન ભાગ-૧ નો ગુજરાતી 


અનુવાદ ખૂબ જ નમ્ર ભાવે પ્રસ્‍તુત કરતાં અલ્લાહ સમક્ષ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. 
અમને વિશ્વાસ છે કે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ સમસ્ત ગુજરાતીભાષી મુસલમાનો તેમજ 
બિનમુસ્લિમ સમુદાય, સૌને ઉપયોગી નિવડશે. 
અમે આ પ્રકાશન તેયાર કરવામાં ખૂબ જ કાળજી રાખી છે તેમ છતાં છાપકામની કે અન્ય કોઈ 
ખામી જો વાચકોના ધ્યાનમાં આવે તો તેઓ અવશ્ય અમને જણાવે, અમે તેમના આભારી થઈશું. 
ઉલ્લેખનીય છે કે તફહીમુલકુરઓાન ભાગ-૧ નો આ ગુજરાતી અનુવાદ ઝહીરૂદીન શેખ 
દ્વારા સંપન્ન કરવામાં આવ્યું છે. કુઓનિના વિષયોના હાદને ગુજરાતી ભાષામાં જાળવી રાખવાની 
તેમની ચિંતાએ આ અનુવાદને મૂલ્યવાન બનાવી દીધો છે. આમ, ગુજરાતી સાહિત્યમાં 
તફહીમુલકુર્ઓ7ન ભાગ-૧ નો આ ઉમેરો એક વિશિષ્ઠ સ્થાન પામશે અને સુજ્ઞ વાચકો સુધી 
કુર્અાનનો દિવ્યસંદેશ સુંદર અને સરળ ભાષામાં હૃદય-અંકિત કરાવશે એવી અપેક્ષા અસ્થાને નથી. 
આ તબક્કે મુહમ્મદ સાકિબ ફારૂકીનો ઉલ્લેખ ન કરીએ તો અન્યાય થશે કેમકે તેમણે 
તફહીમુલકુઅનિના ટાઈપસેટીંગથી માંડીને આખરી પુસ્તકનું રૂપ આપવામાં ખૂબ જ ધૈર્ય અને સંયમ 
રાખી ભારે જહેમત ઉઠાવી છે . અલ્લાહતઆલા તેમના આ પરિશ્રમનો તેના દરબારમાં સ્વીકાર કરે. 
અંતમાં, અમે અલ્લાહતઆલા સમક્ષ વિનમ્ર ભાવે દુઆ ગુજારીએ છીએ કે અમારા આ પ્રયત્નને 
કબૂલ ફરમાવે અને તફહીમુલકુરઓન ભાગ-૧ નો આ ગુજરાતી અનુવાદ જગતના સમસ્ત ગુજરાતીભાષી 
લોકો વચ્ચે દિવ્યસંદેશ ફેલાય અને અમારા માટે આખિરતમાં મગફિરત લખી દે, આમીન ! 


મે, ૨૦૧૪ તફહીમ પ્રકાશન 


અહમદાબાદ 


કક ઠ્કાઠાડ-5 


આમુખ 


કુઅનિમજીદના ભાષાંતર અને વિવરણ ઉપર આપણી ભાષામાં અત્યાર સુધી એટલું કામ થયેલું છે કે 
હવે કોઈ માણસ દ્વારા ફકત બરકત અને સદ્ભાગ્ય માટે એક નવું ભાષાંતર અથવા એક નવી તફસીર પ્રસિદ્ધ કરી 
દેવી સમય અને શ્રમનો કોઈ યોગ્ય ઉપયોગ નથી. આ દિશામાં વધારાના પ્રયાસો જો યોગ્ય હોઈ શકે તો માત્ર એ 
રીતે કેજ્યારે માણસ કોઈ એવી ઉણપને પૂરી કરી રહ્યો હોય જે અગાઉના ભાષાંતરકારો તથા તફસીરકર્તાઓમાં 
રહી ગઈ હોય અથવા કુર્અાનના ચાહકોની કોઈ એવી જરૂરિયાતને પૂરી કરે જે અગાઉના ભાષાંતરો અને 


તફસીરો દ્વારા પૂરી થતી ન હોય. 


આ પુસ્તકમાં કુર્અાનના અર્થઘટન અને સમજૂતી આપવાનો જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તે વાસ્તવમાં 
આ જ આધારે છે. હું ઘણાં સમયથી એવું અનુભવી રહ્યો હતો કે આપણા શિક્ષિત વર્ગમાં કુઅનિના હાદ સુધી 
પહોંચવાની તથા આ પવિત્ર ગ્રંથના સાચા વિષયથી પરિચિત થવાની જે તલપ જાગી છે, અને રોજેરોજ વૃદ્ધિ 
પામી રહી છે તે ભાષાંતરકારો તથા તફસીરકર્તાઓના કદર કરવા લાયક પ્રયાસો છતાં હજુ વણસંતોષી છે. 
આની સાથે મને એમ પણ લાગી રહ્યું હતું કે આ વણસંતોષી તલપને છિપાવવા માટે થોડી ઘણી સેવા હું પણ કરી 
શકું તેમ છું. આ જ બે ભાવનાઓએ મને આ પ્રયાસ હાથ ધરવા માટે પ્રેર્યો જેનાં ફળ વાચકોની સમક્ષ ભેટ 
ધરવામાં આવી રહ્યાં છે. જો વાસ્તવમાં મારો આ તુચ્છ પ્રયાસ લોકો માટે કુઅનિનું અર્થઘટન કરવામાં થોડો પણ 


મદદગારપૂરવાર થયો તો આ મારૂં મોટુંસદ્ભાગ્ય બનશે. 


આ કામમાં મારી સમક્ષ આલિમો તથા સંશોધનકરતાં લોકોની જરૂરિયાતો નથી, તેવી જ રીતે એ 
લોકોની જરૂરિયાતો પણ નથી જે અરબી ભાષા અને દીની તાલીમ પ્રાપ્ત કરીને પછી કુર્બાનનો ઊંડો 
સંશોધનાત્મક અભ્યાસ કરવા માગે છે. આવા લોકોની તરસ છિપાવવા માટે ધણી બધી સામગ્રી પહેલાંથી જ 
ઉપલબ્ધ છે. હું જે લોકોની સેવા કરવા માગુ છું તે મધ્યમ દરજ્જાના શિક્ષિત લોકો છે જે અરબી ભાષાથી સારી 
રીતે પરિચિત નથી અને કુર્ઓાનની વિધાઓના બહોળા ખજાનાનો લાભ ઉઠાવવાનું જેમના માટે શક્ય નથી. 
એમની જ જરૂરિયાતને મે નજર સમક્ષ રાખી છે. આ કારણસર એવા ઘણાં તફસીરી વિષયોની ચચ નિ મેં સહેજ 
પણ સ્પર્શ કર્યો નથી જે ઇલ્મેતફસીરમાં મોટું મહત્ત્વ ધરાવે છે પરંતુ આ દરજ્જાના લોકો માટે બીનજરૂરી છે. 
બીજું, જે હેતુ મેં આ કામમાં મારી સામે રાખ્યો છે તે આ છે કે એક સામાન્ય વાચક આ પુસ્તકને વાંચતી વખતે 
કુર્અાનનો અર્થ અને વિષય તદન સ્પષ્ટપણે સમજીને આગળ વધે અને આમાંથી એ જ અસર કબૂલ કરે જે કુઅનિ 
તેની ઉપર કરવા માગે છે. બીજું વાંચન દરમ્યાન જ્યાં પણ તેને મૂંઝવણ અનુભવાતી હોય તે દૂર કરી દેવામાં 
આવે તથા જ્યાં કેટલાંક સવાલો તેના મગજમાં ઉભાં થાય તેમનો જવાબ તેને તરત જ મળી જાય. આ મારો 
પ્રયાસ છે. હવે આ વાતનો ફેસલો સામાન્ય વાંચકો જ કરી શકે કે હું આમાં કયાં સુધી સફળ થયો છું. આમ છતાં 
આ છેલ્લો શબ્દ નથી. દરેક વાચકને મારી વિનંતી છે કે જ્યાં જરા પણ ઉણપ લાગે અથવા કોઈ સવાલનો જવાબ 
ન મળે, અથવા વિષય સારી રીતે સ્પષ્ટ થઈ ન રહ્યો હોય, ત્યારે મને જણાવવામાં આવે કે જેથી હું આ સેવાને 


વધારેને વધારે ફાયદા જનક બનાવી શકું. આલિમોને પણ વિનંતી કરૂં છુ કે મને મારી ભૂલો જણાવે . 


કેટલીક વાતો અર્થઘટન (તરજૂમાની) અને સમજૂતી વિષે પણ : 


મેં આ ગ્રંથમાં ભાષાંતરની રીતને છોડીને સ્વતંત્ર અર્થઘટનની રીત અપનાવી છે. આનું કારણ આ નથી 
કે હું શબ્દના બંધનની સાથે કુરઓાનમજીદનો અનુવાદ કરવાને ખોટો માનું છું બલ્કે આનું મૂળ કારણ આ છે કે જ્યાં 
સુધી કુરઆનના ભાષાંતરનો સંબંધ છે , આ સેવા આ અગાઉ અનેક બુરુર્ગો આપી ચુક્યાં છે અને આ દિશામાં હવે 
કોઈ વધારાના પ્રયાસની જરૂરિયાત બાકી રહી નથી. ફારસી ભાષામાં હઝરત શાહ વલીઉલ્લાહનો અનુવાદ 
તથા ઉરદુમાં શાહ અબ્દુલકાદિર, શાહ રફીઉદીન, મૌલાના મહમૂદુલહસન, મૌલાના અશરફઅલી થાનવી તથા 
હાફિઝ ફતેહમુહમ્મદ જાલંધરીના ભાષાંતરો એ હેતુઓને સારી રીતે પૂરાં કરી દે છે જેમના માટે એક શાબ્દિક 
ભાષાંતર જોઈતું હોય છે. પરંતુ કેટલીક જરૂરિયાતો એવી છે જે શાબ્દિક ભાષાંતર વડે પૂરી થતી નથી તેમજ થઈ 


શકતી નથી. એમને જ મેં અર્થઘટન વડે પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 


શાબ્દિક અનુવાદનો મૂળ ફાયદો આ છે કે માણસને કુર્બાનના દરેકે દરેક શબ્દનો અર્થ ખબર પડી જાય 
છે અને તે દરેક આયતની નીચે તેનો અનુવાદ વાંચીને જાણી લે છે કે આ આયતમાં આવું કહેવામાં આવ્યું છે. 
પરંતુ આ ફાયદાની સાથે આ રીતમાં ઘણાં ખામીના પાસાં પણ છે જેના કારણે એક અરબી નહીં જાણનાર વાચક 


કુર્ઓાનમજીદમાંથી સારી રીતે ફાયદો ઉઠાવી શકતો નથી. 


પહેલી વસ્તુ કે જે એક શાબ્દિક અનુવાદને વાંચતી વખતે અનુભવાય છે તે છે લખાણનો પ્રવાહ, 
સંબોધનનો જુસ્સો , ભાષાનો વ્યાપ અને કલામની અસરકારકતાનો અભાવ. કુર્અાનની પંક્તિઓની નીચે એક 
એવું નિર્જીવ લખાણ મળે છે જેને વાંચીને ન તો તેનો આત્મા ભાવવિભોર બને છે, ન તો તેના રૂંવાડા ઊભાં થાય 
છે, ન તો તેની આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવા માંડે છે, ન તો તેની લાગણીઓમાં કોઈ વમળ પેદા થાય છે, ન તો તેને 


એવું લાગે છે કે કોઈ વસ્તુ બુદ્ધિ અને ચિંતનને આધીન કરીને હૃદય સોંસરી ઉતરતી જઈ રહી છે. આ પ્રકારની 


કોઈ અસર ઉદ્ભવવાની વાત તો દૂર રહી, અનુવાદને વાંચતી વખતે તો ધણી વખત માણસ એમ વિચારતો રહી 


જાય છે કે શું ખરેખર આ જ એ પુસ્તક છે જેની જોડ લાવવા માટે સમસ્ત જગતને પડકાર આપવામાં આવ્યો હતો? 
આનું કારણ આ છે કે શાબ્દિક અનુવાદની ચારણી માત્ર દવાના શુષ્ક ભાગોને જ પોતાના અંદરથી પસાર થવા દે 
છે. જ્યારે સાહિત્યને એ તેજીલો અને ગતિશીલ આત્મા કે જે કુઅનિના મૂળ લખાણમાં ભરેલાં છે, તેનો કોઈ 
ભાગ અનુવાદમાં સામેલ થવા પામતો નથી. તે આ ચારણીનાં ઉપરથી જ ઊડી જાય છે. જો કે કુરઆનની 
અસરકારકતામાં તેના પવિત્ર શિક્ષણ અને તેના ઉચ્ચકક્ષાના વિષયોનો જેટલો ફાળો છે, તેના સાહિત્યનો ફાળો 
પણ તેનાથી જરાય ઓછો નથી. આ જ તો એ વસ્તુ છે જે કઠણમાં કઠણ હૃદય ધરાવતા માણસના હૃદયને પણ 
ઓગાળી દેતી હતી. જેણે વીજળીના કડાકાની જેમ અરબજગતની સમગ્ર ભૂમિને હચમચાવી દીધી હતી. જેની 
અસરકારક શક્તિનો સ્વીકાર તેના કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધીઓ સુદ્ધાં કરતા હતાં અને ડરતા હતાં કે આ જાદુઈ 
અસરવાળી વાણીને જે સાંભળશે તે છેવટે દિલની મૂડી હારી બેસશે. આ વસ્તુ જો કુરઆનમાં ન હોત અને તે એજ 
ભાષામાં ઉતર્યો હોત જેવી આના અનુવાદોમાં આપણને જોવા મળે છે તો આરબવાસીઓના દિલોને ઉષ્માયુક્ત 


કરવામાં અને નરમ બનાવવામાં આને કદાપિ એ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ ન હોત જે હકીકતમાં તેને પ્રાપ્તથઈ. 


શાબ્દિક અનુવાદો દ્વારા વાચકો પૂરી રીતે પ્રભાવિત નહીં થઈ શકવાનું એક કારણ આ પણ છે કે 
અનુવાદો સામાન્ય રીતે બે લીટીઓ વચ્ચે લખવામાં આવે છે, અથવા નવી રીત પ્રમાણે પાનાને બે ભાગોમાં 


વહેંચીને, એક તરફ અલ્લાહનો કલામ તથા બીજી તરફ અનુવાદ, લખવામાં આવે છે. આ રીત એ હેતુ માટે તો 


ક ફી! 


તદ્ન યોગ્ય છે જેના માટે માણસ શાબ્દિક અનુવાદ વાંચે છે કેમકે આવી રીતે દરેક શબ્દ અને દરેક આયતની સામે 
તેનો અનુવાદ મળી જાય છે. પરંતુ આનું નુકસાન આ છે કે જેવી રીતે કોઈ માણસ બીજા પુસ્તકોને વાંચે છે અને 
તેનાથી અસર પામે છે, એવી જ રીતે તે કુરાનના અનુવાદને ન તો સળંગ વાંચી શકે છે અને ન તો તેનાથી અસર 
પામી શકે છે, કેમકે વારંવાર એક અપરિચિત ભાષાનું લખાણ તેના વાંચનમાં આડે આવતું રહે છે. અંગ્રેજી 
અનુવાદમાં આનાથી પણ વધારે બિનઅસરકારકતા પેદા થવાનું કારણ આ છે કે બાઈબલના અનુવાદોનું 
અનુસરણ કરીને કુર્બાનની દરેક આયતનો અનુવાદ અલગ અલગ ક્રમાંક સાથે લખવામાં આવે છે. તમે કોઈ 
પણ સારામાં સારા લેખને લઈને જરા તેના એક એક વાક્યને છૂટાં પાડી દો અને પછી ઉપર નીચે ક્રમવાર લખીને 
તેને વાંચો તમને પોતાને જણાશે કે સળંગ લખાણ વડે જે પ્રભાવ તમારા માનસ ઉપર પડતો હતો તેના કરતાં 


અડધો પ્રભાવપણ આ અલગ અલગ વાકયોને વાંચવાથી પડતો નથી. 


એક બીજું કારણ, અને ખૂબ મહત્ત્વનું કારણ, શાબ્દિક અનુવાદના બિનઅસરકારક હોવાનું આ છે કે 
કુરઆનની વર્ણનશૈલી લખાણના સ્વરૂપની નથી બલ્કે સંબોધનાત્મક છે. જો તેને રૂપાંતરિત કરતી વખતે 
સંબોધનની ભાષાને લખાણની ભાષામાં રૂપાંતરિત કરવામાં ન આવે અને જેમ છે તેમ તેનો અનુવાદ કરી 
દેવામાં આવે તો સમગ્ર લખાણ તૂટક તૂટક બનીને રહી જાય છે. આ તો બધા લોકો જાણે છે કે કુઓનમજીદ 
આંરભમાં લેખિત પુસ્તકના રૂપમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું ન હતું બલ્કે ઇસ્લામના સંદેશના અનુસંધાનમાં 
પ્રસંગોપાત તથા જરૂરિયાત પ્રમાણે એક પ્રવચન નબી સ.અ.વ. ઉપર ઉતારવામાં આવતું હતું અને તેને એક 
સંબોધનના રૂપમાં લોકોને સંભળાવતા હતાં. પ્રવચનની ભાષા અને લખાણની ભાષામાં સ્વભાવિક રીતે ઘણો 
તફાવત હોય છે. જેમ કે, લખાણમાં એક શંકા વ્યક્ત કરીને તેને દૂર કરવામાં આવે છે. પરંતુ સંબોધનમાં શંકા 
કરનારા લોકો પોતે હાજર હોય છે , એટલા માટે ઘણી વખત આ કહેવાની જરૃર ઉભી થતી નથી કે “લોકો આમ 
કહે છે,” બલ્કે સંબોધન કરતાં વાત વાતમાં જ એક વાકય એવું કહી દે છે જે તેમની શંકાનો જવાબ હોય છે. 
લખાણમાં વાતના સાતત્યથી અલગ પરંતુ તેની સાથે નજીકનો સબંધ ધરાવતી કોઈ વાત કહેવી હોય ત્યારે તેને 


વધારાના વાક્યના રૂપમાં કોઈને કોઈ રીતે મૂળ લખાણથી અલગ પાડીને લખવામાં આવે છે કે જેથી વાતનો 


સિલસિલો તૂટવા ન પામે પરંતુ પ્રવચનમાં માત્ર લઢણ અને પ્રવચન શૈલી બદલીને પ્રવચનકર્તા લાંબા લાંબા 


વધારાના વાક્યો બોલ્તો જાય છે તેમછતાં કોઈ તૂટ અનુભવાતી નથી. લખાણમાં નિવેદનનો સંબંધ વાતાવરણ 
સાથે જોડવા માટે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે પરંતુ પ્રવચનમાં વાતાવરણ પોતે જ નિવેદનની સાથે તેમનો 


સંબંધ બાંધી લે છે અને વાતાવરણની તરફ ઇશારો કર્યા વિના જે વાતો કહેવામાં આવે છે, તેમની વચ્ચે સહેજ 


પણ અવકાશ અનુભવાતો નથી. પ્રવચનમાં વક્તા અને શ્રોતા વારંવાર બદલાતાં રહે છે. વકતા તેની વાણીમાં 
પ્રસંગોપાત કયારેક એક જ જૂથનો ઉલ્લેખ ગેરહાજરના રૂપમાં કરે છે અને ક્યારેક તેને હાજર સમજીને સીધું 
સંબોધન કરે છે , કયારેક એક વચનના રૂપનો ઉપયોગ કરે છે અને કયારેક બહુવચનના રૂપોનો ઉપયોગ કરવા 


કડ. . ે. 


માંડે છે કયારેક વકતા તે પોતે હોય છે, કયારેક કોઈ જૂથના તરફથી બોલે છે, કયારેક કોઈ પરલોકની શક્તિનું 
પ્રતિનિધિત્ત્વ કરવા માંડે છે , અને કયારેક તે પરલોકની શક્તિ પોતે તેના મુખેથી બોલવા માંડી છે . પ્રવચનમાં આ 
વસ્તુ એક સુંદરતા જન્માવે છે પરંતુ લખાણમાં આવીને આ વસ્તુ જોડ વિનાની બની જાય છે. આ જ એ કારણ છે 
કે જ્યારે એક પ્રવચનને લેખિત સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે ત્યારે તેને વાંચતી વખતે માણસ ફરજીયાતપણે એક 
પ્રકારનો જોડનો અભાવ અનુભવે છે અને આ લાગણી એટલી જ વધતી જાય છે જેટલા પ્રમાણમાં માણસ મૂળ 
પ્રવચનની પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણથી દૂર થતો જાય છે. ત્યાં તો તેને દૂર કરવા માટે આના સિવાય કોઈ ઉપાય 
નથી કે તફસીરી હાંસિયા વડે વાણીના સંબંધને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે, કેમકે કુરઆનના મૂળ લખાણમાં કોઈ પણ 
વધારો-ઘટાડો કરવો હરામ છે. પરંતુ બીજી કોઈ ભાષામાં કુઅનિનું અર્થઘટન કરતી વખતે જો પ્રવચનની 
ભાષાને સાવચેતીપૂર્વક લેખિત ભાષામાં રૂપાંતરિત કરી લેવામાં આવે તો ધણી સરળતાપૂર્વક આ તૂટ દૂર થઈ 


શકે છે. 


આ ઉપરાંત, જેમ કે હમણાં મેં ઇશારામાં કહ્યું છે તેમ, કુઓનમજીદની દરેક સૂરઃ હકીકતમાં એક 
પ્રવચન હતી જે ઇસ્લામી સંદેશના પ્રસારના કોઈ તબક્કામાં એક ખાસ પ્રસંગે ઉતરી હતી, તેની એક ખાસ 
પ્રશ્વાદભૂમિ હતી. કેટલીક ખાસ પરિસ્થિતિઓ તેનો તકાદો કરતી હતી. અને અમુક આવશ્યકતાઓ હતી જેમને 
પૂરી કરવા માટે તે ઉતરતી હતી. તેની એ પશ્ચાદભૂમિ તથા તેના એ ઉતરાણના સંજોગોની સાથે કુરઆનની આ 
સૂરઃઓનો સંબંધ એવો ગાઢ છે કે જો તેનાથી અલગ કરીને માત્ર શબ્દનો અનુવાદ માણસની સામે મૂકી દેવામાં 


આવે તો ઘણી વાતોને તે જરાય સમજી નહીં શકે, અને કેટલીક વાતોનો ઉંધો અર્થ કાઢશે, અને કુર્બાનનો સમગ્ર 


વિષય તો કદાચ કયાંય તેની પકડમાં આવશે જ નહીં. અરબી કુર્બાનની બાબતમાં આ મુશ્કેલીને દૂર કરવા માટે 


તફસીરની મદદ લેવી પડે છે કેમ કે અસલ કુર્અાનમાં કોઈ પણ વસ્તુનો ઉમેરો કરી શકાતો નથી, પરંતુ બીજી 


ભાષામાં આપણે એટલી છૂટ લઈ શકીએ છીએ કે અર્થઘટન કરતી વખતે આયતને અમુક હદ સુધી તેની 
પશ્ચાદભૂમિ અને તેના ઉતરાણના સંજોગોની સાથે સાંકળતા જઈએ કે જેથી વાચક માટે તે પુરી રીતે અર્થપૂર્ણ થઈ 


શકે. 


આ ઉપરાંત એક વાત આ પણ છે કે કુઅનિ જો કે અરબીએમુબીનમાં ઊતર્યું છે પરંતુ તેની સાથે તે 
પોતાની ખાસ પરિભાષા પણ ધરાવે છે. તેના ઘણા શબ્દોને તેના મૂળ શબ્દકોશીય અર્થથી અલગ કરીને એક 


ખાસ અર્થમાં ઉપયોગ કર્યો છે, અને ઘણાં શબ્દો એવાં છે જેમને અલગ અલગ પ્રસંગે અલગ અલગ અર્થમાં 


ઉપયોગ કરે છે. શબ્દની મયદિાની સાથે જે અનુવાદો કરવામાં આવે છે તેમાં આ પરિભાષાનું ધ્યાન રાખવાનું 


ઘણું મુશ્કેલ છે, અને તેને ધ્યાનમાં નહીં રાખવાના કારણે ઘણી વખત વાચકો જાતજાતની મૂંઝવણો અને 
ગેરસમજોમાં પડી જાય છે. દા.ત. એક શબ્દ “કુફ્ર” લઈએ જે કુર્અાનની પરિભાષામાં અરબી શબ્દકોશ તથા 
આપણા ફિકહના આલિમો તથા વક્તાઓની ભાષા બસ્તે કરતાં અલગ અર્થ ધરાવે છે, અને ખુદ કુર્ઓાનમાં પણ 
દરેક જગ્યાએ એક જ અર્થમાં વપરાયેલો નથી. કયાંક આનો અર્થ સદંતર ઈમાન વિનાની હાલત છે, કયાંક આ 
માત્ર ઇનકારના અર્થમાં આવ્યો છે, કયાંક આના દ્વારા ફક્ત અપકાર તથા આભાર નહીં દર્શાવવાનો અર્થ 
લેવામાં આવ્યો છે, કયાંક ઈમાનના તકાદાઓમાંથી કોઈ એક ને પુરો ન કરવા માટે કુકનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવ્યો છે, કયાંક શ્રદ્ધાના એકરાર પરંતુ વ્વવહારૂ ઇનકાર અથવા નાફરમાની માટે આ શબ્દ બોલવામાં આવ્યો 
છે, કયાંક બાહ્ય અનુસરણ પરંતુ આંતરિક અકીદાના અભાવને કુફ્ર શબ્દ વડે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ 
અલગ અલગ પ્રસંગોએ જો આપણે દરેક જગ્યાએ કુફ્રનો અનુવાદ કુક જ કરતા રહીએ અથવા બીજા કોઈ શબ્દને 
લાગુ કરતાં રહીએ, તો નિઃશંક અનુવાદ તેની જગ્યાએ સાચું હશે પરંતુ વાચકો કયાંક અર્થઘટનથી વંચિત રહી 


જશે, કયાંક કોઈ ગેરસમજના શિકાર બનશે, અને કયાંક મૂંઝવણમાં મુકાઈ જશે. 


શાબ્દિક અનુવાદની આ રીતમાં ઉણપ અને ખામીના આ જ એ પાસાં છે જેમની ભરપાઈ કરવા માટેમે 
અર્થઘટન-'તરજુમાની'ની શૈલી અપનાવી છે. મેં આમાં કુર્બાનના શબ્દોને ઉર્દૂ સ્વરૂપ આપવાને બદલે એવો 
પ્રયાસ કર્યો છે કેફુઓનિના એક લખાણને વાંચીને જે અર્થમારી સમજમાં આવે છે અને જે અસર મારા હૃદય ઉપર 
પડે છે તેને બને ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રીતે મારી ભાષામાં રૂપાંતરેત કરી દઉં. વર્ણનશૈલીમાં અનુવાદપણું ન હોય, 
અરબીએમુબીન નું અર્થઘટન ઉદૂએમુબીન હોય, પ્રવચનનું અનુસંધાન સહજ રીતે લખાણની ભાષામાં વ્યક્ત 
થાય, અને અલ્લાહના કલામનો અર્થ અને વિષય સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થવાની સાથે તેનો શાહી દબદબો અને 
ભાષાનું જોમ, જ્યાં સુધી શક્ય હોય, અર્થઘટનમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય. આ પ્રકારના સ્વતંત્ર અનુવાદ માટે 
આ વાત અવિવાર્ય હતી કે શાબ્દિક મર્યાદાઓમાંથી નીકળીને અર્થોને અદા કરવાની હિંમત કરવામાં આવે. 
પરંતુ મામલો અલ્લાહના કલામનો હતો , એટલા માટે મે ખૂબ જ ડરતાં ડરતાં જ આ સ્વતંત્રતા લીધી છે. જેટલી 


દિ 


હદે સાવચેતી રાખવાનું મારા માટે શક્ય હતુ, તેને મેં ધ્યાનમાં રાખીને આ વાતનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખ્યો છે કે 


ક પ 


કુઅનિનું પોતાનું લખાણ વર્ણનની સ્વતંત્રતાની જે ગુંજાશ આપે છે તેને ઓળંગાઈ ન જવાય. 


આ ઉપરાંત કેમકે કુનિને પૂરી રીતે સમજવા માટે એ જરૂરી છે કે તેની આયતોની પશ્ચાદભૂમિ પણ 
માણસની સામે હોય. અને આ વસ્તુ અર્થઘટનમાં પૂરી રીતે વ્યક્ત કરી શકાય તેમ ન હતી, એટલા માટે મે દરેક 
સૂરઃના આરંભમાં એક પ્રસ્‍તાવના લખી દીધી છે જેમાં મારાથી શક્ય એટલી હદે પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા પછી આ 
જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે એ સૂરઃ કયા જમાનામાં ઉતરી, એ સમયે સંજોગો કેવા હતાં, ઇસ્લામનું આંદોલન 
કયા તબક્કાએ હતું , તેની કઈ કઈ જરૂરિયાતો હતી તેમજ કઈ સમસ્યાઓ તે વખતે તેની સામે હતી. બીજું, જ્યાં 
પણ કોઈ ખાસ આયત અથવા આયતોના સમૂહની એક અલગ ઉતરાણની પરિસ્થિતિ છે ત્યાં મેં તેને હાંસિયામાં 
લખી દીધી છે. 


હાંસિયા નોંધોમાં મારો આ ખાસ પ્રયત્ન આ રહ્યો છે કે કોઈ એવી ચચનિ સ્પર્શવા કરવામાં આવે ન જે 
વાચકનું ધ્યાન ફુઅનિમાંથી હટાવીને કોઈ બીજી વસ્તુ તરફ વાળી દે. જેટલી પણ હાંસિયા નોધો મેં લખી છે તે બે 
જ પ્રકારની જગ્યાઓ ઉપર લખી છે. એક એ કે જ્યાં મને લાગ્યું કે એક સામાન્ય વાચક આ જગ્યાએ સ્પષ્ટતાની 
માગણી કરશે, અથવા તેના મગજમાં કોઈ પ્રશ્ન ઉભો થશે , અથવા તે કોઈ શંકામાં પડી જશે. બીજું એ જગ્યાએ 
કે જ્યાં મને એવો ડર લાગ્યો કે વાચક આ જગ્યાએથી ઉપરછલ્લી રીતે પસાર થઈ જશે અને કુર્બ7ાનની આયતનો 


અસલ હાદતેની સામે સ્પષ્ટ થશે નહીં. 


જે લોકો આ પુસ્તકમાંથી પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવવા માગે છે તેમને હું સલાહ આપીશ કે પહેલાં દરેક 
સૂરઃની પ્રસ્‍તાવનાને ધ્યાનપૂર્વક વાચી લે અને જ્યાં સુધી તે સૂરઃ તેમના અભ્યાસ હેઠળ રહે ત્યાં સુધી વારંવાર 
તેની પ્રસ્‍તાવના ઉપર નજર નાખતા રહે. પછી દરરોજ કુઅનિમજીદનો જેટલો ભાગ તેઓ રાબેતા મુજબ 


વાંચતા હોય તેની દરેકે દરેક આયતનો શાબ્દિક અનુવાદ પહેલાં વાંચી લે. આ હેતુ માટે ફારસી, ઉદૂ અને 


અંગ્રેજી અનુવાદોમાંથી જે ચાહે તેઓ પસંદ કરી શકે છે. આના પછી તફહીમુલકુઅનના અર્થઘટનને હાંસિયા 


ન 


નોંધોની તરફ જોયા વિના સળંગ એક લખાણની જેમ વાંચે કે જેથી કુઓનના આ ભાગનો સમગ્ર વિષય 
એકીસાથે એમની સામે આવી જાય. ત્યારપછી એક એક આયતને વિગતવાર રીતે સમજવા માટે હાંસિયા નોધો 


વાંચે. આવી રીતે વાંચવાથી મને આશા છે કે એક સામાન્ય વાચકને કુઅનિના ઇલ્મી જ્ઞાનની જાણકારી નહીં પણ 


સામાન્ય જાણકારી તો ઇન્શાઅલ્લાહ સારી રીતે મળી જશે. 


આપુસ્તકનો મેં હિ.સ.૧૩૬૧ના મુહર્રમ મહિનામાં એટલે કે ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૨માં આરંભ કર્યો હતો. 
પાંચ વર્ષ કરતાં વધારે સમય સુધી આનું કામ સતત ચાલતુ રહ્યું, એટલે સુધી કે સૂરઃ યૂસુકના અંત સુધી અર્થઘટન 
અને વિવરણ તૈયાર થઈ ગયું. ત્યારપછી એક પછી એક એવા કારણો બનતા રહ્યાં કે મને ન તો આગળ કંઈ 
લખવાનો અવસર મળી શક્યો અને ન તો એટલો સમય મળ્યો કે જે કંઈ કામ થઈ ગયું હતું તેની જ ઉપર 
બીજીવાર નજર નાખીને એવું બનાવી શકું કે પુસ્તકના રૂપમાં પ્રકાશિત થઈ શકે. હવે આને સારા સંજોગો કહો કે 
ખરાબ સંજોગ, ૧૯૪૮માં અચાનક મને પબ્લિક સેફટી એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી આપવામાં 
આવ્યો અને ત્યાં મને એ ફુરસદ મળી ગઈ કે જે આ પુસ્તકને પ્રેસમાં લઈ જવાને લાયક બનાવવા માટે જોઈતી 


હતી. હું ખુદા સમક્ષ દુઆ કરૂં છું કે જે હેતુ માટે મેં આ મહેનત કરી છે, તે પૂર્ણ થાય અને આ પુસ્તક 


કુર્બાનમજીદને સમજવામાં લોકો માટેખરેખર થોડો પણ મદદરૂપ પૂરવાર થઈ શકે. કક હુશપ્રાઝીઝટકકકડ 


અબુલઆ'લા 
ન્યુ સેન્ટ્રલજેલ, મુલ્તાન 
૧૭ઝિલકઅદ, હિ.સ. ૧૩૬૮ (૧૧ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૯) 


કહી છારા -5 


મસ્તાવના 


આ નિવેદનમાં “પ્રસ્‍તાવના” શબ્દ જોઈને કોઈને આ ગેરસમજ ન થાય કે હું કુરાનની પ્રસ્‍તાવના લખી 
રહ્યો છું. આ કુર્અાનની નહીં પરંતુ તફહીમુલકુઅનિ ની પ્રસ્‍તાવના છે , અને આને લખવા પાછળ મારી સમક્ષ બે 
ઉદ્દેશ્યો છે : 

પહેલો આ કે કુઅનિનો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલાં એક સામાન્ય વાચક એ વાતોથી સારી રીતે વાકેફ 
થઈ જાય જેમને શરૂમાં જ સમજી લેવાથી કુઅનિની સમજવાનો માર્ગ સરળ બની જાય છે, નહીં તો આ વાતો 
અભ્યાસ વચ્ચે વારંવાર ખટકે છે અને ઘણી વખત માત્ર તેમને નહીં સમજવાના કારણે માણસ વરસો સુધી 
કુર્અાનના અર્થની સપાટી ઉપરજ આંટા મારતો રહે છે , ઊંડાણમાં ઉતરવાનો માર્ગ તેને મળતો નથી. 

બીજો આ કે, એ પ્રશ્નોનો જવાબ પહેલાં જ આપી દેવામાં આવે જે કુર્ઓાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતી 
વખતે સામાન્ય રીતે લોકોના મગજમાં ઉદ્દભવતાં હોય છે. હું આ પ્રસ્તાવનામાં માત્ર એ જ પ્રશ્નોનો જવાબ 
આપીશ જે ખુદ મારા મગજમાં શરૂ શરૂમાં ઉદ્ભવ્યા હતાં અથવા જે પાછળ થી મારી સામે ઉભા થયા હતાં. આ 


ઉપરાંત, જો બીજા પ્રશ્નો પણ જવાબ આપવાને લાયક છુટી ગયાં હોય તો તેની જાણ મને કરવામાં આવે. તેમનો 


જવાબ ઇન્શાઅલ્લાહ આગામી આવૃત્તિ વખતે આ પ્રસ્તાવનામાં વધારી દેવામાં આવશે. 


સામાન્ય રીતે આપણે જે પુસ્તકો વાંચવા માટે ટેવાયેલાં છીએ તેમાં એક નિશ્ચિત વિષય ઉપર માહિતી, 
વિચારો અને દલીલોને એક ખાસ લેખનક્રમમાં ક્રમવાર વર્ણવવામાં આવે છે. એટલા જ માટે જ્યારે કોઈ માણસ 
કે જે કુઅનિથી અત્યાર સુધી અજાણ્યો રહ્યો છે, તે પહેલી વખતે આ પુસ્તક વાંચવાનો ઇરાદો કરે છે ત્યારે તે એવી 
અપેક્ષા સાથે આગળ વધે છે કે “પુસ્તક” ની હેસિયત ધરાવતું હોવાના કારણે આમાં પણ સામાન્ય પુસ્તકોની જેમ 
પહેલાં વિષય નક્કી થશે , પછી મૂળ વિષયને પ્રકરણો અને ભાગોમાં વહેંચીને ક્રમવાર એકએક પ્રશ્ન ઉપર ચર્ચા 


કરવામાં આવશે, અને આવી રીતે જીવનના દરેકે-દરેક ક્ષેત્રનેપણ અલગ અલગ કરીને તેના વિષે આદેશો અને 


સૂચનાઓ ક્રમવાર નોઘવામાં આવશે. પરંતુ જયારે તે પુસ્તક ખોલીને વાંચવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે અહીં તે તેની 
અપેક્ષાથી સાવ વિરૂદ્ધ એક જુદી જ વર્ણનશૈલીનો સામનો કરે છે કે જેનાથી તે અત્યાર સુધી સાવ અજાણ હતો. 
અહીં તે જુએ છે કે અકીદાને લગતા પ્રશ્નો, નૈતિક સૂચનાઓ, શરીઅતના નિયમો, સંદેશ, શીખામણ, 
પદાર્થપાઠ, ટિપ્પણી, ઠપકો, ડરામણ, શુભસમાચાર, સાંત્વન અને દિલાસો, દલીલો, સાક્ષી-પુરાવા, 
એતિહાસિક કિસ્સા, સૃષ્ટિજઝિગતની નિશાનીઓ તરફ ઈશારા, વારંવાર એક પછી એક આવી રહ્યાં છે. એક જ 
[વિષય જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા શબ્દોમાં દોહરાવવામાં આવી રહ્યો છે. એક વિષય પછી બીજો , અને બીજા પછી 
ત્રીજો એકાએક શરૂ થઈ જાય છે, બલ્કે એક વિષયની વચ્ચે બીજો વિષય એકાએક આવી જાય છે. વકતા અને 
શ્રોતા વારંવાર બદલાય છે અને સંબોધનની દિશા થોડી થોડી વારે અલગ અલગ દિશાઓમાં ફંટાય છે. પ્રકરણો 
અને ભાગોની વહેંચણી કંયાય દેખાતી નથી. ઇતિહાસ છે ત્યાં ઇતિહાસની વર્ણનશેૈલીમાં નથી, તત્ત્વજ્ઞાન અને 


પ્રકૃતિથી પર ચર્ચા છે પણ તકશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષામાં નથી, મનુષ્ય અને દુનિયાની વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ 


છે પણ ભૌતિક વિજ્ઞાનની શૈલીમાં નથી. સંસ્કૃતિ અને રાજનીતિ, તથા સમાજશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ની ચર્ચા છે 


પણ સમાજશાસ્ત્રની ઢાળમાં નથી. કાનૂની હુકમો અને કાયદાશાસ્તના સિદ્ધાંતો વર્ણવવામાં આવ્યાં છે પણ 
કાયદાવિદોની શૈલી કરતાં તદન અલગ રીતે, નૈતિક્તાનો ઉપદેશ છે પણ નૈતિકતાની ફિલોસોફીના તમામ 
સાહિત્ય કરતાં તેની શૈલી અલગ છે. આ બધું જ તેની પૂર્વપુસ્તકશૈલીની વિરૂદ્ધ જોઈને માણસ હેરાન થઈ જાય છે 
અને તેને એમ લાગવા માંડે છે કેઆ એક બિનસંપાદિત , અસંબદ્ધ, વેરાયેલું લખાણ છે જે આરંભથી માંડીને અંત 
સુધી અસંખ્ય નાના-મોટા વિવિધ વેરવિખેર લખાણોમાંથી બનેલું છે પરંતુ સળંગ લખાણના રૂપમાં લખી 
નાખવામાં આવેલું છે. વિરોધી દ્રષ્ટિબિંદુ સાથે જોનાર આના જ ઉપર જાત-જાતના વાંધા ઘડી નાખે છે. અને 
અનુકૂળ દ્રષ્ટિબિંદૂ કયારેક અર્થ તરફથી આંખો મીંચીને શંકાઓથી બચવાનો પ્રયાસ કરે છે, કયારેક આ દેખાતા 
ક્રમના અભાવ માટે અર્થ ઉપજાવી કાઢીને મનને મનાવી લે છે, કયારેક કૃત્રિમ રીતે સંબંધ શોધી કાઢીને ચિત્ર- 
વિચિત્ર તારણો કાઢે છે , અને ક્યારેક “નઝરિય-એ-શઝરાત”'નો સ્વીકાર કરી લે છે જેના કારણે દરેક આયત 
તેના સંદર્ભથી અલગ થઈને એવા ઉપજાવેલાં અર્થઘટનોનું લક્ષ્યસ્થાન બની જાય છે જે વકતાના ઇરાદાની વિરૂદ્ધ 


હોય છે. 


બીજું, કોઈપણ પુસ્તકને સારી રીતે સમજવા માટે જરૂરી છે કે વાચકને તેના વિષયની ખબર હોય, તેના 


ઉદ્દેશ્ય અને વિષય તથા તેના કેન્દ્રીય વિષયની જાણકારી હોય, તેની વર્ણનશૈલીથી વાકેફ હોય, તેની રૂઢિગત 


પરિભાષા તથા તેની ખાસ અર્થઘટનની શૈલી નો પરિચય ધરાવતો હોય, અને તેના વર્ણનો તેના બાહ્ય લખાણની 
પાછળ જે પરિસ્થિતિ અને મામલાઓ સાથે સંબંધ ધરાવતાં હોય તે પણ તેની નજરની સામે રહે. સામાન્ય રીતે જે 
પુસ્તકો આપણે વાંચીએ છીએ તેમાં આ વસ્તુઓ સહેલાઈથી મળી આવે છે તેથી તેમના વિષયો સુધી પહોંચવા 
માટે આપણને કોઈ ખાસ મહેનત પડતી નથી. પરંતુ કુઅનિમાં આ એવી રીતે મળતી નથી જેવી રીતે આપણે 
બીજા પુસ્તકોમાં એમને જોવા માટે ટેવાયેલાં છીએ. એટલા માટે એક સામાન્ય વાચક જેવા માનસ સાથે જ્યારે 
આપણામાંથી કોઈ કુર્ઓાનનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે ત્યારે તેને પુસ્તકનો ઉદ્દેશ્ય, વિષય-વસ્તુ અને કેન્દ્રીય 
[વિષયનો છેડો જડતો નથી, તેની વર્ણનશૈલી અને અર્થઘટનશૈલી પણ થોડીક અજાણી જેવી લાગે છે, અને ઘણી 
જગ્યાએ તેના લખાણોની પશ્ચાદભૂમિ પણ તેની નજરોથી છુપી રહે છે. પરિણામ આ આવે છે કે જુદી જુદી 
આયતોમાં ડહાપણનાં જે મોતી વેરાયેલાં છે તેનાથી થોડાઘણાં અંશે લાભ લેવા છતાં માણસ અલ્લાહના 


ન 


કલામના મૂળ હાદ સુધી પહોંચવાથી વંચિત રહી જાય છે અને પુસ્તકનું જ્ઞાન મેળવવાને બદલે તેને પુસ્તકના 
માત્ર થોડાક વેરવિખેર બિંદુઓ અને લાભો ઉપર જ સંતોષ માનવો પડે છે, બલ્કે મોટાભાગ લોકો કે, જે 
કુઃઅનનો અભ્યાસ કરીને શંકાઓમાં પડી જાય છે, તેમના ગેરરસ્તે દોરાઈ જવાનું એક કારણ આ પણ છે કે 
પુસ્તકની સમજ માટેની આ આવશ્યક બુનિયાદી વાતોથી નાવાકેફ રહીને જ્યારે કુર્અાનિને વાંચે છે ત્યારે તેના 
પાનાં ઉપર અલગ અલગ લખાણો તેમને વિખરાયેલાં દેખાય છે , અનેકો આયતોનો અર્થ તેમની સામે સ્પષ્ટ થતો 
નથી, અનેકો આયતોને જુએ છે કે તે પોતે તો ડહાપણના પ્રકાશથી ઝગમગી રહી છે પરંતુ સંદર્ભમાં એવી 
અસંબદ્ધ જણાય છે, અનેકો જગ્યાએ અર્થઘટનો અને વર્ણનની શૈલીથી અપરિચિત હોવાના કારણો તેમને મૂળ 
અર્થથી હટાવીને બીજી જ કોઈ દિશામાં લઈ જાય છે, અને ઘણી જગ્યાએ પશ્ચાદભૂમિની સાચી જાણકારીના 


છ 


અભાવે ભારે ગેરસમજો ઉદ્ભવે છે. 


કુરબાન કયા પ્રકારનું પુસ્તક છે ? તેના ઊતરાણની પરિસ્થિતિ અને સંપાદનની સ્થિતિ શું છે ? તેનો 


ચર્ચાનો વિષય શું છે? આની સમગ્ર ચર્ચા કયા હેતુ માટે છે ? કયા કેન્દ્રીય વિષયની સાથે તેના આ અસંખ્ય જાત- 


જાતના વિષયો સંકળાયેલાં છે ? શું દલીલશૈલી તેમજ વર્ણનશૈલી તેણે તેના હેતુ માટે અપનાવી છે ? આ અને 


આવા બીજા કેટલાંક જરૂરી પ્રશ્નો છે જેમનો જવાબ સ્પષ્ટ અને સીધી રીતે જો માણસને શરૂઆતમાં જ મળી જાય 


આ હ 


તો તે અનેક જોખમોથી બચી શકે છે અને તેના માટે ચિંતન-મનનનો રસ્તો વિશાળ બની શકે છે. આ માણસ 


ન 


કુઅનિમાં લેખનનો ક્રમ શોધે છે અને ત્યાં એ ન જોતાં પુસ્તકના પાનામાં ભટકવા માંડે છે , તેની પરેશાનીનું મૂળ 


કારણ આ જછે કે તે કુઓનના અભ્યાસની આ બુનિયાદી આવશ્યકતાઓથી અજાણ હોય છે. તે એવા અનુમાન 
સાથે અભ્યાસ શરૂ કરે છે કે તે “ઘર્મના વિષય અંગે એક પુસ્તક” વાંચવા જઈ રહ્યો છે. “ધર્મ વિષય” અને 


8 


“પુસ્તક” આ બંને વિષેના તેનો ખ્યાલ તેના મજગમાં એ જ હોય છે જે સામાન્ય રીતે “ધર્મ” અને “પુસ્તક” 
વિષે લોકોના માનસમાં જોવા મળે છે . પરંતુ જ્યારે ત્યાં તેને તેના માનસિક ખ્યાલથી સાવ અલગ જ એક વસ્તુ 
સામે મળે છે ત્યારે તે તેની સાથે પોતાની જાતને પરિચિત બનાવી શક્તો નથી અને વિષયનો છેડો હાથમાં ન 
આવવાના કારણે લીટીઓ વચ્ચે એવી રીતે ભટકવા માંડે છે કે જાણે તે એક અજાણ્યો મૂસાફર છે જે કોઈ નવા 
શહેરની ગલીઓમાં ગુમ થઈ ગયો છે. આ ખોવાઈ જવાથી તે બચી જાય જો તેને પહેલાંથી જ જણાવી દેવામાં 
આવે કે તમે જે પુસ્તકને વાંચવા જઈ રહ્યા છો તે સમસ્ત જગતના સાહિત્યમાં તેની શેલીનું એક જ પુસ્તક છે, તેનું 
“સંપાદન” દુનિયાના તમામ પુસ્તકો કરતાં તદન ભિશ્ન રીતે થયું છે, તેના વિષય અને વિષય-વસ્તુ તેમજ 
સંપાદન-ક્રમની દ્રષ્ટિએ પણ તે એક અનોખી વસ્તુ છે, એટલા માટે તમારા મગજનું એ “પુસ્તકીય' માળખું કે જે 
આજ સુધીના પુસ્તકવાંચનથી રચાયેલું છે, આ પુસ્તકને સમજવામાં તમારી મદદ નહીં કરે બલ્કે આડે આવશે. 
આને સમજવા માગતા હોવ તો તમારા અગાઉથી બાંધેલાં અનુમાનોને મગજમાંથી કાઢીને આની આશ્ચર્યકારક 


વિશેષતાઓની ઓળખ મેળવી લો. 


આના અનુસંધાનમાં સૌ પ્રથમ વાચકે કુર્ઓએાનના મૂળથી વાકેફ થવું જોઈએ. તે ભલે આની ઉપર ઈમાન 
લાવે કેન લાવે, પરંતુ આ પુસ્તકને સમજવા માટે તેણે આરંભબિંદુ તરીકે તેના એ જ મૂળનો સ્વીકા કરવો પડશે જે 
ખુદ એ હસ્તી તેમજ તેના પ્રસ્તુતકર્તા (એટલે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.)એ દર્શાવ્યો છે. આ તે આ પ્રમાણે છે : 
૧ . જગતના માલિક કે જે સમસ્ત જગતનો સર્જનહાર અને હાકેમ છે, તેણે તેના અસીમ સમ્રાજ્યના 
પ 


આ ભાગમાં, કે જેને પૃથ્વી કહેવામાં આવે છે, માનવીને પેદા કર્યો. તેને જાણવા, વિચારવા અને સમજવાની 


શક્તિઓ એનાયત કરી. ભલા-બૂરાનો ભેદ સમજાવ્યો. પસંદગી અને ઈરાદાની સ્વતંત્રતા બક્ષી, ભોગવટાના 


અધિકારો આપ્યાં અને થોડી-ઘણી સ્વાયત્તતા (01૫1010010/) આપીને તેને પૃથ્વી ઉપર તેનો ખલીફા નાયબ 


(૫0૦૦૦૦1૦1૧1) બનાવ્યો. 
૨. આ હોદ્દા ઉપર મનુષ્યને નીમતી વખતે જગતના માલિકે સારી રીતે તેના કાન ખોલીને આ વાત 
સમજાવી દીધી હતી કે તમારો અને તમામ જગતનો માલિક, ખુદા અને હાકેમ હું છું. મારા આ સામ્રાજ્યમાં ન તો 


તમે સ્વાયત્ત છો, ન તો બીજા કોઈના બંદા છો, અને ન તો મારા સિવાય કોઈ તમારી ઇબાદત-પૂજા અને 


બંદગીનો હક્કદાર છે. દુનિયાનું આ જીવન, જેમાં તમને હું અધિકારો આપીને મોકલી રહ્યો છું, વાસ્તવમાં 
તમારા માટે એક પરીક્ષાનો ગાળો છે, જેના પછી તમારે મારી પાસે પાછા આવવું પડશે અને હું તમારા 
કામકાજની તપાસણી કરીને ફેસલો કરીશ કે તમારામાંથી કોણ મારી પરીક્ષામાં સફળ થયો છે અને કોણ નિષ્ફળ 
રહ્યો છે. તમારા માટે સાચું વર્તન અને વલણ આ છે કે, મને તમારો એકમાત્ર ખુદા અને હાકેમ સ્વીકારો. જે 
આદેશો હું મોકલું તે પ્રમાણે દુનિયામાં કામ કરો, અને દુનિયાને પરીક્ષાસ્થળ માનીને આ સભાનતા સાથે જીવન 
પસાર કરો કે તમારો મૂળ ધ્યેય મારા આખરી ફેસલામાં સફળ થવાનો છે. આનાથી ઊલટું, તમારા માટે એ દરેક 
વલણ ખોટું છે જે આના કરતાં અલગ હોય. જો પહેલું વલણ અપનાવશો (જેને અપનાવવા માટે તમે મુક્ત છો) 
તો તમને દુનિયામાં સુખ-શાંતિ મળશે અને જ્યારે મારી પાસે પાછા આવશો ત્યારે હું તમને શાશ્વત આરામ અને 
ખુશીનું એ ધર આપીશ જેનું નામ જન્નત છે. અને જો બીજા કોઈ વલણ ઉપર ચાલશો (જેની ઉપર ચાલવા માટે 
પણ તમને આઝાદી છે) તો દુનિયામાં તમને ઝઘડાં-ફસાદ અને અશાંતિનો સ્વાદ ચાખવો પડશે અને 
દુનિયામાંથી પસાર થઈને આખિરતની દુનિયામાં જયારે આવશે ત્યારે અનંત દુખ અને મુસીબતના એ ખાડામાં 
ફેંકી દેવામાં આવશો જેનું નામ દોજખ છે. 

૩. આ સમજાવીને જગતના માલિકે માનવજાતિને પૃથ્વી ઉપર ઠેકાણું આપ્યું અને આ જાતિના સૌ 
પ્રથમ માણસો (આદમ અ.સ. અને હવ્વા અ.સ.)ને માર્ગદર્શન પણ આપ્યું જે પ્રમાણે તેમણે અને તેમની સંતાને 
ધરતી ઉપર કામ કરવાનું હતું. આ સૌ પ્રથમ મનુષ્ય અજ્ઞાન અને અંધારાની હાલતમાં જન્મ્યા ન હતાં બલ્કે 
ખુદાએ ધરતી ઉપર તેમના જીવનનો આરંભ પૂર્ણ ઉજાસમાં કર્યો હતો. તેઓ હકીકતથી વાકેફ હતાં, તેમને 
તેમના જીવનનો કાનૂન જણાવી દેવામાં આવ્યો હતો, તેમની જીવનની રીત ખુદાનું અનુસરણ એટલે કે 
(ઇસ્લામ) હતી, અને તેઓ તેમની સંતાનને આ જ વાત શીખવાડીને ગયાં કે તે ખુદાના આજ્ઞાકારી (મુસ્લિમ) 
થઈને રહે. પરંતુ પછીના સૈકાઓમાં ધીમે ધીમે માનવી આ સાચી જીવનપદ્ધતિ (ઈદીન)થી વિચલિત થઈ ગયો 
અને લોકો જુદા જુદા પ્રકારના ખોટાં માર્ગોની તરફ નીકળી પડયાં. તેમણે ગફલતમાં પડી જઈને આને પણ ખોઈ 
નાખ્યો અને શરારતો કરીને તેને વિકૃત પણ બનાવી દીધો. તેમણે ખુદાની સાથે ધરતી અને આકાશની જુદી જુદી 


માનવીય તેમજ બિન-માનવીય, કાલ્પનિક અને જડ એવી ભૌતિક હસ્તીઓને ખુદાઈમાં ભાગીદાર બનાવી 


દીધી. તેમણે ખુદાએ આપેલા સત્યજ્ઞાન ( (7) )માં જાત જાતની અંધશ્રદ્ધાઓ, વિચારધારાઓ અને 


[ફેલોસોફીઓનું મિશ્રણ કરીને અસંખ્ય સંપ્રદાયો ઊભા કરી લીધાં. તેમણે ખુદાના નક્કી કરેલા ન્યાયયુક્ત 
નીતિમત્તાના સિદ્ધાંત અને સભ્યતા (શરીઅત) છોડીને અથવા બગાડીને પોતાના મનની મરજી અને પોતાના 


પૂર્વગ્રહો પ્રમાણે એવા જીવનના કાયદા ઉપજાવી કાઢ્યાં જેના કારણે ખુદાની ધરતી અન્યાયથી ભરાઈ ગઈ. 


ન્‌ 


૪. ખુદાએ જે મર્યાદિત સ્વાયત્તતા મનુષ્યને આપી હતી તેની સાથે આ વાત અનુકુળ બેસતી ન હતી કે તે 
તેના સર્જનાત્મક હસ્તક્ષેપ દ્રારા આ બગડેલા માનવીને બળજબરીપૂર્વક સાચા વલણ તરફ ફેરવી દે. અને તેણે 
દુનિયામાં કામ કરવા માટે જે મહેતલ આ જાતિ માટે તેમજ તેમની જુદી જુદી કોમો માટે નક્કી કરી હતી તેની સાથે 
આ વાત પણ સાનુકૂળ ન હતી કે આ બગાવત ઊભી થતાં જ તે મનુષ્યોનો નાશ કરી દે. પછી જે કામ સર્જનના 
આરંભથી તેણે પોતાના શિરે લીધું હતું તે આ હતું કે માનવીની સ્વાયત્તતાને જાળવી રાખીને તેની કામગીરીની 
મહેતલ દરમ્યાન તેના માર્ગદર્શન માટે વ્યવસ્થા કરતો રહેશે. આમ, તેણે પોતે લીધેલી આ જવાબદારીને અદા 
કરવા માટે તેણે મનુષ્યોમાંથી એવા માણસોનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું જે તેની ઉપર ઈમાન ધરાવનાર અને 
તેની પ્રસન્નતાને અનૂસરનાર હતાં. તેણે તેમને પોતાના પ્રતિનિધિ બનાવ્યાં. તેના સંદેશા તેમની પાસે મોકલ્યાં. 
તેમને સત્યજ્ઞાન પુરૂં પાડયું. તેમને સાચો જીવનનો કાનૂન એનાયત કર્યો, અને તેમને આ કામ માટે નીમ્યાં કે 
આદમની ઓલાદને એ જ સીધા માર્ગતરફ પાછા ફરવાનો સંદેશ આપો જેનાથી તેઓ ચલિત થઈ ગયા હતાં. 

૫. આ પયગમ્બરો જુદી જુદી પ્રજાઓ અને દેશોમાં આવતા રહ્યાં. હજારો વરસ સુધી તેમના 
આગમનની શ્રુંખલા ચાલતી રહી. હજારોની સખ્યાંમાં તેઓ આવ્યાં, એ તમામનો એક જ દીન હતો, એટલે કે 


એ સાચો માર્ગ જે પહેલા જ દિવસથી માનવીને દેખાડી દેવામાં આવ્યો હતો. તેઓ બધા જ માર્ગદર્શનને 


અનૂસરનારા હતાં, એટલે કે નીત્તિમત્તા અને સંસ્કૃતિના એ અનાદિ અને શાશ્વત નિયમો, જે આરંભથી જ 


માનવીના માટે તૈયાર કરી રાખવામાં આવ્યા હતાં અને તે બધા નું એક જ કામ હતું, એટલે કે આ દીન અને આ 
માર્ગદર્શન તરફ તેમના જાતિબંધુઓને બોલાવે, પછી જે લોકો આ સંદેશનો સ્વીકાર કરી લે તેમને સંગઠિત કરીને 
એક એવી કોમ-ઉમ્મત રચે જે પોતે અલ્લાહના કાનૂનનો અમલ કરનારી હોય અને દુનિયામાં ખુદાઈકાનૂનના 
આજ્ઞાપાલનની સ્થાપના કરવા માટે તેમજ આ કાનૂનના ઉલ્લંઘનને રોકવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે. આ 
પયગમ્બરોએ પોતપોતાના સમયમાં તેમના આ કામને ખૂબીપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું, પરંતુ હંમેશાં એમ જ થતું રહ્યું કે 
મનુષ્યોની એક મોટી સંખ્યા તેમના સંદેશને સ્વીકારવા માટે તૈયાર જ ન થઈ, અને જેમણે તેને સ્વીકારીને 
ઉમ્મતેમુસ્લિમહની હેસિયત ધારણ કરી, તેઓ ધીમે બગડતા ગયાં, એટલે સુધી કે એમાનામાંથી કેટલીક ઉમ્મતો 
અલ્લાહના માર્ગદર્શનને સાવ જ ખોઈ બેઠી, અને કેટલીકે અલ્લાહના ફરમાનોને તેમના ફેરફારો અને મિશ્રણો 
વડે વિકૃત બનાવી દીધાં. 

૬ . છેવટેજગતના માલિકે અરબસ્તાનની ધરતી ઉપર મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને એ જ કામ માટે ઊઠાવ્યાં 
જેના માટે પુરોગામી નબીઓ આવતા રહેતા હતાં. તેમના સંબોધિતો સામાન્ય લોકો પણ હતાં અને અગાઉના 


નબીઓના બગડી ગયેલાં અનુયાયીઓ પણ. તમામને સાચા માર્ગની તરફ બોલાવવા, તમામને નવેસરથી 


ખુદાનું માર્ગદર્શન પહોંચાડી દેવું અને આ સંદેશ તથા માર્ગદર્શનને જે સ્વીકારે તેમને એક એવી ઉમ્મત-સમુદાય 
બનાવી દેવાનું કામ એમનું હતું જે એક તરફ તેમનાં પોતાના જીવનનની વ્યવસ્થા ખુદાના માર્ગદર્શન પ્રમાણે 
સ્થાપે અને બીજી તરફ દુનિયાની સુધારણા માટે ભારે પરિશ્રમ કરે -- આ જ સંદેશ અને માગંદર્શનનું પુસ્તક 


આ કુઅનિ છે જે અલ્લાહે મુહમ્મદસ.અ.વ. ઉપર ઊતાર્યું. 


કુઅનિની આ મૂળભુત હકીકત જાણી લીધા પછી વાચકો માટે આ સમજવાનું સરળ થઈ જાય છે કે આ 
પુસ્તકોનો વિષય શું છે, તેનો કેન્દ્રીય વિષય શું છે , અને તેના હેતુ શું છે. 

તેનો દ» વિષય માનવી છે એ દ્રષ્ટિએ કે વાસ્તવમાં તેની સર્વસ્વીકૃત સફળતા તથા નુકસાન કઈ 
વસ્તુમાં છે. 

તેનો કેન્દ્રીય વિષય ઇ#“(૪2* આ છે કે બાદ્યદ્રષ્ટિ રાખવી, અથવા અનુમાન કરવા, અથવા 
ઇચ્છાઓની ગુલામી કરવી કે જેમના કારણે માનવીએ ખુદા, જગતનું વ્યવસ્થાતંત્ર, પોતાની હસ્તી અને 
પોતાના દુનિયાના જીવન વિષે જે વિચારસરણીઓ સ્થાપ્યાં છે, અને એ વિચારસરણીઓના આધારે જે માર્ગ 
અપનાવી લીધાં છે તે તમામ સર્વસ્વીકૃત હકીકતોની દ્રષ્ટિએ ખોટાં અને પરિણામની દ્રષ્ટિએ ખુદ મનુષ્યના માટે 
જ વિનાશક છે. હકીકત એ છે જે મનુષ્યને ખલીફા બનાવતી વખતે ખુદાએ જણાવી દીધી હતી, અને આ 
હકીકતની દ્રષ્ટિએ મનુષ્ય માટે એ જ માર્ગ સાચો અને સારૂં પરિણામ આપનાર છે જેને આગળના પાનામાં અમે 
“સાચું વલણ” ના નામથી જણાવી ગયાં છીએ. 

તેનો ૪ હેતુ મનુષ્યને એ સાચા વલણની તરફ બોલાવવાનો અને અલ્લાહના એ માર્ગદર્શનને 
સ્પષ્ટતાપૂર્વક રજુ કરવાનો છે જેને માનવી તેની બેદરકારીના કારણે ખોઈ રહ્યો છે અને તેના દુષ્કૃત્યો વડે વિકૃત 
બનાવી રહ્યો છે. 

આ ત્રણ બુનિયાદી વાતોને મગજમાં રાખીને કોઈપણ માણસ કુઅનિને જુએ તો તેને સ્પષ્ટપણે દેખાશે 
કેઆપુસ્તક તેના વિષય, તેના હેતુ અને કેન્દ્રીય વિષયથી રજમાત્ર પણ ચલિત થયું નથી. આરંભથી માંડીને અંત 
સુધી તેના વિવિધ પ્રકારના વિષયો તેના કેન્દ્રીય વિષયની સાથે એવી રીતે જોડાયેલાં છે કે જાણે એક માળાના 


નાના-મોટા રંગબેરંગી મોતી માળાની દોરીમાં જોડાયેલાં હોય છે. તે ધરતી અને આકાશની રચના ઉપર 


મનુષ્યના જન્મ ઉપર સૃષ્ટિની નિશાનીઓના અવલોકન ઉપર તેમજ પુરોગામી પ્રજાઓના કિસ્સા અંગે ચર્ચા કરે 


છે, જુદી જુદી કોમોની શ્રદ્ધાઓ અને નીતિમત્તા તેમજ કાર્યોની આલોચના કરે છે , ભૌતિક જગતથી પર વાતોના 


સવાલોની સમજુતી આપે છે , અને બીજી અનેક વસ્તુઓનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ એટલા માટે નથી કરતું કે 
તેણે ભૌતિકજગત અથવા ઇતિહાસ અથવા તત્ત્વજ્ઞાન અથવા બીજી કોઈ કળાનું શિક્ષણ આપવું છે, બલ્કે એટલા 
માટે કે તેણે સર્વસ્વીકૃત હકીકતો વિષે માનવીની ગેરસમજો દૂર કરવી છે , મૂળ હકીકત લોકોને સમજાવવી છે, 
હકીકત વિરૂદ્ધ વલણના મિથ્યા અને દુષ્પરિણામની વાત સ્પષ્ટ કરવી છે, અને એ વલણ તરફ બોલાવવા છે કે જે 
હકીકતને અનુરૂપ અને સારૂં પરિણામ લાવનાર છે. આ જ કારણ છે કે તે દરેક વસ્તુનો ઉલ્લેખ માત્ર એટલી હદ 
સુધી જ, તેમજ એ જ શેલીમાં કરે છે, જે તેના હેતુ માટે જરૂરી છે, હંમેશાં એ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ જરૂરિયાત 
પ્રમાણે કર્યા પછી અસંબદ્ધ વસ્તુઓને છોડીને, તેના હેતુ અને કેન્દ્રીય વિષય તરફ વળે છે, અને તેનું સમસ્ત 


વર્ણન અત્યંત સમાનતાપૂર્વક “સંદેશ” નીધરી ઉપર ફરતું રહેછે. 


પરંતુ કુરઆનની વર્ણનશૈલી તથા તેનું સંપાદન, અને તેના ઘણાં વિષયોને માણસ ત્યાં સુધી સારી રીતે 
સમજી શકતો નથી જ્યાં સુધી તે તેના ઉતરાણ વખતની પરિસ્થિતિને પણ સારી રીતે સમજી ન લે. 

આ કુર્અાનિ એવું પુસ્તક નથી કે અલ્લાહ તઆલાએ એકીસાથે તેને લખીને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને આપી 
દીધું હોય અને કહી દીધું હોય કે આને પ્રસિદ્ધ કરીને લોકોને જીવનના એક ખાસ વલણ તરફ બોલાવે. આ 
ઉપરાંત, આ એવું પુસ્તક પણ નથી કે તેમાં ન્યાયી ઢબે પુસ્તકના વિષય અને કેન્દ્રીય વિષય અંગે ચર્ચા કરવામાં 
આવી હોય. આ જ કારણ છે કે, આમાં ન તો લખાણનો ક્રમ જોવા મળે છે, ન તો પુસ્તકની શૈલી. હકીકતમાં આ 
એવું પુસ્તક છે કે, અલ્લાહતઆલાએ અરબસ્તાનના શહેર મક્કામાં તેના એક બંદાને પયગમ્બરીના કામ માટે 
પસંદ કર્યો અને તેને આદેશ આપ્યો કે, તારા શહેર અને તારા કબીલા (કુરૈશ) થી સંદેશનો આરંભ કરે. આ કામ 
શરૂ કરવા માટે આરંભમાં જે માર્ગદર્શનની જરૂર હતી માત્ર એ જ આપવામાં આવ્યું અને એ મોટા ભાગે ત્રણ 
વિષયો અંગે હતું : 

એક, પયગમ્બરને એ વાતની તાલીમ કે તે પોતે પોતાની જાતને આ ભવ્ય કામ માટે કેવી રીતે તૈયાર કરે 
અને કઈઢબે કામ કરે. 

બીજું, સર્વસ્વીકૃત હકીકત વિષે જે આરંભિક જાણકારી અને હકીકત વિષે એ ગેરસમજોનું ટૂંકાણમાં ખંડન 
અને રદ્દીકરણ જે આસપાસના ઇલાકાઓમાં જોવા મળતી હતી, જેના કારણે તેમનું વલણ ખોટું થઈ રહ્યું હતું. 


ત્રીજું, સાચા વલણ તરફ બોલાવવા અને અલ્લાહના માર્ગદર્શનના એ બુનિયાદી નેતિક મુલ્યોનું વર્ણન 


જેની ઉપર અમલ કરવામાં મનુષ્ય માટેસફળતા અને સદ્ભાગ્ય છે. 


આરંભના આ સંદેશા ઉપદેશની શરૂઆતના સંદર્ભમાં કેટલાક નાના-નાના ટૂંકા વચનો ધરાવતા હતાં 
જેમની ભાષા ખૂબ જ સરળ અને સ્પષ્ટ, અત્યંત મધુર, બેહદ અસરકારક અને સંબોધિત કોમની પ્રકૃતિને 
અનુરૂપ, ઉત્તમ સાહિત્યનો રંગ ધરાવતા હતાં કે જેથી આ વચનો તીરની જેમ હૃદય સોસરા ઊતરી જાય, કાન 
આપોઆપ આકર્ષિત થાય, અને જીભો તેમની સુંદરતાના પ્રમાણના કારણે સહસા તેમને દોહરાવવા લાગે. 
બીજું, આમાં સ્થાનિક રંગ મોટા પ્રમાણમાં હતું, જો કે વાત તો આંતરપષ્ટ્રિય સત્યોની કરવામાં આવી રહી હતી. 
પરંતુ દલીલો અને પુરાવા તેમજ ઉદાહરણો એ સૌથી નજીકના વાતાવરણમાંથી લેવામાં આવ્યા હતાં જેનાથી 
સંબોધિત લોકો સારી રીતે પરિચિત હતાં. એમનો જ ઈતિહાસ, એમની જ રિવાયતો, એમનાં જ રોજીંદા 
અનુભવમાં આવતી નિશાનીઓ અને એમનાં જ અકીદા અને નૈતિકતા તેમજ એમની સામાજિક બૂરાઈઓ 
ઉપર તમામ ચર્ચા હતી કે જેથી તેમાંથી તેઓ પ્રભાવ ગ્રહણ કરી શકે. 

સંદેશ પહોંચાડવાનો આ આરંભિક તબક્કો લગભગ ચાર-પાંચ વરસ સુધી ચાલ્યો અને આ તબક્કામાં 


નબી સ.અ.વ.ના સંદેશ પ્રસારના કામનો પ્રતિભાવ ત્રણ રીતે પ્રગટ થયો. 


(૧) કેટલાક સદવૃત્તિ ધરાવતા લોકો આ સંદેશને સ્વીકારીને ઉમ્મતેમુસ્લિમા બનવા માટે તૈયાર થઈ 


ગયાં. 

(૨) એક મોટી સંખ્યા અજ્ઞાન અથવા સ્વાર્થ અથવા બાપદાદાની પરંપરાઓના મોહના કારણે વિરોધ 
કરવા માટે તૈયારથઈ લઈ. 

(૩) મક્કા અને કુરેશની સીમાઓમાંથી નીકળીને આ નવો સંદેશનો અવાજ પ્રમાણમાં વધુ વિશાળ 


વિસ્તારમાં પહોંચવા લાગ્યો. 


અહીંથી સંદેશપ્રસારનો બીજો તબક્કો શરૂ થાય છે. આ તબક્કામાં ઇસ્લામનું આંદોલન અને જૂની 
જહાલત વચ્ચે એક જીવ સટોસટનો સંઘર્ષ ઉદ્ભવ્યો જેનો સિલસિલો આઠ-નવ વરસ સુધી ચાલતો રહ્યો. માત્ર 
મક્કામાં જ નહીં બલ્કે કુરેશના કબીલામાં પણ, અને અરબસ્તાનના મોટાભાગના ભાગોમાં પણ, જયારે લોકો 
જૂની જહાલતને કાયમ રાખવા માગતા હતાં, તેઓ આ આંદોલનને બળપૂર્વક કચડી નાખવા માટે તૈયાર થઈ 
ગયાં. તેમણે આનો દબાવવા માટે બધા જ હથિયાર અજમાવી નાખ્યાં. મિથ્યા પ્રચાર કર્યો, આક્ષેપો અને 
શંકાઓ તેમજ વાંધાંનો ધોધ વહેવડાવી દીધો, આમ લોકોના દિલોમાં જાત જાતની ઉશ્કેરણીઓ નાખી, નાવાકેફ 


લોકોને નબી સ.અ.વ.ની વાત સાંભળવાથી રોકવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા, ઇસ્લામ કબૂલ કરનારા લોકો ઉપર 


અત્યંત પાશવી જોરજુલમ કર્યા, તેમનો સામાજિક અને આર્થિક બહિષ્કાર કર્યો, અને તેમને એટલા સતાવ્યાં કે 
તેમનામાંથી પણ ઘણા લોકો બે વખત ઘરબાર છોડીને હબશની તરફ હિજરત કરવા માટે મજબૂર થઈ ગયાં અને 
છેવટે ત્રીજી વખતે, તેમને બધાને મદીનાની તરફ હિજરત કરવી પડી. પરંતુ આ ઉગ્ર અને રોજ-બરોજ વધી 
રહેલી અડચણો છતાં આ આંદોલન ફેલાતું ગયું, મક્કામાં કોઈ પરિવાર અને કોઈ ઘર એવું બાકી રહ્યું નહીં જેના 
કોઈને કોઈ માણસે ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરી લીધો ન હોય. ઈસ્લામના મોટાભાગના વિરોધીઓની દુશ્મનાવટમાં 
ઉગ્રતા અને કડવાશનું કારણ આ જ હતું કે તેમના પોતાના ભાઈ, ભત્રિ્જા, દીકરા, દીકરીઓ , બહેનો અને 
બનેવીઓ ઇસ્લામના અનુયાયી જ ન બની ગયાં બલ્કે જીવ કુરબાન કરી દેનાર હિમાયતીઓ બની ગયા હતાં 
અને તેમના પોતાના વહાલા પુત્રો જ તેમની સામે લડવા માટે તૈયાર હતાં. આ ઉપરાંત, મઝાની વાત તો આ છે કે 
જે લોકો જૂની જહાલતમાંથી ખરી ખરીને આ નવોદિત આંદોલનની તરફ આવી રહ્યા હતાં તેઓ પહેલાં પણ 
તેમના સમાજમાં ઉત્તમ લોકો માનવામાં આવતા હતાં, અને આ આંદોલન સાથે જોડાયા પછી તેઓ એવા 
સદાચારી, એવા સત્યનિષ્ઠ અને એવા શુદ્ધચરિત્ર માણસો બની જતા હતાં કે દુનિયા એ સંદેશની સર્વોપરિતાને 
અનુભવ્યા વિના રહી શકતી ન હતી જે એવા લોકોને પોતાના ભણી ખેચી રહ્યું હતું અને તેમને આ કક્ષાના 
બનાવી રહ્યું હતું. 

આ લાંબા અને ઉગ્ર ઘર્ષણના ગાળામાં અલ્લાહતઆલા જરૂર પ્રમાણે તેના નબી ઉપર એવાં જુસ્સાથી 
ભરપુર પ્રવચનો ઉતારતો રહ્યો કે જેમાં નદીનો પ્રવાહ, પૂરની શક્તિ અને વેગવાન આગની અસરકારકતા 


હતી. એ પ્રવચનોમાં એક તરફ ઈમાનવાળાઓને તેમની પ્રાથમિક ફરજો જણાવવામાં આવી, તેમની અંદર 


સામાજિક જાગૃતિ પેદા કરવામાં આવી, તેમને સંયમ તથા નૈતિકતાની શ્રેઠતા તથા શુદ્ધ ચારિત્ર્યનું શિક્ષણ 


આપવામાં આવ્યું, તેમને દીનના પ્રચારની રીતો જણાવવામાં આવી, સફળતાના વાયદા અને જન્નતના 
શુભસમાચારો વડે તેમને હિંમત આપવામાં આવી, તેમને ધીરજ અને મક્કમતા તથા સાહસની સાથે અલ્લાહના 
માગમાં સર્વ પ્રયત્નો કરી છૂટવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યાં, અને બલિદાનની ભાવનાનો એવો 
જબરજસ્ત જુસ્સો તથા જોશ તેમની અંદર પેદા કરવામાં આવ્યો કે તેઓ દરેક મુસીબતને સહન કરી લેવા માટે 
તેમજ વિરોધના ભારેમાં ભારે તોફાનનો મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં. બીજી તરફ, વિરોધીઓ , અને 
સીધા માર્ગથી વિમુખ થનારા, અને ગફલતની તિંદરમાં સૂનારા લોકોને એ કોમોના પરિણામો વડે ડરાવવામાં 
આવ્યાં જેમના ઇતિહાસથી તેઓ ખુદ વાકેફ હતાં, તેમની વિનાશ પામેલી વસ્તીઓના અવશેષો વડે બોધપાઠ 
આપવામાં આવ્યો જેના ખંડેરો તેઓ તેમના પ્રવાસો દરમ્યાન પસાર થતા હતાં, તૌહીદ અને આખિરતની 


દલીલો તેમની ખુલ્લી [નિશાનીઓ વડે આપવામાં આવી જે રાત-દિવસ તથા ધરતી અને આકાશમાં તેમની 


આંખોની સામે દેખાતી હતી અને જેમને તે પોતે તેમના જીવનમાં પણ દરેક ઠેકાણે જોતા અને અનુભવતા હતાં, 
શિર્ક અને સ્વાયત્તતાનો દાવો અને આખિરતના ઇનકાર તેમજ બાપદાદાની પરંપરાઓનુ અનુસરણ કરવાની 


ભૂલો એવી ખુલ્લી દલીલો વડે દર્શાવવામાં આવી કે જે મન ઉપર અસર કરનાર અને મગજમાં બેસી જનાર હતી. 


બીજું, તેમની એકેએક શંકાનું નિવારણ કરવામાં આવ્યું, એકેએક વાંધાનો તાર્કિક જવાબ આપવામાં આવ્યો, 


એકેએક મુંઝવણ કે જેમાં તેઓ મુકાયેલા હતાં અથવા બીજા લોકો તેમને નાખવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં, દૂર 
કરવામાં આવી, અને ચારેબાજુથી ઘેરીને જહાલતને એવી જકડી લીધી કે બુદ્ધિની દુનિયામાં તેને ઊભા રહેવાની 
કોઈ જગ્યા રહી નહીં. આની સાથે જ તેમને ખુદાના પ્રકોપ અને કયામતની ભયાનકતાઓ તથા જઢક્ષમની 
પીડા-યાતનાથી ડરાવવામાં આવ્યાં, તેમના દુર્ગુણો, અને ખોટી જીવનપદ્ધતિ, જહાલતના રીતરિવાજ અને 
સત્યની દુશ્મની તથા મુસલમાનોને તકલીફો આપવા બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યો, અને નૈતિકતા તથા 
સભ્યતાના એ મુખ્ય-મુખ્ય બુનિયાદી સિદ્ધાંતો તેની સામે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યાં જેમની ઉપર હંમેશથી ખુદાની 
પસંદગી પામેલી સદાચારી સભ્યતાઓની રચના થતી આવતી હતી. 

આ તબક્કો પોતે જ જુદી જુદી મજલોનો બનેલો હતો જેમાંથી દરેક મજલમાં સંદેશ ફેલાવવાનું કામ 
ફેલાતું ગયું, સંઘર્ષ અને પરિશ્રમ તેમજ અડચણો વધારે મોટી થતી ગઈ, જુદા જુદા અકીદાઓ અને જીવનની 
રીતો ધરાવતા સમુદાયોનો સામનો થતો ગયો, અને એ જ પ્રમાણે અલ્લાહ તરફથી આવતા સંદેશામાં વિષયોની 


વિવિધતા પણ વધતી ગઈ---આ છે કુર્અાનમજીદની મક્કામાં ઉતરેલી સૂરઃઓની પૃષ્ઠભૂમિ. 


મક્કાના આ આંદોલનને તેની કામગીરી બજાવતાં તેર વરસ વીતી ગયા હતાં ત્યાં એકાએક મદીનામાં 
તેને એક એવું મથક મળી ગયું જ્યાં તેના અનુયાયીઓને સમેટીને એક જગ્યાએ ભેગા કરવાનું શક્ય બની ગયું. 
આમ, નબી સલ્લાલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને મોટાભાગના ઇસ્લામના અનુયાયીઓ હિજરત કરીને મદીના 
પહોંચી ગયાં. આવી રીતે આ સંદેશ પહોચાડવાનું મિશન ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશી ગયું. 

આ તબક્કામાં પરિસ્થિતિનું ચિત્ર સાવ બદલાઈ ગયું. ઉમ્મતે મુસ્લિમટ એક વિધિસરનું રાજય 
સ્થાપવામાં સફળ ગઈ ગઈ. જૂની જહાલતના ધ્વજધારીઓ સામે સશસ્ત મુકાબલો શરૃ થયો. પુરોગામી 
નબીઓની ઉમ્મતો (યહૂદી અને ખ્રિસ્તી)નો સામનો કરવાનો આવ્યો. ખુદ ઉમ્મતે મુસ્લિમહની આંતરિક 
વ્યવસ્થામાં જાત જાતના દંભીઓ ઘૂસી આવ્યાં અને તેમને પણ જેર કરવા પડયાં. અને દસ વરસના ઉગ્ર 


સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈને છેવટે આ આંદોલન સફળતાના એ મુકામે પહોચ્યું કે સમસ્ત અરબસ્તાન તેમના તાબે 


થઈ ગયું અને આંતરપષ્ટ્રિય સંદેશ અને સુધારણાના દ્વાર તેની સમક્ષ ખુલી ગયાં. આ તબક્કાના પણ વિવિધ 
મુકામો હતાં અને દરેક મુકામમાં આ આંદોલનની ખાસ જરૂરિયાતો હતી. આ જરૂરિયાતો પ્રમાણે 
અલ્લાહતઆલા તરફથી એવાં પ્રવચનો નબી સ.અ.વ. ઉપર ઉતરતા રહ્યાં જેમની શૈલી કયારેક 
અગ્નિપ્રવચનની, કયારેક શાહી હુકમોની, કયારે વિદ્ત્તાપુર્ણ શિક્ષણની, અને કયારેક સુધારક સમજાવટની 
હતી. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, સમુદાય અને રાજ્ય તેમજ સદાચારી નાગરિકતાની રચના કેવી રીતે કરવામાં 
આવે, જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોને કયા નિયમોના આધારે સ્થાપવામાં આવે, દંભીઓ સાથે કેવો વ્યવહાર કરવામાં 
આવે, ગ્રંથવાળા સાથેના સંબંધો કયા પ્રકારના હોય, યુદ્ધે ચઢેલા શત્રુઓ અને સંધિથી બંધાયેલી કોમોની સાથે 
કેવો વ્વવહાર કરવામાં આવે, અને સંગઠિત મુસલમાનોનું આ જૂથ દુનિયામાં જગતના માલિકના નાયબપદાની 
ફરજો અદા કરવા માટે પોતાને કઈ રીતે તૈયાર કરે. આ પ્રવચનોમાં એક તરફ મુસલમાનોને શિક્ષણ અને 
કેળવણી આપવામાં આવતી હતી, તેમની કમજોરીઓ સામે ચેતવણી આપવામાં આવતી હતી, તેમને ખુદાની 
રાહમાં જાનમાલ વડે જિહાદ કરવાં માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતાં, તેમને વિજય અને પરાજ્ય, 
મુસીબત અને આરામ, સુખાકારી અને તંગી, શાંતિ અને ખતરો, આમ દરેક પરિસ્થિતિમાં તેને અનુરૂપ નૈતિક 
મુલ્યોના પાઠ શીખવાડવામાં આવતા હતાં અને તેમને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવતા હતાં કે તેઓ નબી 
સ.અ.વ. પછી આપના ઉત્તરાધિકારી બનીને આ સંદેશના પ્રસાર અને સુધારણાની કામગીરી બજાવી શકે. 
બીજી તરફ, એ લોકોને, કે જે ઈમાનના વર્તુળની બહાર હતાં, ગ્રંથવાળા, દંભીઓ, કાફિરો અને મુશ્રિકો, 
બધાંયને, તેમની અલગ અલગ સ્થિતિઓ વડે સમજાવવાનો, નરમાશ સાથે સંદેશ પહોંચાડવાનો, 
સખતાઈપૂર્વક ઠપકો આપવાનો, ખુદાની સજાથી ડરાવવાનો, અને બોધદાયક કિસ્સા અને અહેવાલો વડે 


જ છે 


પદાર્થપાઠ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હતો કે જેથી તેમની સામે દલીલ પૂરી થઈ જાય. 


આ છે કુર્ઓાનમજીદની મદીનામાં ઊતરેલી સૂરઃઓની પૃષ્ઠભૂમિ ! 


આ નિવેદન ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કુાનમજીદ એક સંદેશ સાથે ઉતરવા માંડયું, અને 
એ સંદેશ તેના આરંભથી માંડીને તેની અંતિમ પૂર્ણતા સુધી, ત્રેવીસ વરસના સમયગાળામાં, જે જે તબક્કાઓ 
અને જે જે મુકામોમાંથી પસાર થતો રહ્યો, તેમની વિવિધ પ્રકારની જરૂરિયાતો પ્રમાણે કુરઆનના વિવિધ ભાગો 
ઉતરતા રહ્યાં. દેખીતું છે કે આવા પુસ્તકમાં લેખનનો એ ક્રમ ન હોઈ શકે જે ડોકટરેટની પદવી મેળવવા માટે એક 
મહાનિબંધ લખવામાં અપનાવવામાં આવે છે. બીજું, આ સંદેશના વિકાસ અને પ્રગતિની સાથોસાથ કુર્ઓાનના 
જે નાના અને મોટા ભાગો ઉતર્યા તે પણ સામયિકોના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતા ન હતાં, બલ્કે પ્રવચનોના 


રૂપમાં વર્ણવવામાં આવતાં અને એ જ રૂપમાં ફેલાવવામાં આવતા હતાં , એટલા માટે તેમની શૈલી પણ લેખ જેવી 


ન હતી બલ્કે વક્તવ્યની શૈલી હતી. અને આ વક્તવ્યો પણ કોઈ પ્રોફેસરના લેકચરો જેવાં નહીં બલ્કે એક સંદેશ 
આપનાર ઉપદેશકના વક્તવ્યો જેવાં હતાં જેણે દિલ અને દિમાગ, બુદ્ધિ અને લાગણીઓ, દરેકને અપીલ 
કરવાની હોય છે, જેને દરેક પ્રકારની માનસિક્તાઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેણે તેના સંદેશ પ્રસાર અને 
પ્રચાર તેમજ સક્રીય આંદોલનના અનુસંધાનમાં અસંખ્ય જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરવું પડે છે. શકય એ 
રીતે પોતાની વાત લોકોના દિલમાં ઉતારવી, માન્યતાઓની દુનિયા બદલવી, લાગણીઓના પૂર પેદા કરવાં, 
વિરોધનું જોર ખતમ કરવું, સાથીદારોની સુધારણા અને કેળવણી કરવી અને તેમની અંદર જુસ્સો અને મક્કમતા 
પેદા કરવાં, દુશ્મનોને દોસ્ત બનાવવાં, અને ઈનકાર કરનારાંને એકરાર કરનારા બનાવવાં, વિરોધીઓની 
દલીલ તોડવી અને તેમની નેતિક તાકાતને નાબૂદ કરી દેવી. આમ, તેણે એ બધું જ કરવાનું હોય છે જે એક 
સંદેશના ધ્વજવાહકે અને આંદોલનના નાયક માટે જરૂરી છે. એટલા માટે અલ્લાહે આ કામના અનુસંધાનમાં 
તેના પયગમ્બરો ઉપર જે પ્રવચનો ઉતાર્યા, તેમની વકંતવ્યશૈલી એ જ હતી જે કોઈપણ સંદેશને ફેલાવવા માટે 


સંજોગોનો તકાદો હોય છે, તેમાં કોલેજના લેકચરો જેવી શૈલી શોધવી યોગ્ય નથી. 


અહીં આ વાત પણ સારી રીતે સમજાઈ જાય છે કે, કુરઆનમાં વિષયોનું આટલું બધું પુનરાવર્તન શા માટે 
છે. કોઈપણ સંદેશ અને સક્રીય આંદોલનનો કુદરતી તકાદો હોય છે કે તે જે સમયે જે તબક્કામાં હોય, તેમાં એ જ 
વાતો કહેવામાં આવે જે તે તબક્કા સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય, અને જયાં સુધી સંદેશ પ્રસારનું કામ અમુક 
તબક્કામાં રહે ત્યાં સુધી, પછીના તબક્કાઓની વાત શરૂ કરવામાં ન આવે, બલ્કે એ જ તબક્કાની વાતોનું 
પુનરાવર્તન થતું રહે, ભલે તેમાં થોડા કલાક લાગે કે પછી ઘણાં વરસ વીતી જાય. બીજું, એ એક જ પ્રકારની 
વાતોનું પુનરાવર્તન એક જ લેખ અને એક જ ઢબે કરવામાં આવતું રહે ત્યારે કાન તેમને સાંભળી સાંભળીને થાકી 
જાય છે અને મનમાં કંટાળો આવવા માંડે છે. એટલા માટે આ પણ જરૂરી છે કે દરેક તબકકામાં જે વાતો વારંવાર 
પુનરાવર્તીત કરવાની હોય તેમને દરેક વખતે નવી ઢબે, અને નવી શાન સાથે કહેવામાં આવે કે જેથી સુંદર રીતે તે 
દિલોમાં ઉતરી જાય અને સંદેશ પોહંચવાનું દરેક મુકામ સારી રીતે મજબૂત થતું જાય. આની સાથે આ પણ જરૂરી 
છે કે સંદેશનો પાયો જે અકીદા અને શ્રદ્ધાઓ તેમજ સિદ્ધાંતો ઉપર હોય તેમને પહેલા જ કદમથી છેલ્લા મુકામ 
સુધી ક્યારેય અને કોઈપણ સંજોગોમાં નજર સામેથી છુપવા ન દેવાય, બલ્કે તેમનું પુનરાવર્તન કોઈપણ 


સંજોગોમાં સંદેશ પ્રસારના દરેકેદરેક તબક્કામાં થતું રહે. આ જ કારણ છે કે ઇસ્લામના સંદેશ પ્રસારના એક 


તબક્કામાં કુઅનિની જેટલી સૂરઃઓ ઊતરી છે એ તમામમાં સામાન્ય રીતે એક જ પ્રકારના વિષયો અને વકતવ્ય 


શૈલીમાં ફેરફાર દેખાય છે. પરંતુ તૌહીદ અને ખુદાઈ ગુણો, આખિરત અને તેમાં પૂછપરછ , તેમજ બદલો અને 
સજા, રિસાલત અને ગ્રંથ ઉપર ઈમાન, સંયમ અને ખુદા ઉપર ભરોસો, તથા આ જ પ્રકારના અન્ય વિષયોનું 
પુનરાવર્તન સમગ્ર કુઅનિમાં દેખાય છે કેમકે આ આંદોલનના કોઈ પણ તબક્કામાં પણ આમની તરફ બેદરકારી 
ચલાવી લઈ શકાય તેમ ન હતી. આ મૂળભૂત ખ્યાલો જો સહેજ પણ કમજોર થઈ જાત તો ઇસ્લામનું આ 


આંદોલન તેના સાચા આત્મા સાથે ચાલી શક્યું ન હોત. 


જો ધ્યાનથી જોઈએ તો આ વાત વડે જ આ સવાલ પણ ઉકેલાઈ જાય છે કે નબી સ.અ.વ.એ કુર્અાનને 
એ ક્રમ પ્રમાણે શા માટે સંપાદિત ન કરી દીધું જે ક્રમમાં તે ઉતર્યું હતું. 

ઉપર તમને જણાઈ ગયું છે કે ત્રેવીસ વરસ સુધી કુર્અાનનું ઉતરાણ એ ક્રમમાં થતું રહ્યું જે ક્રમમાં સંદેશના 
પ્રસારનો આરંભ તથા તેનો વિકાસ થયો. હવે દેખીતું છે કે, સંદેશ પહોંચાડી દીધા પછી આ ઉતરેલા ભાગો માટે 
એ ક્રમ કઈ રીતે યોગ્ય અને સાચું ન હોત જો તે માત્ર સંદેશ પ્રસારના વિકાસની સાથે જ સંબંધ ધરાવતું હોત. હવે 
તો તેમના માટે એક નવા ક્રમની જરૂર હતી જે સંદેશના પ્રસારનું કામ પુરૂં થઈ ગયા પછી ઊભી થયેલી સ્થિતિ 
માટે વધારે અનુરૂપ હોય કારણ કે શરૂઆતમાં તેના પ્રથમ સંબોધિતો એ લોકો હતાં જે ઇસ્લામથી સાવ 
અપરિચિત હતાં, એટલા માટે એ વખતે એકદમ શરૂઆતથી શિક્ષણ અને શીખામણનો આરંભ કરવામાં 
આવ્યો, પરંતુ સંદેશ પૂરેપૂરું પહોચાડી દીધા પછી તેના પહેલા સંબોધિત એ લોકો બની ગયાં જે આની ઉપર 
ઈમાન લાવીને એક ઉમ્મતેમુસ્લિમહ બની ગયા હતાં. અને એ કામને ચાલુ રાખવા માટે જવાબદાર ગણવામાં 
આવેલા હતાં જેને પયગમ્બરે એક વીચારધારા તથા અમલીકરણ, એમ બંને દ્રષ્ટિએ પૂર્ણ કરીને તેમને સોંપેલું 
હતું. હવે એ વાત ફરજિયાત થઈ ગઈ કે પહેલાં આ લોકો પોતે તેમની ફરજોથી, તેમના જીવનના નિયમોથી, 
અને એ ફિત્નાઓ કે જે અગાઉના પયગમ્બરોની ઉમ્મતોમાં ઉદ્દભવતા રહ્યાં છે , સારી રીતે વાકેફ થઈ જાય, પછી 
ઇસ્લામથી અજાણ દુનિયાની સામે ખુદાનું માર્ગદર્શન અને કિતાબ રજુ કરવા માટે આગળ આવે. 

આ ઉપરાંત, કુર્બએાનમજીદ જે પ્રકારનુ પુસ્તક છે તેને જો કોઈ બરાબર રીતે સમજી લે તો તેની સમક્ષ 


આપોઆપ આ હકીકત ખુલી જશે કે, એક પ્રકારના વિષયોને એક જગ્યાએ ભેગાં કરવા આ પુસ્તકની પ્રકૃતિની 


સાથે મેળ ખાતું નથી. તેની પ્રકૃતિનો તકાદો આ જ છે કે તેના વાચકની સામે મદીનાના જમાનાની વાતો મક્કા- 


કાળની તાલીમ દરમ્યાન અને મક્કાકાળના તબક્કાની વાતો મદીનાકાળના પ્રવચનો વચ્ચે, અને આરંભની 


વાતોમાં અંતની શીખામણો વચ્ચે, અને અંતિમ તબક્કાની સૂચનાઓ કામ શરૂ કરવાના ઉપદેશના પાસામાં 


જ 


વારંવાર આવ્યા જ કરે કે જેથી ઇસ્લામનું સમગ્ર દશ્ય તેમજ પૂર્ણ ચિત્ર તેની નજર સમક્ષ રહે અને કયારેય તે એક 
દિશાતરફી ન થવા પામે. 

પછી જો કુર્અાનને તેના ઉતરાણના ક્રમમાં સંપાદિત કરવામાં પણ આવત તો ક્રમ પછીના લોકો માટે 
માત્ર એ જ સ્વરૂપમાં અર્થપૂર્ણ હોઈ શકત જ્યારે કુર્ઓાનની સાથે તેના ઉતરાણનો સંપુર્ણ ઈતિહાસ, તેમજ તેના 


દરેક ભાગના ઉતરાણના સંજોગોની કેફિયત, લખીને જોડી દેવામાં આવત અને તે અનિવાર્ય રીતે કુરઆનની એક 


પૂર્તિ બનીને રહી જાત. આ વાત એ ઉદ્દેશ્યની વિરૂદ્ધ હતી જેના માટે અલ્લાહતઆલાએ તેના કલામના આ 


સંગ્રહને સંપાદિત તેમજ સુરક્ષિત કરાવ્યો હતો. ત્યાં તો નજર સમક્ષ આ જ વસ્તુ હતી કે, નિર્ભેળ અલ્લાહનો 
કલામ કોઈ પણ બીજા કલામના મિશ્રણ કે આમે જ વિના, તેના ટૂંકા સ્વરૂપમાં , સંપાદિત થાય, કે જેને બાળકો , 
યુવાનો, વૃદ્ધો, સ્રીઓ, પુરુષો, શહેરીજનો, ગ્રામીણ લોકો, આમ લોકો, વિદ્દાનો, બધાં જ વાંચે, દરેક 
જમાનામાં અને દરેક જગ્યાએ, બધી જ સ્થિતિઓમાં, વાંચે, અને દરેક બુદ્ધિ અને હોશિયારી ધરાવતો માણસ 
ઓછામાં ઓછી આ વાત તો જરૂરથી જાણી લે કે, તેનો ખુદા તેની પાસેથી શું ઇચ્છે છે અને શું ઇચ્છતો નથી. 
દેખીતું છે કે, આ હેતુ જ માર્યોજાત જો આ અલ્લાહના કલામના સંગ્રહની સાથે એક લાંબીલચ ઇતિહાસનોંધ પણ 
જોડી દેવાઈ હોત અને તેનું પઠન પણ ફરજિયાત કરી દેવામાં આવ્યું હોત. 

હકીકત આ છે કે, કુઓનિના હાલના સંપાદન સામે જે લોકો વાંધો ઉઠાવે છે તેઓ આ પુસ્તકના હેતુ 
અને ઉદ્દેશ્યથી માત્ર અજાણ જ નથી, બલ્કે કેટલાંક એવી ગેરસમજમાં પણ પડેલાં જણાય છે કે, આ પુસ્તક માત્ર 


ઇતિહાસશાસ્ત અને સામાજિક વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ઊતર્યું છે. 


કુઅનના સંપાદન વિષે આ વાત પણ વાચકોને ખબર હોવી જોઈએ કે, આ સંપાદન પછીના લોકોએ 
કરેલું નથી બલ્કે અલ્લાહતઆલાના પોતાના હુકમ હેઠળ નબી સ.અ.વ. એ જ કુઅનિનો આવી રીતે સંપાદિત 
કર્યું હતું. એવો સિયમ હતો કે, જ્યારે કોઈ સૂરઃ ઉતરતી ત્યારે આપ એ જ વખતે આપના લોહિયાઓમાંથી 
કોઈને બોલવતાં અને તેને સાચેસાચી લખાવી દીધા પછી સૂચના આપી દેતાં કે આ સૂરઃ ફલાણી સૂરઃ પછી અને 
ફલાણી સૂરઃ પહેલાં રાખવામાં આવે. આવી જ રીતે, જો કુર્ઓાનનો કોઈ એવો ભાગ ઊતરતો, જેને અલગ સૂરઃ 
બનાવવાનો ઈરાદો ન હોત, તો આપ સૂચના આપી દેતા હતાં કે આને ફલાણી સૂરઃ માં ફલાણી જગ્યાએ નોધી 
લેવામાં આવે. પછી આ જ ક્રમમાં આપ પોતે પણ નમાઝમાં, તથા બીજા અવસરો વખતે, કુર્ઓબાનમજીદની 


તિલાવત કરતા હતાં અને એ જ ક્રમ પ્રમાણે સહાબાએકિરામ પણ તેને કંઠસ્થ કરી લેતા હતાં. એટલા માટે આ 


પ્રમાણિત એતિહાસિક હકીકત છે કે, કુર્ઓાનમજીદનું ઉતરાણ જે દિવસે સંપન્ન થયું એ જ દિવસે તેનું સંપાદન પણ 
થઈ ગયું. જે આનો ઉતારનાર હતો એ જ તેનો સંપાદક પણ હતો, જેના દિલ ઉપર તે ઉતારવામાં આવ્યું તેના જ 


હાથે તેનું સંપાદન પણ કરાવી દેવામાં આવ્યું , બીજા કોઈની મગદૂર ન હતી કે આમાં હસ્તક્ષેપ કરત. 


કેમકે નમાઝ શરૂઆતથી જ મુસલમાનો ઉપર ફરજિયાત હતી, અને કુર્ઓાનની તિલાવતને નમાઝનું 
એક આવશ્યક અંગ કરાવી દેવામાં આવ્યું હતું, એટલા માટે કુનના ઉતરાણની સાથે જ મુસલમાનોમાં કુરાન 
કંઠસ્થ કરવાનો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો, અને જેમ જેમ કુર્અાન ઉતરતું ગયું તેમ તેમ મુસલમાનો તેને કંઠસ્થ પણ 
કરતા ગયાં. આવી રીતે કુર્ઓાનની જાળવણીનો આધાર માત્ર ખજૂરીના એ પાન અને હાડકાં અને ચર્મપત્રના એ 
ટૂકડા ઉપર જ ન હતો કે જેમની ઉપર નબી સ.અ.વ. આપના લહિયાઓ પાસે તેને લખાવતા રહેતા હતાં, બલ્કે 
તે ઉતરતાંની સાથે જ કોડીબંધ, પછી સેંકડો, પછી હજારો, પછી લાખો દિલો ઉપર અંકિત થઈ જતું હતું. અને 
કોઈ શૈતાન માટે એ શક્ય જ ન હતું કે તેમાં એક શબ્દનો પણ ફેરફાર કરી શકે. 
નબી સ.અ.વ.ના અવસાન પછી જ્યારે અરબસ્તાનમાં ઇર્તિદાદ-ધર્મત્યાગનો ફિત્નો ઊભો થયો, 
અને તેને દૂર કરવા માટે સહાબીઓને ભારે રક્તરંજિત લડાઈઓ કરવી પડી, ત્યારે આ લડાઈઓમાં એવા 
સહાબીઓની એક મોટી સંખ્યા શહાદત પામી જેમને સંપૂર્ણ ફુઅનિ કંઠસ્થ હતું. જાળવણીના મામલામાં માત્ર 
એક જ સાધન ઉપર ભરોસો કરી લેવો તે યોગ્ય નથી બલ્કે હૃદયની પાટીઓ ઉપરાંત કાગળના પાનાં ઉપર પણ 
તેને સુરક્ષિત કરી લેવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. એટલા માટે આ કામની આવશ્યકતા તેમણે હઝરત અબૂબક્ર 
રદિ. સમક્ષ દર્શાવી અને તેમણે થોડું વિચારીને આની સાથે સહમતિ દર્શાવી અને હઝરત ઝેદ બિન સાબિત રદિ. 
ને, કે જે નબી સ.અ.વ. ના લહેયા (સેક્રેટરી) રહી ચૂકેલા હતાં, આ કામ માટે નીમ્યાં. નિયમ એવો ઠરાવવામાં 
આવ્યો કે, એક તરફ તો એ તમામ લેખિત ભાગોને હાંસલ કરવામાં આવે જે નબી સ.અ.વ. પાછળ મૂકી ગયાં 
છે, બીજી તરફ સહાબીઓમાંથી જેની જેની પાસે કુરાન અથવા તેનો કોઈ ભાગ લિખિત રૂપમાં મળે, તે તેમની 
પાસેથી મેળવી લેવામાં આવે.' અને ત્યારબાદ કુર્બાનના હાફિઝોની મદદ પણ લેવામાં આવે, અને આ ત્રણેય 
સ્રોતોની સંયુક્ત ગવાહી બાદ, પૂર્ણ ખરાઈ બદલ સંતોષ થઈ ગયા પછી, કુઅનિનો એક-એક શબ્દ પુસ્તકમાં 


નોંધવામાં આવે. આ પ્રસતાવ પ્રમાણે કુરઓાનમજીદની એક પ્રમાણિત નકલ તેયાર કરીને ઉમ્મુલમુ'મિનીન 


૧. અહીં યાદ રહે કે પાંચ વખતની નમાઝ તો નબુવ્વતના ઘણા વરસો પછી ફરજિયાત થઈ પરંતુ નમાઝ પોતે 
પહેલા જ દિવસથી ફરજિયાત હતી. ઈસ્લામની કોઈ ઘડી એવી પસાર થઈ નથી જેમાં નમાઝ ફરજિયાત ન હોય. 


હઝરત હફસા રદિ.ને ત્યાં મુકાવી દેવાઈ અને લોકોને જાહેર પરવાનગી આપી દેવાઈ કે જે કોઈ ઇચ્છે તેની નકલ 
બનાવે અને જે ઇચ્છે તે આની સાથે સરખાવીને તેની નકલમાં સુધારો કરી લે. 

અરબસ્તાનમાં જુદા જુદા પ્રદેશોમાં અને કબીલાઓમાં બોલીઓમાં એવો જ તફાવત જોવા મળતો હતો 
જેવો આપણા દેશમાં વિવિધ શહેરો અને વિવિધ જિલ્લાઓની બોલીઓમાં ફરક જોવા મળે છે, જો કે ભાષા 
બધાની એ જ ઉદ, પંજાબી કે બંગાળી વિગેરે છે. ફુઅનિમજીદ જો કે ઉતર્યું એ ભાષામાં જે મક્કામાં કુરેશના લોકો 
બોલતા હતાં, પરંતુ શરૂઆતમાં આ વાતની પરવાનગી આપી દેવામાં આવી હતી કે બીજા પ્રદેશો અને 
ક્બીલાઓના લોકો પોતપોતાની લઢણ અને રૂઢિપ્રયોગ પ્રમાણે તેનો પાઠ કરી લે કારણ કે આવી રીતે અર્થમાં 
કોઈ ફરક પડતો ન હતો. ફકત લખાણ તેમના માટે સ્થિતિસ્થાપક થઈ જતું હતું. પરંતુ ધીમે ધીમે જ્યારે ઇસ્લામ 
ફેલાયો અને અરબસ્તાનના લોકોએ તેમના રણપ્રદેશમાંથી નીકળીને દુનિયાના એક મોટા ભાગને જીતી લીધો, 
અને બીજી પ્રજાઓના લોકો પણ ઇસ્લામના વર્તુળમાં આવવા માંડયાં, અને મોટા પાયે અરબ અને અજમના 
મિશ્રણથી અરબી ભાષા પ્રભાવિત થવા માંડી ત્યારે એવો ડર ઉભો થયો કે જો હજી પણ બીજા લહેજાઓ અને 
રૂઢિપ્રયોગો પ્રમાણે કુઓનનો પાઠ કરવાની પરવાનગી ચાલૂ રહી તો આનાથી જાત જાતના ફિત્ના ઉભાં થઈ 
જશે. દા.ત. કોઈ માણસ જો બીજા માણસને અપરિચિત રીતે અલ્લાહના કલામની તિલાવત કરતો સાંભળશે 
અને એમ માનીને તેની સાથે ઝઘડી પડશે કે તે જાણીબૂઝીને અલ્લાહના કલામમાં ફેરફાર કરી રહ્યો છે, અથવા તો 
આ શાબ્દિક વિવિધતાઓ ધીમે ધીમે વાસ્તવિક ફેરફારના દ્વાર ખોલી દેશે, અથવા તો અરબ અને અજમના 
મિશ્રણથી જે લોકોની ભાષા બગડશે તે તેની બગડેલી ભાષાનો કુર્અનમાં ઉપયોગ કરીને તેના વાણીસૌંદર્યને 
બગાડી મૂકશે. આ કારણોના લીધે હઝરત ઉસ્માન રદિ.એ સહાબીઓ સાથે મસલત કરીને એવું નક્કી કર્યું કે 
બધા જ ઇસ્લામી દેશોમાં ફક્ત એ પ્રમાણિક કુઅનિના નકલની પ્રતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે જે હઝરત અબૂબક્ર 
રદિ.ના હુકમથી લેખિત સ્વરૃપમાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અને બાકીના બીજા બધા જ લઢણો અને 
રંઢિપ્રયોગો પ્રમાણે લખવામાં આવેલાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવે. 

આજે જે કુરઆન આપણા હાથોમાં છે, આ બરાબર એ જ મુસ્ડફેસિદ્દીકી પ્રમાણે છે જેની નકલો હઝરત 


ઉસ્માન રદિ.એ સરકારી દેખરેખ હેઠળ બધી જ જગ્યાએ પહોંચાડી હતી. આજે પણ દુનિયામાં અનેક જગ્યાએ 


૨. પ્રમાણિત રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે નબી સ.અ.વ.ના જીવનકાળમાં સંખ્યાબંધ સહાબીઓ એ કુઅનને 
અથવા તેના અલગ અલગ ભાગોને તેમની પાસે લખી રાખેલા હતાં. એટલા માટે આના માટે હઝરત ઉસ્માન 
રદિ., હઝરત અલી રદિ. , હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ રદિ. , હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અમ્ર બિન આસ 
રદિ., હઝરત સાલિમ હુઝેફા રદિ. , હઝરત ઝેદ બિન સાબિત રદિ. હઝરત મ'આઝ બિન જબલ રદિ., હઝરત 
ઉબ્બે બિન કઅબ રદિ. , અને અબૂઝેદ કેસ બિન અસ્સકન રદિ.ના નામોની વિગતો મળે છે. 


કુઅનિની એ પ્રમાણિત નકલો મોજૃદ છે. કોઈને જો ફુઅનિની સુરક્ષા અંગે રજમાત્ર પણ શંકા હોય તો તે તેનો 
સંતોષ એ રીતે મેળવી શકે છે કે પશ્ચિમ આફ્રિકામાં એક પુસ્તક વિક્રેતા પાસેથી કુઅનિની એક પ્રત ખરીદે, અને 
જાવામાં કોઈ હાફિઝ પાસે મૌખિક કુર્બએાન સાંભળીને તેને સરખાવી જુએ, અને પછી દુનિયાના મોટા મોટા 
પુસ્તકાલયોમાં હઝરત ઉસ્માન રદિ.ના સમયથી માંડીને આજ સુધી, અલગ અલગ સદીઓમાં લખાયેલાં જે 
કુઅનિનાપુસ્તકો છે, તેમની સાથે તેને સરખાવી લે. જો કોઈ શબ્દ અથવા લીટીનો ફરક પણ જુઓ તો તેની ફરજ 
છે કે દુનિયાને આ સૌથી મોટી એતિહાસિક શોધથી વાકેફ કરે. કોઈપણ શંકાશીલ માણસ કુર્બાનના મુનઝઝલ 
મિનલ્લાહ અંગે શંકા કરવા માગતો હોય તો કરી શકે છે પરંતુ જે કુઓનિ આપણા હાથમાં છે આ, કોઈપણ કમી- 


જાસ્તી વિના, બરાબર એ જ કુર્ઓાન છે જે મુહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દુનિયા સમક્ષ 


પ્રસતુત કર્યું હતું. આ તો એક એવી એતિહાસિક સચ્ચાઈ છે જેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. માનવઇતિહાસમાં 


બીજી કોઈ એવી વસ્તુ છે નહીં જે આટલો પૂર્ણ પુરાવો ધરાવતી હોય. જો કોઈ માણસ તેના ખરાપણા અંગે શંકા 
સેવતો હોય તો તે આમાં પણ શંકા કરી શકે કે રોમન સામ્રાજય નામનું કોઈ રાજ્ય દુનિયામાં થઈ ગયેલું છે, અને 
કોઈ જમાનામાં મુગલો ભારત ઉપર રાજય કરી ચૂક્યાં છે, અને નેપોલિયન નામનો કોઈ માણસ દુનિયામાં થઈ 


ગયેલો છે. આવી એતિહાસિક સચ્ચાઈઓ ઉપર શંકા વ્યકત કરવી જ્ઞાન નહીં , અજ્ઞાનનો પુરાવો છે. 


કુઅનિ એક એવું પુસ્તક છે જેની તરફ દુનિયામાં અસંખ્ય માણસો બેસુમાર હેતુઓ સાથે વળે છે. આ 
તમામ લોકોની જરૂરિયાતો અને હેતુઓને સામે રાખીને કોઈ સલાહ આપવી કોઈના માટે શક્ય નથી. 
જરૂરતમંદોના આ વિશાળ સમૂહમાં મને ફક્ત એ લોકોમાં રસ છે જે આને સમજવા માગે છે અને એ જાણવા માટે 
ઇચ્છુક છે કે આ પુસ્તક માનવીના જીવનની સમસ્યાઓમાં તેને શું માર્ગદર્શન આપે છે. આવા લોકોને હું અહીં 
કુરઆનના અભ્યાસની રીત વિષે કેટલાંક સૂચનો કરીશ અને કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશ જે 
સામાન્ય રીતે કોઈપણ માણસની સામે આવે છે. 

કોઈ માણસ, ભલે પછી તે કુર્અાનમાં વિશ્વાસ ધરાવતો હોય કે ન ધરાવતો હોય, પણ જો તે આ પુસ્તકને 
ખરેખર સમજવા માગે તો પહેલું કામ તેણે આ કરવું જોઈએ કે તેના મગજને પૂર્વનિશ્ચિત ખ્યાલો અને 
દ્રષ્ટિબિંદુઓથી , અને પક્ષપાતી કે વિરોધી હેતુઓથી બને તેટલી હદે ખાલી કરી લે અને સમજવાના શુદ્ધ આશય 
અને ખુલ્લા મન સાથે તેને વાંચવાની શરૂઆત કરે. જે લોકો અમુક ખાસ પ્રકારના વિચારો મનમાં ધારણ કરીને 


ન 


આ પુસ્તકને વાંચે છે તેઓ આની લીટીઓ વચ્ચે તેમના જ વિચારો વાંચતા જાય છે, કુર્ઓાનની હવા પણ તેમને 


સ્પર્શી શક્તી નથી. વાંચનની આ રીત કોઈપણ પુસ્તકને વાંચવા માટે સાચી નથી, પરંતુ ખાસ કરીને કુર્અાન તો 
આ રીતે વાંચનારા લોકો માટે તેના અર્થના દ્વાર ખોલતું જ નથી. 

બીજું, જે માણસ માત્ર ઉપરછલ્લી જાણકારી જ મેળવવા માગતો હોય, તેના માટે તો કદાચ એક વખત 
વાંચી લેવું પુરતું બને પરંતુ જે માણસ તેના ઊંડાણોમાં ઉતરવા માગે, તેના માટે બે-ચાર વાર વાંચવું પણ પુરતું 
થઈ શકતું નથી. આને વારંવાર વાંચવું જોઈએ, દરેક વખતે એક ખાસ રીતે વાંચવું જોઈએ, અને એક વિદ્યાર્થીની 
જેમ કાગળ-પેન્સીલ લઈને બેસી જવું જોઈએ કે જેથી જરૂરી બિંદુઓ નોંધતો જાય. આવી રીતે જે લોકો વાંચવા 
માટે તૈયાર હોય તેમને ઓછામાં ઓછું બે વખત કુઅનિને માત્ર એ આશય સાથે વાંચવું જોઈએ કે તેની સામે 
સમગ્રતઃ એ પુર્ણ વિચાર અને અમલીકરણની વ્યવસ્થા આવી જાય જેને આ પુસ્તક પ્રસ્‍તુત કરવા માગે છે. આ 
આરંભિક વાંચન દરમ્યાન, તે કુર્બાનની સમગ્ર પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર એક સર્વાગી નજર નાખવાનો પ્રયાસ કરે અને 


જોતો જાય કે આ પુસ્તક કયા મૂળભૂત ખ્યાલો પ્રસ્‍તુત કરે છે અને પછી આ ખ્યાલો કયા પ્રકારની જીવન વ્યવસ્થા 


રચે છે. આ દરમ્યાન કોઈ જગ્યાએ કોઈ પ્રશ્ન મનમાં ઉદ્ભવે તો તે અંગે તે જ વખતે કોઈ ફેસલો કરી ન લે બલ્કે 


ન 


તેને નોંધી લે અને ધીરજપુર્વક આગળ વાંચન ચાલૂ રાખે. એવી શકયતા છે કે આગળ કોઈને કોઈ જગ્યાએ તેને 
આનો જવાબ મળી જશે. જો જવાબ મળી જાય તો તેના સવાલની સામે તેને નોધી લે પરંતુ પ્રથમ વાંચન દરમ્યાન 
તેને તેના કોઈ પ્રશ્નનો ઉત્તર ન મળે તો ધીરજપૂર્વક બીજીવાર વાંચે. હું મારા અનુભવના આધારે કહું છું કે 
બીજીવાર ના ઊંડા વાંચનમાં ભાગ્યે જ કોઈ પ્રશ્ન ઉત્તર વિનાનો બાકી રહી જાય છે. 

આવી રીતે કુર્ઓાન ઉપર એક સર્વાગી નજર નાખી લીધા પછી ઊંડા અભ્યાસનો આરંભ કરવો જોઈએ. 
આના વિષે વાંચકે કુર્ઓાનના શિક્ષણના પ્રત્યેક પાસાને મગજમાં ઉતારીને નોંધતા જવું જોઈએ. દા.ત.તે આ 


કુ છે. ક 


વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે કે માનવતાનો કયો નમૂનો છે કે જેને કુરાન પસંદગી આપે છે અને કયા નમૂનાના 
મનુષ્યો તેને ત્યાં પ્રકોપિત અને ધિક્કાર પામેલાં છે. આ વિષયને સારી રીતે સમજવા માટે તે તેની નોટબુકમાં 
એક તરફ “પસંદગી પામેલો મનુષ્ય'' અને બીજી તરફ “નાપસંદ કરવામાં આવેલો મનુષ્ય” ના ગુણો સામસામે 
નોંધતો જાય, અથવા દા.ત. તે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરે કે કુર્અાનને ત્યાં મનુષ્યની સફળતાનો આધાર કઈ વાતો 
ઉપર છે , અને કઈ વસ્તુઓ છે જેમને તે મનુષ્ય માટે નુકસાન અને બરબાદીનું કારણ ઠરાવે છે. આ વિષયને પણ 
સ્પષ્ટતાપૂર્વક અને વિગતવાર રીતે જાણવાની સાચી રીત આ છે કે, તે તેની નોટબુક ઉપર “સફળતાના કારણો” 
અને “નિષ્ફળતાના કારણો” ના બે શિર્ષકો એકબીજાની સામે લખી લે અને કુર્બાનના વાંચન દરમ્યાન દરરોજ 
બંને પ્રકારની વસ્તુઓ નોંધતો જાય. આ જ ધારણા પ્રમાણે અકીદા, નેતિક મુલ્યો, કર્તવ્યો, સામાજિક જીવન, 


સંસ્કૃતિ, અર્થવ્યવસ્થા, રાજનીતિ, કાયદો, સંગઠન વ્યવસ્થા, સંધિ, યુદ્ધ અને જીવનના બીજા પ્રશ્નોમાંથી 


દરેકના વિષે કુરઆનના આદેશોને નોંધતો જાય, અને એ સમજવાનો પ્રયાસ કરે કે આમાંથી દરેક ક્ષેત્રનું કુલ્લે કેવું 
ચિત્ર ઉપસે છે અને પછી આ બધાંને જોડી દેવાથી સમગ્ર જીવનનું ચિત્ર કઈ જાતનું બને છે. 

પછી જ્યારે જીવનના અમુક ખાસ પ્રશ્ન અંગે સંશોધન કરવા માગે કે કુઅનનું દ્રષ્ટિબિંદૂ તેના વિષે શું 
છે ત્યારે તેના માટે સારી રીતે આ છે કે પહેલાં તે આ પ્રશ્ન વિષે પ્રાચીન અને આધુનિક સાહિત્યનો ઊંડો અભ્યાસ 
કરીને સ્પષ્ટપણે આ જાણી લે કે આ પ્રશ્નના મૂળભૂત બિંદુઓ કયાં છે , માનવીએ અત્યાર સુધી આના માટે શું 
વિચાર્યું અને સમજયું છે, કઈ બાબતો આમાં સ્પષ્ટતા માગી લે છે, અને ક્યાં જઈને માનવ-ચિંતનની ગાડી 
અટકી પડે છે. આના પછી આ જ સ્પષ્ટતા માગી લેતા પ્રશ્નોને નજર સમક્ષ રાખીને તેણે કુઓનિનો અભ્યાસ 

ઈએ. મારો અનુભવ છે કે આવી રીતે જ્યારે કોઈ અમુક પ્રશ્નના સંશોધન માટે કુરબાન વાંચવા બેસે છે 


દ 


ને ક્યારેય તેની કલ્પનામાં પણ આ વાત આવતી નથી કે અહીં આ વિષય પણ છુપાયેલો છે . 


એવી એવી આયતોમાં તેના સવાલોનો જવાબ મળે છે જેમને તે આની પહેલા વીસ-વીસ વખત વાંચી 
અઃ 


પરંતુ કુરઆન સમજવા માટેની આ તમામ યુક્તિઓ છતાં કોઈ તેના આત્માને પૂરેપૂરી રીતે પામી શકતો 
નથી જ્યાંસુધી તે સક્રીપપણે એ અમલ ન કરે જેના માટે કુર્અાન આવ્યું છે. આ માત્ર વિચારસરણીઓ અને 
ખ્યાલોનું પુસ્તક નથી કે તમે આરામખુરશીમાં બેસીને તેને વાંચો અને તેની બધી જ વાતો સમજી જાઓ. આ, 
દુનિયાના ધર્મના સામાન્ય ખ્યાલ પ્રમાણે, એક સાવ ધાર્મિક પુસ્તક પણ નથી કે પાઠશાળા અને ખાનકાહોમાં 
તેના બધાં જ રહસ્યો ઉકેલી નાખવામાં આવે, જેમ કે આ પ્રસ્‍તાવનાના આરંભમાં જણાવી દેવામાં આવેલું છે. 
આ એક સંદેશ તરફ બોલાવનાર અને આંદોલનનું પુસ્તક છે . તેણે આવતાંની સાથે જ એક શાંત સ્વભાવના અને 
સદાચારી માનવીને એકાંતના ખૂણાંમાંથી કાઢીને ખુદા તરફથી વિમુખ બનેલા જગતની સામે લાવીને ઊભો કરી 
દીધો, અસત્યની વિરૂદ્ધ તેના દ્રારા અવાજ ઉઠાવડાવ્યો અને જમાનાના કુફ, નાફરમાની અને ગુમરાહીના 
આગેવાનો સાથે લડાવી દીધો. દરેક ઘરમાંથી એક ભાગ્યશાળી આત્મા અને પવિત્ર દિલને ખેંચી લાવ્યું અને 
સત્યના સંદેશના ઝંડા તળે આ બધાને એકત્ર કર્યા, ખૂણેખ્‌ણામાંથી એક-એક ફિત્નાખોર અને બગાડ 
ફેલાવનારને ઉશ્કેરીને ઊભો કર્યો, અને સત્યના હિમાયતીઓ સાથે તેમની લડાઈ કરવી. એક જ માણસના બોલ 
સાથે પોતાનું કામ શરૂ કરીને ખિલાફતે ઇલાહિયાહની સ્થાપના સુધીના પૂરાં ત્રેવીસ વરસ આ જ પુસ્તક ભવ્ય 
આંદોલનનું માર્ગદર્શન કરતું રહ્યું, અને સત્ય-અસત્યના આ લાંબા અને જીવસટોસટના સંઘર્ષ દરમ્યાન 


દરેકેદરેક મુકામે અને દરેકેદરેક તબક્કામાં તેણે જ વિનાશની રીતો અને સર્જનના નકશા બનાવ્યાં. હવે આ કેવી 


રીતે શક્ય છે કે તમે કુકર અને દીનના ઝઘડામાં તથા ઇસ્લામ અને અજ્ઞાનના મોરચે જરાપણ ડગ જ ન માંડો, અને 
આ સંઘર્ષના કોઈ મુકામમાંથી પસાર થવાનો આપને કોઈ અવસર જ મળ્યો ન હોય, અને પછી માત્ર કુરઆનના 
શબ્દો વાંચી-વાંચીને તેની તમામ હકીકતો તમારી સામે બેનકાબ થઈ જાય ? આને તો પુરેપૂરી રીતે તમે ત્યારે જ 
સમજી શકો કે જયારે આને લઈને ઊભા થાઓ અને દાવતઇલલ્લાહનું કામ શરૂ કરો, અને જેવી રીતે આ પુસ્તક 
માર્ગદર્શન આપતું જાય તેવી રીતે ડગ માંડતા જાઓ. એ વખતે એ તમામ અનુભવો તમને થશે જે કુરઓાનના 
ઉતરાણ વખતે થયા હતાં. મક્કા અને હબશ તથા તાઈફના મુકામો પણ તમે જોશો , અને બદ્ર તથા ઉહુદથી લઈને 
હુનેન અને તબૂક સુધીના તબક્કાઓ પણ તમારી સામે આવશે. અબૂજહલ અને અબૂલહબ સાથે પણ તમારો 
પનારો પડશે, દંભીઓ અને યહૂદીઓ પણ તમને મળશે અને સાબેકીનેઅવ્વલીનથી માંડીને 
મુઅલ્લિફતુલકુલૂબ સુધી બધા જ પ્રકારના માનવ-નમૂનાઓ તમે જોઈ લેશો અને અનુભવી પણ લેશો. આ 
બીજી જ જાતનો “વ્યવહાર” છે જેને હું “કુઅનિનો વ્યવહાર” કહું છું. આ વ્યવહારની ખૂબી આ છે કે તેના જે જે 
મુકામેથી તમે પસાર થતાં જશો, કુઅનિની કેટલીક આયતો અને સૂરઃઓ પોતે સામે આવીને તમને જણાવતી 
જશે કે તે આ જ મુકામે ઊતરી હતી અને આ માર્ગદર્શન લઈને આવી હતી. અત્યારે તો શકય છે કે શબ્દકોશ અને 
વ્યાકરણ તેમજ અર્થઘટન અને વર્ણનના કેટલાક બિંદુઓ પ્રશ્નકર્તાની નજરથી ઇુપાં રહી જાય પરંતુ એ અશકય 
છે કેકુઅનિ તેના આત્માને તેની સામે ખુલ્લા પાડવામાં કંજૂસાઈ દાખવે. 


પછી આ જ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ફુઅનિના હુકમો, તેનું નૈતિક શિક્ષણ, તેની સામાજિક અને 


સાંસ્કૃતિક સૂચનાઓ , અને જીવનના વિવિધ પાસાં વિષે તેના ચીંધેલાં સિદ્ધાંતો અને કાયદા, માણસની સમજમાં 


ત્યાં સુધી આવી શકતાં નથી જ્યાં સુધી તે સક્રીય રીતે તેમનો અનુભવ કરી ન જુએ. ન તો એ માણસ આ પુસ્તકને 


સમજી શકે છે કે જેણે તેના અંગત જીવનને આના અનુસરણથી મુક્ત રાખ્યો હોય, અને ન તો એ કોમ આનાથી 


પરિચિત થઈ શકે છે જેના તમામ સામાજિક સંગઠનો તેના ચીંઘેલા માર્ગની વિરૂદ્ધ ચાલી રહ્યાં હોય. 


કુઅનિના આ દાવાથી દરેક જણ વાકેફ છે કે તે સમગ્ર માનવજાતના માર્ગદર્શન માટે આવ્યું છે. પરંતુ 
જ્યારે કોઈ માણસ આને વાંચવા બેસે છે ત્યારે જુએ છે કે તેના સંબોધનની દિશા તેના ઉતરાણકાળ વખતના 
આરબો તરફ છે. જો કે કોઈ કોઈ વખત તે આદમની ઓલાદ અને સામાન્યજનને પણ સાદ દે છે, પરંતુ 
મોટાભાગની વાતો તે એવી કહે છે જે અરબસ્તાનની પ્રકૃતિ, અરબસ્તાનના વાતાવરણ, અરબસ્તાનનો 


ખ્મ છૂ 


ઇતિહાસ અને અરબસ્તાનના જ રીત-રિવાજો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ વસ્તુઓને જોઈને માણસ વિચારવા 


લાગે છે કે જે વસ્તુ સાર્વજનિક લાભ માટે ઉતારવામાં આવી હતી તેમાં હંગામી, સ્થાનિક અને કોમી તત્ત્વ આટલા 
મોટા પ્રમાણમાં શા માટે છે ? આ મામલાની હકીકત ને ન સમજવાના લીધે કેટલાક લોકો શંકામાં મુકાઈ જાય છે કે 
કદાચ આ વસ્તુ વાસ્તવમાં તો તેના સમકાલીન આરબોની સુધારણા માટે હતી પરંતુ પાછળથી બળજબરીથી 
તાણીતૂશીને તેને તમામ મનુષ્યો માટે અને હરહંમેશ માટે માર્ગદર્શનનું પુસ્તક ઠરાવી દેવામાં આવ્યું. 

જે માણસ આ વાંધાને, માત્ર વાંધા ખાતર, વાંધાના રૂપમાં ઉઠાવતો નથી બલ્કે વાસ્તવમાં તેને સમજવા 
માગે છે તેને હું સલાહ આપીશ કે તે પહેલાં કુઅનિ વાંચીને જરા એ જગ્યાઓ ઉપર નિશાની કરે જ્યાં તેણે કોઈ 
એવો અકીદો, અથવા ખ્યાલ, અથવા કલ્પના રજુ કરી હોય, અથવા કોઈ એવો નેતિક સિદ્ધાંત, અથવા અમલી 
શિયમ વર્ણવ્યો હોય જે ફક્ત અરબસ્તાનના માટે જ ખાસ હોય, અને જેને સમય, કાળ અને સ્થળે હકીકતમાં 
સીમિત કરીને રાખ્યો હોય. માત્ર એટલી વાત કે તે એક ખાસ સ્થળ અને કાળના લોકોને સંબોધીને તેમના 
શિક્યુક્ત અકીદાઓ અને રિવાજોનું ખંડન કરે છે, અને તેમની જ આસપાસની જ વસ્તુઓને દલીલની સમગ્રીના 
રૂપમાં ઉપાડીને તૌહીદની દલીલો બનાવે છે , આ ફેસલો કરી દેવા માટે પુરતું નથી કે તેનો સંદેશ અને અપીલ પણ 
હંગામી અને સ્થાનિક છે. જોવું તો આ જોઈએ કે શિકના ખંડન માટે તે જે કંઈ કહે છે શું તે દુનિયાના દરેક શિર્ક 
ઉપર લાગુ પડતું નથી જેવી રીતે આરબમુશ્રિકો ઉપર લાગૂ થતો હતો ? શું આ જ દલીલોને આપણે દરેક 
જમાનામાં અને દરેક દેશના મુશ્રિકોના વિચારની સુધારણા માટે ઉપયોગ કરી શકતાં નથી ? અને શું તૌહીદના 
પુરાવા માટે કુરાનની દલીલ કરવાની શૈલીને થોડાક ફેરફાર સાથે દરેક સમયે, દરેક જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ 
શકાય નહીં ? જો જવાબ હકારમાં છે તો પછી કોઈ કારણ નથી કે એક આંતરપષ્ટ્રીય શિક્ષણને માત્ર એ આધારે 
હંગામી અને સ્થાનિક ઠરાવી દેવામાં આવે કે એક ખાસ સમયે, એક ખાસ કોમને સંબોધીને તે રજુ કરવામાં આવ્યું 
હતું. દુનિયાનું કોઈ તત્ત્વદર્શન અને કોઈ જીવનવ્યવસ્થા તેમજ કોઈ ધાર્મિક વિચારધારા એવી નથી કે જેની 
તમામ વાતો શરૂ થી માંડીને અંત સુધી અમૂર્ત (00311દત) વર્ણનશૈલીમાં રજૂકરવામાં આવી હોય અને નિશ્ચિત 
સ્થિતિ અથવા આકાર ઉપર તેને લાગૂ પાડીને તેની સમજૂતી કરવામાં આવી ન હોય. આવી પૂર્ણ અમૂર્તતા આમ 
તો શકય જ નથી, અને જો શકય હોય તો પણ જે વસ્તુને આવી રીતે રજૂ કરવામાં આવશે તે માત્ર કાગળના પાના 


ઉપર રહી જશે, મનુષ્યોના જીવનમાં તેનું ઉતરીને એક સક્રીય વ્યવસ્થામાં તબદીલ થવું મુશ્કેલ છે. 


બીજું, જો કોઈ વૈચારિક અને નૈતિક તેમજ સાંસ્કૃતિક આંદોલનને જ્યારે આંતરષ્ટ્રિય ધોરણે 


ફેલાવવાનો ઉદ્દેશ્ય હોય ત્યારે તો તેના માટે આ જરાપણ જરૂરી જ નથી, બલ્કે સાચું આ છે કે લાભદાયી પણ 
નથી, કે આરંભથી જ તેને બિલકુલ આંતરષ્ટ્રિય બનાવવા માટેનો પ્રચાર કરવામાં આવે. વાસ્તવમાં આની 


સાચી કાર્યપદ્ધતિ માત્ર એક જ છે, અને તે આ છે કે, જે વિચારો, વિચારધારાઓ અને સિદ્ધાંતો ઉપર એ 


આંદોલન માનવજીવનની વ્યવસ્થા સ્થાપવા માગે છે, તેમને પૂરી તાકાત સાથે એ જ દેશમાં રજૂ કરવામાં આવે 


જ્યાંથી આ આંદોલન ઉદ્ભવ્યું હોય, એ લોકોના મગજમાં ઉતારવામાં આવે જેમની ભાષા, પ્રકૃતિ અને ટેવોથી 


આ આંદોલન સારી પેઠે પરિચિત હોય, અને પછી પોતાના જ દેશમાં આ સિદ્ધાંતોને સક્રીય રીતે લાગૂ કરીને અને 
તેમની ઉપર એક સફળ જીવનવ્યવસ્થા ચલાવીને દુનિયાની સામે નમૂના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે, તો જ બીજી 
કીમો તેની તરફ ધ્યાન આપશે અને તેમના બુદ્ધિશાળી લોકો જાતે આગળ આવીને તેને સમજવાનો અને પોતાના 
દેશમાં પ્રચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલા માટે આ વાત કે, કોઈ વૈચારિક અને અમલી વ્યવસ્થાને 
શરૂઆતમાં એક જ કોમની સામે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવી હતી, અને દલીલનો બધો જ જોર તેને જ સમજાવવા 
અને સંતોષવા માટે ખર્ચી નાખવામાં આવ્યો હતો, આ વાતની દલીલ નથી કે, તે વૈચારિક અને અમલી વ્યવસ્થા 
માત્ર કોમી છે. વાસ્તવમાં જે ખાસિયતો એક કોમી વ્યવસ્થાને એક આંતરપષ્ટ્રિય વ્વવસ્થાથી અને એક હંગામી 
વ્યવસ્થાને એક શાશ્ચત વ્યવસ્થાથી અલગ પાડે છે તે આ છે કે, કોમી વ્યવસ્થા કાં તો કોઈ કોમનાં ચઢિયાતાપણા 
અને તેના વિશેષ અધિકારોનો દાવેદાર હોય છે, કાં તો તેની અંદર કેટલાક એવાં સિદ્ધાંતો અને વિચારધારાઓ 
ધરાવે છે જે બીજી કોમોમાં ચાલી શકતાં નથી. આનાથી વિરૂદ્ધ, જે વ્યવસ્થા આંતરષ્ટ્રિય હોય છે તે તમામ 
માનવોને સમાન દરજ્જો તથા સમાન અધિકારો આપવા માટે તૈયાર હોય છે, અને તેના સિદ્ધાંતોમાં વેશ્ચિકતા 
જોવા મળે છે. આવી જ રીતે, કોઈ હંગામી વ્યવસ્થા ફરજિયાતપણે તેનો પાયો એવા કેટલાક સિદ્ધાંતો ઉપર મૂકે 
છે જે સમયના થોડાંક પલ્ટાં પછી સાવ અમલ કરવાને લાયક રહેતાં નથી અને, આનાથી વિરૂદ્ધ, એક શાશ્વત 
વ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતો બધી જ બદલાતી જતી પરિસ્થિતિઓ ઉપર લાગુ થતાં જાય છે. આ વિશેષતાઓને નજર 
સામે રાખીને કોઈ માણસ પોતે કુર્અાનિ વાંચે અને એ વસ્તુઓને નિશ્ચિત કરવાનો થોડો પ્રયાસ કરે જેમના આધારે 


ખરેખર એવું અનુમાન કરી શકાય કે કુઅનિદ્ધારા પ્રસતુત કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા હંગામી અને કોમી છે . 


કુઅઓનિ વિષે આ વાત પણ એક સામાન્ય વાચકના કાને આવી ગયેલી હોય છે કે આ એક વિગતપુર્ણ 


દ છુ 


માર્ગદર્શન તથા એક કાનૂનનું પુસ્તક છે. પરંતુ જ્યારે તે તેને વાંચે છે ત્યારે તેના સમાજ, સંસ્કૃતિ, રાજનીતિ, 
અને અર્થકારણ વિગેરેના વિગતવાર હુકમો અને નિયમો તેને મળતાં નથી, બલ્કે તે જુએ છે કે નમાઝ અને ઝકાત 
જેવી ફરજો માટે પણ, જેમની ઉપર કુઅનિ વારંવાર ભાર મૂકે છે, તેણે કોઈ એવાં નિયમો સૂચવ્યાં નથી જેમાં 


હૂ. ક ક 


બધા જ જરૂરી હુકમોની વિગતો લખેલી હોય. આ વસ્તુ પણ માણસના મગજમાં બેચેની પેદા કરે છે કે આ કઈ 


જાતનું કાનૂની પુસ્તક છે. 


આ મામલામાં બધી જ ગુંચવણો માત્ર એટલા માટે જન્મે છે કેમાણસની નજરમાંથી હકીકતનું એક પાસું 
સાવ છુપું રહી જાય છે, એટલે કે ખુદાએ માત્ર પુસ્તક જ ઉતાર્યું ન હતું બલ્કે એક પયગમ્બર પણ ઉઠાવ્યો હતો. જો 
મૂળ યોજના આ હોય કે બસ એક બાંધકામનો નકશો જ લોકોને આપી દેવમાં આવે અને લોકો એ પ્રમાણે જાતે 
ઈમારત બાંધી લે તો અવી સ્થિતિમાં નિં:શંકપણે બાંધકામના એક એક ભાગની વિગત આપણને મળવી જોઈએ. 
પરંતુ જ્યારે બાંધકામની સૂચનાઓની સાથે એક ઈજનેર પણ સરકારી રીતે નીમી દેવામાં આવે અને તે એ 
સૂચનાઓ પ્રમાણે એક ઈમારત બાંધીને ઊભી કરી દે ત્યારે ઈજનેર અને તેની બાંધેલી ઈમારતની અવગણના 
કરીને માત્ર નકશામાં જ તમામ વિભાગીય વિગતો શોધવી, અને પછી તે ન મળે ત્યારે નકશો અધૂરો છે એવી 
ફરિયાદ કરવી, ખોટું છે. કુરઆન ગૌણ વિભાગોનું પુસ્તક નથી, બલ્કે સિદ્ધાંત અને સામાન્ય નિયમનું પુસ્તક છે. 
તેનું મૂળ કામ આ છે કે ઇસ્લામી વ્યવસ્થાના વૈચારિક અને નૈતિક પાયાઓને સંપુર્ણ સ્પષ્ટતા સાથે માત્ર પ્રસ્‍તુત જ 
કરવામાં ન આવે બલ્કે તાર્કિક દલીલો અને લાગણીસભર દલીલો, બંન્ને વડે બદુ જ મજબૂત પણ કરી દે. હવે વાત 
રહી ઇસ્લામી જીવનના અમલી રૂપની, તો આ મામલામાં તે માનવીનું માર્ગદર્શન એવી રીતે નથી કરતું કે 
જીવનના દરેક પાસા વિષે વિગતવાર નિયમો અને કાયદા બનાવે, બલે તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રની ચાર હદો 
દેખાડી દે છે, અને નજરે પડે એવા કેટલાક સીમાચિહ્નો ઊભાં કરી દે છે જે આ વાત નક્કી કરી દે છે કે, 
અલ્લાહતઆલાની મરજી પ્રમાણે આ ક્ષેત્રોની રચના કઈ રેખાઓ ઉપર થવી જોઈએ. આ સૂચનાઓ પ્રમાણો 
સક્રીય રીતે ઇસ્લામી જીવનને રૂપ આપવું તે નબી સ.અ.વ.નું કામ હતું. તેમને નીમવામાં જ એટલા માટે આવ્યા 
હતાં કે દુનિયાને એ વ્યકિતગત ચારિત્ર્ય અને એ સમાજ અને રાજ્યનો નમૂનો દેખાડી દે જે કુઅનિ આપેલા 


શિયમોનું અમલી અર્થઘટન અને સમજૂતી હોય. 


બીજો એક સવાલ કે જે સામાન્ય રીતે લોકોના મનમાં ઉદ્ભવે છે તે આ છે કે, એક તરફ તો કુરઆન એ 


લોકોનું સખતાઈપૂર્વક ખંડન કરે છે જે અલ્લાહની કિતાબ આવી ગયા પછી વિભાગો અને ફિર્કાઓમાં વહેંચાઈ 
જાય છે, અને તેમના દીનના ટૂકડેટૂકડાં કરી નાખે છે, અને બીજી તરફ કુર્બાનના હુકમોના અર્થઘટન અને 
સમજૂતીમાં માત્ર પાછળના લોકો જ નહીં, બલ્કે ઇમામો અને તાબેઇનો અને ખુદ સહાબા સુદ્ધાં, વચ્ચે એટલા 
મતમતાંતર જોવા મળે છે કે કદાચ કોઈ એક પણ આદેશાત્મક આયત એવી નહીં મળે જેની તફસીર સર્વસંમત 


હોય. શું આ બધા લોકોને એ ખંડનને પાત્ર છે જે કુર્અાનમાં ઉતર્યો છે ? જો ના, તો પછી તે ક્યું વિભાજન, 


ફિકબિંધી અને મતભેદ છે જેની કુઅનિ મનાઈ કરે છે? 


આ એક અત્યંત વિસ્તૃત દિશાઓ ધરાવતો પ્રશ્ન છે જેની ઉપર લાંબી ચર્ચા કરવાનો આ અવસર નથી. 


અહીં કુરઆનના એ સામાન્ય વિદ્યાર્થીની મુંઝવણ દૂર કરવા માટે માત્ર એટલો જ ઇશારો પૂરતો છે કે કુ।ન એ 
તંદુરસ્ત મતમતાંતરનો વિરોધી નથી જે દીનમાં સંમત, અને ઇસ્લામી જીવન વ્યવસ્થામાં સંગઠિત રહીને, માત્ર 
આદેશો અને કાયદાના અર્થઘટનમાં નિખાલસ સંશોધનના આધારે કરવામાં આવે, બલ્કે તે ખંડન એ 
વિરોધીમતનો કરે છે જે મનની ઇચ્છા અને વક્રદ્રષ્ટિથી શરૂ થાય અને ફિકાબંધી તથા અંદરોઅંદરના ઝઘડાંની હદ 
સુધી વાતને લઈ જાય. આ બંને પ્રકારના મતભેદો ન તો તેમની હકીકતમાં સમાન છે અને ન તો તેમના 
પરિણામોમાં એકબીજા સાથે કોઈપણ સરખાપણું ધરાવે છે કે બંનેને એક જ લાકડીએ ઢહાંકવામાં અવે. પહેલા 
પ્રકારનો મતભેદ તો વિકાસનો આત્મા અને જીવનનો પ્રાણ છે. તે એવા દરેક સમાજમાં જોવા મળશે જે 
બુદ્ધિશાળી લોકોનો બનેલો હોય. તેની હાજરી જીવનની નિશાની છે અને તેનો અભાવ એ જ સમાજમાં હોઈ શકે 
કે જે બુદ્ધિજનો નહીં બલ્કે માત્ર લાકડાના કુંદાઓનો બનેલો હોય. જયારે બીજા પ્રકારના મતભેદની વાત લઈએ 
તો બધા જ જાણે છે કે તેણે જે સમાજમાં દેખા દીધી તેને વેરવિખેર કરી મૂકયો. તેનું ઉદ્દભવવું તંદુરસ્તીની નહીં 
બલ્કે રોગની નિશાની છે, અને તેના પરિણામો કયારેય કોઈપણ કોમને માટે ફાયદાકારક હોઈ શકતાં નથી. આ 
બન્ને પ્રકારના મતભેદો વચ્ચેના ફરકને સ્પષ્ટ રીતે આવી રીતે સમજો કે : 

એક પરિસ્થિતિ તો એ છે, જેમાં ખુદા અને પયગમ્બરના અનૂસરણ માટે સમુદાયના તમામ લોકો સંમત 
હોય, હુકમોનું સ્રોત પણ સંમત્તિપૂર્વક કુર્અાનિ અને સુન્નતને માનવામાં આવે, પછી બે વિદ્વાનો કોઈ ગૌણ પ્રશ્ન 
બાબતના સંશૌધનમાં, અથવા બે ન્યાયધીશો કોઈ મુકદમાના ફેસલામાં, એકબીજા સાથે મતભેદ કરે, પરંતુ 
એમાંથી કોઈપણ ન તો આપ્રશ્નને, અને તેમાં તેના અભિપ્રાયને, દીનનો આધાર બનાવે , અને ન તો તેની સાથે 
મતભેદ કરનારને દીનમાંથી બહાર ઠરાવે, બલ્કે બંને પોતપોતાની દલીલ કરીને પોતાની હદ સુધી સંશોધનનો 
હક્ક અદા કરે, અને આ વાત જનમત ઉપર, અથવા જો અદાલતી પ્રશ્ન હોય તો દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત ઉપર, 
અથવા જો સામાજિક મામલો હોય તો સમાજની વ્યવસ્થા ઉપર, છોડી દે કે તે બન્ને અભિપ્રાયોમાંથી ઇચ્છે તેને 
સ્વીકારે, અથવા બંનેને કાયદેસર માને. 

બીજી પરિસ્થિતિ આ છે કે મતભેદ દીનની મૂળભૂત વાતોમાં જ કરી નાખવામાં આવે, અથવા એમ કે, 
કોઈ આલિમ કે સૂફી કે મુકતી કે વકતા કે લીડર કોઈ એવા પ્રશ્નમાં કે, જેને ખુદા અને રસૂલ સ.અ.વ. એ દીનનો 
પાયાનો પ્રશ્ન ઠરાવેલો ન હતો, એક મત અપનાવે અને બિનજરૂરી રીતે તાણીતૂશીને તેને દીનનો પાયાનો પ્રશ્ન 
બનાવી નાખે, અને પછી જે તેની સાથે મતભેદ કરે તેને દીનની અને મિલ્લતની બહાર ઠરાવી દે, અને તેના 


હિમાયતીઓનું જૂથ રચીને કહે કે અસલ ઉમ્મતેમુસ્લિમહ, બસ, આ છે અને બાકીના બધા દોજખી છે, અને 


ખુલ્લેઆમ બોલે કે મુસ્લિમ છે , તો બસ, આ જૂથમાં આવી જા, નહીં તો તું મુસ્લિમ જ નથી. 
કુર્અાનિ જ્યાં પણ મતભેદ અને ફિકબિંધીનો વિરોધ કર્યો છે તેના દ્વારા તેનો આશય આ બીજા પ્રકારનો 
મતભેદ જ છે. રહી વાત પહેલા પ્રકારના મતભેદની, તો આના અનેક દાખલા ખુદ નબી સ.અ.વ.ની સમક્ષ 


મ હ છિ! 


આવી ગયેલા હતાં, અને આપે તેમને યોગ્ય માનેલાં, એટલું જ નહીં બલ્કે તેમની પ્રશંસા પણ કરી હતી. એટલા 
માટે કે એ મતભેદ તો દર્શાવે છે કે સમુદાયમાં ચિંતન-મનન, અને સંશોધન-જિજ્ઞાસવૃત્તિ તેમજ સમજદારી અને 
વિચારશીલતાની કાબેલિયતો અસ્તિત્ત્વ ધરાવે છે, અને સમુદાયના બુદ્ધિજનોને તેમના દીનમાં અને તેના 
આદેશોમાં રસ છે, અને તેમની પાસે બુદ્ધિશક્તિ છે. તેઓ તેમના જીવનના પ્રશ્નોનો ઉકેલ દીનની બહાર નહીં 
બલ્કે તેની અંદર જ શોધે છે. અને સમુદાય સમગ્ર રીતે આ સોનેરી નિયમ ઉપર અમલ કરી રહ્યો છે કે, સિદ્ધાંતમાં 
સંમત થઈને પોતાની એકતા જાળવી રાખે અને પછી વિદ્ધાનોને સાચી હદોની અંદર રહી સંશોધન અને 


ઇજતિહાદની સ્વતંત્રતા આપીને વિકાસની તકો પણ બાકી રહેવા દે. 


આ પ્રસ્તાવનામાં એ તમામ પ્રશ્નોને ઊંડાણપૂર્વક આવરી લેવાનો મારો આશય નથી કે જે કુઓનના 
વાંચન વખતે એક વાચકના મગજમાં ઉદ્ભવે છે , એટલા માટે કે આ પ્રશ્નોનો મોટોભાગ એવો છે કે કોઈને કોઈ 
આયત અથવા સૂરઃ સામે આવે ત્યારે મગજમાં ખટકે છે અને આનો જવાબ તફહીમુલકુર્ઓાનમાં જે તે પ્રસંગે 
આપી દેવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે આવા પ્રશ્નોને છોડી દઈને અહીં માત્ર એ સર્વગ્રાહી પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરી 
છે જે સમગ્ર રીતે આખાયે કુર્અાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. વાચકોને મારી વિનંતી છે કે માત્ર આ પ્રસ્‍તાવનાને 
જોઈને જ તેના અધુરા હોવાનો ફેંસલો ન કરી લે બલ્કે આખા પુસ્તકને જોયા પછી. જો તેમના મગજમાં કેટલાક 
પ્રશ્નો જવાબ આપવાપાત્ર બાકી રહી જાય, અથવા કોઈ પ્રશ્નના જવાબને તેઓ અપૂરતો જુએ, તો મને એના 


વિષે જાણ કરે. 


અબુલઆ'લા મોદૂદી 


તકટોમલકઅન 
૧» ૬૧- 


૧. સૂરઃ ફાતિહા 


૨. સૂરઃ બકરહ 


સરઃ કાતિહા ૧ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ ફાતિહા 


નામઃ- 

આ સૂરઃનું નામ “અલ ફાતિહા” તેના વિષયને અનુરૃપ છે. “ફાતિહા”' એ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે 
જેનાથી કોઈ વિષય અથવા પુસ્તક અથવા કોઈ વસ્તુનો આરંભ થતો હોય. બીજા શબ્દોમાં એમ સમજો કે આ 
નામ “પ્રસ્‍તાવના” અને વાતની શરૂઆતનો સમાનાર્થી છે. 
ઊતરાણકાળ :- 

આ સૂરઃ નબૂવ્વતે મુહમ્મદીના બિલકુલ આરંભના જમાનાની સૂરઃ છે. બલ્કે પ્રમાણભૂત રિવાયતો 
ઉપરથી જણાય છે કે સૌથી પહેલી પૂર્ણ સૂરઃ જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. ઉપર ઊતરી તે આ જ છે. આની પહેલાં માત્ર 
અલગ અલગ આયતો ઊતરી હતી જે સૂરઃ અલક, સૂરઃ મુઝૂઝમ્મિલ અને સૂરઃ મુદસ્સિર વગેરેમાં સામેલ છે. 
વિષયવસ્તુઃ- 

હકીકતમાં આ સૂરઃ એક દુઆ છે જે અલ્લાહતઆલાએ એ દરેક માણસને શિખવાડી છે જે આ 
પુસ્તકનો અભ્યાસ શરૂ કરી રહ્યો હોય. પુસ્તકની શરૂઆતમાં આને રાખવાનો અર્થ આ છે કે જો તમે વાસ્તવમાં 
આપુસ્તકનો લાભ લેવા માગતા હોવ તો પહેલાં ખુદાવંદેઆલમ સમક્ષ આ દુઆ ગુજારો. 

મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે એ જ વસ્તુ માટે દુઆ કરતો હોય છે જેની ચાહ અને ઇચ્છા તેના દિલમાં હોય 
છે. તેમજ એવા જ સંજોગોમાં કરે છે જયારે તેને એવું લાગતું હોય કે તેની ઈચ્છિત વસ્તુ એ હસ્તીના અખત્યારમાં 
છે જેની સમક્ષ તે એ દુઆ કરી રહ્યો છે. તેથી કુઅનિના આરંભમાં આ દુઆની તાલીમ આપીને જાણે મનુષ્યને 
એવી શિખામણ આપવામાં આવે છે કે તે આ પુસ્તકને સીધા માર્ગની શોધ માટે વાંચે, સત્ય પામવાની 
માનસિકતા સાથે વાંચે અને એમ સમજી લે કે જ્ઞાનનો સ્રોત ખુદાવંદેઆલમ છે. આથી તેની પાસે માર્ગદર્શનની 
વિનંતી કરીને વાંચવાની શરૂઆત કરે. 

આ વિષયને સમજી લીધા પછી આ વાત આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કુર્ઓાનિ અને સૂરઃ ફાતિહા 
વચ્ચે ખરો સંબંધ પુસ્તક અને તેની પ્રસ્‍તાવના જેવો નથી બલ્કે દુઆ અને દુઆના જવાબ જેવો છે. સૂરઃ ફાતિહા 
એક દુઆ છે બંદા તરફથી, અને કુરબાન તેનો જવાબ છે ખુદા તરફથી. બંદો , દુઆ ગુજારે છે કે હે પાલનહાર ! 
મારૂં માર્ગદર્શન કર. જવાબમાં પાલનહાર સમસ્ત કુર્અાન તેની સામે મૂકી દે છે કે આ છે તે માર્ગદર્શન અને 
હિદાયત જેની વિનંતી તે મને કરી છે. 


સરઃ કાતિહા ૧ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


4610912 


નિ 


સૂરઃ અલ ફાતિહા, મક્કી 


કક ઝશ્ધા-ક 
કહ હ્»ક્કાઠહ્ઝ 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કંપાળુ ર દયાળુ* છે. 
પ્રશંસા અલ્લાહ જ માટે છે* જે સમગ્ર સૃષ્ટિનો રબ” છે, અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે 


(૧) ઇસ્લામ જે સભ્યતા મનુષ્યને શિખવાડે છે તેના નિયમોમાંથી એક નિયમ આ પણ છે કે તે પોતાના 
દરેક કામની શરૂઆત અલ્લાહના નામ સાથે કરે. આ નિયમનું પાલન જો સભાનતા અને નિષાપૂર્વક કરવામાં 
આવે તો તેમાંથી ત્રણ ફાયદા ચોકકસપણે પ્રાપ્ત થશે એક, મનુષ્ય ઘણાંખરા ખરાબ કામોથી બચી જશે કેમ કે 
અલ્લાહનું નામ લેવાની ટેવ તેને દરેક કામ શરૂ કરતી વખતે આ વિચારવાની ફરજ પાડશે કે શું હકીકતમાં આ 
કામ શરૂ કરતી વખતે અલ્લાહનું નામ લેવામાં હું સાચો છું ? બીજું આ કે કાયદેસરના સાચા અને નેક કામોની 
શરૂઆત કરતી વખતે અલ્લાહનું નામ લેવાથી મનુષ્યનું માનસ બિલકુલ સાચી દિશા અપનાવી લેશે અને તે 
હંમેશાં સૌથી સાચા બિંદુથી પોતાની પ્રવૃત્તિનો આરંભ કરશે. ત્રીજો અને સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જયારે તે 
અલ્લાહના નામ સાથે પોતાના કામની શરૂઆત કરશે ત્યારે અલ્લાહની મદદ તેને પ્રાપ્ત થશે, અને તે માટેના 
અનુકૂળ સંજોગો ઊભા થઈ જશે, તેના પ્રયાસોમાં બરકત થશે અને તે શૈતાનની ઉશ્કેરણીઓથી સુરક્ષિત રહેશે. 
અલ્લાહની રીત આ છે કે જયારે મનુષ્ય તેની તરફ ધ્યાન કરે છે ત્યારે તે પણ મનુષ્ય તરફ ધ્યાન આપે છે . 

(ર) આગળ પ્રસ્તાવનામાં અમે જણાવ્યું છે તેમ સૂરઃ ફાતિહા વાસ્તવમાં એક દુઆ છે, પરંતુ દુઆનો 
આરંભ એ હસ્તીની પ્રશંસા સાથે કરવામાં આવી રહ્યો છે જેની પાસે આપણે દુઆ માગવા ઇચ્છીએ છીએ. આ 
જાણે કે એ વાતની તાલીમ છે કે જયારે દુઆ માગો ત્યારે સભ્યતાપૂર્વક માગો. મોઢું ખોલતાં જ પોતાની માગણી 
રજૂ કરી દેવી એ સભ્યતા નથી. સભ્યતાનો તકાદો એ છે કે જેની સમક્ષ દુઆ કરી રહ્યાં છીએ પહેલાં તેની 
ખૂબીનો, તેના ઉપકારનો તથા તેના દરજ્જાનો સ્વીકાર કરો. 

આપણે જેની પણ પ્રશંસા કરીએ છીએ તે બે કારણસર કરીએ છીએ. એક આ કે તે પોતેજ સૌંદર્ય અને 
ખૂબી તેમજ પૂર્ણતા ધરાવતો હોય, આપણી ઉપર તેની કૃપાઓની શી અસર છે એ બાબત આમાં ધ્યાન લેવાની 
નથી.બીજું એ કે તે આપણો ઉપકારક હોય અને આપણે તેની કૃપાઓના સ્વીકારની લાગણીમાં તલ્લીન થઈને 
તેની ખૂબીઓનું વર્ણન કરીએ. અલ્લાહતઆલાની પ્રશંસા આ બક્ષે રીતે છે. આ આપણી કદરદાનીનો તકાદો 
પણ છે અને ઉપકાર માનવાનો પણ કે આપણે તેની પ્રશંસા સતત કરતાં રહીએ. 

અને વાત માત્ર એટલી જ નથી કે પ્રશંસા અલ્લાહ માટે છે, બલ્કે સાચું તો આ છે કે “પ્રશંસા માત્ર 
અલ્લાહ જ માટે” છે. આ વાત કહીને એક મોટી તે હકીકત છતી કરવામાં આવી છે અને હકીકત એવી છે કે જેના 
પહેલા જ પ્રહારથી સૃષ્ટિ પૂજાનું મૂળ કપાઈ જાય છે. દુનિયામાં જયાં પણ જે વસ્તુ અને જે રૂપમાં પણ કોઈ 


સરઃ કાતિહા ૧ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


કિ 2 42 - *#7૮20ત7, ક 90 ક્ત 
બહ્કડછા4ગ્ડઝંડછાટ “:%-1 કહ 


૦-4 “ત 


બદલા (ન્યાય)ના દિવસનો માલિક” છે. 
અમે તારી જ ઇબાદત” કરીએ છીએ અને તારી જ પાસેથી મદદ માગીએ છીએ. 


સુંદરતા, કોઈ ખૂબી, કોઈ ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે, તેનું અસલ સ્રોત અલ્લાહની હસ્તી છે. કોઈ મનુષ્ય કે ફરિશ્તા કે 
દેવતા કે ગ્રહ, એટલે કે સૃષ્ટિની કોઈપણ વસ્તુમાં રહેલા ગુણ તેના પોતાના નથી બલ્કે અલ્લાહની દેણગી છે. 
તેથી જો કોઈ આનો હકક ધરાવતો હોય કે આપણે તેના મોહમાં પડી તેના પ્રશંસક બની તેની આગળ આપણી 
જરૂરિયાતો રજૂ કરીએ અને તેના સેવક બનીએ તો તે ગુણોનો સર્જક છે, નહીં કે ગુણોનો ધારણ કરનાર ! 

(૩) “રબ” શબ્દ અરબી ભાષામાં ત્રણ અર્થમાં બોલવામાં આવે છેઃ (૧) માલિક અને સ્વામી (ર) 
વાલી અને પાલનહાર, ધ્યાન રાખનાર અને રક્ષણ કરનાર (૩) શાસક, હાકેમ, સંચાલક અને વહીવટકર્તા. 
અલ્લાહતઆલા આ બધાં જ અર્થમાં સૃષ્ટિનો રબ છે. 


ક્‌ 


(૪) મનુષ્યની ખાસિયત છે કે જયારે કોઈ વસ્તુ તેની નજરમાં બહુ વધારે હોય છે ત્યારે તે 
અતિશયોક્તિનો રૂપ લગાડીને તેનું વર્ણન કરે છે અને જો અતિશયોક્તિનો શબ્દ બોલીને તેને એમ લાગે કે એ 
વસ્તુની વિશાળતાનું વર્ણન થઈ શકયું નથી તો તે પછી એ જ અર્થનો બીજો શબ્દ બોલે છે જેથી એ ઉણપ પૂરી થઈ 
જાય જે તેના મતે અતિશયોક્તિમાં રહી ગઈ છે. અલ્લાહની પ્રશંસામાં રહમાન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યા પછી 
રહીમ શબ્દનો વધારો કરવામાં પણ આ જ રહસ્ય છુપાયેલું છે. રહમાન અરબી ભાષામાં અતિશયોક્તિનું એક 


મોટું રૂપ છે. પરંતુ, અલ્લાહની કૃપા અને મહેરબાની તેની મખ્લૂક ઉપર એટલી વધારે છે, એટલા પ્રમાણમાં 


વિશાળ છે, એટલી બધી બેહિસાબ અને અસીમ છે કે તેનું વર્ણન કરવામાં અતિશયોક્તિના મોટામાં મોટા શબ્દ 
બોલીને પણ સંતોષ થતો નથી. એટલા માટે તેની પુષ્કળતાનો હક્ક અદા કરવા માટે ફરીથી “રહીમ” શબ્દનો 
વધારામાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આનું ઉદાહરણ એવું છે કે જેમ કે આપણે કોઈ માણસની ઉદારતા માટે સખી 
શબ્દ બોલ્યા પછી જયારે તે ઓછું લાગે તો તેમાં દાતા શબ્દનો વધારો કરીએ છીએ. આવી જ રીતે રંગના વખાણ 
કરવામાં જયારે “ગોરો” પૂરતું નજણાય તો તેમાં “ગફ”' વધારી દઈએ છીએ. લાંબા શરીર માટે “લાંબો” કહ્યા 
પછી સંતોષ ન થાય ત્યારે તેના પછી “ઊંચો'' વધારી દઈએ છીએ. 

(૫) એટલે કે એ દિવસનો માલિક જયારે તમામ આગળ અને પાછળની પેઢીઓને ભેગી કરીને તેમની 
કામગીરીનો હિસાબ લેવામાં આવશે અને દરેક માણસને તેની કરણીનું પૂરેપૂરૂં વળતર અથવા બદલો મળી જશે. 
અલ્લાહની પ્રશંસામાં રહમાન અને રહીમ કહ્યા પછી બદલાના દિવસનો માલિક કહેવાથી એ વાત ફલિત થાય 
છે કે એ માત્ર દયાળુ જ નથી બલ્કે ન્યાયકર્તા પણ છે અને ન્યાયકર્તા પણ, એવો સર્વસત્તાધારી કે આખરી 
ફેંસલાના દિવસે તે એકલો જ તમામ સત્તાનો માલિક હશે, ન તો કોઈ તેની સજામાં આડે આવી શકશે ન તો 
બદલો આપવાથી અટકાવી શકશે. આથી આપણે તેના રબ હોવા તેમજ તેની કૃપાના કારણે જ તેની સાથે પ્રેમ 
કરતાં નથી બલ્કે ન્યાયના કારણે તેનાથી ડરીએ પણ છીએ. અને એમ પણ સમજીએ છીએ કે આપણા અંજામના 
સારા કેખરાબ હોવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર તેની જ પાસે છે. 

(૬) ઇબાદતનો શબ્દ પણ અરબી ભાષામાં ત્રણ અર્થમાં વાપરવામાં આવે છે. (૧) પૂજા અને 


ક. ભય કે 


આરાધના (ર) આજ્ઞાપાલન (૩) બંદગી અને ગુલામી. અહીં ત્રણેય અર્થ એકી સાથે સમાયેલાં છે. એટલે કે અમે 


સરઃ કાતિહા ૧ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


318526 ડક 11 7કઉ્‌5! 
ત્ર ક્બ્- ત્રિ ન્ન તળ 
કુર ક્ત ટ ક 9૭૦7. 
ઝ૮- છ -બ્ક્ડ્ 
અમને સીધો માર્ગ દેખાડ,“ એ લોકોનો માર્ગ જેમની ઉપર તેં કૃપા કરી,“ જેઓ પ્રકોપના 
ભોગ નબન્યાં, જેઓ પથભ્રષ્ટ નથી. (રુકૂઅ) 
તારાજ પૂજારી પણ છીએ , આજ્ઞાપાલક પણ છીએ તથા બંદા અને ગુલામ પણ. અને વાત માત્ર આટલી જ નથી 
કે અમે તારી સાથે આ સંબંધ ધરાવીએ છીએ બલ્કે સાચી હકીકત આ છે કે અમારો આ સંબંધ ફકત તારી જ સાથે 
છે. આ ત્રણેય અર્થોમાંથી કોઈપણ અર્થમાં બીજો કોઈ અમારો ખુદા નથી. 
(૭) અથતિ, તારી સાથે અમારો સંબંધ ફકત પૂજાનો જ નથી બલ્કે મદદ માગવાનો સંબંધ પણ અમે 
તારી જ સાથે ધરાવીએ છીએ . અમને ખબર છે કે તમામ સૃષ્ટિનો માલિક તું જ છે અને તમામ શક્તિઓ તારા જ 
હાથમાં છે તેમજ તમામ નિયામતોનો તું જ એકલો માલિક છે. એટલા માટે અમે અમારી જરૂરિયાતો માગવા 
માટે તારી સમક્ષ જ હાથ ફેલાવીએ છીએ, તારી જ આગળ રજૂ થઈએ છીએ અને તારી મદદ પર જ અમને 
ભરોસો છે. આ જ કારણે અમે અમારી આ વિનંતી લઈને તારી સેવામાં હાજર થઈ રહ્યાં છીએ . 
(૮) એટલે કે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં વિચાર, વર્તન અને આચરણની એ રીત અમને દેખાડ જે તદન 
સાચી હોય, જેમાં ખોટું જોવાની, દુરાચારની તેમજ દુષ્પરિણામની કોઈ સંભાવના ન હોય, જેની ઉપર ચાલીને 


અમે સાચા અર્થમાં સફળતા અને સદ્ભાગ્ય મેળવી શકીએ. આ છે એ વિનંતી જે કુર્બાનનું વાંચન શરૂ કરતી 
વખતે મનુષ્ય તેના અલ્લાહ સમક્ષ રજૂ કરે છે. તેની વિનંતી છે કે આપ અમારું માર્ગદર્શન કરો અને બતાવો કે 
કાલ્પનિક ફિલસુફીઓની આ ભૂલભુલામણીમાં સાચી હકીકત શું છે, નીતિમત્તાની આ વિવિધ 
વિચારસરણીઓમાં સાચી નૈતિક વ્યવસ્થા કઈ છે, જીવનના આ અસંખ્ય ચીલાઓમાં વિચાર અને વર્તનનો સીધો 
અને સ્પષ્ટધોરીમાર્ગ કયો છે. 


(૯) આ એ સીધા રસ્તાની વ્યાખ્યા છે જેનું જ્ઞાન અમે અલ્લાહતઆલા પાસેથી માગી રહ્યાં છીએ. 
એટલે કે એ માર્ગ કે જેની ઉપર હંમેશથી તારા વહાલા લોકો ચાલતાં રહ્યાં છે. એ ભૂલોથી મુકત રસ્તો કે 
પ્રાચીનતમ જમાનાથી આજ સુધી જે માણસ કે સમૂહ પણ એની ઉપર ચાલ્યો તે તારા ઈનામોને પાત્ર બની ગયો 
તેમજ તારી નિયામતો મેળવીને માલામાલ થઈને રહ્યો. 

(૧૦) “ઇનામ” મેળવનારાઓ કહેવાનો અમારો આશય એ લોકો નથી જે જાહેરમાં હંગામી રીતે 
તારી દુનિયાની નિયામતો તો મેળવે છે પરંતુ હકીકતમાં તેઓ તારા પ્રકોપના પાત્ર હોય છે અને તેમની સફળતા 
અને સદ્ભાગ્યનો માર્ગખોઈ બેઠાં હોય છે. આ નકારાત્મક સમજૂતીથી એ વાત આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે 
“ઇનામ” કહેવાનો અમારો ઇરાદો સાચા અને કાયમી ઇનામો છે જે સત્યમાર્ગ પર ચાલવાથી તથા અલ્લાહની 
પ્રસન્નતાના પરિણામે મળતાં હોય છે, નહીં કે એ હંગામી અને બાહ્ય દેખાવના ઇનામો જે અગાઉ પણ 
ફિરઓનો, નમરૂદો અને કારૂનોને મળતાં રહ્યાં છે અને આજે પણ આપણી આંખો સામે મોટા મોટા જુલમીઓ , 
દુરાચારીઓ અને ભટકેલા લોકોને મળેલાં છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


સૂરઃ બકરહ 


નામ અને નામકરણનું કારણ :- 

આ સૂરઃનું નામ “બકરહ” એટલા માટે છે કે આમાં એક જગ્યાએ ગાયનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. 
કુઓનિમજીદની દરેક સૂરઃમાં એટલા મોટા પ્રમાણમાં વિષયો વર્ણવવામાં આવ્યાં છે કે એમના માટે વિષય પ્રમાણે 
સર્વાગી શીર્ષકો સૂચવી શકાતાં નથી. અરબી ભાષા જો કે શબ્દભંડોળની દ્રષ્ટિએ ખૂબજ ધનવાન છે પરંતુ છે તો 
છેવટે માનવીની ભાષા જ. માણસ જે ભાષાઓ બોલે છે તે એટલી હદે મર્યાદિત અને સંકુચિત છે કે તે એવાં શબ્દો 
અથવા શબ્દસમૂહો પૂરા પાડી શકતી નથી જે આ વિશાળ વિષયો માટે સર્વાગી શીર્ષક બની શકતાં હોય. એટલા 
માટે નબી સ.અ.વ.એ અલ્લાહતઆલાના માર્ગદર્શન હેઠળ કુર્બાનની મોટા ભાગની સૂરતો માટે નામ સૃચવ્યાં 
છે જે ફક્ત એક નિશાનીનું કામ કરે છે. આ સૂરઃને બકરહ કહેવાનો અર્થ એવો નથી કે આમાં ગાયના પ્રશ્ન ઉપર 
ચર્ચા કરવામાં આવી છે બલ્કે આનો અર્થ એટલો જ છે કે “એ સૂરઃકે જેમાં ગાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.” 
ઉતરાણકાળઃ- 

આ સૂરઃના મોટાભાગનું ઉતરાણ મદીનાની હિજરત પછી મદની જીવનની બિલકુલ શરૂઆતના 
જમાનામાં થયો છે અને થોડોક જ ભાગ એવો જે પાછળથી ઊતર્યો છે અને વિષયને અનુરૂપ આમાં સામેલ કરી 
દેવામાં આવ્યો. એટલે સુધી કે વ્યાજની મનાઈની બાબતમાં જે આયતો ઊતરી છે તે પણ આમાં સામેલ છે. જો કે 
એ આયતો નબી સ.અ.વ.ના જીવનના એકદમ આખરના જમાનામાં ઊતરી હતી. સૂરઃનો અંત જે આયતો 
ઉપર થયો છે તે હિજરતની પહેલાં મક્કામાં ઊતરી ગયેલી હતી પરંતુ વિષયને અનુરૂપ તેમને પણ આ જ સૂરઃમાં 
સમાવી લેવામાં આવી છે. 
સમયસંદર્ભઃ- 

આ સૂરઃને સમજવા માટે પહેલાં આની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિને સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએઃ 

(૧) હિજરત પહેલાં જયાં સુધી મક્કામાં ઇસ્લામનો સંદેશ અપાતો રહ્યો ત્યાં સુધી સંબોધિત લોકો 
મોટાભાગના આરબ મૂર્તિપૂજકો હતાં જેમના માટે ઇસ્લામનો સાદ એક નવો અને અજાણ્યો સાદ હતો. હવે 
હિજરત પછી યહૂદીઓ સાથે પનારો પડયો જેમની વસાહતો મદીનાને બિલકુલ અડીને આવેલી હતી. આ લોકો 
તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ), રિસાલત (પ્રોફેટહુડ), વડી, આખિરત અને ફરિશ્તાઓમાં માનતા હતાં. તેઓ 
શરીઅતની એ વ્યવસ્થાને સ્વીકારતા હતાં જે અલ્લાહ તરફથી તેમના નબી મૂસા અ.સ. પર ઊતરી હતી અને 
સૈદ્ધાંતિક રીતે એમનો દીન એ જ ઇસ્લામ હતો જેનું શિક્ષણ હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપી 
રહ્યા હતાં. પરંતુ સદીઓના સતત પતને તેમને અસલ દીનથી ખૂબજ દૂર કરી દીધાં હતાં. (એ વખતે મૂસા 
અ.સ.ના અવસાનને લગભગ ૧૯ સદીઓ પસાર થઈ ગઈ હતી. ઇસ્રાઈલી ઇતિહાસ મુજબ હઝરત મૂસા 
અ.સ.નું અવસાન ૧૨૪૭૨ ઈ.પૂ. થયું હતું અને નબી સ.અ.વ.ને ઈસા અ.સ.ના ૬૧૦ વર્ષ પછી નબૃવ્વતનો 
હોદ્દો એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો) એમની માન્યતાઓમાં પણ ઘણાં બિનઇસ્લામી તત્ત્વોની ભેળસેળ ગઈ 
ગઈ હતી જેના માટે તૌરાતમાં કોઈ આધાર ન હતો. એમના વ્યાવહારિક જીવનમાં પણ એવા ઘણાં રીતરિવાજો 
અને વિધિઓ પ્રચલિત થઈ ગયા હતાં જે મૂળ ધર્મમાં ન હતાં અને જેના માટે તૌરાતમાં કોઈ પુરાવો ન હતો. ખુદ 
તૌરાતમાં તેમણે મનુષ્યની વાતોની ભેળસેળ કરી દીધી હતી અને અલ્લાહનો કલામ જેટલી હદ સુધી શબ્દો અને 


ન 


અર્થમાં સુરક્ષિત હતો તેને પણ તેમણે પોતાના મનફાવે તેવા અર્થઘટનો અને સમજૂતીઓ દ્વારા વિકૃત બનાવી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


દીધો હતો. દીનનો સાચો આત્મા એમાંથી નીકળી ગયો હતો અને દેખાડાની ધાર્મિકતાનું માત્ર એક નિર્જીવ 
માળખું બાકી રહ્યું હતું જેને તેમણે છાતીએ વળગાડી રાખ્યું હતું. તેમના વિદ્ધાનો અને ધાર્મિક નેતાઓ, તેમની 
કોમના આગેવાનો અને તેમની જનતા, એ બધાંની શ્રદ્ધા, નેતિકતા અને આચરણની હાલત બગડી ગયેલી હતી 
અને તેમને પોતાના આ બગાડ સાથે એટલો બધો પ્રેમ હતો કે તેઓ કોઈપણ સુધારાને સ્વીકારવા માટે તૈયાર થતાં 
ન હતાં. સદીઓથી સતત આવું થઈ રહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ અલ્લાહનો બંદો તેમને દીનનો સીધો માર્ગ દેખાડવા 
માટે આવતો ત્યારે તેઓ તેને પોતાનો સૌથી મોટો દુશ્મન માનતાં અને દરેક શક્ય રીતે પ્રયાસ કરતા હતાં કે તે 
કોઈપણ સુધારામાં સફળ ન થઈ શકે. આ લોકો હકીકતમાં બગડેલા મુસલમાન હતાં જેમને ત્યાં બિદઅતો, 
ફેરફાર, નુક્તેચીનીઓ અને ફિર્કાબંદીઓ , વડવાઓની પ્રશંસા અને નિરર્થક ચર્ચાઓ, અલ્લાહને ભૂલી જવો 
તથા ભૌતિકવાદના કારણે પડતી એટલી હદે ગઈ હતી કે તેઓ તેમનું અસલ નામ “મુસ્લિમ” પણ ભૂલી ગયા 
હતાં, માત્ર “યહૂદી” બનીને રહી ગયા હતાં અને અલ્લાહના દીનને તેમણે માત્ર બનીઇસ્નાઈલના બાપદાદાનો 
વારસો બનાવી લીધો હતો. તેથી જ્યારે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મદીના પહોંચ્યાં ત્યારે 
અલ્લાહતઆલાએ હુકમ કર્યો કે તેમને અસલ દીનની તરફ બોલાવો. આથી જ સૂરઃ બકરહની શરૂઆતના ૧૫- 
૧૬ રુકૂઓમાં આ જ વાત આવે છે. આમાં યહૂદીઓનો ઇતિહાસ અને તેમની નૈતિક તથા ધાર્મિક દશા ઉપર 
જેવી રીતે આલોચના કરવામાં આવી છે અને જેવી રીતે તેમના બગડેલા દીન અને નીતિમત્તાની આંખે ચઢી 
આવતી ખાસિયતોની સામે સાચા દીનના નિયમોને જોડાજોડ રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે તે ઉપરથી આ વાત 
દર્પણની જેમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે એક પયગમ્બરની ઉમ્મતના બગાડની હાલત કેવી હોય છે, પરંપરાગત 
દીનદારી સામે સાચી દીનદારી કઈ ચીજ છે, સાચા દીનના પાયાના સિદ્ધાંતો શું છે અને અલ્લાહની નજરમાં 
સાચું મહત્ત્વ કઈ વસ્તુઓનું છે. 

(૨) મદીના પહોચીને ઇસ્લામનો સંદેશ-પ્રસાર એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી ચુક્યું હતું. મક્કામાં તો 
મામલો માત્ર દીનની મૂળભૂત વાતો પહોંચાડવાનો તથા દીનને સ્વીકારનારા લોકોની નૈતિક તાલીમ સુધી 
મર્યાદિત હતો. પરંતુ જયારે હિજરત પછી અરબસ્તાનના જુદા જુદા કબીલાના લોકો, જે એ વખતે ઇસ્લામ 
સ્વીકારી ચુક્યાં હતાં, ચારે તરફથી ભેગાં થઈને એક જગ્યાએ એકત્ર થવા માંડયાં અને અન્સારની મદદથી એક 
નાનું એવું ઇસ્લામી રાજ્ય સ્થપાઈ ગયું ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ સંસ્કૃતિ, સામાજિક જીવન, આર્થિક 
જીવન,કાયદો અને રાજનીતિ વિષે પણ સૈદ્ધાંતિક હુકમો આપવાની શરૂઆત કરી અને એ બતાવ્યું કે ઇસ્લામના 
પાયા ઉપર આ નવી જીવનવ્યવસ્થાની રચના કેવી રીતે કરવી જોઈએ. આ સૂરઃના આખરી ૨૩ રુકૂઓમાં 
મોટાભાગે આને લગતાં આદેશોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જેમાંથી મોટા ભાગના આદેશો શરૂઆતમાં જ 
આપી દેવામાં આવ્યા હતાં તથા અમુક અલગ અલગ રીતે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાછળથી આપવામાં આવ્યાં. 

(૩) હિજરત પછી ઇસ્લામ અને કુકરની લડાઈ એક નવા તબક્કામાં દાખલ થઈ ગઈ હતી. હિજરત 
પહેલાં ઇસ્લામનો સંદેશ કુફ્રના પોતાના ઘરમાં આપવામાં આવતો હતો અને જુદા જુદા કબીલાઓમાંથી જે લોકો 
ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરતા હતાં તેઓ પોતપોતાની જગ્યાએ રહીને જ દીન ફેલાવતાં અને જવાબમાં મુસીબતો 
અને જોરજુલમનો ભોગ બનતાં હતાં. પરંતુ હિજરત પછી જયારે આ વેરવિખેર થયેલાં મુસલમાનો મદીનામાં 
એકત્ર થઈને એકજૂથ બની ગયાં અને તેમણે એક નાનકડું સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપી લીધું ત્યારે પરિસ્થિતિ એવી થઈ 
ગઈ કે એક તરફ નાનકડું ગામ હતું અને બીજી તરફ તમામ અરબસ્તાન તેને મિટાવી દેવા માટે તત્પર હતું. હવે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


આ ગણ્યાગાંઠયા લોકોના સંગઠનની સફળતા તેમજ તેના ટકી રહેવાનો આધાર પણ એ વાત ઉપર હતો કે 
પહેલાં તો પૂરેપૂરા જુસ્સા અને ઉમળકા સાથે તેમના દીનનો ફેલાવો કરીને વધુને વધુ લોકોને તેમના સહધર્મી 
બનાવવાનો પ્રયાસ કરે. બીજું, તેઓ વિરોધીઓના ખોટા હોવાને એવી રીતે પુરવાર કરી દે કે કોઈપણ 
સમજદાર માણસને એ બાબતમાં શંકા ન રહે. ત્રીજું, ઘરબાર વિહોણા અને સમગ્ર દેશની દુશ્મનાવટ અને 
વિરોધનો સામનો કરવાનો હોવાથી ભૂખમરા અને કાયમી અશાંતિની જે હાલત એમની ઉપર છવાઈ ગઈ હતી, 
તેમજ જે જોખમોમાં તેઓ ચારેતરફથી ઘેરાઈ ગયા હતાં એમાં તેઓ બેચેન ન થાય બલ્કે ખૂબ જ ધીરજ અને 
મક્કમતાપૂર્વક આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરે અને એમના ઇરાદાઓને સહેજ પણ ડગવા ન દે. ચોથું, સંપૂર્ણ 
બહાદુરી સાથે હરકોઈ સશસ્ત્ર વિરોધનો હથિયારો વડે મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય જે એમના સંદેશને 
નિષ્ફળ બનાવવા માટે કોઈ પણ તાકાત તરફથી સામે આવે અને એ વાતની જરાપણ પરવા ન કરે કે 
વિરોધીઓની સંખ્યા અને તેમની સાધનશક્તિ કેટલી વધારે છે. પાંચમું, એમની અંદર એટલી [હિંમત પેદા 
કરવામાં આવે કે અરબસ્તાનના લોકો એ નવી વ્યવસ્થાને કે જે ઇસ્લામ સ્થાપવા માગે છે સમજાવટથી ન સ્વીકારે 


તો તેમને અજ્ઞાનની બગડેલી જીવનવ્યવસ્થાને બળપૂર્વક ખતમ કરી દેવામાં સહેજ પણ સંકોચ ન થાય. 
અલ્લાહતઆલાએ આ સૂરઃમાં આ પાંચેય બાબતો અંગે પ્રારંભિક સૂચનાઓ આપી છે. 

(૪) ઇસ્લામના સંદેશના આ તબક્કામાં એક નવું તત્ત્વ પણ દેખાવા માંડયું હતું અને તે હતું મુનાફિકોનું 
તત્ત્વ. જો કે નિફાક એટલે કે ઢોગના પ્રારંભિક ચિહ્નો મક્કાના આખરી જમાનામાં દેખાવા માંડયા હતાં પરંતુ ત્યાં 
માત્ર એ પ્રકારના મુનાફિકો જોવા મળતાં હતાં જે ઇસ્લામની સચ્ચાઈને તો સ્વીકારતા હતાં, અને ઈમાનનો 


એકરાર પણ કરતાં હતાં, પરંતુ તેઓ એ વાત માટે તૈયાર ન હતાં કે આ સચ્ચાઈની ખાતર તેમના હિતોનું 


બલિદાન આપે અને દુનિયાના સંબંધોને કાપી નાખે તથા મુસીબતોને પણ સહન કરી લે જે સત્યના માર્ગને 
સ્વીકારવાની સાથે જ આવવા માંડતી હતી. મદીના પહોંચીને આ પ્રકારના મુનાફિકો ઉપરાંત કેટલાંક બીજા 
પ્રકારના મુનાફિકો પણ ઇસ્લામી સમાજમાં દેખાવા માંડયાં. એક પ્રકારના મુનાફિક એ હતાં જે ઇસ્લામનો 
સદંતર ઈનકાર કરતાં હતાં અને માત્ર ઝગડાં ઉભા કરવા માટે મુસલમાનોના સમાજમાં દાખલ થઈ જતા હતાં. 
બીજા પ્રકારના મુનાફિકો એ હતાં જે ઇસ્લામી સત્તાના ઘેરામાં આવી જવાના કારણે તેમનું હિત એમાં જોતા હતાં 
કે એક તરફ તો મુસલમાનોમાં પણ પોતાને ગણાવે અને બીજી તરફ ઇસ્લામના વિરોધીઓ સાથે પણ સંબંધો 
જાળવી રાખે કે જેથી બંને તરફના ફાયદાઓ પ્રાપ્ત થાય અને બંને તરફના જોખમોથી સુરક્ષિત રહે. ત્રીજો પ્રકાર 
એ લોકોનો હતો જે ઇસ્લામ અને અજ્ઞાનની વચ્ચે દ્વિધામાં હતાં. તેમને ઇસ્લામની સચ્ચાઈ ઉપર પૂરેપૂરો સંતોષ 
ન હતો પરંતુ તેમના કબીલાઓ અને કુટુંબના મોટાભાગના લોકો મુસલમાન થઈ ગયા હતાં, એટલા માટે એ 
લોકો પણ મુસલમાન થઈ ગયા હતાં. ચોથો પ્રકાર એ લોકોનો છે જે ઇસ્લામની સત્યતા વિષે તો શ્રદ્ધા ધરાવતા 
હતાં પરંતુ અજ્ઞાનકાળના રીત-રિવાજો , રીતો અને વહેમોનો ત્યાગ કરવા માટે અને નૈતિક બંધનો સ્વીકારવા 
માટે, ફરજો અને જવાબદારીઓનો ભાર ઉપાડવા માટે તેમનું મન માનતું ન હતું. 

સૂરઃ બકરહના ઉતરાણ વખતે આ વિવિધ પ્રકારના દંભીઓના દેખાવાની આ માત્ર શરૂઆત જ હતી 
એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમની તરફ ટૂંકમાં જ સંકેત આપ્યાં છે. પાછળથી તેમના જે જે ગુણો અને 
હરકતો જાહેરમાં આવતાં ગયાં એ પ્રમાણે પછીની સૂરઃઓમાં દરેક પ્રકારના દંભીઓ વિષે એમના પ્રકારને 
અનુરૂપ વિગતવાર અલગ અલગ સૂચનાઓ મોકલવામાં આવી. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


આયતો : ૨૮૦ 


ન 


અલિફ, લામ, મીમ.' આ અલ્લાહનો ગ્રંથ છે, આમાં કોઈ શંકા નથી.* માર્ગદર્શન છે 


(૧) આવા હુરૂફે મુકત્તઆત રશ્રઇકહકં#% કુઅનિમજીદની અમુક સૂરઃઓની શરૂઆતમાં જોવા મળે 
છે. જે સમયે કુર્બાનેમજીદ ઉતર્યું છે એ જમાનાની વર્ણનશૈલીમાં હુરૂફે મુક્તઆત નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે 
પ્રચલિત હતો. વક્તાઓ અને કવિઓ બંને આ શૈલીનો ઉપયોગ કરતા હતાં. એટલા માટે અત્યારે પણ 
અજ્ઞાનકાળના સાહિત્યના જે અવશેષો સુરક્ષિત છે તેમાં આના ઉદાહરણો આપણને મળે છે. આ પ્રચલિત 
ઉપયોગના કારણે આવા શબ્દો ઉખાણારૂપ ન હતાં કે જેને બોલનાર સિવાય કોઈ સમજતું ન હોય બલ્કે શ્રોતાઓ 
સામાન્ય રીતે જાણતા હતાં કે આનો અર્થ શું થાય છે. એટલા જ માટે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના 
સમકાલીન વિરોધીઓમાંથી કોઈએ કુર્અાનની વિરૂદ્ધ એવો વાંધો કયારેય નથી લીધો કે આ અર્થહીન શબ્દો શું છે 
જે તમે દરેક સૂરઃની શરૂઆતમાં બોલો છો. આ જ કારણે સહાબાએકિરામ રદિ. પાસેથી પણ એવી કોઈ રિવાયત 
નોધવામાં નથી આવી કે તેમણે પણ રસૂલલ્લાહ સ.અ.વ.ને આનો અર્થ પૂછયો હોય. પાછળથી અરબી 
ભાષામાં આ શૈલી ભૂંસાતી ગઈ અને તેથી તફસીરકર્તાઓ માટે તેમના અર્થ નક્કી કરવાનું મુશ્કેલ બની ગયું. 
પરંતુ એ તો સ્પષ્ટ છે કે આ અક્ષરોનો અર્થ સમજવા ઉપર કુર્અાનનું માર્ગદર્શન મેળવવાનો ન તો આધારજ છે, ન 
તો વાત એમ છે કે જો કોઈ માણસ આનો અર્થ નહીં જાણે તો તેના સીધો રસ્તો મેળવવામાં કોઈ ખામી રહી જશે. 
એટલા માટે એક સામાન્ય વાચક માટે એ જરાપણ જરૂરી નથી કે તે એમના સંશોધન પાછળ ખોટી મહેનત કરે. 

(૨) આનો સીધોસાદો અર્થ એ છે કે “નિઃશંક આ અલ્લાહનો ગ્રંથ છે .'' પરંતુ એક અર્થ એમ પણ થઈ 
શકે કે આ એવો ગ્રંથ છે કે જેમાં શંકાની કોઈ વાત નથી. દુસિયામાં જેટલા પણ ગ્રંથો આધ્યાત્મવિદ્યા અને 
પરલોકના વિષયો ઉપર ચર્ચા કરે છે તે તમામ અનુમાન અને કલ્પના ઉપર આધારિત છે. એટલા માટે એમના 
લેખકો પોતે પણ એમના કથનો વિષે શંકાથી મુક્ત રહી શકતાં નથી, ભલે પછી તેઓ ગમે તેટલો વિશ્વાસ 
દાખવે. પરંતુ આ એવો ગ્રંથ છે જે સંપૂર્ણપણે સત્યજ્ઞાન ઉપર આધારિત છે. આનો લેખક એ છે જે તમામ સત્યોનું 
જ્ઞાન ધરાવે છે. એટલા માટે હકીકતમાં આમાં શંકા માટે કોઈ સ્થાન જ નથી. એ વાત બીજી છે કે માણસો પોતાની 
અજ્ઞાનતાના કારણે તેના કથનોમાં શંકા કરે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


દ -792૨-ટ£7242 દ્ર ગે :222.2 
હાધડક્દૃલઝક૦ડકકક 


એ સંયમી લોકો” માટે જે અદશ્ય ઉપર ઈમાન લાવે છે,” નમાઝ કાયમ કરે છે,” જે કંઈ અમે તેમને 


ન ૮ 


આપ્યું છે તેમાંથી ખર્ચ કરે છે,* જે ગ્રંથ તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યો છે (અર્થાત્‌ કુઓઆંન 


ન્ડ 


(૩) અથાત્‌ આ ગ્રંથ છે તો સદંતર માર્ગદર્શન પરંતુ તેનો લાભ લેવા માટે એ જરૂરી છે કે માણસમાં 
અમુક ગુણો હોય. એમાંનો સૌથી પહેલો ગુણ એ છે કે માણસ “સંયમી” હોય, ભલાઈ અને બુરાઈમાં ભેદ 
સમજતો હોય, બુરાઈથી બચવા માગતો હોય, ભલાઈની ઇચ્છા ધરાવતો હોય તથા તેની ઉપર અમલ કરવાની 
તેની ઇચ્છા હોય. હવે જે લોકો દુનિયામાં પશુઓની જેમ જીવતાં હોય, જેમને કયારેય એવી ચિંતા ન થતી હોય કે 
તેઓ જે કરી રહ્યાં છે તે સાચું પણ છે કે કેમ, બસ જે તરફ દુનિયા ચાલી રહી હોય અથવા જે તરફ મનની ઇચ્છા 
ધકેલી દે અથવા જે તરફ પગ ઉપડી જાય એ તરફ ચાલી નીકળતાં હોય તો એવા લોકો માટે કુઅનિમાં કોઈ 
માર્ગદર્શન નથી. 

(૪) આ કુઅનિનો લાભ લેવા માટેની બીજી શરત છે. “ગૈબ” જક એટલે કે અદ્રશ્યનો અર્થ એ 
સચ્ચાઈઓ છે જે માનવીની જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી પર છે અને કયારેય પણ સીધેસીધી આમ લોકોના અનુભવોમાં કે 
જોવામાં આવતી નથી. દાત. ખુદાની હસ્તી અને તેના ગુણો, ફરિશ્તાઓ, વહી, સ્વર્ગ, નક વગેરે. આ 
સચ્ચાઈઓને જોયા વિના માનવી અને એમની ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી કેમ કે નબી તેમના સમાચાર આપી રહ્યો છે, 
એ “ઈમાનબિલગૈબ” છે. આ આયતનો અર્થ આ છે કે જે માણસ અનુભવી ન શકાય તેવી હકીકતોને માનવા 
માટે તૈયાર હોય માત્ર તે જ કુર્અાનના માર્ગદર્શનનો લાભ લઈ શકે છે. હવે એ માણસ કે જે માનવા માટે જોવા, 
ચાખવા, સૂંઘવાની શરત મૂકે, અને જે કહે કે હું કોઈ એવી વસ્તુને માની શકુ નહીં જે માપી ન શકાતી હોય, તોલી 
ન શકાતી હોય, તો તે આ ગ્રંથમાંથી માર્ગદર્શન મેળવી શકતો નથી. 

(૫) આ ત્રીજી શરત છે. આનો અર્થ એ છે કે જે લોકો માત્ર માનીને બેસી રહેનારા હોય તેઓ 
કુઅનિમાંથી લાભ લઈ શકતાં નથી. આનો લાભ ઉઠાવવા માટે એ જરૂરી છે કેમાણસ ઈમાન લાવ્યા પછી તરત 
જ અમલી રીતે અનુસરણ માટે તૈયાર થઈ જાય. અને અમલી અનુસરણની સૌથી પહેલી નિશાની નમાઝ છે. 
ઈમાન લાવ્યા પછી થોડાક ક્લાક પણ પસાર ન થયાં હોય ત્યાં બાંગી નમાઝ માટે પોકારે છે અને એ જ વખતે 
ફેંસલો થઈ જાય છે કે ઈમાનનો દાવેદાર માણસ આજ્ઞાપાલન માટે તેયાર છે કે નહીં. આ ઉપરાંત આ બાંગી 
દરરોજ પાંચ વખત પોકારે છે અને જ્યારે પણ માણસ તેના પોકારનો હકારાત્મક જવાબ ન આપે એ વખતે એ 
સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે ઈમાનનો દાવો કરનાર આજ્ઞાપાલનમાંથી નીકળી ગયો છે. એટલા માટે નમાઝનું છોડવું 
હકીકતમાં આજ્ઞાપાલનનું છોડવું છે અને સ્પષ્ટ છે કે જે માણસ કોઈના હુકમ ઉપર અમલ કરવા માટે તૈયારજ ન 
હોય તેને માર્ગદર્શન આપવું અને ન આપવું બશ્ને સમાન છે. 


અત્રે એ પણ સમજી લેવું જોઈએ કે ઈકામતેસલાત એક અર્થસભર પારિભાષિક શબ્દ છે. આનો અર્થ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક “7227૦૦૭૭ કછ ત “હત 44 ક દ્ર 22€:4 
ઈ૯*ક: ડકકૅક્ક્ક કાકડ 1૫૭૭ 
4૭29» ,₹7?, 7272 ૨-૭-૭4 2» ૫૫૪ ૨૫૫ » «ત 
ળ ત્રિ 
છલક _હા2* ઝક હ૯૦૭5૯૭* 
અને જે ગ્રંથો તમારી અગાઉ ઊતારવામાં આવ્યા હતાં તે સૌની ઉપર ઈમાન લાવે છે,” અને 


આખિરતમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે.. આવા લોકો તેમના રબ તરફથી સીધા માર્ગ ઉપર છે અને તેઓ 
જ સફળતા પ્રાપ્ત કરનારાં છે. 


માત્ર એટલો જ નથી કે માણસ નિયમિતતાપૂર્વક નમાઝ અદા કરે બલ્કે આનો અર્થ એ છે કે સામૂહિક રીતે 
નમાઝની વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવે. જો કોઈ ગામમાં એક એક માણસ વ્યક્તિગત રીતે નમાઝ અદા 
કરતો હોય પરંતુ જમાઅતની સાથે આ ફર્ઝ અદા કરવાની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યારે એમ ન કહી શકાય કે ત્યાં 
નમાઝની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. 

(€) કુઅનિના આ માગંદર્શનનો લાભ લેવા માટેની ચોથી શરત આ છે કે માણસ સંકુચિત મનનો ન 
હોય, પૈસાનો પૂજારી ન હોય, તેના ધનમાં ખુદા અને બંદાના જે હક્કો નિયત કરવામાં આવે તેને અદા કરવા 


ન કા 


માટે તૈયાર હોય, જે વસ્તુ ઉપર તે ઈમાન લાવ્યો છે તેની ખાતર નાણાંકીય કુરબાની આપવામાં પણ પાછો ન પડે. 


(૭) આ પાંચમી શરત છે કે માણસ એ તમામ ગ્રંથોની સત્યતાનો સ્વીકાર કરે જે વહી મારફતે ખુદાએ 
મુહમ્મદ સ.અ.વ. તથા એમની પહેલાનાં પયગમ્બરો ઉપર વિવિધ કાળમાં તેમજ વિવિધ દેશોમાં ઉતાર્યા. આ 
શરતના કારણે કુઅનિના માર્ગદર્શનના દ્વાર એ સૌના માટે બંધ છે જે એવી કોઈ જરૂરિયાતમાં માનતાં જ નથી કે 
માનવીને ખુદાના તરફથી માર્ગદર્શન મળવું જોઈએ, અથવા આ જરૂરિયાતમાં માનતા તો હોય પરંતુ તેના માટે 
વહી તેમજ રિસાલત (2170011601[11004)ની તરફ વળવાનું બિનજરૂરી માનતાં હોય તથા જાતે જ અમુક 
વિચારધારાઓની સ્થાપના કરીને એમને ખુદાઈ માર્ગદર્શન ઠરાવી નાખે , અથવા આકાશી ગ્રંથોમાં પણ માનતાં 
હોય પણ માત્ર એ ગ્રંથ અથવા એ ગ્રંથો ઉપર ઈમાન લાવે જેમને એમના બાપદાદા માનતાં આવ્યાં છે. રહ્યાં એજ 
સ્રોતમાંથી નીકળેલાં બીજા માર્ગદર્શનો તો તેમને પણ માનવાનો ઇનકાર કરી દે. આવા તમામ લોકોને અલગ 
તારવીને કુર્અાન પોતાની કૃપાનું ઝરણું માત્ર એ લોકો માટે ખોલે છે જે પોતાની જાતને ખુદાઈ માર્ગદર્શનના 
યાચક પણ માનતાં હોય અને એમ પણ સ્વીકારતાં હોય કે ખુદાનું આ માર્ગદર્શન દરેક માનવી પાસે અલગ 
અલગ આવતું નથી બલ્કે નબીઓ અને આકાશીગ્રંથો મારફતે જ મનુષ્યો સુધી પહોચે છે. અને આ ઉપરાંત તેઓ 
કોઈ વંશીય અને કોમી પૂર્વગ્રહમાં પણ પડેલાં ન હોય બલ્કે શુદ્ધ સત્યવાદી હોય, એટલા માટે સત્ય જયાં જ્યાં જે 
જે રૂપમાં પણ આવ્યું છે તેની સામે માથું ઝૂકાવી દે . 

(૮) આ છઠ્ઠી અને છેલ્લી શરત છે. “આખિરત” એક અર્થસભર શબ્દ છે જે માન્યતાઓના સમૂહ 
ઉપરલાગુ પડે છે. આમાં નીચેની માન્યતાઓનો સમાવેશ થાય છેઃ 


(૧) માનવી આ દુનિયામાં બિનજવાબદાર નથી બલ્કે તેના તમામ કર્મો માટે ખુદાની સામે જવાબ આપવા માટે 
બંધાયેલો છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


27“ 2249૮97: ક» 22747 
પ્રક 015 નિ ક 1995 65 


દ્વિ. ૪ ર કડ ક? 


2*ગ્કક્ન્‍્ નિ ડડ ૦૭૬% 
નિ % /..7 22 કતર ન્ત 

હઉ 8555 તિ 
2૮7 2,ક#2૯૮ 2 સ ત 
ડકઉડ કેૌ-_ જ [૧4૮925 હ દ 


2 


જે લોકોએ (આ વાતોને માનવાનો) ઈનકાર કરી દીધો,“ તેમના માટે સરખું છે કે તમે 
તેમને ચેતવો કે ન ચેતવો, કોઈ પણ સંજોગોમાં તેઓ માનવાના નથી. અલ્લાહે તેમનાં હૃદયો અને 
કાનો મહોરબંધ કરી દીધાં“ છે અને તેમની આંખો ઉપર પડદો પડી ગયો છે. તેઓ સખત સજાને 
પાત્ર છે. (રુકૂઅ-૧) 

કેટલાક લોકો એવાં પણ છે જે કહે છે કે અમે અલ્લાહ ઉપર અને આખિરતના દિવસ ઉપર 
ઈમાન લાવ્યાં છીએ, જો કે હકીકતમાં તેઓ 


(ર) આ જગતની પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા કાયમી નથી બલ્કે એક સમયે, કે જેને માત્ર ખુદા જ જાણે છે, તેનો નાશ 
થઈજશે. 
(૩) આ દુનિયાના નાશ પછી ખુદા એક બીજી દુનિયા બનાવશે અને તેમાં સમગ્ર માનવજાતિને, કે જે દુનિયા 
બની ત્યારથી માંડીને કયામત સુધી પૃથ્વી પર પેદા થઈ હતી, એકીસાથે ફરીથી પેદા કરશે, અને તમામને ભેગાં 
કરીને એમના કર્મોનો હિસાબ લેશે તથા દરેકને તેની કરણીનો પૂરેપૂરો બદલો આપશે. 
(૪) ખુદાના આ ફેંસલાની રૂએ જે લોકો સદાચારી ઠરશે તેઓ જક્નતમાં જશે અને જે લોકો દુરાચારી ઠરશે તેમને 
દોજખમાં નાખવામાં આવશે. 
(૫) સફળતા અને નિષ્ફળતાનું અસલ માપદંડ અત્યારના જીવનની સમૃદ્ધિ અને ગરીબી નથી, બલ્કે હકીકતમાં 
સફળ માનવીએ છે કે જે ખુદાના આખરી ફેસલામાં સફળ ઠરે અને નિષ્ફળ એ છે જે ત્યાં નિષ્ફળ જાય. 

માન્યતાઓના આ સમૂહ પર જે લોકોને વિશ્વાસ ન હોય તેઓ કુર્અનમાંથી કોઈ ફાયદો ઉઠાવી શકતાં 
નથી, કેમ કે આ વાતોનો ઇનકાર તો ઠીક પણ જો કોઈના દિલમાં એમના પ્રત્યે કોઈ શંકા કે દ્રિધાની સ્થિતિ પણ 
હોય તો તે એ માર્ગઉપર નથી ચાલી શકતો જે માનવજીવન માટે કુર્અાનિ સૂચવ્યો છે . 

(૯) એટલે કે એ છ એ છ શરતો કે જેમનો ઉપર ઉલ્લેખ થયો છે, પૂરી ન કરી અને એ બધાને અથવા 
એમાંથી કોઈ એકને પણ કબૂલ કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો . 

(૧૦) આનો અર્થ એ નથી કે અલ્લાહે મહોરબંધ કરી દીધાં એટલા માટે તેમણે માનવાનો ઇનકાર કરી 
દીધો બલ્કે અર્થ આ છે કે જ્યારે તેમણે એ પાયાની વાતોને રદ કરી દીધી જેમનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
૮222722784 ક ૬-470,27શ2 27.2 29.._ટ7 
€ઇઈ“્૫૦૭ કડી બ્હ્ઝ્કક્ક 


કડ % ૬૪? ?#%-4* ક 272922? ડુ 27-4894રસ 


4૫556935 કહું ૦૭% કડ 
6519140 ૯%ડર 9 ક જ, નફ 5%52 
બઈશ્્ન્ડકઉ દઉ હુંઇગ*5 
ક ૯-5 6પ કા કઝ 


મોમિન નથી. તેઓ અલ્લાહ અને ઈમાન લાવનારાઓ સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યાં ભિ પરંતુ 
ખરેખર તો તેઓ સ્વયં પોતાની જાતને જ છેતરી રહ્યાં છે અને તેમને આનું ભાન નથી.” તેમનાં 
દિલોમાં એક રોગ છે જેને અલ્લાહે ઓર વધારી દીધો, અનેજે જૂઠ તેઓ બોલે છે તેના બદલામાં 
તેમના માટે પીડાકારી સજા છે. જ્યારે પણ તેમને કહેવામાં આવ્યું કે ધરતી ઉપર બગાડ ન ફેલાવો, 
ત્યારે તેમણે એમ જ કહ્યું કે “અમે તો સુધારણા કરનારા છીએ''---સાવધાન ! હકીકતમાં આ જ 


લોકો બગાડ ફેલાવનારાં છે પણ આમને ભાન નથી. અને જ્યારે 


અને પોતાના માટે કુઅનિ રજૂ કરેલા રસ્તાની વિરૂદ્ધ બીજો રસ્તો પસંદ કરી દીધો તો અલ્લાહે એમનાં દિલો અને 
કાનોને મહોરબંધ કરી દીધાં. આ મહોરબંધ કરવાની હાલતનો અનુભવ એ દરેક માણસને હશે જેને કોઈ વખત 
દીનના પ્રચારના અનુભવ થયો હોય. જ્યારે કોઈ માણસ તમારી રજૂ કરેલી પદ્ધતિને ચકાસ્યા પછી એક વખત 
રદ કરી દે છે ત્યારે તેનું મગજ એવી રીતે ઊંઘી દિશામાં ચાલવા માંડે છે કેપછી તમારી કોઈ વાત તેની સમજમાં 
આવતી નથી, તમારા સંદેશ માટે તેના કાન બહેરાં અને તમારી પદ્ધતિની ખૂબીઓ માટે તેની આંખો આંધળી 
બની જાય છે અને સાફ સાફ અનુભવાય છે કે હકીકતમાં તેના દિલ ઉપર સીલ લાગી ગયું છે. 

(૧૧) એટલે કે તેઓ તેમની જાતને એવી ગેરસમજમાં નાખી રહ્યાં છે કે તેમનું આ દંભી વલણ તેમના 
માટે લાભદાયી નીવડશે, જો કે હકીકતમાં આ તેમને દુનિયામાં પણ નુકસાન પહોંચાડશે અને આખિરતમાં પણ . 
દુનિયામાં કોઈ પણ દંભી માણસ થોડા દિવસ માટે તો લોકોને છેતરી શકે છે પરંતુ હંમેશને માટે તેની છેતરપિંડી 
ચાલી શકતી નથી. છેવટે તેના દંભીપણાનો ભેદ ખુલીને રહે છે. અને પછી સમાજમાં તેની કોઈ આબરૂ બાકી 
રહેતી નથી. હવે રહી આખિરતની વાત, તો ત્યાં ઈમાનના મૌખિક દાવાનું કોઈ મૂલ્ય નથી, જો આચરણ તેનાથી 
વિરૂદ્ધ હોય. 

(૧૨) રોગનો અર્થ દંભનો રોગ છે અને અલ્લાહ દ્વારા આ રોગમાં વૃદ્ધે કરવાનો મતલબ આ છે કે તે 
દંભીઓને તેમના દંભની સજા તરત જ નથી આપતો બલ્કે તેમને ઢીલી દોરી આપે છે અને આ ઢીલનું પરિણામ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


વ દ્ર 72708.77 | 77722. 

હશ ઉજ છાહરઉઈ “૮ 
ગહ ક મુનિની 5 (455 
હ ક ઝાડે 14૬ 


422 249૪292૮ દ્ર ચુ 24 તડ 
5 5૦ 
દ્ધ દ્ધ 


જબ ૯્કક્લ્ન૯--્ 


727.29. » #* 27 222%& દ, 2૮7720 
૯૦ ૯મ્લન્ક [ડક 5 ૭-૫ 9 2 ્કઝ્લ્વ્ડ દ્ર! 
તેમને કહેવામાં આવ્યું કે જેવી રીતે બીજા લોકો ઈમાન લાવ્યાં છે“ તેવી રીતે તમે પણ ઈમાન લાવો 
ત્યારે તેમણે આ જ જવાબ આપ્યો શું અમે મૂર્ખ લોકોની જેમ ઈમાન લાવીએ“ સાવધાન ! 
હકીકતમાં તો આ પોતે જ મૂખ છે, પરંતુ આ લોકો જાણતાં નથી. જ્યારે આ લોકો ઈમાનવાળાંને 
મળે છે ત્યારે કહે છે કે અમે ઈમાન લાવ્યાં છીએ, અને જ્યારે એકાંતમાં તેમના શૈતાનોને મળે છે, 
ત્યારે કહે છે કે ખરેખર તો અમે તમારી સાથે છીએ અને આ લોકો સાથે કેવળ મજાક કરી રહ્યાં 
છીએ -- અલ્લાહ આમની સાથે મજાક કરી રહ્યો છે, તે આમને ઢીલ આપ્યે જાય છે, અને આ 
તેમની અવજ્ઞામાં આંધળાંની જેમ ભટકતાં જાય છે. 


એ આવે છે કે દંભી લોકો તેમની ચાલોને બાહ્ય રીતે સફળ થતી જોઈને વધુને વધુ દંભી બનતાં જાય છે. 
(૧૩) અર્થાત્‌ જેવી રીતે તમારી કોમના બીજા લોકો સત્યપૂર્વક અને નનિખાલસતાપૂર્વક મુસલમાન થયાં 
છે એવી જ રીતે તમે પણ જો ઇસ્લામ કબૂલ કરતાં હોવ તો પ્રમાણિકતાપૂર્વક સાચા દિલથી કબૂલ કરો. 


કજ ભો હ 


(૧૪) તેઓ તેમની રીતે એ લોકોને મૂર્ખ માનતા હતાં કે જે સત્યપૂર્વક ઇસ્લામ કબૂલ કરીને તેમની 
જાતને તકલીફો, મુસીબતો અને જોખમોમાં નાખી રહ્યા હતાં. તેમના મતે આ સાવ મૂખમિભર્યું કામ હતું કે માત્ર 
સત્ય અને સચ્ચાઈ ખાતર આખા દેશની દુશ્મની વહોરી લેવામાં આવે. તેમના ખ્યાલ મુજબ અક્કલમંદી એ હતી 
કે માણસ સત્ય અને અસત્યની ચર્ચામાં ન પડે પણ દરેક મામલામાં પોતાનું હિત જુએ. 

(૧૫) “શૈતાન” અરબી ભાષામાં વિદ્રોહી, બગાવતખોર અને પાગલને કહે છે. મનુષ્ય અને જિન્ઞાત 
બંને માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. જો કે કુઓનિમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ મોટા ભાગે જિન્ઞાત શૈતાનો માટે 
થયો છે. પરંતુ અમુક જગ્યાએ શૈતાની ગુણ ધરાવતાં મનુષ્યો માટે પણ વાપરવામાં આવ્યો છે અને સંદર્ભ 
ઉપરથી સહેલાઈથી જાણી શકાય છે કે કયાં શૈતાનનો અર્થ મનુષ્યો થાય છે અને કયાં જિન્ઞાત. આ જગ્યાએ 
શૈતાનો શબ્દ એ મોટા મોટા આગેવાનો માટે વપરાયો છે જે એ વખતે ઇસ્લામના વિરોધમાં મોખરે હતાં. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ક --ત 47-77 


હ્ગ્ઝ્ટ્ટ ક”“હઝ૫ ૬% 
ડુ! | ગહ 222૮ 0 તિત 2 5 જ 


ક 22% 7 દ્વ ૮૮% «(દ્વ “““4ક્દ 185 
હ 

શ ઝડ 02 પ 1005 

274૮9૦૭2 92% [છ 2 દ્ર. «દ ને કટ ર4 


“65૯** 5ર -.59૯&-22* હ છ; 


૭59.ત 9 )૪,ફુ 


૭) 9૫” કાહુ ૫ 


ત્ર 


્ 47૬64।1૮૬૫ 2 »*,૮ કકક. 1 6૪14 4 ૪૮ 
હાશ્કાઠક ગ્કાડઉં ડ્કાર્ગાઈકક્સ્૯૬55 


આ એ લોકો છે જેમણે માગંદર્શનના બદલામાં ગુમરાહી ખરીદી લીધી છે, પરંતુ આ સોદો તેમના 
માટે નફાકારક નથી અને આ લોકો કદાપિ સીધા માર્ગ ઉપર નથી. આમનું ઉદાહરણ એવું છે જેમ કે 
એક માણસે અગ્નિ પેટાવી અને જ્યારે તેણે સમગ્ર વાતાવરણને પ્રકાશિત કરી દીધું ત્યારે અલ્લાહે 


આમની આંખનું તેજ છીનવી લીધું અને એમને એવી સ્થિતિમાં છોડી દીધાં કે અંધારાંમાં એમને કશું 
દેખાતું નથી.“ આ લોકો બહેરાં છે, મૂંગા છે, આંધળાં છે,” આ લોકો હવે પાછા નહીં ફરે. અથવા 
પછી આમનું દષ્ટાંત એમ સમજો કે આકાશમાંથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને તેની સાથે 
અંધારિયું વાદળ અને ગર્જના અને વીજળી પણ છે, આ લોકો વીજળીના કડાકાં સાંભળીને મોતની 
બીકે કાનોમાં આંગળાં 


(૧૬) આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે અલ્લાહના એક બંદાએ પ્રકાશ ફેલાવ્યો અને સત્યને અસત્યથી, 
સાચાને ખોટાથી, સીધા રસ્તાને ગુમરાહીઓથી, અલગ તારવીને એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધો ત્યારે જે લોકો 
દ્રષ્ટિવાન હતાં તેમની ઉપર તો તમામ હકીકતો ખુલી ગઈ. પરંતુ આ દંભીઓ કે જેઓ મનની ઈચ્છાઓને પૂરી 
કરવામાં આંઘળા બની રહ્યા હતાં , તેમને આ પ્રકાશમાં કંઈ દેખાયુ નહીં. “અલ્લાહે તેમની આંખનું તેજ છીનવી 
લીધું” શબ્દો ઉપરથી કોઈને એવી ગેરસમજ ન થવી જોઈએ કે તેમના અંધારામાં ભટકવાની જવાબદારી ખુદ 
એમની ઉપર નથી. અલ્લાહ આંખનું તેજ એ જ માણસનું છીનવી લે છે જે પોતે સત્યવાંચ9$ નથી હોતો, પોતે 
માર્ગદર્શનની જગ્યાએ પોતાના માટે ગુમરાહીને પસંદ કરે છે, પોતે સચ્ચાઈનો પ્રકાશિત ચહેરો જોવા નથી 
માગતો. જ્યારે તેમણે સત્યપ્રકાશથી મોઢું ફેરવી લીધું અને જૂઠના અંધારામાં જ ભટકવાનું પસંદ કર્યું ત્યારે 
અલ્લાહે તેમને એ માટે જ અનૂકુળતા કરી આપી. 

(૧૭) સાચી વાત સાંભળવા માટે બહેરાં, સાચું બોલવા માટે મૂંગા, સાચું જોવા માટે આંધળાં . 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


2-7, ૯ 


તિ ડી 2૫ 
સ્ટ. 2*-2ત9₹€ 2૮:24 
ઇના જુન 

દ# 2 ક કત. 


ખોસી લે છે અને અલ્લાહે આ સત્યનો ઈનકાર કરનારાઓને ચારે ય ઘેરી લીધેલાં છે.“ વીજળીના 
ચમકારાથી એમની હાલત એવી થઈ રહી છે કે જાણે હમણાં જ વીજળી એમની દ્રષ્ટિ આંચકી લેશે. 
જ્યારે થોડો પ્રકાશ એમને લાગે છે ત્યારે તેમાં થોડા દૂર સુધી ચાલી લે છે અને જ્યારે એમની ઉપર 
અંધકાર છવાઈ જાય છે ત્યારે ઊભા રહી જાય છે..“---અલ્લાહ ઈચ્છત તો તેમની શ્રવણશક્તિ અને 
દ્રષ્ટિ પૂરેપૂરી છીનવી લેત, “ નિઃશંક તે દરેક વસ્તુ કરવા માટે શક્તિમાન છે. (રુફૂઅ - ૨) 


(૧ ૮) એટલે કે કાનમાં આંગળાં ખોસીને તેઓ પોતાની જાતને થોડા સમય માટે એવી ગેરસમજમાં તો 
નાખી શકે છે કે વિનાશથી બચી જશે પરંતુ હકીકતમાં આવી રીતે તેઓ બચી શકતાં નથી કેમ કે અલ્લાહે તેની 
તમામ શક્તિઓ સાથે તેમને ઘેરી લીધેલાં છે . 

(૧૯) પહેલું ઉદાહરણ એ દંભીઓનું હતું જે દિલથી જ ઇનકારી હતાં અને કોઈ ગરજ અથવા લાભ 
ખાતર મુસલમાન બની ગયા હતાં, અને આ બીજું ઉદાહરણ એ લોકોનું છે જે શંકા, દ્રિધા અને ઈમાનની 
નબળાઈમાં પડેલા હતાં. અમુક લોકો સત્યને માનતા પણ હતાં પરંતુ એવી સત્યનિષ્ઠામાં માનતા ન હતાં કે તેની 
ખાતર તકલીફો અને મુસીબતો વેઠી લે. આ ઉદાહરણમાં વરસાદ એટલે ઇસ્લામ છે જે માનવતા માટે કૃપા 
બનીને આવ્યું. અંધારિયું વાદળ, ગર્જના અને વીજળીના કડાકાનો અર્થમુશ્કેલીઓ અને મુસીબતોનો એ સમૂહ 
તેમજ એ સપ્ત પરિશ્રમ છે જે ઇસ્લામી આંદોલનની સામે જાહિલ લોકોના સપષ્ટ વિરોધના લીધે કરવો પડી રહ્યો 
હતો. ઉદાહરણના અંતિમ ભાગમાં એ દંભીઓની આ પરિસ્થિતિનું ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે 
મામલો જરાક આસાન થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ ચાલવા માંડે છે અને જ્યારે મુશ્કેલીઓના વાદળ ઘેરાઈ આવે છે, 
અથવા એવા આદેશો આપવામાં આવે છે કે જેનાથી એમની મનની ઇચ્છાઓ અને એમના પૂર્વગ્રહો ઉપર પ્રહાર 
થાય છે, ત્યારે તેઓ સ્થિરબનીને ઊભાં થઈ જાય છે. 

(૨૦) એટલે કે જેવી રીતે પહેલા પ્રકારના દંભીઓની આંખોનું તેજ તેણે તદન છીનવી લીધું એવી જ 
રીતે અલ્લાહ આમને પણ સત્ય માટે આંઘળાં-બહેરાં બનાવી શકે છે. પરંતુ અલ્લાહનો નિયમ એવો નથી કે જો 
કોઈ અમુક હદ સુધી પણ જોવા અને સાંભળવા માગતો હોય તેને એટલું પણ જોવા કે સાંભળવા ન દે. જેટલું પણ 
સત્ય જોવા અને સાંભળવા માટે તેઓ તૈયાર હતાં એટલા જ પ્રમાણમાં સાંભળવાની અને જોવાની શક્તિ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


કઝર %દ્ર ક 2,૬27 શસ્‍્તસત ક 22૭ શત 72 
કહન નીડ 2 છ ક ધરિની રળી ઇક 
7 2ટ્ડડ 67 


દહ દે ધિ તધ ઈશ્્હપ્રાઠ ૭5 
પી ડુ ક “શહ જદટઇટ હડ 


ક* ક-#કશ્ર 92779૮ 2૪૮2 77 (46૬૫ 
ઉં 5 ૯4૦96# ૭5૬1344. 56 
29૭» -7 


હઝ જિ વિત 2 તક ન 


ત્ર” 


જ. 


લોકો ! બંદગી અપનાવો તમારા એ માલિકની જે તમારો અને તમારી અગાઉ જે લોકો 
થઈ ગયાં છે તે સૌનો સર્જનહાર છે, તમારા બચાવની આશા આ જ રીતે થઈ શકે છે. એજ તો છે 
કે જેણે તમારા માટે ધરતીનું પાથરણું પાથયું, આકાશની છત બનાવી, ઉપરથી પાણી વરસાવ્યું અને 
તેના વડે દરેક પ્રકારની પેદાશો ઉત્પન્ઞ કરીને તમારા માટે રોજી પૂરી પાડી. પછી જ્યારે તમે આ 
જાણો છો ત્યારે બીજાંને અલ્લાહના સમકક્ષ નઠેરવો. 

અને જો તમને આ બાબતમાં શંકા છે કે આ ગ્રંથ જે અમે અમારા બંદા ઉપર ઊતાર્યો છે, આ 
અમારો છે કે નહીં, તો આના જેવી એક જ સૂરઃ બનાવી લાવો, તમારા સૌ સાથીઓને 
અલ્લાહે તેમની પાસે રહેવા દીધી. 

(૨૧) જો કે કુર્ઓનનો સંદેશ તમામ મનુષ્યો માટે સાર્વજનિક છે, પરંતુ આ સંદેશમાંથી લાભ લેવો કે ન 
લેવો લોકોની પોતાની સ્વીકારવાની તૈયારી ઉપર તેમજ એ તેયારી પ્રમાણે અલ્લાહ તરફથી ઊભી થતી 
અનુકૂળતાઓ ઉપર આધારિત છે. એટલા માટે પહેલાં લોકો વચ્ચેના ફરકને સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યો કે કયા 
પ્રકારના લોકો આ ગ્રંથના માર્ગદર્શનમાંથી લાભ મેળવી શકે તેમ છે અને કયા પ્રકારના મેળવી શકતાં નથી. આના 
પછી હવે સમગ્ર માનવજાત સમક્ષ એ મૂળ વાત રજૂ કરવામાં આવે છે જેની તરફ બોલાવવા માટે કુરબાન આવ્યું છે. 

(૨૨) એટલે કે દુનિયામાં ખોટું જોવાથી, તેમજ ખોટું કરવાથી અને આખિરતમાં ખુદાની સજાથી 
બચવાની આશા. 


(૨૩) એટલે કે જ્યારે તમે પોતે પણ આ વાતમાં માનો છો , અને તમને ખબર છે, કે આ બધાં જ કામો 
અલ્લાહના જ છે તો પછી તમારી બંદગી (પૂજા) તેના જ માટે વિશિષ્ટ હોવી જોઈએ , બીજો કોણ આનો હક્કદાર 
હોઈ શકે કે તમે તેની પૂજા-આરાધના કરો ? બીજાંને તેના સમકક્ષ ઠરાવવાનો અર્થ એ છે કે બંદગી અને પૂજા- 
આરાધનાના વિવિધ પ્રકારોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો માર્ગ ખુદા સિવાય બીજાં માટે અપનાવવામાં આવે. 
આગળ જતાં ખુદ કુઅનિમાંથી જ વિગતવાર રીતે જણાઈ જશે કે પૂજાના એ તમામ પ્રકારો કયા કયા છે જે માત્ર 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


પી ક? 2૫ કક દાઈ 
દ્ર!બ્ટશ5૯૪ 


નિ 5006: 
“2% હઝ ક ઝડ 
ક 5૦ ૭૪ડ૬ કઠીડ્ડટ 
'તઝહ# છા ઉક 55 855 -કહટપદ 
રુડઝવદછઇડ હ ડિ "કી; 


ન 


બોલાવી લો, એક અલ્લાહને છોડીને બાકી જેની જેની ચાહો, મદદ લઈ લો, જો તમે સાચા હોવ તો 


તજ 


આ કામને કરી દેખાડો. પરંતુ જો તમે આવું ન ક્યુ, અને નિઃશંક પણે કયારેય કરી શકતાં નથી, તો 
ડરો એ આગથી, જેનું ઈંધણ બનશે મનુષ્યો અને પત્થર“, જે તેયાર કરવામાં આવી છે સત્યનો 


ઇનકાર કરનારાઓ માટે. 

અને હે પયગમ્બર ! જે લોકો આ ગ્રંથ ઉપર ઈમાન લઈ આવે અને (આના પ્રમાણે) 
તેમના કર્મો સુધારી લે તેમને શુભસમાચાર આપી દો કે તેમના માટે એવા બગીચાં છે, જેમની નીચે 
નદીઓ વહેતી હશે. એ બગીચાઓના ફળ દેખાવમાં દુનિયાના ફળોને મળતાં હશે. જ્યારે કોઈ 
ફળ તેમને ખાવા માટે આપવામાં આવશે, ત્યારે તેઓ કહેશે કે એવાં જ ફળ આ અગાઉ દુનિયામાં 


અમને આપવામાં આવતા હતાં.“ એમના માટે ત્યાં પુનિત- પાક-પત્નીઓ હશે,” “ અને તેઓ ત્યાં 


અલ્લાહના માટે વિશિષ્ટ હોવાં જોઈએ અને જેમાં બીજાંને ભાગીદાર ઠરાવવા તે “શિર્ક” છે કે જેને રોકવા માટે 
કુરબાન આવ્યું છે. 

(૨૪) આ અગાઉ પહેલાં મક્કામાં ઘણી વખત એ પડકાર આપવામાં આવેલો હતો કે જો તમે આ 
કુઅનિને માનવીનું લખાણ સમજતાં હોવ તો એના જેવું કોઈ પુસ્તક લખીને દેખાડો . હવે મદીના પહોંચીને પણ 
ફરીથી એ જ વાતનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે. (જુઓ સૂરઃ યૂનુસ, આયત ૩૮; સૂરઃ હૂદ આયત ૧૩, 
બનીઇસ્રાઈલ આયત ૮૮, અત્તૂર: આયત ૩૩ અને ૩૪) 


(રપ) આમાં સુક્ષ્મ ઇશારો છે કે ત્યાં માત્ર તમે જ દોજખનું ઈઘણ નહીં બનો બલ્કે તમારી એ મૂર્તિઓ 
પણ તમારી સાથે મોજૂદ હશે જેમને તમે તમારા ઉપાસ્ય અને દેવતા બનાવી દીધેલી છે. એ વખતે તમને પોતાને 


મ પે ક 


ખબરપડી જશે કે ખુદાઈમાં આ લોકો કેટલો હિસ્સો ધરાવતા હતાં. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


૨.૭ 72૮7 :24.27947,? 1 7» ફી (ન 7૬420712૮7 
ચક્કર કા ઝનન્ટઝન પ ન ઠં 
દિશ « ત 72/ ત્ર દ્વિ 5 પ 
40131011516 


“૩15: હ્ટ્ડ 114 
જક નન કઈ જવ 


હંમેશાં રહેશે. 

હા, અલ્લાહ આનાથી કદાપિ શરમાતો નથી કે મચ્છર અથવા તો તેનાથી પણ વધુ તુચ્છ 
કોઈ વસ્તુના દેષ્ટાંતો આપે.” જે લોકો સત્ય વાતને સ્વીકારનારાં છે, તેઓ આ જ દેષ્ટાંતોને જોઈને 
જાણી લે છે કે આ સત્ય છે જે તેમના માલિકના જ તરફથી આવ્યું છે, અને જે લોકો સ્વીકાર કરનારા 
નથી, તેઓ એમને સાંભળીને કહેવા માંડે છે કે આવા દૃષ્ટાંતો સાથે અલ્લાહને શી નિસ્બત ? આવી 
રીતે અલ્લાહ એક જ વાત વડે અનેકોને ગુમરાહીમાં નાખી દે છે અને અનેકોને સીધો માર્ગ દેખાડી 
દે છે.“અને ગુમરાહીમાં તે એ લોકોને જ નાખે છે, જે 


(૨૬) એટલે કે અનોખા અને અજાણ્યા ફળ નહીં હોય કે જેનાથી તેઓ અપરિચિત હોય. આકારમાં એ 
જ ફળોને મળતાં હશે જેમનાથી તેઓ દુનિયામાં પરિચિત હતાં. અલબત્ત, સ્વાદમાં તે આના કરતાં અનેકગણાં 
ચડિયાતાં હશે. જોવામાં દા.ત. કેરી, અનાર અને નારંગી જ હશે. જન્નતવાસીઓ દરેક ફળને જોઈને ઓળખી 
લેશે કે આ કેરી છે અને આ અનાર છે તેમજ આ નારંગી. પરંતુ સ્વાદમાં દુનિયાની કેરીઓ, અનારો અને 
નારંગીઓને એમની સાથે કોઈ નિસ્બત નહીં હોય. 

(૨૭) આયતમાં અઝવાજ દ શબ્દનો ઉપયોગ થો છે જેનો અર્થ જોડાં (50૦૫૩૦) છે અને આ 
શબ્દ પતિ અને પત્ની બંને માટે વપરાય છે. પતિ માટે પત્ની “ઝૌજ”' છે અને પત્ની માટે પતિ “ઝૌજ”” છે. પરંતુ 
ત્યાં આ જોડાં પવિત્રતાનું ગુણ ધરાવતાં હશે. જો દુનિયામાં કોઈ પુરૂષ સદાચારી હોય અને તેની પત્ની સદાચારી 
ન હોય તો આખિરતમાં તેમનો સંબંધ કપાઈ જશે અને આ સદાચારી પુરૂષને એક બીજી સદાચારી પત્ની આપી 
દેવામાં આવશે. જો અહીં કોઈ પત્ની સદાચારી હોય અને તેનો પતિ દુરાચારી તો ત્યાં તે આ દુરાચારી પતિની 
સંગતથી મુક્તિ મેળવી લેશે અને કોઈ સદાચારી પુરૂષને તેનો જીવનસાથી બનાવી દેવામાં આવશે , અને જો અહીં 
કોઈ પતિ અને પત્ની બંને સદાચારી હોય, તો ત્યાં તેમનો આ જ સંબંધ શાશ્વત અને કાયમી બની જશે. 

(૨૮) અહીં એક વાંધાનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના તેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. કુર્ઓાનમાં ઘણી 
જગ્યાએ મુદ્દાની સ્પષ્ટ કરવા માટે કરોળિયા, માખી, મચ્છર વગેરે જે ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે તેમની 


1. 


સામે વિરોધીઓનો એવો વાંધો હતો કે આ અલ્લાહની કેવી કિતાબ છે કે જેમાં આવી તુચ્છ વસ્તુઓના ઉદાહરણો 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


“2૭2 222 
હક 
7222 શ 424 -7કક 22 
કડ ઝડ 
જ ક 22 ત્કૂ ક 2 દક કૂ 
કક ૦૦. જં ૦ 


ર 


દુરાચારી છે,” અલ્લાહ સાથે પાકો વાયદો કર્યા પછી તોડી નાખે છે, ' અલ્લાહે જેને જોડવાન 
હુકમ આપ્યો છે તેને કાપે છે,” અને ધરતી ઉપર અરાજકતા સર્જે છે.” હકીકતમાં આ જ લોકો 
નુક્સાન ભોગવનારાં છે. 

તમે અલ્લાહની સાથે કુફ્રનું વર્તન કઈ રીતે અપનાવો છો, જો કે તમે નિર્જીવ હતાં, તેણે 
તમને જીવન આપ્યું, પછી તે જ તમારા પ્રાણ લઈ લેશે, પછી એ જ ફરીવાર જીવન આપશે, પછી 


ટાંકવામાં છે . તેઓ કહેતા હતાં કે આ ખુદાની કિતાબ હોત તો આમાં આવી નકામી વાતો ન હોત. 

(૨૯) એટલે કે જે લોકો વાતને સમજવા નથી માગતાં , સત્યની શોધમાં જ રસ નથી, તેમની નજરો તો 
માત્ર બાહ્ય શબ્દોમાં જ અટકીને રહી જાય છે અને તેઓ આ વસ્તુઓમાંથી ઊંઘાં તારણો કાઢીને સત્યથી વધુને વધુ 
દૂર જતાં રહે છે. આનાથી ઊલટું, જે લોકો પોતે હકીકત જાણવા માગે છે અને સાચી દ્રષ્ટિ ધરાવે છે તેમને એ જ 
વાતોમાં ડહાપણના લક્ષણો દેખાય છે અને તેમનું હૃદય સાક્ષી આપે છે કે આવી ડહાપણથી ભરપૂર વાતો અલ્લાહ 
તરફથી જ હોઈ શકે છે. 

(૩૦) હકક ફાસિકઃ અવજ્ઞાકારી, આજ્ઞાપાલનની હદ વટાવી જનાર. 

(૩૧) રાજા પોતાના નોકરો અને પ્રજા માટે જે હુકમો કે સૂચનાઓ બહાર પાડે છે તેને અરબી 
ર્‌ઢિપ્રયોગમાં અહદ શબ્દ વડે બોલવામાં આવે છે, કેમ કે તેમની ઉપર અમલ કરવો તે પ્રજા ઉપર ફરજિયાત હોય 
છે. અહીં અહદ શબ્દ આ જ અર્થમાં વપરાયો છે. અલ્લાહના અહદનો અર્થ તેનો એ કાયમી હુકમ છે જેની રૂએ 
તમામ માનવજાત માત્ર તેની જ બંદગી , આજ્ઞાપાલન અને પૂજા કરવા માટે નિમાયેલી છે. “પાકો વાયદો બાંધ્યા 
પછી” માં એ તરફ નિદેશ છે કે આદમના સર્જન વખતે તમામ માનવજાતિ પાસેથી આ હુકમના પાલનનો 
એકરાર કરાવવામાં આવ્યો હતો. સૂરઃ આ'રાફની આયત ૧૭૨ માં આ વાયદા અને એકરાર ઉપર 
સરખામણીમાં આના કરતાં વધારે વિગતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 

(૩૨) એટલે કે જે સંબંધોને કાયમ રાખવા અને મજબૂત બનાવવા ઉપર માનવીના સામાજિક અને 
વ્યક્તિગત અથવા અંગત કલ્યાણનો આધાર છે, અને જેમને જાળવવાનો અલ્લાહે હુકમ આપ્યો છે, તેમની 


જ. 


ઉપર આ લોકો પ્રહાર કરે છે. આ નાના વાક્યમાં એટલી બધી વિશાળતા છે કે માનવ સંસ્કૃતિ અને નૈતિકતાની 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ક * “-“ કકજ્રછ 
“છ્મ્ન્ન્ - હડ છા ક મં ત્ર હગ 


ક ૧ 


ડાડા મળી ૬૬:હ ઝા શર્ત ન્ન 


તેની જ તરફ તમારે પાછા વળીને પમ વાનું છે. એ જ તો છે, પ તમારા માટે ધરતીની તમામ 
વસ્તુઓ પેદા કરી, પછી ઉપરની તરફ ધ્યાન આપ્યું અને સાત આકાશ” ઊભા કર્યાં અને તે દરેક 
વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવનાર છે.” (રુકૂઅ-૩) 


હન ૩૭ 


પછી” જરા એ સમયની કલ્પના કરો કે જ્યારે તમારા માલિકે ફરિશ્તાઓને” કહ્યું હતું, કે “હું 


સમગ્ર દુનિયા ઉપર, જે બે વ્યક્તિઓના સબંધથી માંડીને આંતરષ્ટ્રિય સબંધો સુઘી ફેલાયેલી છે, આ એક જ 
વાક્ય છવાઈ જાય છે. સંબંધોને કાપવાનો અર્થ માત્ર માનવીય સબંધોને કાપવાનો નથી બલ્કે સંબંધોના સાચા 
અને કાયદેસર સ્વરૂપો સિવાય જે જે સ્વરૂપો અપનાવવામાં આવશે તે બધાં આની હેઠળ આવી જશે, કેમ કે 
ગેરકાનૂની અને ખોટા સંબંધોનું પરિણામ એ જ છે જે સંબંધો કાપવાનો છે, એટલે કે આંતરપષ્ટ્રિય સબંધોમાં 
બગાડ અને નૈતિક અને સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થાનો નાશ. 

(૩૩) આ ત્રણ વાકયોમાં ફિસ્ક અને ફાસિકની પૂર્ણ વ્યાખ્યા કરી દેવામાં આવી છે. ખુદા અને બંદાના 
સંબંધો તેમજ માનવી અને માનવી વચ્ચેના સંબંધને કાપવા કે બગાડવાનું અનિવાર્ય પરિણામ ઝઘડાં-બગાડો છે 
અને જે કોઈ આવો ઝઘડો ઊભો કરે છે તે ફાસિક છે. 

(૩૪) સાત આકાશોની હકીકત શું છે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. માનવી દરેક જમાનામાં આકાશ 
અથવા બીજા શબ્દોમાં પૃથ્વીથી પર વસ્તુઓ વિષે તેના અનુભવો અને અનુમાનો પ્રમાણે અલગ અલગ ખ્યાલો 
બાંધતો રહ્યો છે જે નિયમિત રીતે બદલાતાં રહ્યાં છે. એટલા માટે એમાંથી કોઈ એક અનુમાનને આધાર બનાવીને 
કુઅનિના આ શબ્દોનો અર્થ નિયત કરવાનું યોગ્ય નહીં ગણાય. ટૂંકમાં એટલું જ સમજવું જોઈએ કે કાં તો આનો 
અર્થ પૃથ્વી પર જેટલી પણ સૃષ્ટિ છે તેને અલ્લાહે સાત મજબૂત તબક્કાઓમાં વહેંચી રાખેલી છે, અથવા આ કે 
પૃથ્વી આ સૃષ્ટિજે વર્તુળમાં આવેલી છે તે સાત તબક્કાઓનું બનેલું છે. 

(૩૫) આ કથનમાં બે મહત્ત્વની હકીકતો માટે ચેતવણી આપવામાં આવી છે. એક એ કે તમે એ ખુદાની 
સામે ઇનકાર અને બગાવતનું વલણ અખત્યાર કરવાની હિંમત કેવી રીતે કરો છો જે તમારી તમામ હરકતોથી 
માહિતગાર છે, જેનાથી તમારી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ છુપી રહી શકતી નથી. બીજું એ કે, જે ખુદા તમામ સત્ય 
હંકીકતોનું જ્ઞાન ધરાવે છે, જે હકીકતમાં જ્ઞાનનું મૂળ સ્રોત છે, એનાથી મુખ ફેરવીને આના સિવાય બીજું શું 
પરિણામ આવી શકે કે તમે અજ્ઞાનના અંધારામાં ભટકતાં ફરો, જ્યારે તેના સિવાય જ્ઞાનનું બીજું કોઈ સ્રોત જ 
નથી, જયારે તેના સિવાય બીજે ક્યાંયથી એ પ્રકાશ મળી શકે તેમ નથી જેમાં તમે તમારા જીવનનો માર્ગ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૩ 


“પજ ઠકાકઉ-કડાડ #વ્ઈડડકપ 
323 હાટુ કેડે 


ન્‌ 


ધરતીમાં એક ખલીફા” બનાવવાનો છું.”' તેમણે કહ્યું: “શું આપ ધરતીમાં કોઈ એવાને 


આ યે 


નીમવાના છો જે તેની વ્યવસ્થાને બગાડી મૂકશે અને લોહી વહેવડાવશે ? આપની પ્રશંસાની સાથે 


સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો, તો પછી તેનાથી વિમુખ થવામાં શું ફાયદો તમે જોઈ લીધો છે? 

(૩૬) ઉપરના રુકૂઅમાં માલિકની બંદગીનો સંદેશ એ આધારે આપવામાં આવ્યો હતો કે તે તમારો 
સર્જનહાર છે, પાલનહાર છે, જેના કબજામાં તમારૂં જીવન અને મૃત્યુ છે, અને જેના જગતમાં તમે રહો છો, તેનો 
માલિક અને સંચાલક એ જ છે, એટલા માટે તેની બંદગી સિવાય તમારા માટે અન્ય કોઈ બીજી રીત સાચી હોઈ 
શકે નહીં. હવે આ રુકૂઅમાં એ જ સંદેશ એ આધારે આપવામાં આવી રહ્યો છે કે આ દુનિયામાં તમને ખુદાએ 
તેનો ખલીફા બનાવ્યો છે, અને આ ખલીફા હોવાની હેસિયતથી તમારી ફરજ માત્ર એટલી જ નથી કે તેની 
બંદગી કરો બલ્કે એ પણ છે કે તેના મોકલેલા આદેશ પ્રમાણે કામ કરો. જો તમે આમ ન કર્યું અને આદિકાળથી 
તમારા દુશ્મન રહેલા શૈતાનના ઇશારા ઉપર ચાલ્યાં તો ભારે બગાવત કરવાના ગુનેગાર ઠરશો અને ખરાબમાં 
ખરાબ પરિણામ ભોગવશો. 

આ બાબતમાં માનવીની હકીકત અને સૃષ્ટિમાં તેની હેસિયત સાચી રીતે વર્ણવી દેવામાં આવી છે તથા 
માનવજાતના ઇતિહાસનું એ પ્રકરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જેને જાણવાનું બીજું કોઈ સાધન માનવી પાસે નથી. 
આ પ્રકરણ ઉપરથી જે મહત્ત્વના તારણો મળે છે તે એ તારણો કરતાં ઘણાં મૂલ્યવાન છે જે તારણો માણસ પૃથ્વીના 
પડોમાંથી જાત જાતના હાડકાં કાઢીને તથા તેમને અનુમાનો તથા અંદાજો વડે સાંકળીને તારવવાની કોશિશ કરે છે. 

(૩૭) રહ. મલક અરબીમાં તેનો અર્થ “સંદેશાવાહક” છે. આનો જ શાબ્દિક અનુવાદ મોકલેલો 
કે ફરિશ્તો છે. આ માત્ર શક્તિઓ જ નથી જે વ્યક્તિત્ત્ત ધરાવતી ન હોય, બલ્કે આ વ્યક્તિત્ત્વ ધરાવનારી 
હસ્તીઓ છે, જેમની પાસેથી અલ્લાહ તેના આ ભવ્ય સામ્રાજ્યના સંચાલન અને વ્યવસ્થાની કામગીરી 
કરાવડાવે છે. એમ સમજો કે ખુદાની આ હસ્તીઓ ખુદાના સામ્રાજ્યના કર્મચારીઓ છે જે અલ્લાહના હુકમોને 
લાગૂ કરે છે . અજ્ઞાન લોકો તેમને ખોટી રીતે ખુદાઈમાં ભાગીદાર સમજી બેઠાં અને અમુક લોકોએ તેમને ખુદાના 
સગાં માની લીધાં અને તેમને દેવતા બનાવીને તેમની પૂજા શરૂ કરી દીધી. 

(૩૮) શ્હક ખલીફાઃ એ માણસ જે કોઈની સંપત્તિમાં તેને સોપવામાં આવેલા અધિકારો તેના 
નાયબની હેસિયતથી વાપરે. ખલીફા માલિક નથી હોતો બલ્કે અસલ માલિકનો નાયબ હોય છે. તેના અધિકારો 
સ્વગત નથી હોતાં બલ્કે માલિકના આપેલાં હોય છે. તે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર કામ કરવાનો અધિકારધરાવતો 
નથી, બલ્કે તેનું કામ માલિકની મરજી પૂરી કરવાનું હોય છે. જો તે પોતાની જાતને માલિક માની બેસે અને 
સોપવામાં આવેલા અધિકારોને મન ફાવે તેમ વાપરવા માંડે અથવા મૂળ માલિક સિવાય બીજા કોઈને માલિક 
માનીને તેની ઇચ્છા અનુસાર ચાલે અને તેના હુકમોનો અમલ કરવા લાગે તો આ તમામ ગદ્દારી અને વિદ્રોહના 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
(૮ ત *7*-7»2૮4.[4 તિત જિ 
ઇવન 
52૯9૯૦” ૭૦૯૦ 
ત્ર નર ન્સ? દિન -. 2 ₹ 44% 4 ૫૮૮ દ -હ 
કકક ગું ૦૦ ધ્છ 
હછ્ક ક્રઝ્ઝાઝાહ હ ગ્ફકક૫દ દ! 
ી 222% ક કસ જનક 


।9-5૯) હૂક,-»-5 બંક્કેક્્ન્ટ 


આપની પાકીનું વર્ણન તો અમે કરી જ રહ્યાં” છીએ.” કહ્યું: “હું જાણું છુ છું, જે તમે વધી જાણતાં.” 
એ પછી અલ્લાહે આદમને સર્વ વસ્તુઓના નામ શિખવાડયાં,” પછી તેમને ફરિશ્તાઓ સમક્ષ 
રજૂ ક્યા અને કહ્યું “જો તમારો ખ્યાલ સાચો હોય (કે કોઈ ખલીફાની નિમણૂંકથી વ્યવસ્થા બગડી 


જશે) તો જરા આ વસ્તુઓના નામ જણાવો.” તેમણે કહ્યું, 
કામો હશે. 


(૩૯) આ ફરિશ્તાઓનો વાંધો ન હતો બલ્કે તેમની પૃચ્છા હતી. ફરિશ્તાઓની શી મગદૂર કે ખુદાના 
કોઈ પ્રસ્‍તાવ સામે વાંધો દર્શાવે. તેઓ “ખલીફા” શબ્દ ઉપરથી આટલું તો સમજી ગયા હતાં કે આ સૂચિત 
મખ્લૂકને પૃથ્વી ઉપર અમુક અધિકારો સોંપવામાં આવનાર છે, પરંતુ આ વાત તેમને સમજાતી ન હતી કે સૃષ્ટિના 
રાજ્યના આ તંત્રમાં કોઈ અધિકાર ધરાવતી મખ્લૂકની ગુંજાશ કેવી રીતે હોઈ શકે, અને જો કોઈને થોડા પણ 


અધિકારો તબદીલ કરવામાં આવે તો સામ્રાજ્યના જે ભાગમાં પણ એવું કરવામાં આવશે ત્યાંની વ્યવસ્થા 
બગાડથી કેવી રીતે બચશે. આ જ વાત તેઓ સમજવા માગતા હતાં. 

(૪૦) આ કથન દ્વારા ફરિશ્તાઓનો આશય એ ન હતો કે ખિલાફત અમને આપવામાં આવે, અમે 
તેના હક્કદાર છીએ, બલ્કે તેમનો આશય એવો હતો કે, આપના હુકમોનું પાલન થઈ રહ્યું છે, આપના 
આદેશોને અમલી બનાવવામાં અમે પૂરેપૂરી રીતે કાર્યશીલ છીએ , મુબારક મરજી પ્રમાણે સમગ્ર સૃષ્ટિને પવિત્ર 
અને શુદ્ધ રાખવામાં આવે છે તેમજ આની સાથે જ આપની પ્રશંસા અને સ્તૂતિ તથા પાકીનું વર્ણન પણ અમે નમ્ર 
સેવકો કરી રહ્યાં છીએ, હવે કમી કઈ વસ્તુની છે કે આના માટેએક ખલીફાની જરૂર હોય ? અમે આની પાછળના 
ઇરાદાને સમજી ન શકયાં (તસ્બીહ શબ્દ બે અર્થ ધરાવે છે : તેનો અર્થ પાકીનું વર્ણન કરવાનું પણ છે અને 
કાર્યશીલતા સાથે કામ કરવાનું અને મગ્ન થઈને પ્રવૃત્તિ કરવાનો પણ છે. આવી જ રીતે તકદીસના પણ બે અર્થ 
છે :એક પવિત્રતા વ્યકત કરવી અને વર્ણવવી, બીજું, પાક કરવું) 

(૪૧) આ ફરિશ્તાઓની બીજીઆ શંકાનો જવાબ છે, તેથી કહેવામાં આવ્યું કે નાયબ નીમવાની 
જરૂરિયાત અને તેનો આશય હું જાણું છું, તમે તેને નથી સમજી શકતાં. તમારી જે સેવાઓનો તમે ઉલ્લેખ કરી 
રહ્યાં છો, તે પૂરતી નથી બલ્કે આનાથી થોડું વધુ જોઈએ છે. એટલા જ માટે પૃથ્વીમાં એક એવી મખ્લૂક પેદા 
કરવાનો ઇરાદો કરવામાં આવ્યો છે જેને અમુક સત્તાઓ પણ તબદીલ કરવામાં આવે. 

(૪૨) માનવીના જ્ઞાનની સ્થિતિ હકીકતમાં આ છે કે તે નામો વડે વસ્તુઓની જાણકારીને પોતાના 
મગજમાં સંઘરે છે. એટલા માટે માનવીની તમામ જાણકારી હકીકતમાં વસ્તુઓના નામોની બનેલી છે. આદમને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


તાઇ 


2 ક 
ત્કાડડડઉ 


ફર 
ન 


ક?-ક# ટ ક 
-૫8 કઝ ઝક 


22૮ ત” 
કર્જ 


જી પુ 2 ૨૦૭૮૯ 
હાઈ 
હક્ક ગ્ડટક્ન્ 
રદ ૮2*7સટ# 2222 પ ક 2૮4) ૪5%: 
પી જ ફ્ક 
520 6%5₹ 255) 969.2૫: 512 (7.915 
17 2૭, “૪%, ૦૦-55 1 ૪»%25%2 4૪-૭2, તકઝ 
“ ઝક 58 45 ટાલાઇ તાડ 
હા હઝ 99ઝ્રૂ5-ઝંછગ્રૂ-કઝડ્ 
“ખામીરહિત તો આપની જ હસ્તી છે, અમે તો કેવળ એટલું જ જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ જેટલું આપે 
અમને આપી દીધેલું છે.” હકીકતમાં બધું જ જાણનાર તથા બધું જ સમજનાર આપના સિવાય 
કોઈ નથી.'”' પછી અલ્લાહે આદમને કહ્યું: “તમે આમને આ વસ્તુઓના નામ જણાવો.” જ્યારે 
તેણે એમને એ સોના નામ જણાવી દીધાં,” ત્યારે અલ્લાહે કહ્યું: “મેં તમને કહ્યું ન હતું કે હું 
આકાશો અને ધરતીની એ સમગ્ર હકીકતો જાણું છું જે તમારાથી છૂપાયેલી છે, જે કંઈ તમે જાહેર 
કરો છો, તે પણ મને ખબર છે અને જે કંઈ તમે છુપાવો છો, તેને પણ હું જાણુ છું.'' 
પછી જ્યારે અમે ફરિશ્તાઓને આદેશ આપ્યો કે આદમની આગળ ઝૂકી જાઓ, ત્યારે 


૪૬ 


બધાં જ ઝૂકી ગયાં, પરંતુ ઇબ્લીસે “ઇનકાર કર્યો. 


તમામ નામ શિખવાડવાનો અર્થ તેમને તમામ વસ્તુઓની જાણકારી આપવાનો હતો. 

(૪૩) એવું જણાય છે કે તમામ ફરિશ્તા અને ફરિશ્તાઓની દરેક જાતિનું જ્ઞાન માત્ર એ જ ક્ષેત્ર સુધી 
મર્યાદિત છે જેની સાથે તેનો સંબંધ છે. દાત. પવનના તંત્ર સાથે જે ફરિશ્તા સંકળાયેલાં છે તેઓ પવન વિષે બધું 
જ જાણે છે, પરંતુ પાણી વિષે કશું જ નથી જાણતાં. આ જ સ્થિતિ બીજા ક્ષેત્રોના ફરિશ્તાઓની છે. માનવીને, 
આનાથી ઊલટું, સર્વગ્રાહી જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. દરેકે દરેક ક્ષેત્ર વિષે ભલે તે ફરિશ્તાઓ કરતાં ઓછું જ્ઞાન 
ધરાવતો હોય તેમ છતાં એકંદરે જે સર્વગ્રાહી જ્ઞાન માનવીને આપવામાં આવ્યું છે તે ફરિશ્તાઓને આપવામાં 
આવ્યું નથી. 

(૪૪) આ પ્રદર્શન ફરિશ્તાઓની પહેલી શંકાનો જવાબ હતો. એટલે કે આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ 
તેમને જણાવી દીધું કે હું આદમને માત્ર સત્તાઓ જ આપી રહ્યો નથી બલ્કે જ્ઞાન પણ આપી રહ્યો છું. તેની 
[નિમણૂંકથી ઝગડાં-ફસાદની જે શંકા તમને થઈ તે આ મામલાનું એક પાસું છે. બીજું પાસું સુધારણાનું પણ છે 
અને તે ફસાદના પાસા કરતાં વધુ વજનદાર તેમજ વધુ કીંમતી છે. ડહાપણવાળાનું કામ આ નથી કે નાની 
ખરાબીના કારણે વધારે સારી વસ્તુની અવગણના કરી દે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


જ 41 82 ૯ગહ્હ૪ 5 
5૩ દા "જડડા 2% હડ 


રુ 


તે તેની મોટાઈના ઘમંડમાં પડી ગયો અને નાફરમાનોમાં સામેલ થઈ ગયો.” 
પછી અમે આદમને કહ્યું, કે “તમે અને તમારી પત્ની, બજ્ઞે જજ્ઞતમાં રહો અને અહીં 
મુક્તપણે જે ચાહો તે ખાઓ, પરંતુઆ 


(૪૫) આનો અર્થ આ છે કે પૃથ્વી તથા તેની સાથે સંબંધિત સૃષ્ટિના તબક્કાઓમાં જેટલા પણ ફરિશ્તા 
તિમાયેલાં છે એ તમામને માનવી માટે આજ્ઞાંકિત બનીને રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવેલો છે. કેમકે આ 
ક્ષેત્રમાં અલ્લાહના હુકમથી માનવીને નાયબ બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો એટલા માટે એવો હુકમ આપવામાં 
આવ્યો કે સાચા કે ખોટાં જે કામમાં પણ માનવી તેની એ સત્તાઓને, કે જે અમે તેને આપી રહ્યાં છીએ, વાપરવા 
માગે, અને અમે અમારી યોજના હેઠળ તેને એમ કરવાની તક આપવા દઈએ, તો તમારી ફરજ છે કે તમારામાંથી 
જેના જેના કાર્યક્ષેત્ર સાથે એ કામ સંકળાયેલું હોય તે પોતાના કાર્યક્ષેત્રની હદ સુધી તેનો સાથ આપે. તે ચોરી કરવા 
માગે અથવા નમાઝ પઢવાનો ઇરાદો કરે, નેકી કરવા માગે અથવા બૂરૂં કામ કરવા માટે જાય, બંને સ્થિતિઓમાં 
જ્યાં સુધી અમે તેની પસંદગી પ્રમાણે અમલ કરવાની પરવાનગી આપી રહ્યાં છીએ, તમારે તેના માટે 
અનુકૂળતાઓ ઊભી કરવી પડશે. દા.ત. આ વાતને એમ સમજો કે એક રાજા જ્યારે કોઈને પોતાના દેશમાં પ્રાંત 
કે જીલ્લામાં સત્તાધિકારી નિયુકત કરે છે ત્યારે એ પ્રદેશમાં રાજ્યના જેટલાં પણ અમલદારો હોય છે એ તમામની 
ફરજ બને છે કે તેનું આજ્ઞાપાલન કરે અને જ્યાં સુધી રાજાની ઇચ્છા એવી હોય કે તેની સત્તાઓ વાપરવાની તક 
આપે ત્યાં સુધી તેનો સાથ આપતાં રહે. પછી ભલે તે સાચા કામમાં વાપરી રહ્યો હોય કે ખોટા કામમાં. અલબત્ત, 
જ્યારે જે કામ વિષે પણ રાજા તરફથી નિદેશ કરવામાં આવે કે આને કરવા દેવામાં ન આવે તો ત્યાં જ એ 
સત્તાધિકારીની સત્તા સમાપ્ત થઈ જાય છે અને તેને એવું લાગવા માંડે છે કે આખાયે પ્રદેશના અમલદારોએ જાણે કે 
હડતાલ પાડી દીધી છે. એટલે સુધી કે જયારે રાજા તરફથી એ સત્તાધિકારીને ખસેડવાનો અને ધરપકડનો હુકમ 
થાય છે ત્યારે એ જ હાથ નીચેના અમલદારો કે જે ગઈકાલ સુધી તેના કહ્યા પ્રમાણે વર્તતા હતાં, તેના હાથોમાં 
હાથકડી પહેરાવીને ઝડપથી જેલ ભણી લઈ જાય છે. ફરિશ્તાઓને આદમ માટે માથું ઝૂકાવવાનો જે હુકમ 
આપવામાં આવ્યો હતો તેની સ્થિતિ લગભગ આ પ્રકારની હતી. શકય છે કે માત્ર સેવામાં લાગી જવાને જ 
સિજદા શબ્દ વડે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હોય. પરંતુ એ પણ શક્ય છે કે આ તાબેદારીની નિશાનીના રૂપમાં કોઈ 
દેખાય તેવા કૃત્યનો પણ હુકમ આપવામાં આવ્યો હોય, અને આ જ વધારે સાચું જણાય છે. 

(૪૬) હ“ ઇબ્લીસઃ આનો શાબ્દિક અર્થ “અત્યંત નિરાશ” થાય છે. રૂઢિપ્રયોગમાં આ શબ્દ એ 
જિન્ઞાતનું નામ છે જેણે અલ્લાહના હુકમની નાફરમાની કરીને આદમ અને આદમની ઓલાદ (બનીઆદમ) 
માટે આજ્ઞાંકિત થવાનો અને તાબે થવાનો ઇનકાર કરી દીધો તથા અલ્લાહ પાસે કયામતના સમય સુધી મહેતલ 
માગી કે તેને માનવજાતિને બહેકાવવાની તેમજ ગુમરાહીઓ તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાની તક આપવામાં આવે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


હકકાઉ્ઉ૦્ડઝકહ 


વૃક્ષની તરફ ન જતાં,“ નહીં તો જુલમીઓમાં” ગણાશો.”' છેવટે શૈતાને આ બક્ઞેને એ વૃક્ષ 


દતે 


આને જ “શૈતાન” પણ કહેવામાં આવે છે. હકીકતમાં શૈતાન અને ઇબ્લીસ પણ માત્ર કોઈ સ્વતંત્ર શક્તિનું નામ 
નથી બલ્કે તે પણ માનવીની જેમ એક વ્યક્તિત્ત્વ ધરાવતી હસ્તી છે. આ ઉપરાંત કોઈને એવી ગેરસમજ પણ ન 
થવી જોઈએ કે તે ફરિશ્તાઓમાંથી હતો. આગળ જતાં કુર્અને પોતે સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે તે જિજ્ઞાતોમાંથી 
હતો, જેફરિશ્તાઓથી એક અલગ , મખ્લૂકની એક સ્વતંત્ર જાતિ છે. 

(૪૭) આ શબ્દો ઉપરથી એવું લાગે છે કે કદાચ સિજદાનો ઇનકાર કરનારાઓમાં ઇબ્લીસ એકલો ન 
હતો બલ્કે જિન્ઞાતોનો એક મોટો સમુદાય નાફરમાની કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો અને ઇબ્લીસનું નામ માત્ર 
એટલા માટે લેવામાં આવ્યું છે કે તે તેમનો સરદાર તેમજ આ વિદ્રોહમાં મોખરે હતો. પરંતુ આ આયતનો બીજો 
પણ અનુવાદ થઈ શકે છે. “તે ઇનકારીઓમાંથી હતો.” આમ હોય તો અર્થ એવો થશે કે જિન્ઞાતોનો એક સમુદાય 

પહેલાંથી જ એવો હતો જે વિદ્રોહી અને નાફરમાન હતો અને ઇબ્લીસનો સંબંધ આ જ સમુદાય સાથે હતો. 
કુર્બાનમાં સામાન્ય રીતે “શયાતીન” શબ્દ આ જિન્ઞાતો અને તેના વંશ માટે વપરાયો છે અને જ્યાં શયાતીનનો 
અર્થમાનવી અથવા મનુષ્યો કરવા માટે કોઈ સંદર્ભ ન હોય ત્યાં આ જ જિન્ઞાત શૈતાનો આશય હોય છે. 

(૪૮) આના ઉપરથી જણાય છે કે પૃથ્વી, એટલે કે તેની નિમણૂંકની જગ્યા, ઉપર ખલીફાની 
હેસિયતથી મોકલતાં પહેલાં આ બંનેને કસોટી કરવા માટે જન્નતમાં રાખવામાં આવ્યા હતાં કે જેથી એમના 
વલણોની અજમાયશ થઈ જાય. આ અજમાયશ માટે એક વૃક્ષ પસંદ કરી લેવામાં આવ્યું અને હુકમ આપવામાં 


જ જ. કે 


આવ્યો કે તેની નજીક પણ ન ફરકતાં તેમજ એનું પરિણામ પણ જણાવી દેવામાં આવ્યું કે આમ કરશો તો અમારી 
નજરમાં તમે ગુનેગાર ઠરશો. એ ચર્ચા બિનજરૂરી છે કે એ વૃક્ષ કયું હતું અને તેમાં કઈ વિશેષતા હતી કે તેનાથી 
રોકવામાં આવ્યાં. મનાઈ કરવાનું કારણ એ ન હતું કે એ વૃક્ષના ગુણોમાં કોઈ ખરાબી હતી અને તેનાથી હઝરત 
આદમ અ.સ. અને હઝરત હવ્વા અ.સ.ને નુક્સાન પહોચવાની આશંકા હતી. મૂળ આશય એ વાતની 
અજમાયશ કરવાનો હતો કે તેઓ શૈતાનની ઉશ્કેરણીઓની સામે કેટલી હદ સુધી હુકમના પાલન ઉપર કાયમ 
રહેછે. આ હેતુસરકોઈ એક વસ્તુને પસંદ કરી લેવાનું પૂરતું હતું, એટલા માટેજ અલ્લાહે વૃક્ષના નામ અને તેની 
કોઈ વિશેષતાનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. 

આ કસોટી માટે જન્નતનું સ્થળ જ સૌથી વધુ યોગ્ય હતું. હકીકતમાં આને પરીક્ષાસ્થળ બનાવવાનો 
આશય માનવીને એ હકીકત કાકી હતો કે તમારા માટે તમારા માનવતાના દરજ્જાને અનુરૂપ જક્નત જ 
લાયક અને યોગ્ય સ્થાન છે. પરંતુ શૈતાનની ઉશ્કેરણીઓનો મુકાબલો કરવામાં જો તમે અલ્લાહના 
આજ્ઞાપાલનના માર્ગથી ચલિત થઈ જશો તો જેવી રીતે શરૂઆતમાં તેનાથી તમને વંચિત કરવામાં આવ્યા હતાં, 
એવી જ રીતે છેવટે પણ વંચિત જ રહેશો. તમારા આ લાયક સ્થાન, એટલે કે ખોવાયેલા સ્વર્ગની પુનઃપ્રાપ્તિ, તમે 
માત્ર આવી જ રીતે કરી શકો કે તમારા આ શત્નુનો સફળતાપૂર્વક મુકાબલો કરો જે તમને આજ્ઞાપાલનના માર્ગથી 
ચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


* 77 92/27 2)7 2 «22 ક 
0 ફ્ 
દર કઝ [શા 8ે2 4 


ક કજ ૬6૪૬૮૮92૭2» 


-્7#*%* 


ન «(ની દ્વ 4 (4૮૪૬ ૮# તના ત 
હ્.ક39 થડ દ્વ" હક 


જ 
“શ્ર -7 


ન 


તરફ લલચાવીને અમારા આદેશપાલનમાંથી ચલિત કર્યા અને તેમને એ હાલતમાંથી કઢાવીને 
રહ્યો જેમાં તેઓ હતાં. અમે આદેશ આપ્યો કે “હવે તમે બધાં અહીંથી ઊતરી જાઓ, તમે 
એકબીજાનાં શત્રુ” છો અને તમારે એક નિશ્ચિત મુદ્દત સુધી ધરતી ઉપર રોકાવાનું અને ત્યાં જ 
જીવન નિર્વાહ કરવાનો છે.” તે વખતે આદમે તેના માલિક પાસેથી કેટલાક વચનો શીખીને 
તોબા કરી, જેને તેના માલિકે સ્વીકારી લીધી, કારણ કે એ મોટો ક્ષમા કરનાર અને 


(૪૯) 8 ઝાલિમ શબ્દ ખૂબ જ અર્થસભર છે. “ઝુલ્મ” હકીકતમાં હક્ક મારવાને કહે છે. ઝાલિમ 
એ છે જે કોઈનો હક્ક મારી ખાય. જે માણસ ખુદાની નાફરમાની કરે છે તે હકીકતમાં ત્રણ પાયાના હક્કો હડપ કરે 
પ 


જ. હ” 


છેઃ પહેલો, ખુદાનો હક્ક, કેમકે તે એ અધિકાર ધરાવે છે કે તેનું આજ્ઞાપાલન કરવામાં આવે. બીજું, એ તમામ 
વસ્તુઓના હક્કો જેમને તેણે આ નાફરમાનીનું કામ કરવામાં ઉપયોગ કર્યો છે. તેના શરીરના અવયવો, તેની 
જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિઓ , તેના સમાજના લોકો, એ ફરિશ્તાઓ કે જે તેના ઇરાદાઓને પૂરાં કરવાની વ્યવસ્થા કરે 
છે, અને એ વસ્તુઓ કે જે આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે , આ તમામનો તેની ઉપર આ હક્ક હતો કે તે 
માત્ર તેમના માલિકની જ મરજી પ્રમાણે તેમની ઉપર પોતાની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરે. પરંતુ જ્યારે તેની મરજી 
વિરૂદ્ધ તેણે તેમની ઉપર સત્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે હકીકતમાં તેમની ઉપર જુલ્મ કર્યો. ત્રીજું, ખુદ પોતાનો 
હક્ક, કેમકે તેની ઉપર તેની પોતાની જાતનો પણ આ હક્ક છે કે તે તેને વિનાશથી બચાવે. પરંતુ નાફરમાની 
આચરીને જ્યારે તે પોતાની જાતને અલ્લાહની સજાનો હક્કદાર બનાવે છે ત્યારે વાસ્તવમાં પોતાની જાત ઉપર જ 
જુલ્મ કરે છે. આ જ કારણોસર કુર્ઓાનમાં ઠેર ઠેર ગુનાહ માટે જુલમ અને ગુનેગાર માટે જાલિમ શબ્દનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ્યો છે. 

(૫૦) એટલે કે માનવીનો શરુ શૈતાન અને શૈતાનનો શત્નુ માનવી. શૈતાનનું માનવીનું દુશ્મન હોવું તો 
સ્પષ્ટજ છે, કેમ કે તે તેને અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનના રસ્તેથી ચલિત કરવાનો અને વિનાશમાં નાખવાનો પ્રયાસ 
કરે છે. હવે રહી વાત માનવીના શૈતાનના દુશ્મન હોવાની. તો વાસ્તવમાં માનવજાતિ તો તેની પાસેથી દુશ્મની 
જ રાખવાનો તકાદો કરે છે, પરંતુ મનની ઇચ્છાઓ માટે જે પ્રલોભનો તે રજૂ કરે છે તેનાથી છેતરાઈને માનવી 
તેને પોતાનો મિત્ર બનાવી લે છે. આ પ્રકારની મિત્રતાનો અર્થ આ નથી કે હકીકતમાં દુશ્મની દોસ્તીમાં પલટાઈ 
ગઈબલ્કે આનો અર્થ આ છે કે એક દુશ્મન બીજા દુશ્મનથી હારી ગયો અને તેની જાળમાં ફસાઈ ગયો. 

(૫૧) અર્થાત્‌ આદમને જ્યારે પોતાની આ ભૂલ સમજાઈ અને તેમણે નાફરમાનીથી ફરીવાર 
આજ્ઞાપાલન તરફ વળવાની ઇચ કરી, તથા તેમના દિલમાં એવી ઈચ જન્મી કે તેમના માલિક પાસે પોતાની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


હ ક પઇક્પૃધાક્ઝકાઈક૯૦ ડક 


૮2૨૮22 ક્# 27. 98 


હહ 55544 હ હક#ડ%દાડઝઈડ્ટહ 


દયાળુ છે.” 

અમે કહ્યું કે “તમે બધા અહીંથી ઊતરી“ જાઓ, પછી જો મારા તરફથી કોઈ માર્ગદર્શન 
તમારી પાસે પહોંચે, ત્યારે જે લોકો મારા આ માર્ગદર્શનનું અનુસરણ કરશે, તેમના માટે કોઈ ભય 
અને દુઃખનો અવસર નહીં હોય, 


ભૂલ માફ કરાવે, ત્યારે તેમને એ શબ્દો જડતા ન હતાં જેમના વડે તેઓ માફી માટે દુઆ કરી શકે. અલ્લાહે 
તેમની હાલત ઉપર દયા કરી ને આ શબ્દો તેમને જણાવી દીધાં . 
તૌબાનો મૂળ અર્થ પાછા ફરવા અને વળવાનો છે. માનવીના તરફથી તૌબાનો અર્થ આ છે કે તેણે 


વિદ્રોહ છોડી દીધું અને બંદગીના માર્ગ તરફ પાછો વળી ગયો અને ખુદા તરફથી તૌબાનો અર્થ આ છે કે તે તેના 
લજિજિત થયેલા ગુલામની તરફ કૃપા સાથે વળ્યો અને ફરીથી કૃપા દ્રષ્ટિ તેની તરફ વળી ગઈ. 

(પર) કુર્બાન એ વિચારસરણીનું ખંડન કરે છે કે ગુનાના પરિણામો અનિવાર્ય છે અને તે માનવીએ 
ભોગવવાં જ પડશે. આ માનવીની પોતાની ઉપજાવી કાઢેલી ગુમરાહ કરતી વિચારસરણીઓમાંની એક મોટી 
ગુમરાહ કરતી વિચાસરણી છે, કેમ કે જે માણસ એક વખત ગુનાહિતની જીવનમાં પડી ગયો, તેને આ 
વિચારસરણી કાયમ માટે હતાશ કરી દે છે, અને જો પોતાની ભૂલ સામે ચેતીને તે ભૂતકાળની ભરપાઈ કરવા 
તેમજ ભવિષ્યમાં સુધરવા માગતો હોય તો, આ તેને કહે છે કે તારા બચવાનો હવે કોઈ ઉપાય નથી, જે કઈ તે કર્યું 
તે થઈ ગયું છે, તેના પરિણામો તો તારે ભોગવવાં જ પડશે. આનાથી ઊલટું, કુરબાન જણાવે છે કે સદાચારનો 
બદલો અને દુરાચારની સજા આપવી સંપૂર્ણપણે અલ્લાહના અખત્યારમાં છે . તમને જે નેકી માટેપણ ઇનામ મળે 
છે તે તમારી નેકીનું કુદરતી પરિણામ નથી બલ્કે અલ્લાહની કૃપા છે , ચાહે તો આપે, ચાહે તો ન આપે. આવી જ 
રીતે જે ગુન્હા માટે તમને સજા મળવાની છે તે પણ ગુન્હાનું કુદરતી પરિણામ નથી કે ફરજીયાતપણે તે મળીને જ 
રહે બલ્કે અલ્લાહ સંપૂર્ણ અધિકાર ધરાવે છે કે તે ચાહે તો માફ કરી દે અથવા ચાહે તો સજા આપે. અલબત્ત, 
અલ્લાહની કૃપા અને તેની દયા તેની હિકમત સાથે જોડાયેલી છે . કેમકે તે ડહાપણવાળો છે, એટલા માટે પોતાની 
સત્તાઓનો આડેધડ ઉપયોગ કરતો નથી. જ્યારે કોઈ નેકી માટે ઈનામ આપે છે ત્યારે એ જોઈને એમ કરે છે કે 
માનવીએ શુદ્ધ દાનત સાથે તેની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે નેકી કરી હતી. અને જે નેકીને તે રદ કરી દે છે તેને એ 
કારણે રદ કરે છે કે તે બહારથી ભલે દેખાવમાં નેકી જેવી હતી પરંતુ અંદર તેના માલિકની પ્રસન્નતા મેળવવાની 
ભાવના ન હતી. આવી જ રીતે તે સજા પણ એ ગુના માટે આપે છે જે બગાવત અને હિંમતપૂર્વક કરવામાં આવે 
અને જેની પાછળ પસ્તાવાને બદલે વધુ ને વધુ ગુન્હા કરવાની ઇચ્છા મોજૂદ હોય. અને પોતાની કૃપાથી ક્ષમા એ 
ગુના બદલ આપે છે જેના પછી માણસ પોતાની કરણી બદલ લજ્જિત થાય અને ભવિષ્યમાં પોતાની સુધારણા 
કરવા માટે તૈયાર હોય. મોટામાં મોટા અપરાધી અને કટ્ટરમાં કટ્ટર કાફિર માટે પણ ખુદાને ત્યાં નિરાશા અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


અને જે તેને સ્વીકારવાની ના પાડશે અને અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવશે, તે આગમાં જનારા 
લોકો છે, જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. (રુકૂઅ - ૪) 


નાઉમેદીનો કોઈ અવસર નથી, શરત એટલી છે કે તે પોતાની ભૂલનો કબૂલ કરનાર, પોતાની નાફરમાની બદલ 
શરમિદો થઈ અને વિદ્રોહનો માર્ગ છોડીને આજ્ઞાપાલનનો માર્ગ અપનાવવા માટે તેયાર હોય. 


(૫૩) આ વાકયનું પુનરાવર્તન અર્થસભર છે. ઉપરના વાકયમાં એમ બતાવવામાં આવ્યું છે કે આદમે 
તૌબા કરી અને અલ્લાહે સ્વીકારી લીધી. આનો અર્થ એ થયો કે આદમ પોતાની નાફરમાની બદલ સજાનેપાત્ર ન 
રહ્યાં. ગુનો કરવાનો જે ડાઘ એમની ઉપર લાગી ગયો હતો તે ધોઈ નાખવામાં આવ્યો. આ ડાઘ ન તો એમની 
ઉપર રહ્યો ન તો એમના વંશ ઉપર રહ્યો. તેમજ એવી જરૂર પણ ન પડી કે, મઆઝલ્લાહ, ખુદાને તેના એકમાત્ર 
પુત્રને મોકલીને માનવજાતિનો કફફારો અદા કરવા માટે શૂળીએ ચઢાવવો પડત. આનાથી ઊલટું, અલ્લાહે 
આદમ અ.સ.ની માત્ર તૌબા જ કબૂલ ન કરી બલ્કે એ પછી તેમને પયગમ્બરીથી પણ નવાજ્યાં. જેથી તેઓ 
તેમના વંશજોને સીધો રસ્તો દેખાડીને જાય. હવે જક્નતમાંથી નીકળવાનો જે હુકમ ફરીથી આપવામાં આવ્યો તો 
તેનો આશય એ દેખાડવાનો છે કે તૌબા કબૂલ કરવાનો તકાદો એ ન હતો કે આદમને જન્નતમાં જ રહેવા દેવામાં 
આવત અને પૃથ્વી ઉપર ઉતારવામાં ન આવત. પૃથ્વી તેમના માટે સજાનું સ્થળ ન હતી, તેમને અહીં સજા તરીકે 
ઉતારવામાં આવ્યા ન હતાં, બલ્કે તેમને પૃથ્વીની ખિલાફત માટે જ પેદા કરવામાં આવ્યા હતાં. જશ્નત તેમનું મૂળ 
સ્થાન ન હતું. ત્યાંથી નીકળવાનો હુકમ તેમના માટે સજાની હેસિયત ધરાવતો ન હતો. મૂળ પ્રસતાવ તો તેમને 
પૃથ્વી પર જ ઊતારવાનો હતો. અલબત્ત, આની પહેલાં તેમને એ પરીક્ષા લેવા માટે જન્નતમાં રાખવામાં આવ્યા 
હતાં જેનો ઉલ્લેખ નોધ ક્રમાંક-૪૮ માં આવી ગયો છે. 


(પ૪) ર્હાર્ણ આયાત એ આયતનું બહુવચન છે. આયતોનો મૂળ અર્થ એ નિશાની કે ચિહનો છે કે જે 


[€ 


કોઈ વસ્તુ તરફ માર્ગદર્શન કરે. કુઅનિમાં આ શબ્દ ચાર અલગ અલગ અર્થમાં આવ્યો છે. કયાંક આનો અર્થ 
ચિહ્ન અથવા તો નિશાની છે, તો ક્યાંક સૃષ્ટિની નિશાનીઓને અલ્લાહની આયતો કહેવામાં આવી છે, કેમ કે 
કુદરતના નજારામાંથી દરેક વસ્તુ એ સત્યની તરફ ઇશારો કરી રહી છે જે આ બાહ્ય પડદાની પાછળ છુપાયેલી 
છે. કયાંક એ ચમત્કારો (મો'જિઝા)ને આયાત કહેવામાં આવ્યાં છે જેનબીઓ અ.સ. લઈને આવ્યા હતાં, કેમ કે 
આ ચમત્કારો હકીકતમાં એ વાતની નિશાની હતાં કે આ નબીઓ સૃષ્ટિના શાસકના પ્રતિસિધિઓ છે. કયાંક 
અલ્લાહની કિતાબના કથનોને આયતો કહેવામાં આવી છે કેમ કે એ આયતો ફકત સત્ય તથા સચ્ચાઈની તરફ જ 
માર્ગદર્શન નથી કરતી બલ્કે હકીકતમાં અલ્લાહ તરફથી જે પણ ગ્રંથ આવે છે તેના વિષયો જ નહીં બલ્કે તેના 
શબ્દો, શૈલી અને લખાણની ઢબ સુદ્ધાં, તે જબરજસ્ત શાનવાળા લેખકની હસ્તીનો અનુભવ કરાવે છે. દરેક 


કથનમાં સંદર્ભઉપરથી સહેલાઈથી જણાઈ જાય છે કે કયાં “આયત” નો શબ્દ કયા અર્થમાં આવેલો છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


વિરાન ઝાક ૬16૬૪64 ૪લી ૬% 


હે ઇસ્રાઈલની સંતાન ! જરા યાદ સ મારી એ નિયામતને જે મેં તમને આપી હતી, 


(૫૫) આ માનવજાતિ માટે અનાદિકાળથી કયામત સુધીના સમય માટે અલ્લાહનો કાયમી હુકમ છે 
અને આને જ ત્રીજા રુકૂઅમાં અલ્લાહના ઇક “અહદ” વડે વ્યકત કરવામાં આવે છે. માનવીનું કામ જાતે 
રસ્તો શોધી કાઢવાનું નથી બલ્કે માનવી અને ખલીફા હોવાની બમણી હેસિયતોની દ્રષ્ટિએ તે આના માટે 
નીમાયેલો છે કે એ રસ્તા ઉપર ચાલે કે જે તેનો માલિક તેને સૂચવે. અને આ રસ્તો જાણવાના માત્ર બે જ રસ્તા છેઃ 
એક, કાં તો કોઈ માનવી પાસે પ્રત્યક્ષ રીતે અલ્લાહ તરફથી વહી (આકાશવાણી) આવે અથવા તે એ માણસનું 
અનુસરણ કરે જે માણસ ઉપર વહી આવી હોય. કોઈ ત્રીજો માર્ગ એ જાણવા માટે નથી કે માલિકની પ્રસન્નતા કયા 
રસ્તામાં છે. આ બે માર્ગો સિવાયનો દરેક માર્ગખોટો છે. બલ્કે, ખોટો જ નહીં પણ ખુલ્લી બગાવત પણ છે જેની 
સજા દોજખ સિવાય બીજી કોઈ નથી. 

કુઅનિમજીદમાં આદમના જન્મ તથા માનવજાતિના આરંભનો આ કિસ્સો સાત જગ્યાએ આવ્યો છે 
જેમાંથી પહેલી જગ્યા આ છે અને બાકીની જગ્યાઓ નીચે પ્રમાણે છેઃ સૂરઃ આ'રાફ રુકુઅ-૨, સૂરઃ હિજ રુકૂઅ - 
૩, સૂરઃ બનીઇસ્ાઈલ રુકૂઅ - ૭, સૂરઃ કહફ રુકૂઅ - 9, સૂરઃ તાહા રુકૂઅ - ૭, સૂરઃ સ્વાદ રુકૂઅ - પ. 
બાઇબલના પુસ્તક “ઉત્પત્તિ”, પ્રકરણ - ૧, ર અને ૩માં પણ આ કિસ્સાનું વર્ણન થયેલું છે, પરંતુ બન્નેની 
સરખામણી કરવાથી કોઈપણ સમજદાર માણસ અનુભવી શકે છે કે બંને પુસ્તકોમાં શું ફરક છે. 

આદમ અ.સ.ના સર્જન વખતે અલ્લાહ અને ફરિશ્તાઓ વચ્ચેની વાતચીતનો ઉલ્લેખ તલમૂદમાં પણ 
આવ્યો છે, પરંતુ એ પણ અર્થનો આત્મા ધરાવતો નથી જે કુઅનિમાં વર્ણવેલા એ કિસ્સામાં જોવા મળે છે. બલ્કે 
આમાં એક ગમ્મત એ પણ જોવા મળે છે કે જ્યારે ફરિશ્તાઓએ પૂછયું: મનુષ્યોને શા માટે પેદા કરવામાં આવી 
રહ્યાં છે, ત્યારે અલ્લાહે જવાબ આપ્યો “જેથી એમની અંદર નેક (સદાચારી) લોકો જન્મે.” દુરાચારી લોકોનો 
ઉલ્લેખ અલ્લાહે કર્યોનથી, નહીં તો ફરિશ્તા મનુષ્યને સર્જવાની મંજૂરી આપત નહીં. 
દ્વા ॥પવાં€ [/|15૦૦[દ100/ 2લપ| 55૮૦ [4૦1૬110૦11 -1-૦[૫0૭૦0૦[૫ 1880 [2 294-295 

(પ૪) ઇસ્નાઈલનો અર્થ છે અબ્દુલ્લાહ અથવા ખુદાનો બંદો. આ હઝરત યાકૂબ અ.સ.નો ઇલ્કાબ 
હતો જે તેમને અલ્લાહ તરફથી એનાયત થયો હતો. તેઓ હઝરત ઇસહાક અ.સ.ના પુત્ર અને હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.ના પૌત્ર હતાં. એમના વંશને બનીઇસ્નાઈલ કહેવામાં આવે છે. ગત ચાર રુકૂઓમાં પ્રાસ્તાવિક સંબોધન 
હતું જે તમામ મનુષ્યો માટે સાર્વજનિક હતું. હવે અહીંથી ચૌદમા રુકૂઅ સુધી સતત એક પ્રવચન એ લોકોને 
સંબોધન કરતાં ચાલે છે જેમાં કયાંક કયાંક ખ્રિસ્તીઓ અને આરબ મુશ્રિકો તરફ પણ સંબોધનની દિશા ફરી ગઈ 
છે તથા પ્રસંગોપાત એ લોકોને પણ સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે જે હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના સંદેશ ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા હતાં. આ પ્રવચનને વાંચતી વખતે નીચે દશવિલી વાતો ખાસ કરીને નજર સમક્ષ રાખવી જોઈએઃ 

એક, આનો આશય એ છે કે અગાઉના પયગમ્બરોની કોમોમાં થોડાઘણાં લોકો હજુ પણ એવાં બાકી છે 
જેમની અંદર ભલાઈ અને સુધારણાનું તત્ત્વ મોજૂદ છે, એમને એ સત્ય ઉપર ઈમાન લાવવા માટે અને એ કામમાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ક ૭»-7ક 


લ્ઝે હક્ક પ 


મારી સાથે તમારો જે વાય 
પૂરો કરૂં અને મારાથી જ તમે 


સામેલ થવા માટે બોલાવવામાં આવે જેની સાથે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને મોકલવામાં આવ્યા હતાં. એટલા માટે 
એમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કુઅનિ અને આ નબી એ જ સંદેશ અને એ જ કામ લઈને આવ્યો છે જે 
આની પહેલાં તમારા નબીઓ અને તમારી પાસે આવનારા ગ્રંથો લાવ્યા હતાં. પહેલાં આ વસ્તુ તમને આપવામાં 
આવી હતી કે જેથી તમે પોતે પણ એની ઉપર ચાલો અને દુનિયાને પણ તેની તરફ બોલાવવાનો તથા તેની ઉપર 
ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરો. પરંતુ તમે દુનિયાનું માર્ગદર્શન તો ન કર્યું પણ પોતે જ આ માર્ગદર્શન ઉપર કાયમ ન 
રહ્યાં અને બગડતા ગયાં. તમારો ઇતિહાસ અને તમારી કોમની પ્રવર્તમાન નૈતિક અને ધાર્મિક હાલત પોતે જ 
તમારા બગાડની સાક્ષી આપે છે. હવે અલ્લાહે એ જ વસ્તુ આપીને તેના એક બંદાને મોકલ્યો છે અને એ જ કામ 
તેને સુપ્રત કર્યું છે. આ કોઈ અજાણી કે અનોખી વસ્તુ નથી, તમારી પોતાની વસ્તુ છે. એટલા માટે જાણીબૂઝીને 
સત્યનો વિરોધ ન કરો પરંતુ તેને સ્વીકારી લો. જે કામ તમારે કરવાનું હતું અને તમે ન કર્યું તેને કરવા માટે જો 
બીજા લોકો ઊભા થયાં છે તો તેમનો સાથ આપો. 

બે, આનો આશય સામાન્ય યહૂદીઓ સમક્ષ દલીલ પૂરી કરવાનો છે તથા સ્પષ્ટપણે તેમની ધાર્મિક અને 
નૈતિક દશા જાહેર કરી દેવાનો છે. એમની સામે સાબિત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આ એ જ દીન છે જે તમારા 
નબીઓ લઈને આવ્યા હતાં. દીનના સિદ્ધાંતમાં કોઈ એક વસ્તુ પણ એવી નથી જેમાં કુર્બાનનું શિક્ષણ તૌરાતના 
શિક્ષણથી ભિન્ન હોય. એમની સામે સાબિત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જે માર્ગદર્શન તમને આપવામાં આવ્યું હતું 
તેનું પાલન કરવામાં અને જે માર્ગદર્શન કરવાનું પદ તમને આપવામાં આવ્યું હતું તેનો હક્ક અદા કરવામાં તમે 
બહુ જ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ નીવડયાં છો. આને સાબિત કરવા માટે પુરાવારૂપે એવી ઘટનાઓનું વર્ણન કરવામાં 
આવ્યું છે જેમનું ખંડન તેઓ કરી શકે તેમ ન હતાં. બીજું, જેવી રીતે સત્યને જાણવા છતાં તેઓ તેની વિરૂદ્ધ 
ષડ્યંત્રો, શંકાઓ, ખોટી ચર્ચાઓ તથા ચાલાકીઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતાં, અને જે તરકીબો અજમાવીને 
એવો પ્રયત્ન કરતા હતાં કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.નું આ મિશન સફળ થવા ન પામે, એ સૌની પોલ ખોલવામાં આવી 
રહી છે જેનાથી એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે તેમનું બાહ્ય ધાર્મિકપણું માત્ર એક ઢોંગ છે જેની નીચે પ્રમાણિકતા અને 
સત્યનિષ્ઠાને બદલે હઠાગ્રહ, જહાલતકાળનો પૂર્વગ્રહ તથા સ્વાર્થવૃત્તિ કામ કરી રહ્યાં છે અને હકીકતમાં તેઓ 
એમ ઇચ્છતાં જ નથી કે નેકીનું કોઈ કામ પ્રગતિ પામે. આ રીતે દલીલ પૂરી પાડવાનો ફાયદો એ થયો કે એક તરફ 
એ કોમમાં જે નેક લોકો હતાં એમની આંખો ઉઘડી ગઈ તો બીજી તરફ મદીનાની આમ જનતા ઉપર તેમજ ખાસ 
કરીને આરબ મુશ્રિકો ઉપર આ લોકોનો જે ધાર્મિક અને નૈતિક પ્રભાવ હતો તે સમાપ્ત થઈ ગયો અને ત્રીજી તરફ 
પોતાની જાતને ખુલ્લી પડેલી જોઈને એમની હિંમત એટલી ઘટી ગઈ કે તેઓ એ બહાદુરી સાથે કયારેય પણ 
મુકાબલામાં ઊભા રહી શકયા નહીં જેની સાથે એવો માણસ ઊભો થાય છે જેને પોતાની સચ્ચાઈ ઉપર પૂરેપૂરો 
વિશ્વાસ હોય. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


$ 
9 પક જર 9-5 
કઝ ક 2 “72 


ઈ ૭ શા પપ હ્ાત્ઝ્ક 


અને મે જે ગ્રંથ મોકલ્યો છે તેની ઉપર ઈમાન લાવો. આ એ ગ્રંથના સમર્થનમાં છે જે તમારી પાસે 
અગાઉથી મોજૂદ હતો, એટલા માટે સૌની પહેલાં તમે જ તેનો ઈનકાર કરનારા ન બની જાઓ. 
નજીવી કિંમતમાં મારી આયતોને વેચી ન નાખો“ અને મારા પ્રકોપથી બચો. અસત્યનો રંગ 
ચઢાવીને સત્યને શંકાસ્પદ ન બનાવો તેમજ જાણીબૂઝીને સત્યને છુપાવવાનો પ્રયાસ ન કરો.” 


ત્રીજું, પાછળના ચાર રુકૂઓમાં માનવજાતિને સાર્વજનિક સંદેશ આપીને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેના 
જ અનુસંઘાનમાં એક ખાસ કોમનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ આપીને બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જે કોમ ખુદાના 
મોકલેલા માર્ગદર્શન તરફથી વિમુખ બની જાય છે તેનું પરિણામ શું આવે છે. તેની સમજૂતી માટે તમામ 
કોમોમાંથી બનીઇસ્રાઈલને પસંદ કરવાનું કારણ આ છે કે દુનિયામાં માત્ર આ જ એક એવી કોમ છે જે સતત 
૪૦૦૦ વર્ષથી દુનિયાની તમામ કોમોની સામે એક જીવંત પદાર્થપાઠનો દાખલો બનેલી છે. ખુદાના માર્ગદર્શન 


ઉપર ચાલવાથી તેમજ ન ચાલવાથી જેટલી ચડતી અને પડતી કોઈ કોમના જીવનમાં આવી શકે છે એ તમામ આ 
કોમના પદાર્થપાઠ આપતા ઇતિહાસમાં દેખાઈ આવે છે. 

ચાર, આના દ્વારા મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના અનુયાયીઓને બોધ આપવાનો આશય છે કે તેઓ પડતીના એ 
ખાડામાં પડવાથી બચે જેમાં અગાઉના નબીઓના અનુયાયીઓ પડી ગયાં. યહૂદીઓની નેતિક નબળાઈઓ, 
ધાર્મિક ગેરસમજો તથા માન્યતાઓ અને અમલીકરણની ગુમરાહીઓમાંથી એક એકની તરફ નિદેશ કરીને 
એમની સામે સત્યદીનના તકાદાઓ વર્ણવવામાં આવ્યાં છે જેથી મુસલમાનો એમનો માર્ગ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે અને 
ખોટા માર્ગોથી બચીને ચાલે. આ સંબંધમાં યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ ઉપર ટીકા કરતાં કુર્ઓાન જે કંઈ કહે છે તે 
વાંચતી વખતે મુસલમાનોએ નબી સ.અ.વ.ની એ હદીસ યાદ રાખવી જોઈએ જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે પણ 
છેવટે અગાઉની કોમોના જ રસ્તા ઉપર ચાલી ને રહેશો, એટલે સુધી કે જો તેઓ ઘોના દરમાં ધૂસ્યાં હોય તો તમે 
પણ એમાં ઘૂસશો. સહાબીઓએ પૂછયું: હે રસૂલુલ્લાહ, શું આનો આશય યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ છે ? તો આપે 
કહ્યું, બીજા કોણ ? નબી સ.અ.વ.ના આ શબ્દો માત્ર એક ઠપકો જ ન હતાં બલ્કે અલ્લાહે આપેલી દ્રષ્ટિથી આપ 
જાણતા હતાં કે નબીઓની ઉમ્મતોમાં બગાડ કયા કયા રસ્તે આવ્યો અને કયા કયા સ્વરૂપોમાં દેખાતો રહ્યો છે. 

(૫૭) નજીવી કિંમતનો અર્થ દુનિયાના એ ફાયદા છે જેમના માટે આ લોકો અલ્લાહના હુકમો અને 
તેની સૂચનાઓને રદ કરી રહ્યા હતાં. સત્યના વેચાણના બદલે ભલે માનવી દુનિયાભરની દોલત લઈ લે તેમ 
છતાં એ ઘણી ઓછી કિંમત છે કેમ કે સત્ય ખરેખર એનાથી વધારે મોંઘી વસ્તુ છે. 

(૫૮) આ આયતને સમજવા માટે આ વાત નજર સમક્ષ રહેવી જોઈએ કે આરબો સામાન્ય રીતે અભણ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


૦ બકા 45% જવિ 465 
હડ 4545 હક્ઇડઝદુહછાહઝઉ 
10 | શઝ:-1996 રક વી દતઉી 


નમાઝ કાયમ કરો, ઝકાત આપો, અને જે લોકો મારી સમક્ષ ઝૂકી રહ્યાં છે તેમની સાથે તમે પણ 
ઝૂકી જાઓ. તમે બીજાંને તો નેકીનો માર્ગ અપનાવવા માટે કહો છો પરંતુ પોતાની જાતને જ ભૂલી 
જાઓ છો ર? જો કે તમે ગ્રંથ વાંચો છો. શું તમે બુદ્ધિનો સહેજ પણ ઉપયોગ કરતાં નથી ? ધૈર્ય અને 
નમાઝની“મદદ લો, 


હતાં અને એમની સરખામણીમાં યહૂદીઓમાં આમ પણ શિક્ષણનો પ્રચાર વધારે હતો, તેમજ વ્યક્તિગત રીતે 
પણ તેમની અંદર એવા એવા ધુરંધર વિદ્દાનો જોવા મળતા હતાં જેમની ખ્યાતિ અરબસ્તાનની બહાર પહોંચેલી 
હતી. એટલા માટે આરબો ઉપર યહૂદીઓનો ઇલ્મી રોફ ઘણો વધારે હતો. બીજું, એમના વિદ્દાનો અને 
આગેવાનોએ તેમના ધાર્મિક દરબારોની ભવ્યતા કાયમ કરીને તથા તેમના મંત્રતંત્ર અને તાવીજદોરાનો ધંધો 
ચલાવીને એ રોફને ઓર વધુ ઘેરો અને વિસ્તૃત બનાવી દીધો હતો. ખાસ કરીને મદીનાના લોકો એમનાથી ખૂબ 


જ પ્રભાવિત હતાં. કેમ કેએમની આસપાસ મોટા મોટા યહૂદી કબીલાઓ વસતા હતાં , રાત-દિવસ એમની સાથે 
એમનો સંપક રહેતો હતો, અને એ હળવા-મળવામાં તેઓ એમનાથી એવી જ રીતે ભારે પ્રભાવિત હતાં જેવી 
રીતે અભણ વસ્તી વધુ શિક્ષિત, વધુ સભ્ય અને વધુ ધાર્મિક દેખાડો ધરાવતા પાડોશીઓથી પ્રભાવિત થતી હોય 
છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે નબી સ.અ.વ.એ પોતાને નબીની હેસિયતથી રજૂ કર્યા અને લોકોને ઇસ્લામની 
તરફ બોલાવવાનું શરૂ કર્યું તો સ્વાભાવિક રીતે અભણ આરબો ગ્રંથવાળા યહૂદીઓને જઈને પૂછતાં હતાં કે તમે 
લોકો પણ એક નબીના અનુયાયી છો તથા એક ગ્રંથને માનો છો, હવે તમે અમને બતાવો કે આ ભાઈ કે જે 
અમારી અંદર નબૃવ્વતનો દાવો લઈને ઊભા થયાં છે એમના વિશે અને એમના શિક્ષણ વિશે તમારો શો 
અભિપ્રાય છે. આમ, આ સવાલ મક્કાના લોકોએ પણ યહૂદીઓને ઘણી વખત કર્યો અને જ્યારે નબી સ.અ.વ. 
મદીના પધાર્યા ત્યારે અહીં પણ ઘણાં લોકો યહૂદી વિદ્દાનો પાસે જઈને આ જ વાત પૂછતા હતાં. પરંતુ એ 
વિદ્દાનોએ કયારેય સાચી વાત બતાવી નહીં. એમના માટે એમ કહેવું તો મુશ્કેલ હતું કે એ તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) 
જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. રજૂ કરી રહ્યાં છે તે ખોટું છે અથવા નબીઓ અને આકાશી ગ્રંથો તેમજ ફરિશ્તાઓ અને 
આખિરત વિશે જે કંઈ તેઓ કહી રહ્યાં છે તેમાં કોઈ ભૂલ છે, અથવા એ નૈતિક રિયમો કે જેનું આપ શિક્ષણ આપી 
રહ્યાં છે તેમાંથી કોઈ વસ્તુ ખોટી છે . પરંતુ તેઓ સ્પષ્ટપણે આ સચ્ચાઈનો એકરાર કરવા માટે પણ તેયાર ન હતાં 
કે જેકંઈઆપ રજૂકરી રહ્યાં છે તે સાચું છે. તેઓ ન તો સચ્ચાઈનું ખુલ્લી રીતે ખંડન કરી શકતા હતાં ન તો સીધી 
રીતે તેને સાચી માની લેવા માટે તેયાર હતાં. આ બંને રસ્તાઓ વચ્ચે તેમણે એવો રસ્તો અખત્યાર કર્યો હતો કે 
દરેક સવાલ પૂછનારના દિલમાં નબી સ.અ.વ.ની વિરૂદ્ધ, આપના સમુદાયની વિરૃદ્ધ તથા આપના મિશનની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ણ 27૯6722 ૭27,221! 7 


જિ બ ડા રશ ડ્ફા2 ગક» 
૦હઝકાત ઝાઈ; ઝઝહ્ઝ્ાજ્કક 
હ#ઝછૂક કા ક્ર 
ઈ. 555 ડઝ ક કક્ઇ ઝક 


નિશંકઃ નમાઝ એક ભારે મુશ્કેલ કામ છે, પરંતુ એ રીન વ માટે મુશ્કેલ નથી જે માને છે 
કે છેવટે તેમને તેમના માલિકને મળવાનું અને તેની જ તરફ વળીનેપાછા જવાનું છે.“ (રુકૂઅ-૫) 

હે ઈસ્રાઈલની સંતાન ! યાદ કરો મારી એ નિયામતને જેનાથી મેં તમને નવાજ્યા હતાં અને 
એ વાતને કે મેં તમને દુનિયાની બધી જ કોમો ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી હતી.“ અને ડરો એ દિવસથી કે 
જ્યારે કોઈ કોઈના કોઈ કામમાં નહીં આવે. ન તો કોઈના તરફથી ભલામણ સ્વીકારવામાં 
આવશે, ન તો કોઈને મુક્તિદંડ લઈને છોડી દેવામાં આવશે, અને ન તો ગુનેગારોને ક્યાંયથી મદદ 


વિરૂદ્ધ, કોઈને કોઈ શંકા નાખી દેતા હતાં, એકાદ આક્ષેપ આપની ઉપર લગાવી દેતા હતાં, કોઈ એવી વાત 
વહેતી મૂકી દેતા હતાં કે જેનાથી લોકો શંકામાં પડી જાય, અને જાતજાતના ગૂંચવનારા પ્રશ્નો ઊભા કરી દેતા 
હતાં કે જેથી લોકો એમાં પોતે પણ ગૂંચવાઈ જાય અને નબી સ.અ.વ. તથા આપના અનુયાયીઓને પણ 
ગૂંચવવાનો પણ પ્રયાસ કરે. એમનું આ જ વલણ હતું જેના કારણે એમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સત્યો ઉપર 
અસત્યોના પડદા ન નાખો, તમારા જુઠ્ઠા પ્રચાર તથા શરારતી શંકાઓ અને વાંધાઓ વડે સત્યને દબાવવાની 
અને છુપાવવાની કોશિશ ન કરો, અને સત્ય અને અસત્યને ભેળવીને દુનિયાને ન છેતરો. 


(૫૯) નમાઝ તથા ઝકાત દરેક જમાનામાં ઇસ્લામ ધર્મના સૌથી મહત્ત્વના સ્તંભો રહ્યાં છે. તમામ 
નબીઓની જેમ બનીઇસ્રાઈલના નબીઓએ પણ આની ભારપૂર્વક તાકીદ કરી હતી પરંતુ યહૂદી લોકો 
એમનાથી ગાફેલ બની ગયા હતાં. જમાઅત સાથે નમાઝની વ્યવસ્થા એમને ત્યાં લગભગ ભાંગી પડી હતી. 
તેમની કોમના મોટા ભાગના લોકો વ્યક્તિગત નમાઝ પણ છોડી ચૂકયા હતાં અને ઝકાત આપવાના બદલે આ 
લોકો વ્યાજ ખાતા હતાં. 

(૬૦) એટલે કે જો તમને નેકીના રસ્તા ઉપર ચાલવામાં મુશ્કેલી જણાતી હોય તો એ મુશ્કેલીનો ઇલાજ 
ધૈ્યઅને નમાઝ છે. આ બે વસ્તુઓમાંથી તમને એ શક્તિ મળશે જેનાથી આ રસ્તો આસાન બની જશે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દ્વિ. ત ૮૬ ૮% 7 9222૮ 72798 


ઈ્ટપન પ 5% 29૦૦૦૦ છડી 


6 7 9%71 ?& ન 2%". 972:2૮27 2 
ઝુ જ કહું હડ ના 
ઉડ ક્કર મ “72782, કક 74જ2 2 2 
હાઉ દડ કઝ કઉઈડ્ા ઉં 54૦ 224 


277. 72792 


શ#/2/ /» -ક»7 707૭ દ્રિ »7,»ઝક્2 
દ છક હ*6%૪954968ક ગક 
55965 5 કઈટહડ્ઝડડક્કીક 


નો કે કો 


યાદ કરો“ એ સમય, જ્યારે અમે તમને ફિરઓની લોકોની“ ગુલામીમાંથી મુક્તિ 
આપી--- તેમણે તમને ભારે યાતનામાં નાખી રાખેલા હતાં. તમારા પુત્રોને મારી નાખતા હતાં 
અને તમારી પુત્રીઓને જીવતી રહેવા દેતા હતાં અને એ સ્થિતિમાં તમારા માલિક તરફથી તમારી 
મોટી કસોટી હતી.“ 

યાદ કરો એ સમય, જ્યારે અમે સમુદ્ર ચીરીને તમારા માટે માર્ગ બનાવ્યો, પછી તેમાંથી 


તમને સકુશળ પસાર કરાવી દીધાં, પછી ત્યાં જ તમારી આંખોની સામે ફિરઔની લોકોને ગરકાવ 
કરી દીધાં. 

યાદ કરો, જ્યારે અમે મૂસાને ચાળીસ રાત્રિ-દિવસની નિયત મુદ્દત માટે બોલાવ્યો,” 
ત્યારે તેની પાછળ તમે વાછરડાને તમારો ખુદા“ બનાવી બેઠાં. તે વખતે તમે ભારે અત્યાચાર કર્યો 


જ 


હતો, આમ છતાં પણ અમે તમનેક્ષમા 


ખ્‌ 


ઝ8 સબ્ર નો અર્થ શબ્દકોશમાં રોકાવવું તથા બાંધવું છે અને આનો અર્થ મજબૂત ઇરાદો, દઢ હિંમત 
તથા મનની ઇચ્છાઓ ઉપર અંકૂશ છે જેના વડે કોઈપણ માણસ મનના પ્રલોભનો અને બાહ્ય મુશ્કેલીઓની સામે 
પોતાના હૃદય અને મનને પસંદ કરેલા રસ્તા ઉપર સતત આગળ વધારતો જાય. અહીં આયતનો આશય એ છે કે 
આ નેતિક ગુણને તમારી અંદર કેળવો અને તેને બહારથી શક્તિ પહોંચાડવા માટે નમાઝ નિયમિત રીતે અદા કરો. 
(૬૧) એટલે કે જે માણસ અલ્લાહનો આજ્ઞાંકિત ન હોય અને આખિરતમાં માનતો ન હોય તેના માટે 
તો નમાઝની પાબંદી એક એવી મુસીબત છે કે જેને એ કયારેય સહન કરી શકતો નથી. પરંતુ જે સ્વૈચ્ડાએ ખુદાની 
સામે માથું ઝૂકાવી ચૂકયો છે , તથા જેને એ ખ્યાલ છે કે એક દિવસે મરીને પોતાના ખુદાની સામે જવાનું પણ છે, 
તેના માટેનમાઝ અદા કરવાનું નહીંબલ્કે નમાઝ છોડવાનું મુશ્કેલ છે. 
(૯૨) આ એ કાળની તરફ ઇશારો છે જ્યારે તમામ દુનિયાની કોમોમાં એક બનીઈઇસ્નાઈલની કોમ જ 
એવી હતી જેની પાસે અલ્લાહનું આપેલું સત્યજ્ઞાન હતું, અને જેને દુનિયાની તમામ કોમોની સરદાર અને પથદર્શક 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ડાઉ -732.,.- કદ્ર 52. 
જાતનીદ ૧25 6 %ા₹ગા ઘડ વી 
2 તત. 72,-4 7૭29 2:9૮ ઇડ 
(“92 (૪ 5] 9 છ 


2 જછેલ૯ક્પ્ઝ્હ ૦ 


હી કા, 4 ઝક ઝક, 
ર વિ ક નઇ & તાદ 
છ ઝઝાડાથાક્ક્ડ* કકૂદડણ-- 5 


ન 


આપી કે કદાચ હવે તમે આભારી બનો. 

યાદ કરો કે (બરાબર એ સમયે જ્યારે તમે આ ગુનો આચરી રહ્યા હતાં) અમે મૂસાને ગ્રંથ 
અને ફુકાનિ“આપ્યાં જેથી તમે તેના વડે સીધો માર્ગપામી શકો. 

યાદ કરો જયારે મૂસાએ (આ નિયામત લઈને પાછો ફર્યો ત્યારે) તેની કોમને કહ્યું કે 
“લોકો, તમે વાછરડાને ખુદા બનાવીને તમારી જાત ઉપર ભારે જુલમ કર્યો છે, એટલા માટે તમે 


લોકો તમારા સર્જનહાર સમક્ષ તોબા કરો અને તમારા જીવોની હત્યા કરો,” આમાં જ તમારા 
સર્જનહાર પાસે તમારી ભલાઈ છે''. એ વખતે તમારા સર્જનહારે તમારી તોબા સ્વીકારી લીધી 
કારણ કે તે મોટો ક્ષમા કરનાર અને દયાળુ છે. 


બનાવી દેવામાં આવી હતી જેથી તેઓ માલિકની બંદગીના રસ્તા તરફ તમામ કોમોને બોલાવે તથા ચલાવે. 

(૯૩) બનીઇસ્રાઈલના બગાડનું એક ખૂબ જ મોટું કારણ આ હતું કે આખિરત વિશેની તેમની 
માન્યતામાં બગાડ આવી ગયો હતો. તેઓ એવી ખોટી માન્યતાઓમાં પડી ગયા હતાં કે અમે મહાન નબીઓની 
સંતાન છીએ, મોટા મોટા વલીઓ, સાલેહીન અને ઝાહિદો સાથે સંબંધ ધરાવીએ છીએ તેથી અમારી માફી તો 
એ જ મહાન લોકોના સદકામાં થઈ જશે, તેમનો પાલવ ઝાલીને પણ કોઈ કેવી રીતે સજા પામી શકે ? આ જ 
ખોટાં ભરોસાઓએ એમને દીનથી ગાફેલ અને ગુન્ડાઓના ચક્કરમાં નાખી દીધા હતાં. એટલા માટે નિયામતો 
યાદ દેવડાવ્યા પછી તરત જ તેમની આ ગેરસમજ પણ દૂર કરવામાં આવી છે. 

(૬૪) અહીંથી હવે પછીના રુકુઓ સુધી સળંગ જે કિસ્સાઓની તરફ ઇશારા કરવામાં આવ્યાં છે તે 
બધા બનીઈસ્નાઈલના ઇતિહાસમાં સૌથી વિખ્યાત કિસ્સાઓ છે જેમને આ કોમનું એકેએક બાળક જાણતું હતું. 
એટલા માટે વિગતો આપવાને બદલે એક એક કિસ્સાની તરફ ટૂંકમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. આ 
એતિહાસિક નિવેદન દ્વારા હકીકતમાં એ દર્શાવવાનો આશય છે કે એક તરફ આવા આવા ઉપકારો છે જે ખુદાએ 
તમારી ઉપર કર્યા અને બીજી તરફ તમારા આવા આવા કરતૂકો છે જે એ ઉપકારોના જવાબમાં તમે કરી રહ્યાં છો. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


“જત્જૃટ્“્ડડ્‌ 722 1292] 772.22 


ડઇકશાહ ના બબક 5:922 
4૪કઝ#,કહઝાઉઇઈ૦્ડઇ દશક 
કા ન્વ 6દ્દ 814 ડક 1 લાન 54154૦ 65 દ્ર 

ઇડીઇ[ડ તા 551 ૯5 1 | 5 5- _ છ્ર515 


“7 ૨ *૨- 


યાદ કરો જ્યારે તમે મૂસાને કહ્યું હતું કે અમે તમારો કદાપિ વિશ્વાસ કરીશું નહીં, જ્યાં સુધી 
અમારી આંખો વડે જાહેરમાં ખુદાને (તમારી સાથે વાતચીત કરતો) ન જોઈ લઈએ. તે વખતે તમારી 
નજરો સમક્ષ એક કડાકા સાથેની વીજળીએ તમને ઝડપી લીધાં. તમે નિષ્પ્રાણ થઈ પડી ગયેલા 
હતાં, પરંતુ પછી અમે તમને જીવતા કરીને ઉઠાવ્યાં કે કદાચ આ ઉપકાર પછી તમે આભારી બની 
જાઓ.” 

અમે તમારી ઉપર વાદળનો છાંયડો કર્યો,” મજ્ઞ અને સલવાનો ખોરાક તમારા માટે 


(૭૩ 


ઉપલબ્ધ કર્યો” અને તમને કહ્યું કે જે શુદ્ધ અને સ્વચ્છ વસ્તુઓ અમે તમને એનાયત કરી છે તેમને 


ખાઓ પરંતુ તમારાપૂર્વજોએ જે કંઈ કર્યું, તે અમારી ઉપર તેમનો જુલમ ન હતો 


(૯૫) ૭861 “આલેફિરઔન”' નો અનુવાદ અમે આ શબ્દ વડે કર્યો છે. આની અંદર ફિરઔનના 
કુટુંબ તથા મિન્નનો શાસક વર્ગ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. 

(€૪€) અજમાયશ એ વાતની કે આ ભટ્ઠટીમાંથી તમે શુદ્ધ સોનું બનીને નીકળો છો કે પછી સાવ કચરો 
બનીને રહી જાઓ છો. અને અજમાયશ એ વાતની કે આટલી મોટી મુસીબતમાંથી આવી ચમત્કારિક રીતે 
છુટકારો મેળવ્યા પછી પણ તમે અલ્લાહના આભારી બંદા બનો છો કે નહીં. 

(૬૭) મિસ્નમાંથી છુટકારો મેળવ્યા પછી જ્યારે બનીઈસ્નાઈલ સીનાના ઠ્ઠીપકલ્પમાં પહોચી ગયાં ત્યારે 
હઝરત મૂસા અ.સ.ને અલ્લાહતઆલાહે ચાલીસ રાત-દિવસ માટે તૂર પર્વત ઉપર બોલાવ્યાં કે જેથી ત્યાં એ 
કોમને માટે કે જે હવે મુક્ત થઈ ચૂકી હતી, શરીઅતના કાયદાઓ તથા વ્યવહારુ જીવનના આદેશો આપવામાં 
આવે. (જુઓ બાઇબલ : નિર્ગમન, પ્રકરણ-૨૪ થી ૩૧) 

(૮) ગાય અને બળદની પૂજાનો રોગ બનીઇસ્નાઈલની પાડોશી કોમોમાં દરેક ઠેકાણે ફેલાયેલો હતો. 
મિસ્ન અને કિનઆનમાં આ રિવાજ પ્રચલિત હતો. હઝરત યૂસુફ અ.સ. પછી બનીઇસ્રાઈલની જ્યારે પડતી થઈ 
અને ધીમે ધીમે કુબ્તીઓના ગુલામ બની ગયાં ત્યારે તેમણે બીજા રોગોની સાથે એક આ રોગ પણ તેમના શાસકો 
પાસેથી લઈ લીધો હતો. (વાછરડાની પૂજાનો આ કિસ્સો બાઇબલના પુસ્તક નિર્ગમનના પ્રકરણ-૩ર માં 
વિસ્તારપૂર્વક નોંધવામાં આવ્યો છે.) 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


2 દતા 2 9 6૯ ડક ગલત કિડ 
2% 2 દ્રદત્વતા 


|પફેન્‍્હઊઇ52189195 ડડ કબ 
૦હઝ્ાડ કાક ઝઈદાડ ૪ 


બલ્કે તેમણે પોતે જ પોતાની ઉપર જુલમ કર્યો. 

પછી યાદ કરો જ્યારે અમે કહ્યું હતું કે “આ વસ્તી,” જે તમારી સામે છે, તેમાં દાખલ થઈ 
જાઓ, તેની પેદાશો, જેમ ઈચ્છો તેમ ખાઓ, પરંતુ વસ્તીના દરવાજામાં નતમસ્તક થઈને દાખલ 
થજો અને “હિત્તતુન, હિત્તતુન'_ કહેતાં જજો, અમે તમારી ભૂલોને દરગુજર કરીશું અને 


સદાચારીઓને વધારેમાં કૃપા અને મહેરબાની વડે નવાજીશું.”” 


(૬૯) હષ, ફુ્કાનિઃ એ વસ્તુ કે જેના વડે સત્ય અને અસત્યનો તફાવત સ્પષ્ટ થાય. ઉર્દૂમાં આ અર્થની 
સૌથી નજીકનો અર્થ ધરાવતો શબ્દ “કસોટી” છે. અહીં ફુર્કાનનો અર્થ ધર્મનું એ જ્ઞાન અને સમજણ છે જેનાથી 
માણસ સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે ભેદ પારખે છે. 

(૭૦) એટલે કે તમારા એ માણસોને મારી નાખો જેમણે વાછરડાને ખુદા બનાવ્યો અને તેની પૂજા કરી. 

(૭૧) આ ઇશારો જે કિસ્સા તરફ છે તેની વિગત આ પ્રમાણે છે કે ચાલીસ રાત-દિવસના વાયદે જયારે 
મૂસા અ.સ. તૂર ઉપર ગયાં ત્યારે તેમને હુકમ થયો હતો કે તમારી સાથે બનીઈસ્નાઇલના ૭૦ પ્રતિનિધિઓ પણ 
લઈને આવો. પછી જ્યારે અલ્લાહતઆલાએ મૂસા અ.સ.ને ગ્રંથ અને ફુર્કાન એનાયત કર્યા ત્યારે તેમણે તેમને 
એ પ્રતિનિધિઓની સામે પ્રસ્તુત કર્યા. આ પ્રસંગે કુઓનિ કહે છે કે એમાંથી કેટલાક તોફાની તત્ત્વો કહેવા લાગ્યાં 
કે અમે માત્ર તમારા નિવેદનને કેવી રીતે માની લઈએ કે ખુદાએ તમારી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે. આના માટે 
અલ્લાહતઆલાનો કોપ ઉતર્યો અને તેમને સજા આપવામાં આવી. પરંતુ બાઇબલ કહે છે કે : 

“તેમણે ઇસ્નાઈલના ખુદાને જોયો. તેના પગની નીચે નીલમના પથ્થરના ચબૂતરા જેવું હતું, જે 
આકાશની જેમ પારદર્શક હતું. અને તેણે બનીઈસ્સાઈલના ઉમરાવો ઉપર પોતાનો હાથ ન લંબાવ્યો. આમ, 
તેમણે ખુદાને જોયો અને ખાધું અને પીધું.” (નિર્ગમન : પ્રકરણ -ર૪, આયત - ૧૦ અને ૧૧) 

મજાની વાત એ છે કે આ જ ગ્રંથમાં આગળ જઈને લખેલું છે કે જ્યારે હઝરત મૂસા અ.સ.એ ખુદાને 
અરજ કરી કે મને તારૂં તેજ દેખાડી દે તો તેણે કહ્યું કે તું મને જોઈ શકતો નથી. (જુઓ : નિર્ગમન, પ્રકરણ -૩૩, 
આયત-૧૮, ૨૩) 

(૭૨) એટલે કે સીનાના દ્વીપકલ્પમાં જ્યાં તડકાથી બચવા માટે કોઈ આશ્રયસ્થાન તમને ઉપલબ્ધ ન 
હતું ત્યાં અમે વાદળો વડે તમારા બચાવની વ્યવસ્થા કરી. અહીં એ વસ્તુનો ખ્યાલ રહે કે બનીઇસ્નાઈલ લાખોની 
સંખ્યામાં મિસરમાંથી નીકળીને આવ્યા હતાં અને સીનાના વિસ્તારમાં મકાનો તો ઠીક પણ માથું છુપાવવા માટે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હ“છાકઉ ૪૭૮૭ 
ર ૮222722722 
છે” 


ફ્્ફ 
22 હક 770 2? (75૮ 24 


ક 


ડિ 99% ક 27 “7 27 
યક છઃ “સ વક્ક 


ઇ થા છાઈ ક ડઝ” 
તાહ ક 


4દડઉઇડ્તાકશ્કવ કૂ 58 ધ 
મી શજકાઇઈવ્કાડછઈટ 


પરંતુ જે વાત કહેવામાં આવી હતી, જુલમીઓએ તેને બદલીને બીજી જ કંઈ બનાવી દીધી. છેવટે 
અમે જુલમીઓ ઉપર આકાશમાંથી આફત ઉતારી. આ સજા હતી એ નાફરમાનીઓની, જે તેઓ 
કરી રહ્યા હતાં. (રુકૂઅ-૬) 

યાદ કરો, જ્યારે મૂસાએ તેની કોમ માટે પાણી માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે અમે કહ્યું કેફલાણા 
ખડક ઉપર તમારી લાઠી મારો. એટલે તેમાંથી બાર ઝરણાં ફૂટી“ નીકળ્યાં અને દરેક કબીલાએ 
જાણી લીધું કે કઈ જગ્યા તેના માટે પાણી લેવાની છે. તે વખતે આ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો 
હતો કે અલ્લાહે આપેલી રોજી ખાઓ-પીઓ, અને ધરતી ઉપર બગાડ ફેલાવતા નફરો. 

યાદ કરો, જ્યારે તમે કહ્યું હતું કે “હે ે મૂસા! અમે એકજ પ્રકારનાખોરાક ઉપર ધીરજ રાખી 
શકતાં નથી. તમે તમારા માલિકને દુઆ કરો કે અમારા માટે જમીનની પેદાશો, શાકભાજી, કાકડી, 
ઘઉં, લસણ, 


1 
દ્ર 


દ્વિ 
1 221 


એમની પાસે તંબુઓ પણ ન હતાં. એ સમયે જો ખુદા તરફથી એક નિશ્ચિત સમય સુધી આકાશને વાદળછાયું 
રાખવામાં આવ્યું ન હોત તો આ કોમ તડકાના કારણે નાશ પામી જાત. 


(૭૩) ઈર મજ્ઞ તથા ઈ%4 સલ્વા એ કુદરતી ખોરાક હતો જે આ હિજરતના જમાનામાં એ લોકોને 
ચાલીસ વર્ષ સુધી સતત મળતો રહ્યો. મન્ન ધાણાના બીજ જેવી એક વસ્તુ હતી જે ઝાકળની જેમ પડતી અને 
જમીન ઉપર જામી જતી હતી, તથા સલ્વા બટેર જેવા પક્ષીઓ હતાં. અલ્લાહની કૃપાથી એ એટલા પુષ્કળ 


પ્રમાણમાં હતાં કે એક આખી કોમ માત્ર આ જ ખોરાક પર ગુજરાન કરતી રહી અને તેને ભૂખમરાની મુસીબત 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


કક્ત્ન -71.*-- તક્બસ 
ક ય! | હદ્ટ* 2૫૨૦૭૭ 
ફા ક જિ ડા 


મુ દ 


૮6 66. ક.9 24% 2 2૭૮ કકક 
2 કે ક્ક નિ 
ષ્ટ 9% 2 હ ક ત ૭2 ઈ ડાઇ 
ી ી. 

ષ્ક્ર્ડ 
71 પ તન “2 ક 
| | ૧ ન 

ટ્રક છ 

ડુંગળી, કઠોળ વિગેરે પેદા કરે.” ત્યારે મૂસાએ કહ્યું: “શું એક સારી વસ્તુની જગ્યાએ તમે ઊતરતી 
કક્ષાની વસ્તુઓ લેવા માગો છો ?“સારું, કોઈ શહેરી વસ્તીમાં જઈને રહો, જે તમે માગો છો, ત્યાં 
મળી જશે.”” છેવટે સ્થિતિ એટલે સુધી પહોંચી કે નામોશી અને દુદશા તેમની ઉપર છવાઈ ગયાં 
અને તેઓ અલ્લાહના પ્રકોપમાં ઘેરાઈ ગયાં. આ પરિણામ હતું એ વાતનું કે તેઓ અલ્લાહની 
આયતોનો ઈનકાર કરવા લાગ્યાં” અને પયગમ્બરોની નાહક હત્યા કરવા“લાગ્યાં. આપરિણામ 
હતું તેમની નાફરમાનીઓનું અને એ વાતનું કે તેઓ અલ્લાહના કાનૂનની હદોનું ઉલ્લંઘન કર્યેજતા 
હતાં. (રુકૂઅ-૭) 


ત 
2 


વેઠવી ન પડી. જો કે આજે એક ખૂબ જ સભ્ય દેશમાં પણ જો લાખો [નિરાશ્રિતો અચાનક આવી પડે તો તેમના માટે 
ખોરાકની વ્યવસ્થા કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે. (મજન્ન અને સલ્વાની વિગતવાર પરિસ્થિતિ માટેજુઓ બાઇબલ - 
નિર્ગમન, પ્રકરણ -૧૬ , ગણના પ્રકરણ -૧૧, આયત -૭,૯,૩૧ ,૩ર યહોશુઆ પ્રકરણ પ આયત -૧૨) 

(9૪) અત્યાર સુધી એ જાણી શકાયું નથી કે આ વસ્તીનો મતલબ કઈ વસ્તી છે. જે સંબંધમાં આ 
કિસ્સાઓનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે તે એ જમાના સાથે સંબંધ ધરાવે છે કે જયારે બનીઇસ્રાઈલ હજુ સીનાના 
ઠીપકલ્પમાં જ હતાં. તેથી વધુ શક્ય એ છે કે આ એ જ ઠ્ઠીપકલ્પમાંનું કોઈ શહેર હશે. પરંતુ એ પણ શક્ય છે કે 
આનો અર્થ શિત્તીમ હોય જે યરીહુની સામે જોર્ડન નદીના પૂર્વ કાંઠે વસેલું હતું. બાઇબલમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે 
કે આ શહેરને બનીઇસ્રાઈલને હઝરત મૂસા અ.સ.ના જીવનમાં અંતિમ જમાનામાં જીત્યો અને ત્યાં ભારે 
દુરાચારો કર્યા જેના પરિણામે ખુદાએ એમની ઉપર આફત મોકલી અને ૨૪૦૦૦ માણસોનો નાશ કરી દીધો. 
(ગણનાપ્રકરણ-૧૫, આયત-૧થી ૮) 

(૭૫) એટલે કે હુકમ એમ હતો કે અત્યાચારી અને જુલમી વિજેતાઓની જેમ અક્કડ બનીને દાખલ ન 
થશો બલ્કે ખુદાભીરુની જેમ વિનમ્રભાવે પ્રવેશ કરજો, જેમ કે હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ. મક્કા વિજય વખતે 
મક્કામાં દાખલ થયાં. ર્‌ઇ. “હિત્તતુન” નાબે અર્થથઈ શકે છે. “એક આ કે ખુદા પાસે પોતાની ભૂલોની માફી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


માગતા માગતા જવું , અને બીજું એ કે લૂંટફાટ અને કત્લેઆમ કરવાને બદલે વસ્તીના રહેવાસીઓમાં દરગુજર 
તથા માફીની સાર્વજનિક જાહેરાત કરતાં કરતાં જવું. 

(૭૬) એ ખડક આજ સુધી સીનાના ઠ્વીપકલ્પમાં મોજૂદ છે. પર્યટકો ત્યાં જઈને તેને જુએ છે અને 
ઝરણાંઓની ફાટો હજુ એમાં મોજૂદ છે. બાર ઝરણાંની પાછળ એ આશય હતો કે બનીઇસ્નાઈલના કબીલાઓની 
સંખ્યા ૧૨જ હતી. ખુદાએ દરેક કબીલા માટે અલગ ઝરણું કાઢી આપ્યું કેજેથી એમની વચ્ચે પાણી માટે ઝઘડો ન 
થાય. 

(9૭) આનો અર્થ એ નથી કે મજ્ઞ અને સલ્વાને છોડીને, કે જે વગર પરિશ્રમે મળી રહ્યાં છે, એ વસ્તુઓ 
માગી રહ્યાં છો જેના માટે ખેતીવાડી કરવી પડશે , બલ્કે મતલબ એ છે કે જે મોટા ઉદ્દેશ્ય માટે તમને આ રણનો 
રઝળપાટ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે તેની સામે શું તમને મો અને જીભની લિજ્જત એટલી વહાલી છે કે એ 
ઉદ્દેશ્યને છોડી દેવા માટે તૈયાર છો અને આ વસ્તુઓથી વંચિત રહેવાનું થોડા સમય માટે પણ સહન કરી શકતાં 
નથી? (સરખામણી માટેજુઓ પ્રકરણ-૧૧ ગણના, આયત ૪થી ૯) 

(૭૮) આયતો પ્રત્યે કુક્ર (ઈનકાર) કરવાના વિવિધ રૂપો છેઃ જેમ કે, એક એ છે કે, ખુદાના મોકલેલા 
શિક્ષણમાંથી જે વાત તેમના વિચારો અને ઈચ્છાની વિરૂદ્ધ જણાઇ તેને માનવાનો સાવ ઈનકાર કરી દીધો. બીજું 
એ કે, કોઈ વાતને, એ જાણવા છતાં કે તે ખુદાએ કહેલી છે , સાવ નફફટાઈ અને વિદ્રોહની સાથે તેની વિરૂદ્ધ 
વર્તન કર્યું અને અલ્લાહના આદેશની જરા પણ પરવા ન કરી. ત્રીજો એ કે, અલ્લાહના ફરમાનનો અર્થ સારી 
રીતે જાણવા અને સમજવા છતાં તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને બદલી કાઢયો. 

(૭૯) બનીઇસ્નાઈલે તેમના આ અપરાધને તેમના ઇતિહાસમાં પોતે જ વિસ્તૃત રીતે વર્ણવ્યો છે. 
ઉદાહરણરૂપે અમે બાઇબલમાંથી કેટલાક કિસ્સાઓ અહીં નોંધીએ છીએઃ 

(૧) હઝરત સુલૈમાન અ.સ. પછી જ્યારે બનીઇસ્રાઈલનું રાજ્ય વિભાજિત થઈને બે રાજ્યો એટલે કે 
જેરૂસલેમના યહૂદીયા અને સામરીયાના ઇસ્નાઈલી રાજ્યમાં વહેંચાઈ ગયું તે વખતે તેમની વચ્ચે અંદરોઅંદર 
લડાઈઓનો સિલસિલો શરૃ થઈ ગયો, અને વાત એટલે સુધી પહોંચી કે યહ્‌દીયાના રાજ્યે પોતાના જ 
ભાઈઓની સામે દમિશ્કસના અરામી રાજ્યની મદદ માગી. આમ થતાં ખુદાના હુકમથી હનાની નબીએ 
યહૂદીયાના શાસક આસાને સષ્ટ્ ચેતવણી આપી પરંતુ આસાએ આ ચેતવણી સ્વીકારવાને બદલે ખુદાના 
પયગમ્બરને જેલમાં મોકલી દીધાં. (૨ - કાળવૃત્તાંત, પ્રકરણ - ૧૭, આયત -૭થી ૧૦) 

(ર) હઝરત ઇલ્યાસ અ.સ. (એલીયા [દ1)એ જ્યારે બઅલની પૂજાના કારણે યહૂદીઓને ઠપકો 
આપ્યો અને નવેસરથી તૌહીદનો સંદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે સામરીયાના ઈસ્નાઈલી રાજા અખીઅબ તેની 
મુશ્રિક પત્ની ખાતર હાથ ધોઈને એમના જીવની પાછળ પડી ગયો એટલે સુધી કે તેમને સીનાના ઠ્ીપકલ્પના 
ડુંગરોમાં આશ્રય મેળવવો પડયો. એ પ્રસંગે જે પ્રાર્થના હઝરત ઈલ્યાસ અ.સ. એ કરી છે તેના શબ્દો આ પ્રમાણે છેઃ 

“બનીઇસ્નાઈલે તારા વાયદાને તરછોડી દીધો... તારા નબીઓને તલવાર વડે કતલ કર્યા અને હું જ 
એકલો બચ્યો છું, તો તેઓ મારો જીવ લેવા પાછળ પડી ગયાં છે.” (૧-રાજાઓ, પ્રકરણ-૧૯, આયત ૧ થી ૧૦) 


(૩) બીજા એક નબી હઝરત મીકાયાહ અ.સ.ને આ જ અખીઅબે સાચું બોલવાના અપરાધમાં કેદ કરી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હ ્કકાકછતાક5 
1 જી ગ્ઇડડડ#, 9.565 


-72-2₹.2.ક»-.2.47- ક» 


હહ» ૭-8 


ન 


વિશ્વાસ રાખો કે સિન માનનારાં હોય કે યહૂદી, બી રી હોય કે ક શામશ 
(508115), જે પણ અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન લાવશે અને સદ્કાર્યો કરશે 
તેનુંવળતર તેના માલિકપાસે છે અને તેના માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો કોઈ અવકાશ નથી.” 


દીધાં અને હુકમ આપ્યો કે આ માણસને મુસીબતનો રોટલો ખવડાવવામાં આવે અને મુસીબતનું પાણી 
પીવડાવવામાં આવે. (૧-રાજાઓ, પ્રકરણ -રર, -૨૬, ૨૪૭) 

(૪) પછી જ્યારે યહૂદીયાના રાજ્યમાં ખુલ્લંખુલ્લા મૂર્તિપૂજા અને વ્યભિચાર થવા માંડયાં અને 
ઝકરીયાહ નબીએ એમની સામે અવાજ ઉઠાવ્યો ત્યારે યહૂદાના રાજા યુઆસના હુકમથી એમને હેકલે 
સુલૈમાનીમાં જ “મકદિસ” તથા “કુરબાનગાહ” (વેદી) વચ્ચે પથ્થરો મારીને મારી નાખવામાં આવ્યાં. (ર- 
કાળવૃત્તાંત, પ્રકરણ - ૨૪, આયત ૨૧) 

(૫) આના પછી સામરીયાનું ઇસ્નાઇલી રાજ્ય આશુરીઓના હાથે સમાપ્ત થઈ ગયું અને જેરૂસલેમના 
યહૂદી રાજ્યના માથે વિનાશના વાદળો છવાઈ ગયા હતાં ત્યારે યરમીયાહ નબી એમની કોમની પડતી માટે 
માતમ કરવા નીકળ્યાં અને ગલીએ ગલીએ જઈને એમણે પોકારવા માંડયું કે, ચેતી જાઓ, નહીં તો તમારૂં 
પરિણામ સામરીયા કરતાં પણ વધારે ખરાબ આવશે. પરંતુ લોકો તરફથી જે જવાબ મળ્યો તે આ હતો કે, ચારે 
તરફથી એમની ઉપર ફિટકાર અને લાનતની વર્ષા થઈ, મારઝૂડ કરવામાં આવી, કેદ કરવામાં આવ્યાં, દોરડાંથી 
બાંધીને કાદવ ભરેલા હોજમાં લટકાવી દેવામાં આવ્યાં કે જેથી ભૂખ અને તરસથી ત્યાં જ સૂકાઈને મરી જાય. 
તેમજ તેમની ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે તેઓ કોમના ગદ્દાર છે અને બહારના દુશ્મનો સાથે ભળેલાં છે. 
(યરમિયહ પ્રકરણ - ૧૫, આયત - ૧૦, પ્રકરણ - ૧૧૮, આયત - ૨૦ થી ૨૩, પ્રકરણ -૨૦, આયત -૧થી 
૧૮, પ્રકરણ-૩૬ થી પ્રકરણ-૪૦) 

(૬) બીજા એક નબી હઝરત આમૂસ અ.સ. વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે તેમણે સામરીયાના 
ઇઈસ્રાઈલી રાજ્યને તેમની ગુમરાહીઓ અને દુરાચારો માટે ટોકયાં અને તેમની હરકતોના ખરાબ પરિણામ સામે 
ચેતવ્યાં ત્યારે તેમને જણાવી દેવામાં આવ્યું કે દેશમાંથી નીકળી જાઓ અને બહાર જઈને નબૂવ્વતનું કામ કરો. 
(આમૂસ, પ્રકરણ-૭, આયત ૧૦થી ૧૩) 

(૭) હઝરત યહ્યા (યૂહન્ના) અ.સ.એ જ્યારે આ બધી અનૈતિકતાઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો જે 
યહૂદીયાના રાજા હેરોદિયસના દરબારમાં ખુલ્લંખુલ્લા થઈ રહી હતી ત્યારે પહેલાં તો તેમને કેદ કરવામાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


2 લિત % 
ક*જબ૦ુહક્જ૪ તા 
કલાન (| ૪ કી ઝા હા!ડષ્્જ હ ઈ 

કઝક્વ્છાહઝ 254૦૯6 ડઝ 
વિન ક 358% તાની હ 


યાદ કરો એ સમય કે જ્યારે અમે તૂરને તમારી ઉપર ઉઠાવીને તમારી પાસેથી પાકો વાયદો 
લીધો હતો અને કહ્યું“ હતું કે “જે ગ્રંથ અમે તમને આપી રહ્યાં છીએ તેને મજબૂતાઈપૂર્વક પકડી 
રાખજો અને જે આદેશો સૂચનાઓ આમાં લખેલાં છે તેમને યાદ રાખજો. આના જ વડે આશા 
રાખી શકાય કે તમે સંયમના માર્ગ ઉપર ચાલી શકશો.” પરંતુ આના પછી તમે તમારા વાયદામાંથી 
ફરી ગયાં. આમ છતાં પણ અલ્લાહની કૃપા અને તેની મહેરબાનીઓએ તમારો સાથ ન છોડયો, 


નહી તો તમે ક્યારનાય બરબાદ થઈ ગયાં હોત. 

પછી તમને તમારી કોમના એ લોકોના કિસ્સાની તો ખબર જ છે જેમણે સબ્તનો* કાનૂન 
તોડયો હતો. અમે તેમને કહી દીધું કે વાનર બની જાઓ અને આ હાલતમાં રહો કે દરેક બાજુથી 
તમારી ઉપર ધિક્કાર અને ફિટકાર પડે.“ આવી રીતે અમે 


આવ્યાં, પછી રાજાએ તેની પ્રેમિકાની ફરમાઇશ ઉપર કોમના આ સૌથી નેક માણસનું માથું વાઢીને એક થાળમાં 
રાખીને તેની સામે ભેટધર્યુ. (માર્ક, પ્રકરણ-૬, -૧૭થી ર૯) 

(૮) અંતમાં હઝરત ઈસા અ.સ. ઉપર બનીઇસ્રાઈલના વિદ્ધાનો અને એમની કોમનો પ્રકોપ તૂટી પડયો 
કેમ કે તેઓ તેમને તેમના ગુન્હાઓ અને તેમના દેખાડા સામે ટોકતાં હતાં અને ઈમાન અને સચ્ચાઈની શિખામણ 
આપતા હતાં. આ અપરાધ બદલ તેમની સામે ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો. રોમન અદાલત પાસેથી તેમની 
હત્યાનો ફેસલો મેળવવામાં આવ્યો અને જયારે રોમન રાજા પીલાતીસે યહૂદને કહ્યું કે, આજે ઉત્સવના દિવસે હું 


તમારી ખાતર યસૂઅ અને બરબ્બાસ ડાકૂ બન્નેમાંથી કોને છોડી દઉં, તો સમગ્ર સભાએ સર્વસંમતિથી પોકાર કર્યો કે 
બરબ્બાસને છોડી મૂકો અને યસૂઅને ફાંસીએ લટકાવો. (માથ્થી પ્રકરણ -૨૭ આયત -ર૦થી ર૬) 


આ છે આ કોમની અપરાધકથાનું એક ખૂબ જ શરમજનક પ્રકરણ જેની તરફ કુર્ઓ૩ાનની આ આયતમાં 


ટૂંકમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે એ સ્પષ્ટ છે કે જે કોમે તેના ગુનાખોરો અને અપરાધીઓને આગેવાની 


પરુ ક 


અને નેતૃત્વ માટે તથા તેના નેક અને સદાચારી લોકોને જેલ અને શુળી માટે પસંદ કર્યા હોય, અલ્લાહતઆલા 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


હ્ય હ દાડ ક વિલા 


કા 227: 27 29922૮77) 


દાય શ્‌ 4 
% હઝક્ક્ટાહઃહઃ હદૃક્ 
૪જી ન ઝઈઈબ કદા 
૦૯% %ઞકંઉડ0ડ ડ્ર હક મ 
“શક હ૬ઉ#ા-ઈબૂડવઈઈદાછ 
તેમના અંજામને એ જમાનાના લોકો તેમજ પાછીથી આવનારી સોકીઓ માટે પદાર્થપાઠ અને 


ડરનારા લોકો માટે શિખામણ બનાવીને મૂકયો. 
પછી એ કિસ્સો યાદ કરો, જ્યારે મૂસાએ તેની કોમને કહ્યું કે અલ્લાહ તમને એક ગાય 


ઝબેહ કરવાનો આદેશ આપે છે. કહેવા લાગ્યાં, શું તમે અમારી સાથે મશ્કરી કરો છો ?' મૂસાએ 
કહ્યું: “હું આનાથી અલ્લાહનું રક્ષણ માગુ છું છું કે હું અજ્ઞાનીઓ જેવી વાતો કરું. બોલ્યાં, સારું, 

તમારા માલિકને વિનંતી કરો કે તે અમને એ ગાયની થોડી વિગત જણાવે. મૂસાએ કહ્યું “અલ્લાહ 
કહે છે કે તે એવી ગાય હોવી જોઈએ જે ન તો ઘરડી હોય ન તો વાછરડી, પણ મધ્યમ વયની હોય. 
એટલા માટે જે આદેશ આપવામાં આવે છે તેનું પાલન કરો.” પછી કહેવા લાગ્યાં કે, તમારા 
માલિકને બીજુંઆ પણ પૂછી આપો કે તેનો રંગ કેવો હોય. મૂસાએ કહ્યું: એ કહે છે કે, 


તેને ફિટકારને માટેપસંદ ન કરત તો બીજું શું કરત. 

(૮૦) વિષયના ક્રમને સામે રાખવાથી આ વાત આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે અત્રે ઈમાન અને 
સદાચાર એટલે કે નેકીના કામોની વિગતો વર્ણવવાનો આશય નથી કે કઈ કઈ વાતોને માણસ માને અને કયા 
કયા કર્મ કરે તો ખુદાને ત્યાં બદલાનો હક્કદાર બને. આ વસ્તુઓ પોતપોતાના સમયે વિસ્તૃત રીતે આવશે. અત્રે 
તો યહૂદીઓની એ ખોટી માન્યતાનું ખંડન કરવાનો આશય છે કે તેઓ માત્ર યહૂદી સમુદાયને મોક્ષના ઇજારદાર 
માનતા હતાં. તેઓ એવા ખોટા ખ્યાલમાં રાચતા હતાં કે એમના સમુદાય સાથે અલ્લાહનો એક વિશેષ સંબંધ છે 
જે બીજા મનુષ્યો સાથે નથી, એટલા માટે જે એમના સમુદાય સાથે સંબંધ ધરાવે છે તે ભલે કર્મો અને માન્યતાની 
દ્રષિએ ગમે તેવો હોય તેમ છતાં મોક્ષ તેના માટે લખાઈ ગયેલું છે અને બાકીના તમામ મનુષ્યો, જે એમના 
સમુદાયની બહાર છે, તેઓ માત્ર દોજખનું ઈંઘણ બનવા માટે જન્મ્યાં છે. આ ગેરસમજને દૂર કરવા માટે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


5દ%૪૦૭૬ ૪૬55 

વા તરાઇનઇડલઇ જ 

શરડ કડ 5૪ક્ડ 

ઉકાઈ હફકડ ઝડહકાળ-કછઝ 
4455466! 5ઉકડડહ્, હડે 


“જ દ ૯# 525; 5 %હજ 
છ ડઝ હટ 4.012 ઇદ ધાળીડઉાત્વાડ 


સોનેરી રંગની ગાય હોવી જોઈએ, જેનો રંગ એવો ચમકદાર હોય કે જોનારાઓનું મન ખુશ થઈ 
જાય. પછી બોલ્યાં, “તમારા માલિકને સ્પષ્ટ રીતે પૂછીને જણાવો કે કેવી ગાય જોઈએ છે. અમને તે 
નક્કી કરવામાં શંકા થઈ ગઈ છે. જો અલ્લાહની ઇચ્છા હશે તો અમે તેને શોધી કાઢીશું. મૂસાએ 


જવાબ આપ્યોઃ અલ્લાહ કહે છે કે તે એવી ગાય છે જેની પાસેથી કામ લેવામાં આવતું નથી, ન તો 
જમીન ખેડે છે, ન તો પાણી ખેંચે છે, સાજીસમી અને ખોડ-ખાંપણ વિનાની છે.' આ સાંભળીને 
તેઓ બોલી ઉઠયાં કે, “હા, હવે તમે રારે નિશાની જણાવી છે.' પછી તેમણે તેને ઝબેહ કરી, 
નહી તો તેઓ આવું કરતાજણાતાન હતાં.“  સ્ફૂઅ- ૮) 

અને યાદ છે તમને એ ઘટના જ્યારે તમે એક માણસની હત્યા કરી નાખી હતી, પછી તેના 
વિષે ઝઘડવા તથા એકબીજાની ઉપર હત્યાનો આરોપ મૂકવા લાગ્યા હતાં અને અલ્લાહે ફેંસલો 
કરી લીધો હતો કે જે કંઈ તમે છુપાવો છો, તેને જાહેર કરી દેશે. 
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અલ્લાહને ત્યાં અસલ વસ્તુ તમારી જૂથબંધીઓ નથી બલ્કે ત્યાં જે કંઈ ગણના છે તે 
ઈમાન અને સદાચારની છે. જે કોઇ માણસ પણ આ વસ્તુ લઈને હાજર થશે તે તેના માલિકની પાસે પોતાનું 
વળતર મેળવશે. ખુદાને ત્યાં ફેંસલો માણસના ગુણોના આધારે થશે, નહીં કે તમારા વસ્તી ગણતરીના 
ચૌપડાઓના આધારે. 

(૮૧) આ કિસ્સાને કુઅનિમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જેવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી 
આ વાત સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે, એ વખતે બનીઇસ્નાઈલમાં આ એક પ્રખ્યાત કિસ્સો હતો. પરંતુ આની 
વિગતવાર માહિતી જાણવી મુશ્કેલ છે. બસ, ટૂંકાણમાં એટલું સમજવું જોઈએ કે પર્વતની તળેટીમાં પાકો વાયદો 


ટ 


લેતી વખતે એવી ભયાનક સ્થિતિ ઊભી કરી દેવામાં આવી હતી કે તેમને એવું લાગતું હતું કે જાણે પર્વત તેમની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


“ 27 222 કૃ 72૪૮ 
ફર ફર 
હકક થકા 


2 


22 4૬૮૯-૦7 

“9 75559"ન્‍ડસ્દ 

7072» #?7]:47) [૧-72 22 722: 2૬ ૬“/£2709 #?7|૬212512૮7? 

હજ“ ઇક્ડહકઉઉંજ2*-૪ં5ં 
૮2222૮૯૪ જિ 2 44. ઈ “2૮ ક 9 ક 

તે વખતે અમે આદેશ આપ્યો કે મરનારની લાશને તેના એક ભાગ વડે ફટકો મારો. જુઓ, આવી 

રીતે અલ્લાહ મડદાંને જીવન આપે છે અને તમને તેની નિશાનીઓ દેખાડે છે કે જેથી તમે 

સમજો“--- પરંતુ આવી નિશાનીઓ જોયા પછી પણ છેવટે તમારા હૃદય કઠણ થઈ ગયાં, 

પથ્થરોની જેમ કઠણ, બલ્કે કઠોરતામાં થોડા તેમનાથી પણ વધારે, કારણ કે પથ્થરોમાંથી તો કોઈ 

એવો પણ હોય છે જેમાંથી ઝરણાં ફૂટીને વહે છે, કોઈ ફાટે છે અને તેમાંથી પાણી નીકળી આવે છે, 

અને કોઈ અલ્લાહના ડરથી ધુજીને પડી પણ જાય છે. અલ્લાહ તમારા કરતૂકોથી અજાણ નથી. 

ઉપર તૂટી પડશે. આવું જ ચિત્ર લગભગ સૂરઃ આ'રાફની આયત - ૧૩૧ માં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. (જુઓ 

સૂરઃ આ'રાફ, નોંધ ક્રમાંક- ૧૧૩૨) 

(૮૨) એટલે કે શનિવારનો દિવસ. બનીઇસ્નાઈલ માટે એવો નિયમ બનાવવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ 
શનિવારના દિવસને વિશ્રામ અને પ્રાર્થના માટે અનામત રાખે. એ દિવસે કોઈ પણ પ્રકારનું દુનિયાનું કામ, 
એટલે સુધી કે રસોઈ કરવાનું પણ, પોતે ન કરે અને ન તો પોતાના નોકરો પાસે કરાવે. આ વિષયમાં એટલે 
સુધી તાકીદી હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો કે જે માણસ આ પવિત્ર દિવસના આદરનો ભંગ કરે તે મૃત્યુદંડને 
પાત્ર છે. (જુઓ નિર્ગમનઃ પ્રકરણ -૩૧ , આયત - ૧૨થી ૧૭) પરંતુ જ્યારે બનીઇસ્રાઈલ ઉપર નૈતિક અને 
ધાર્મિક પતનનો યુગ આવ્યો ત્યારે તેઓ ખુલ્લંખુલ્લા સબ્તનું અપમાન કરવા લાગ્યાં, એટલે સુધી કે તેમના 
શહેરોમાં હ#* સબ્તના દિવસે બેરોકટોક વેપાર થવા માંડયો . 

(૮૩) આ કિસ્સાની વિગતો આગળ સૂરઃ આ'રાફના રુકૂઅ-૨૧માં આવે છે. એમને વાનર બનાવી 
દેવાની પરિસ્થિતિ વિષે મતભેદ છે. કેટલાક લોકો એમ માને છે કે એમનું શારીરિક રૂપ વિકૃત કરીને વાનર જેવું 
બનાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને અમુક લોકો એવો અર્થ કરે છે કે એમની અંદર વાનરો જેવાં ગુણો પેદા થઈ ગયા 
હતાં. પરંતુ કુર્ઓાનના શબ્દો અને વર્ણનશૈલી ઉપરથી એમ જણાય છે કે આ વિકૃતિ નૈતિક નહીં પરંતુ શારીરિક 
હતી. મારા મત પ્રમાણે એવું કહી શકાય કે એમના મગજ યથાવત રહેવા દેવામાં આવ્યાં હશે જેમાં તેઓ પહેલાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


૮277227 2925»92, 59227 જ 2422 ટટ 27 2722212 
ઈ્ક્ચ્ન્ટ શ્વ ૫85 599% હક્ક 

દવ /(#ત્્વ ૮222૮2 7.2 72 જ્ઞ 714 
છ9૯ક્ન્ઝ .52298544%- “રઝ કક કડા ડક 


હે મુસલમાનો ! હવે શું તમે આ લોકો પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખો છો કે આ લોકો તમારા 
સંદેશ ઉપર ઈમાન લઈ આવશે ?“જો કે એમનામાંથી એક જૂથની રીત આ રહી છે કે અલ્લાહની 
વાણી સાંભળી અને પછી બરાબર સમજી-વિચારીને ઇરાદાપૂર્વક તેમાં ફેરફાર“ કર્યા. 


હતાં અને શરીર વિકૃત બનીને વાનર જેવા થઈ ગયાં હશે. 

(૮૪) કેમ કે આ લોકોને એમની પાડોશી કોમો પાસેથી ગાયની મહાનતા અને પવિત્રતા તથા 
ગૌપૂજાના રોગનો ચેપ લાગી ગયો હતો એટલા માટે એમને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે ગાય ઝબેહ કરે. એમનાં 
ઈમાનની પરીક્ષા આવી જ રીતે થઈ શકતી હતી કે જો તેઓ ખરેખર હવે ખુદા સિવાય કોઈને પૂજનીય માની 
રહ્યાં છે તો તેને પોતાના હાથે તોડે. આ પરીક્ષા ઘણી અઘરી પરીક્ષા હતી. દિલોમાં પૂરેપૂરી રીતે ઈમાન ઊતર્યું ન 
હતું તેથી તેમણે ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો અને વિગતો પૂછવા માંડયાં. પરંતુ જેટજેટલી વિગતો તેઓ પૂછતા ગયાં 
એટલા જ ઘેરાતા ગયાં. એટલે સુધી કે છેવટે એ જ ખાસ પ્રકારની સોનેરી ગાય ઉપર, જેને એ જમાનામાં પૂજા 
માટે વિશિષ્ટ કરવામાં આવતી હતી, જાણે આંગણી મૂકીને જણાવી દેવામાં આવ્યું કે તેને ઝબેહ કરો. બાઇબલમાં 
પણ આ કિસ્સાની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ ત્યાં આ બાબતનો ઉલ્લેખ નથી કે બનીઇસ્નાઈલે આ 
હુકમને કેવી કેવી રીતે ટાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. (જુઓ ગણનાઃપ્રકરણ-૧૯-૧થી ૧૦) 

(૮૫) અત્રે આ વાત તો એકદમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે હત્યા કરવામાં આવેલાં માણસની અંદર બીજી 
વખત એટલા સમય માટે જીવ નાખવામાં આવ્યો કે તે હત્યારા વિષે જણાવી દે. પરંતુ આના માટે જે ઉપાય 
બતાવવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે “લાશને તેના એક ભાગ વડે ફટકો મારો” આના શબ્દોમાં થોડી અસ્પષ્ટતા 
જણાય છે. તેમ છતાં આનો સૌથી નિકટનો અર્થ એ જ છે જે આગળના તફસીરકત ઓએ વણંવ્યો છે. એટલે કે 
ઉપર જે ગાયને ઝબેહ કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો તેના જ માંસ વડે હત્યા પામેલા માણસ ઉપર પ્રહાર 
કરવાનો હુકમ થયો. આવી રીતે એક સાથે બે ચમત્કાર દેખાયાં. એક આ કે, અલ્લાહની કુદરતની એક નિશાની 
એમને દેખાડવામાં આવી. બીજું આ કે, ગાયની મહાનતા અને પવિત્રતા અને તેના પૂજનીય હોવા ઉપર પણ 
એક જોરદાર પ્રહાર થયો કે આ કહેવાતા પૂજનીયની પાસે જો થોડી પણ શક્તિ હોત તો તેને ઝબેહ કરવાથી એક 
આફત આવી જવી જોઈતી હતી, નહીં કે તેનું ઝબેહ થવું ઊલટાનું ફાયદાકારક બની જાત. 

(૮૪) આ સંબોધન મદીનાના એ નવમુસ્લિમોને કરવામાં આવ્યું છે જે નજીકના સમયમાં જ નબી 
સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં. એ લોકોના કાનમાં પહેલાંથી નબૂવ્વત, ગ્રંથ, આખિરત, શરીઅત 
વગેરેની જે વાતો પડેલી હતી તે બધી તેમણે તેમના પાડોશી યહૂદીઓ પાસેથી જ સાંભળેલી હતી અને આ પણ 
તેમણે યહૂદીઓ પાસેથી જ સાંભળ્યું હતું કે દુનિયામાં બીજા એક પયગમ્બર આવવાનાં છે અને જે લોકો તેમનો 
સાથ આપશે તેઓ સમગ્ર દુનિયા ઉપર છવાઈ જશે. આ જ જાણકારી હતી જેના કારણે મદીનાના લોકો નબી 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ક ક7 । 
ત 
“કઝ ટ ઝદ મબન 


મિ 


22 ટ 2૮ પતિં મિ આ 
તઃ 


[્હકઝકડકજકકાઈ૯ન્કઝ? હકક 
727797.» 72૪77 272» - “472 
૭% શકન નાને 5 ગ્2૦ ઉક 


2 ય 


«| “2722-4૭ ળી બ 
“ઉ? ક્ટ હઝલ 15 65 5% ડડ] 


જ સ.અ.વ. પ. ઈમાન લાવનારાં [લોકોને મળે છે ત્યારે કહે છે કે અમે પણ 
એમને માનીએ છીએ, અને જ્યારે પરસ્પર એકબીજા સાથે એકાંતમાં વાતચીત થાય છે ત્યારે કહે 
છે કે મૂખ થઈ ગયાં છો ? આ લોકોને એ વાતો જણાવો છો જે અલ્લાહે તમારી ઉપર જાહેર કરી છે 
કે જેથી તમારા માલિકની સમક્ષ તમારી સામે તેમને દલીલ તરીકે રજૂ કરે ?“--અનેશું આ 
લોકો જાણતાં નથી કે જે કંઈ તેઓ છુપાવે છે અને જે કંઈ જાહેર કરે છે, અલ્લાહને બધી જ વાતોની 
ખબર છે ? તેમની અંદર એક બીજું જૂથ અભણ લોકોનું છે, જે ગ્રંથનું તો જ્ઞાન ધરાવતાં નથી, માત્ર 
તેમની પાયાહીન આશાઓ અને તમન્ઞાઓને લઈનેબેઠાં છે અને ફકત ધારણાઓ અને કલ્પનાઓ 
ઉપર ચાલ્યાં જાય છે.“ તેથી વિનાશ અને બરબાદી છે એ લોકોના માટે જે પોતાના હાથે ધર્મનો 
કાનૂન લખે છે. 

સ.અ.વ.ની નબૃવ્વતની ચર્ચા સાંભળીને આપની તરફ પોતે જ આકર્ષિત થયાં અને ટોળેટોળાં ઈમાન લાવ્યાં. 
હવે તેઓ એવી આશા રાખતા હતાં કે જે લોકો પહેલાંથી જ નબીઓ અને આકાશીગ્રંથોના માનનારા છે તથા 
જેમની આપેલી જાણકારીના કારણે જ તેમને ઇમાનની નિયામત મળી છે તેઓ જરૂર અમારો સાથ આપશે, બલ્કે 
આ રસ્તામાં તેઓ આગળ આગળ હશે. એટલા માટે આ જ આશાઓ લઈને આ જોશીલા નવમુસ્લિમો પોતાના 
યહૂદી મિત્રો અને પાડોશીઓ પાસે જતા હતાં અને તેમને ઇસ્લામ તરફ બોલાવતા હતાં. પછી જયારે તેમના આ 
બોલાવવાનો જવાબ તેઓ ઇનકાર વડે આપતાં ત્યારે દુંભીઓ અને ઇસ્લામ વિરોધીઓ આના ઉપરથી એવી 
દલીલ કરતા હતાં કે વાત થોડીક શંકાસ્પદ લાગે છે, નહીં તો જો આ ખરેખર નબી હોત તો આ કઈ રીતે શક્ય હતું 
કે ગ્રંથવાળા વિદ્દાનો અને આગેવાનો તેમજ પવિત્ર સંતો જાણતા હોવા છતાં ઈમાન લાવવાથી મોઢું ફેરવી લેત 
અને અમસ્તાં જ પોતાની આખિરત બગાડી બેસત. આવું હોવાના કારણે બનીઈસ્નાઈલની એતિહાસિક કથા 
વર્ણવ્યા પછી હવે આ ભોળા મુસલમાનોને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે લોકોની અગાઉની કહાણીઓ આ બધું 
કહી રહી છે એમની પાસેથી તમે વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખો, નહીં તો જ્યારે તેમના પથ્થરના દિલો સાથે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ડક ક#કકાક#ખજહટાઝહઝ 

નઇ ઈલ વક 
જ સિન 14% રાઈ; 
કાહ 044 020. 
32915461: 44% 5370 કશવ 


પછી લોકોને જ છે કે આ અલ્લાહની પાસેથી આવેલું છે કે જેથી તેના વળતર તરીકે થોડોક ફાયદો 
મેળવી લે.” તેમના હાથોનું આ લખાણ પણ તેમના માટે વિનાશની સામગ્રી છે અને તેમની આ 
કમાણી પણ તેમના માટે નાશનું કારણ. તેઓ કહે છે કે દોજખની આગ અમને કદાપિ સ્પર્શ 
કરવાની નથી, સિવાય કે થોડા દિવસની સજા મળી જાય તો મળી જાય.“ આમને પૂછો, શું તમે 
અલ્લાહ પાસેથી કોઈ વાયદો લઈ લીધો છે, જેનો ભંગ તે કરી શકતો નથી ? અથવા વાત એમ છે કે 


ક ઝો 


તમે અલ્લાહના માથે નાખીને એવી વાતો કહી દો છો જેમના વિષે તમને ખબર નથી કે તેણે એમની 
જવાબદારી લીધી છે ? છેવટે શા માટે તમને દોજખની આગ સ્પર્શ નહીં કરે ? જે કોઈ બૂરાઈ 
કમાશે અને તેની બૂરાઈના ચક્કરમાં પડેલો રહેશે, 


તમારો સત્યનો સંદેશ અથડાઈને પાછો આવશે ત્યારે તમે હૃદયભગ્ન થઈ જશો. આ લોકો તો સદીઓથી 
બગડેલાં છે. અલ્લાહની જે આયતોને સાંભળીને તમને કંપારી છૂટી જાય છે , તેમની સાથે આ લોકોને રમતાં અને 
મજાક કરતાં પેઢીઓ વીતી ગઈ છે. સત્યદીનને વિકૃત કરીને આ લોકો તેમની ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ઢાળી ચૂક્યાં છે 
અને આ જ વિકૃત દીન પાસેથી આ લોકો મોક્ષની આશા રાખીને બેઠાં છે. તેમની પાસેથી આ અપેક્ષા રાખવી 
નકામી છે કે સત્યનો અવાજ ઉઠતાં જ આ લોકો ચારે બાજુથી દોડી આવશે . 

(૮૭) “એક જૂથ” નો અર્થ તેમના વિદ્વાનો અને ધાર્મિક કાનૂનના વિદ્ધાનો છે. “કલામુલ્લાહ” નો 
અર્થ તૌરાત, ઝબૂર અને એ અન્ય ગ્રંથો છે જે આ લોકોને એમના નબીઓ મારફતે પહોચ્યાં. “તહરીફ” 
(ફેરફાર) નો અર્થ એ છે કે વાતને મૂળ અર્થથી ફેરવીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેનો બીજો જ કોઈ અર્થ પહેરાવી 
દેવો જે કહેનારાના આશયની વિરૂદ્ધ હોય. આ ઉપરાંત શબ્દોમાં ફેરફાર કરવાને પણ તહરીફ જ કહે છે. 
બનીઈઇસ્રાઈલના વિઠ્દાનોએ આ બંને પ્રકારની તહરીફો ખુદાઈ ગ્રંથોમાં કરી છે. 

(૮૮) એટલે કે તેઓ પરસ્પર એકબીજાને કહેતા હતાં કે તૌરાત તથા અન્ય આકાશીગ્રંથોમાં જે 


આગાહીઓ આ નબી વિષે છે અથવા જે આયતો અને શિક્ષણ આપણા પવિત્રગ્રંથોમાં એવું જોવા મળે છે જેનાથી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


2.172. 2 ક 29 જિ ત્ર 11176 
ક ર ેાઝમેઝ ઈન્ડ ન થડ 


બહપ્ઝપ્ડ કમા કી 2 
ાખદ,જનૂતા: 515): 
ક પ વેુ્ઈાદ્ડ કઉઇડ)ડ્ટઝંદ 


હ 89ક1 ૨* [ક ર”ડ્વ! 7#8૨ પિ 
ક “હ કટકા 
શ્ર કડ 2 ક્ટ 94 2%. 
દ્ર દ ન 


“જ 227 276૪અ₹727*2 ?2૨૪₹462 22 ક્ર 

પણ 9૨ 

5 રહ જ? (૮૭૪% ઝ ૭ 

દ્વિજ ત્રસ "ઝ્ટટંટ 2727 તક દ 27272 ટ 


“5 કેક 55 8૦5#ડકફ્ડ 2534 52.23 


ર 


તે દોજખી છે અને દોજખમાં જ તે હંમેશાં રહેશે. અને જે લોકો ઈમાન લાવશે અને સદકાર્યો કરશે 
તેઓ જ જજ્ઞતી છે અને તેઓ હંમેશાં જજ્ઞતમાં રહેશે. (રુકૂઅ-૯) 

યાદ કરો, બનીઇસ્રાઈલ પાસેથી અમે પાકો વાયદો લીધો હતો કે અલ્લાહ સિવાય કોઈની 
પૂજા ન કરતાં, મા-બાપની સાથે, સગાંની સાથે, અનાથો અને ગરીબો સાથે સદ્વર્તન કરજો, 
લોકોને સારી વાત કહેજો, નમાઝ કાયમ કરજો અને ઝકાત આપજો, પરંતુ થોડાક લોકો સિવાય તમે 
બધા આ વાયદાથી ફરી ગયાં અને અત્યાર સુધી ફરેલાં છો. પછી જરા યાદ કરો, અમે તમારી 
પાસેથી પાકો વાયદો લીધો હતો કે અંદરોઅંદર એકબીજાનું લોહી વહેવડાવશો નહીં અને 
એકબીજાને ઘરોમાંથી કાઢી મૂકશો નહીં. તમે આનો એકરાર કર્યો હતો, તમે પોતે આના માટે સાક્ષી 
છો. પરંતુઆજે એ જ તમે છો કે તમારા ભાઈબંધોની 


ક. જે જે 


આપણા અત્યારના વર્તન બદલ પકડ થઈ શકે છે તો તેને મુસલમાનોની સામે ન કહો, નહીં તો આ લોકો તમારા 
માલિકની સામે એમને તમારી વિરૂદ્ધ દલીલ રૂપે રજૂ કરશે. આ હતી અલ્લાહ વિષે જુલમીઓની શ્રદ્ધાના 
બગાડની હાલત. બીજા શબ્દોમાં તેઓ પોતાની રીતે એમ માનતા હતાં કે જો દુનિયામાં તેમણે કરેલા ગ્રંથોમાં 
ફેરફારો તથા તેના સત્યને સફળતાપૂર્વક છુપાવી લેશે તો આખિરતમાં તેમની ઉપર મુકદમો ચાલી શકશે નહીં. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


હાક” કહ કતા 5% 9 
અડ, 1 કિિપછી જાદવ કાપ 
છક વા છક દા કત્ 
ડડ ડક દન 
કિટ ઠડા કટ «ડડ 
5 હ #ડઝ 96% ન 


હત્યા કરો છો, તમારા સમાજના કેટલાક લોકોને બેઘર કરી મૂકો છો. જુલમ અને અત્યાચાર સાથે 


તેમની વિરુદ્ધ જૂથબંધીઓ કરો છો અને જ્યારે તેઓ યુદ્ધમાં પકડાઈને તમારી પાસે આવે છે, ત્યારે 
તેમની મુક્તિ માટે મુક્તિદંડની આપ-લે કરો છો, જો કે તેમને તેમના ઘરોમાંથી કાઢવાનું જ તમારા 


8 


માટે તદ્દન હરામ હતું. તો શું તમે ગ્રંથના એક ભાગ ઉપર ઈમાન લાવો છો અને બીજા ભાગનો 
ઇનકાર કરો છો ?“પછી તમારામાંથી જે લોકો આવું કરે, એમની સજા આના સિવાય બીજી શું છે 
કે દુનિયાના જીવનમાં અપમાનિત થઈને રહે અને આખિરતમાં સખતમાં સખત યાતનામાં નાખી 
દેવામાં આવે ? અલ્લાહ આ હરકતોથી અજાણ નથી, જે તમે કરી રહ્યાં છો, આ એ લોકો છે,-- 
જેમણે આખિરત વેચીને દુનિયાનું જીવન ખરીદી લીધું છે, 


એટલા માટેપછીના વધારાના વાકયમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે શું તમે અલ્લાહને બેખબર માનો છો? 

(૮૯) આ તેમની આમ જનતાની હાલત હતી. કિતાબનું જ્ઞાન તેમને બિલ્કુલ ન હતું. અલ્લાહે તેના 
ગ્રંથમાં દીનના શું સિદ્ધાંતો બતાવ્યાં છે, નીતિમત્તા અને ધાર્મિક કાયદા (શરીઅત)ના શું નિયમો શિખવાડયાં છે 
અને માનવીની સફળતા અને નુકસાનનો આધાર કઈ કઈ બાબતો ઉપર રાખ્યો છે એ બાબત વિષે તેઓ કશું 
જાણતા ન હતાં. આ જ્ઞાન વિના તેઓ તેમની ધારણાઓ અને ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ઘડી કાઢેલી વાતોને દીન માની 
બેઠાં હતાં અને ખોટી આશાઓ રાખીને જીવી રહ્યા હતાં. 

(૯૦) આ વાત તેમના વિઠ્ઠાનો વિષે કહેવામાં આવી રહી છે. આ લોકોએ અલ્લાહના કલામનો અર્થ 
પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે બદલી નાખ્યો, એટલું જ નહીં બલ્કે બાઇબલમાં તેમની સમજૂતીઓ, તેમનો કોમી 
ઇતિહાસ, તેમના વહેમો અને કલ્પનાઓ, તેમની કાલ્પનિક ફિલસુકીઓ અને તેમણે ઘડી કાઢેલાં ધાર્મિક 
ત્તિયમોને અલ્લાહના કલામ સાથે ભેળવી દીધાં અને આ તમામ વસ્તુઓ લોકો સમક્ષ એવી રીતે રજૂકરી જાણે આ 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
47:7૬ 72277222 કિ નિ 222૮ £%૮ 2 
22751 ડાડા ક “ક 
ઈ 5127 ધા પ. કવર હઝ (હ ૭ 


૬% * 21 ૭4% 72 7722772 
દ કા ટછી ડીડી 
ક ક કદ 057 ક કડ '9 ના 
ક 25- 79,422 ત 2૦95 ક્ત 
1 4%: “805815464૦ 6૪ ડ ઇડ 
1, 2 9૪9૪૭17 9»૭»૭-[ ૮7૮2 27 ૬ હદ” 22 
ઈ? «4૦૭% ડાઈ ડડ 
એટલા માટે ન તો તેમની સજામાં કોઈ ઘટાડો થશે અને ન તો તેમને કોઈ ર મદદ પહોંચી શકશે. 


(રુકૂઅ-૧૦) 
અમે મૂસાને ગ્રંથ આપ્યો, ત્યારપછી એક પછી એક પયગમ્બરો મોકલ્યાં, અને છેવટે 


મર્યમનાપુત્ર ઈસાને સ્પષ્ટ નિશાનીઓ આપીને મોકલ્યો અને રૂહેપાક વડે તેની મદદ“ કરી. પછી 
આ તમારે કેવું વર્તન છે કે જ્યારે પણ કોઈ પયગમ્બર તમારી મનની ઇચ્છાઓની વિરુદ્ધ કોઈ 
વસ્તુ લઈને તમારી પાસે આવ્યો, ત્યારે તમે તેની સામે વિદ્રોહ જ કર્યો, કોઈને જુટ્ઠો ઠેરવ્યો અને 
કોઈની હત્યા કરી નાખી !--તેઓ કહે છે, અમારાં હૃદય સુરક્ષિત છે,“નહીં, સાચી વાત આ છે કે 
તેમના કુક્રના કારણે તેમની ઉપર અલ્લાહની ફિટકાર પડી છે, એટલા માટે તેઓ ભાગ્યે જ ઈમાન 
લાવે છે --અને હવે જ્યારે એક ગ્રંથ અલ્લાહ તરફથી તેમની પાસે આવ્યો છે, તેની સાથે તેમનો 
કેવો વ્યવહાર છે? 


બધી અલ્લાહ તરફથી જ આવેલી છે. દરેક એતિહાસિક વાર્તા, દરેક તફસીરકર્તાનું અર્થઘટન, દરેક વકતાની 
ખુદા વિષેની માન્યતા અને દરેક કાયદાવિદની કાનૂન વિષે ઉપજાવેલી નવી વાતો, આ બધાંએ પવિત્રગ્રંથના 
સંગ્રહમાં (બાઇબલમાં) સ્થાન મેળવી લીધું અને અલ્લાહનો કલામ (1/૦1 0 0૦૧) બની ગઇ. 

(૯૧) આ યહૂદીઓની સામાન્ય ગેરસમજનું વર્ણન છે જેમાં તેમના સામાન્ય લોકો તથા વિદ્દાનો બધાં 
જ સપડાયેલાં હતાં. તેઓ એમ માનતા હતાં કે, અમે ગમે તે કરીએ પણ કેમકે અમે યહૂદી છીએ તેથી દોજખની 
આગ અમારા માટે પ્રતિબંધિત છે, અને ધારો કે અમને સજા આપવામાં પણ આવશે, તો બસ થોડા દિવસ માટે 
ત્યાં મોકલવામાં આવીશું અને પછી સીધા જક્નતની તરફ ફેરવી દેવામાં આવીશું. 

(૯ર) નબી સ.અ.વ.ના આગમન અગાઉ મદીનાની આસપાસના યહૂદી કબીલાઓએ તેમના આરબ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


કકડા, હડડડ 72 
90૬1556 શાત જવાળા ૪6 


ત્ર 6 જ 272227: મૂળા તટ 72 ૭5૫ઉ 
દરી ન (૭) | ૯૦5૬ ૦૯% ી 
આમ હોવા છતાં કે તે એ ગ્રંથનું સમર્થન કરે છે જે તેમની પાસે અગાઉથી મોજૂદ હતો, આમ હોવા 
છતાં કે તેના આગમન અગાઉ તેઓ પોતે કાફિરોની વિરુદ્ધ વિજય અને મદદની દુઆઓ માગ્યા 
કરતા હતાં, પરંતુ જ્યારે એ વસ્તુ આવી ગઈ, જેને તેઓ ઓળખી પણ ગયાં, ત્યારે તેમણે તેને 
માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો.“ અલ્લાહની લાનત આ ઈનકાર કરનારાઓ ઉપર, કેવી ખરાબ 
રીત છે જેના વડે આ લોકો તેમના મનનો સંતોષ મેળવે છે“ કે જે માગંદર્શન અલ્લાહે 
પાડોશી કબીલાઓ (ઔસ અને ખઝરજ) સાથે સંધિ-કરાર કરી રાખેલા હતાં. જ્યારે કોઈ આરબ કંબીલો બીજા 
આરબ કબીલા સાથે લડતો હતો ત્યારે બન્નેના સંધિવાળા યહૂદી કબીલાઓ પણ પોતપોતાના સંધિદારનો સાથ 
આપતાં અને એકબીજાની સામે યુદ્ધ કરતા હતાં. આ કૃત્ય સ્પષ્ટપણે અલ્લાહની કિતાબની વિરૂદ્ધ હતું અને તેઓ 
જાણીબૂઝીને અલ્લાહની કિતાબનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા હતાં. પરંતુ લડાઈ પછી જયારે કોઈ યહૂદી કબીલાના યુદ્ધ 
કેદીઓ બીજા યહૂદી કબીલાના હાથમાં આવી જતા હતાં ત્યારે વિજયી કબીલો મુક્તિદંડની રકમ લઈને તેમને 
મુક્ત કરતો તથા પરાજિત કબીલો દંડની રકમ ચૂકવીને તેમને છોડાવતો હતો. અને આ મુક્તિદંડની રકમની 
લેવડ-દેવડને કાયદેસર ઠરાવવા માટે અલ્લાહની કિતાબમાંથી દલીલ આપવામાં આવતી હતી, જાણે કે તેઓ 
અલ્લાહની કિતાબની આ પરવાનગીને તો માન્ય રાખતા હતાં કે યુદ્ધ કેદીઓને મુક્તિદંડની રકમ લઈને 
છોડવામાં આવે પરંતુ એ હુકમને સાવ ઠુકરાવી દેતા હતાં કે અંદરો-અંદરયુદ્ધ કરવામાં જ ન આવે. 

(૯૩) “રૂહેપાક”' નો અર્થ વહીનું જ્ઞાન પણ છે તથા જિબ્રઈલ પણ જે વહીનું જ્ઞાન લાવતા હતાં , તેમજ 
હઝરત મસીહ અ.સ.નો પોતાનો પવિત્ર આત્મા પણ જેને અલ્લાહએ પવિત્ર ગુણોવાળો બનાવ્યો હતો. સ્પષ્ટ 
શ્િશાનીઓનો અર્થ એ ખુલ્લી નિશાનીઓ છે જેમને જોઈને કોઈપણ સત્યપ્રિય અને સત્યવાંચ્છદુ માણસ એ જાણી 
શકતો હતો કે મસીહ અ.સ. અલ્લાહના નબી છે. 


(૯૪) અથત્‌ અમે અમારી માન્યતા અને ખ્યાલમાં એવાં મક્કમ છીએ કે તમે ગમે તે કહો અમારા 
દિલો ઉપર તમારી વાતની અસર થશે નહીં. આ એ જ વાત છે જે એવા બધા જ હઠાગ્રહી લોકો કહેતાં હોય છે 
જેમના દિલ અને દિમાગ ઉપર અજ્ઞાનનો પૂર્વગ્રહ છવાયેલો હોય છે. તેઓ આને શ્રદ્ધાની મજબૂતાઈનું નામ 
દઈને તેને એક ખૂબી ગણતા હતાં જો કે આના કરતાં મોટી ખામી માણસ માટે કોઈ નથી કે તે તેની પરંપરાગત 
માન્યતાઓ અને વિચારસરણી ઉપર મક્કમ થઈ જવાનો ફેસલો કરી લે, પછી ભલે તેમનું ખોટું હોવું ગમે તેવી 
મજબૂત દલીલો વડે સાબિત કરી દેવામાં આવે. 

(૯૫) નબી સ.અ.વ.ના આગમન અગાઉ યહૂદીઓ બેચેનીપૂર્વક એ નબીની રાહ જોઈ રહ્યા હતાં જેના 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


2% દ્રિ નજ 2 ૮14 કકક હજ ક” 
નાન 2458. જાઝ 
ક તવ ક ક? વ 


ન 7 
5કાઇડવ્કફડાડઃ હ્ર્ક્ઝડક્યે ન 


4ડદે ૭ ઝઇજાજ કાડ 


ન” હ 


7૬ 12 ?227:7023₹(##* 22 827? «28 ૬૯ 
565 ગ્ક્ચઉડ54 9289 8£178 ક 

24”. 792 222 કઝ ર જ “જટ 
48 2 9 હર્ટ 5 ૭5 “હાદા હ્ત્ન્ 


ઊતાર્યું છે, તેને કબૂલ કરવાથી ફકત આ હઠાગ્રહને કારણે ઈનકાર કરી રહ્યાં છે કે અલ્લાહે તેની 
કુપા (વહી અને રિસાલત) દ્વારા તેના જે બંદાને ઈચ્છયો, નવાજી દીધો ! “ એટલા માટે, હવે આ 
પ્રકોપ ઉપર પ્રકોપને પાત્ર થઈ ગયાં છે અને આવા કાફિરો માટે સખત અપમાનજનક સજા 


ઠરાવેલી છે. 
જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે જે કંઈ અલ્લાહે ઊતાર્યું છે તેની ઉપર ઈમાન લાવો, ત્યારે 


તેઓ કહે છે “અમે તો ફકંત એ વસ્તુ ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ, જે અમારે ત્યાં (અથાત્‌ 
ઇસ્નાઈલના વંશમાં) ઊતરી છે.'' આ વર્તુળની બહાર જે કંઈ આવેલું છે તેને માનવાનો તેઓ 
ઇનકાર કરે છે, જો કે તે સત્ય છે અને એ શિક્ષણનું સમથન કરી રહ્યું છે જે આમને ત્યાં પહેલાંથી 
મોજૂદ હતું સારૂં, આમને કહોઃ “જો તમે એ જ શિક્ષણ ઉપર જ ઈમાન ધરાવનારાં છો જે તમારે ત્યાં 
આવ્યું હતું, તો આની પહેલાં અલ્લાહના એ પયગમ્બરોની (કે જે પોતે બનીઇસ્રાઈલમાં જન્મ્યા 
હતાં) શા માટે હત્યા કરતા રહ્યાં? 


આવવાની આગાહીઓ એમનાં નબીઓએ કરી હતી. તેઓ દુઆઓ માગતા હતાં કે જલ્દીથી તે આવે તો 
કાફિરોનું વર્ચસ્વ સમાપ્ત થાય અને પછી અમારી ચડતીનો જમાનો શરૂ થાય. મદીનાવાસીઓ પોતે આ વાતના 
સાક્ષી હતાં કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના આગમન પહેલાં આ જ એમનાં પાડોશી યહૂદીઓ આવનાર નબીની આશા 
પર જીવતા હતાં અને રોજેરોજ તેમના મોઢેથી આ જ શબ્દો નીકળતા હતાં કે, “સારું, અત્યારે તો જેની ઈચ્છા થાય 
તે અમારી ઉપર અત્યાચાર કરી લે, જ્યારે એ નબી આવશે ત્યારે અમે આ તમામ અત્યાચારીઓને જોઈ લઈશું.” 
મદીનાવાસીઓ આ વાતો સાંભળી ચૂકયા હતાં. એટલા જ માટે જ્યારે તેમને નબી સ.અ.વ. વિષે જાણકારી પ્રાપ્ત 
થઈ ત્યારે તેમણે એકબીજાને કહ્યું કે, જુઓ કયાંક આ યહૂદીઓ તમારાથી આગળ ન નીકળી જાય. ચાલો, પહેલાં 
આપણે જ એ નબી ઉપર ઈમાન લઈ આવીએ. પરંતુ એમના માટે આ વાત નવાઈભરી હતી કે એ જ યહૂદીઓ કે 


જે આવનારા નબીની રાહમાં બેચેન હતાં તેમના આગમન પર સૌથી વધારે તેના વિરોધી બની ગયાં. 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઓઆન ૧ 
ક#ક/-_ */.,* 2૭2 2, 2772 ?-77 તકે 2 25 

ફ્ફ 3 * ફે ક 
શતકડવઝાઝડીક છ »3 ઝડ 


કહ 
ઊ(ધધાતક 6654૦66 
ક ક ટ "દ્ધ ક ક 
કિ દ્વ#ત્ર ક ઝન 155 હડ જ ડિ ક ઝી વ ય 


નન 
14 &હઇડ૦ કર્ક ક હ કી 


દ્રિત %૮#€ 4૮દન(૮૬ 


ઈ6#»1|9૩ ખળઊાઠુકહટદઝડણછ:ગ્%ર્કટ કૂ 


2 હ 9 “ઝા 27૬% 2 જર ક | 
ડુ પરીટક્29 ૯૦.૭5 હ 

તમારી પાસે મૂસા કેવી કેવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ સાથે આવ્યો. આમ છતાં તમે એવા જુલમી હતાં કે 
તેની પીઠ ફરતાં જ વાછરડાને ખુદા બનાવી બેઠાં. પછી જરા એ પાકા વાયદાને યાદ કરો કે જે તૂરને 
તમારી ઉપર ઉઠાવીને અમે તમારી પાસેથી લીધો હતો. અમે તાકીદપૂર્વક કહ્યું હતું કે જે માર્ગદર્શન 
અમે આપી રહ્યાં છીએ, તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરો અને કાન દઈને સાંભળો. તમારા પૂર્વજોએ કહ્યું 
કે અમે સાંભળી લીધું, પરંતુ માનીશું નહીં. અને તેમના કુફ્રની સ્થિતિ એવી હતી કે એમના હૃદયમાં 
વાછરડું જ વસી ગયેલું હતું. કહો : જો તમે મોમિન છો, તો આ વિચિત્ર ઈમાન છે, જે આવા બૂરાં 
કામોનો તમને આદેશ આપે છે.'' 

આમને કહો કે જો હકીકતમાં અલ્લાહને ત્યાં આખિરતનું ઘર તમામ મનુષ્ય ષ્યોને છોડીને 
કેવળ તમારા માટે જ ખાસ છે, ત્યારે તો તમારે મૃત્યુની ઇચ્છા કરવી જોઈએ,“ જો તમે તમારાઆ 
ખ્યાલમાં સાચા છો --વિશ્વાસ રાખો કે આ લોકો કયારેય તેની ઇચ્છા કરશે નહીં, એટલા માટે કે 
તેમના હાથો વડે જે કંઈ કમાવીને તેમણે ત્યાં મોકલ્યું છે તેનો તકાદો આ જ છે 

અને “તેઓ તેને ઓળખી પણ ગયાં,” આ શબ્દો જે કહેવામાં આવ્યાં છે તો તેના અનેક પુરાવા એ જ 
જમાનામાં મળી ગયા હતાં. સૌથી વધુ વિશ્વસનીય સાક્ષી ઉમ્મુલમુ'મિનીન હઝરત સફિય્યહ રદિ.ની છે જે પોતે 
એક મોટા યહૂદી વિઠ્દાનના પુત્રી અને એક બીજા વિદ્દાનના ભત્રીજી હતાં. તેઓ કહે છે કે જ્યારે નબી સ.અ.વ. 
મદીના પધાર્યા ત્યારે મારા પિતા અને કાકા બન્ને આપને મળવા માટે ગયાં. લાંબા સમય સુધી વાતચીત કરી પછી 
જ્યારે ઘરે પાછા આવ્યાં ત્યારે મે મારા કાનથી આ બન્નેને આ પ્રમાણે વાતચીત કરતાં સાંભળ્યાં : 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


[ન (1 દ્વત#ના ૮/૮ દ૮#- -2 ટ_ “2૮26 
તધ ન 262 29 હઝ ત્ઝ244 ક 
નિલા 22 2777272 કા 72% 


દરન હ પ ૭-૫૭-52 | ઝક હક 


ટી 
“ૂત2 


કિસ ક 6 £ « દ્ર 
ક ઝકશ5*ઝકડાડ્ાડકાહ 

ક્7 (૮ દ્વિ દ્વ 2278 
ડ. 6945456૪55 ૭૮ ન 

2 દ72 ક શ્ર દિ દહ 
25૬4174 ૪૪ દ્ર 


(કે આ ત્યાં જવાની તમજન્ઞા ન કરે), અલ્લાહ આ અત્યાચારીઓની હાલતથી સારી પા વાકેફ કછ 
તમે તેમને સૌથી વધારે જીવવાની લાલસા“ ધરાવનાર જોશો એટલે સુધી કે કે તેઓ આ મામલામાં 
મુશ્રિકો કરતાં પણ વધીને છે. આ લોકોમાંથી દરેકેદરેક માણસ એવું ઈચ્છે છે કે કોઈપણ રીતે 
હજાર વરસ જીવે, જો કે લાંબું આયુષ્ય તેને સજાથી તો દૂર કેંકી શકતું નથી. જે પ્રકારના કર્મો તેઓ 
કરી રહ્યાં છે, અલ્લાહ તો એમને જોઈ જ રહ્યો છે. (રુકૂઅ-૧ ૧) 


આમને કહો કે જે કોઈ જિબ્રઈલ સાથે દુશ્મની રાખતો હોય,” તેનેખબર હોવી જોઈએ 


૧૦૧ 


જિબ્રઈલે અલ્લાહના જ હુકમથી આ કુઓંન તમારા હૃદય ઉપર ઊતાર્યું છે,” જે અગાઉ આવેલાં 
ગ્રંથોનું સમર્થન કરે છે અને ટેકો આપે છે.“ અને ઈમાન લાવનારાઓ માટે માર્ગદર્શન અને 
સફળતાની ખુશખબર બનીને આવ્યું છે.“ 
કાકાઃ શુંખરેખર આ એ જ નબી છે જેના સમાચારો આપણા ગ્રંથોમાં આપવામાં આવ્યાં છે? 
પિતાઃ ખુદાના સોગંદ, હા. 
કાકા: શું તમને આની ખાત્રી છે? 
પિતાઃ હા. 
કાકાઃ તો પછી શું ઇરાદો છે? 
પિતા : જ્યાં સુધી શરીરમાં જીવ છે ત્યાં સુધી તેનો વિરોધ કરીશ અને તેની વાતને ચાલવા નહીં દઉં. 
(ઇબ્નેહિશામ, ભાગ-ર, પાન-૧૬૫, નવી આવૃત્તિ) 

(૯૪) આ આયતનો બીજો અનુવાદ આ રીતે પણ થઈ શકે છે. “કેવી બૂરી વસ્તુ છે જેના માટે તેમણે 
પોતાના પ્રાણ વેચી નાખ્યાં” એટલે કેપોતાની સફળતા, સદ્ભાગ્ય ને મોક્ષની બલિ ચઢાવી દીધી. 

(૯૭) આ લોકો ઈચ્છતા હતાં કે આવનાર નબી એમની કોમમાં પેદા થાય. પરંતુ જ્યારે તે એક બીજી 


સજ જ કૂ જે. 


કોમમાં પેદા થયો, જેને તેઓ પોતાની સરખામણીમાં હલકી માનતા હતાં, ત્યારે તેઓ તેના ઇનકાર કરવા ઉપર 


ટે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


શ્પ 


9 ડા”ાદ્ાળ છી સા ક ?“# ૭.2 


€૬૫ 


૫ ૫ ૧ 


ક 2-1 -:ત2»-ત “2% 1:» - 


““9૫-ક કુહાડી પ 
ક 7_ .22.£ 272524 2,7૮7; 2.2 («7 
કે 0655 ડડ 8544 


ત દ્વ ૮46૮૬ ૪ હડક હા જડ 


હહહ કે (ર !ખ્ચ્કરહઈ પ૦) 
6૯, ૪૪ 52 મ૯ઇદોઝડ્રાહ્ઝ ન 


જ 
કે 


ઇન્ફન્ઝતઈ્ાડાન્ઝલટ-*૪કદકચ્ના4 


(જો જિબ્રઈલ સાથેની તેમની દુશ્મનાવટનું કારણ આ જ હોય તો કહી દો કે) જે અલ્લાહ અને તેના 
ફરિશ્તાં અને તેના પયગમ્બરો અને જિબ્રઈલ અને મીકાઈલના દુશ્મન છે, અલ્લાહ એ કાફિરોનો 
દુશ્મન છે. 

અમે તમારી તરફ એવી આયતો ઊતારી છે જે સત્યને સ્પષ્ટપણે જાહેર કરનારી છે. અને 
તેમનુંપાલન કરવાનો કેવળ એ જ લોકો ઈનકાર કરે છે જે દુરાચારી છે. શું હંમેશથી એવું જ થતું રહ્યું 
નથી કે જ્યારે આ લોકોએ કોઈ વાયદો કર્યો, ત્યારે તેમનામાંથી કોઈને કોઈ જૂથે તેને જરૂર 
અભરાઈએ ચઢાવી દીધો ? બલ્કે એમનામાંથી મોટાભાગના આવાં જ છે, જે સાચા દિલથી ઈમાન 
લાવતાં નથી. અને જ્યારે તેમની પાસે અલ્લાહ તરફથી કોઈ પયગમ્બર એ ગ્રંથનું સમર્થન કરતો 
આવ્યો જે તેમને ત્યાં અગાઉથી મોજૂદ હતો, ત્યારે આ ગ્રંથવાળાઓમાંથી એક જૂથે અલ્લાહના 
ગ્રંથને આવી રીતે પીઠ પાછળ નાખી દીઘો, જાણે કે તેઓ કશું જાણતાં જ નથી. અને ચાલવા માંડયાં 
એ વસ્તુઓની પાછળ જે શૈતાનો, સુલૈમાનની હફૂમતના નામે પ્રસ્‍તુત કર્યા કરતા હતાં,” જો કે 
સુલૈમાને કયારેય કુફ્ર કર્યું નથી, 
ઉતરી આવ્યાં. એટલે કે એમનું માનવું આ હતું કે અલ્લાહ તેમને પૂછીને નબી મોકલત, જયારે તેણે તેમને ન 


૬ 0 જે કો 


પૂછયું, અને હવે પોતાની કૃપાથી પોતે જેને ઇચ્છયો , નવાજી દીધો , ત્યારે તેઓ ગુસ્સે થઈ ગયાં. 
(૯૮) આ તેમની ભૌતિકવાદ ઉપર કટાક્ષ અને ખૂબ જ તીણો કટાક્ષ છે. જે લોકોને ખરેખર 
આખિરતના ઘર સાથે જરા પણ લગાવ હોય છે તેઓ દુનિયા પર મરતાં નથી અને ન તો મોતથી જ ડરે છે. પરંતુ 


*£૧ 


દ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


જુ ્ડ!(ડઊહક%ક,-5 હડ રડ શાહ 
ઈ#હ્કક4*૯૭) “હઇ૭, 54% 


જ 1 
ઈક“ ફાનનન દ્વિ ર ડક સત્ઝક ડત 


“કડ કપ કડક | 5»: હરડ ર્ડા 


કુક નુંઆચરણ કરનારા તો એ શૈતાનો હતાં જે લોકોને જાદુવિધાનું શિ શિક્ષણ આપતા હતાં. તેઓ એ 
વસ્તુનીપાછળ પડયાં જે બેબિલોનમાં બે ફરિશ્તાઓ, હારૂત અને મારૂત, ઉપર ઊતારવામાં આવી 
હતી, જો કે એ (ફરિશ્તાઓ) જ્યારે પણ કોઈને તે શિખવાડતા હતાં, ત્યારે પહેલાં સ્પષ્ટપણે ચેતવી 


99૧૦૫ 


દેતા હતાં કે “જો, અમે તો ફકત એક અજમાયશ છીએ. તું કુક્રમાં નપડ.”'””“છતાં પણ 


યહૂદીઓની હાલત આનાથી વિરૂદ્ધ હતી અને આજે પણ છે. 

(૯૯) આયતમાં #ર્ટઈ* શબ્દ આવે છે જેનો અર્થ છે : કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું જીવન. એટલે કે એમને 
માત્ર જીવનની લાલસા છે પછી તે ગમે તે પ્રકારનું હોય, ચાહે ઇજ્જત અને શરાફતનું હોય કેપછી અપમાન અને 
અધમતાનું. 

(૧૦૦) યહૂદીઓ માત્ર નબી સ.અ.વ.ને તથા આપની ઉપર ઈમાન લાવનારાઓને જ ખરાબ કહેતા 
ન હતાં બલ્કે ખુદાના માનવંતા ફરિશ્તા જિબ્રઈલને પણ ગાળો ભાંડતા હતાં અને કહેતા હતાં કે તે અમારો દુશ્મન 
છે, તે કૃપાનો નહીં પણ સજાનો ફરિશ્તો છે. 

(૧૦૧) એટલે કે આના લીધે તમારી ગાળો જિબ્રઈલને નથી લાગતી બલ્કે અલ્લાહને પોતાને લાગે છે. 

(૧૦૨) એટલે કે આ ગાળો તમે એટલા માટે તો આપો છો કે જિબ્રઈલ આ કુર્અાન લઇને આવ્યો છે, 
અને હકીકત આ છે કે આ કુર્અાન પૂર્ણ રીતે તોરાતના સમર્થનમાં છે, એટલા માટે તમારી ગાળોમાં તૌરાત પણ 
ભાગીદારબની ગઈ. 

(૧૦૩) આમાં એ વિષય તરફ સુક્ષ્મ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે હે મૃખાઓ , અસલમાં તમારો બધો 
જ અણગમો માગંદર્શન અને સાચા માર્ગની વિરૂદ્ધ છે. તમે સાચા માર્ગદર્શન વિરૂદ્ધ લડી રહ્યાં છો જેને જો સીધી 
રીતે માની લો તો તમારા જ માટે સફળતાની ખુશખબર છે. 

(૧૦૪) શયાતીનનો મતલબ અહીં જિન્ઞાત તેમજ ઇન્સાનોમાં રહેલા શૈતાનો હોઈ શકે છે અને અહીં 
કહેવાનો આશય આ બંને છે. જ્યારે બનીઈઇસ્નાઈલ ઉપર નેતિક અને ભૌતિક પડતીનો જમાનો આવ્યો તથા 
ગુલામી, અજ્ઞાન, ગરીબી તથા અપમાન અને પછાતપણાએ તેમની અંદર કોઈપણ જાતની હિંમત અને સાહસ 
બાકી રહેવા ન દીધાં ત્યારે તેમનું બધું ધ્યાન જાદૂટોણાં, મંત્ર તંત્ર, અમલિયાત તથા દોરાધાગા તરફ વળવા 
લાગ્યું. તેઓ એવા રસ્તા શોધવા માંડયાં કે જેનાથી કોઈપણ શ્રમ અને મહેનત વિના માત્ર ફૂંક-પાણી અને 
મંત્રોના જોરે બધાં જ કામ બની જાય. એ સમયે શૈતાનોએ તેમને બહેકાવવાનું શરૂ કર્યું કે સુલૈમાન અ.સ.નું ભવ્ય 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


જ 2૮:47 દત દ્ર 
વદ 5 6% હી ન 
સત્ત “કન 


2 દ તો દ્રાર પી ડી 
હક પ્રહુક્ાઈશઝડાહક£284 
ક 2-7૭-7 કટ 47 ક” ક 2 -#2૪: *#-“-૮ત- “ટત- 
કકક 


હ 


લોકો તેમની પાસેથી એ વસ્તુ શીખતા હતાં જેના વડે પતિ અને પત્ની વચ્ચે જુદાઈ નાખી દે.” 

તો સ્પષ્ટ હતું કે અલ્લાહની પરવાનગી વિના તેઓ તેના વડે કોઈને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકતા ન 
હતાં, તેમ છતાં તેઓ એવી વસ્તુ શીખતા હતાં જે પોતે તેમના માટે ફાયદાકારક નહીં બલ્કે 
હાનિકારક હતી અને તેમને બરાબર ખબર હતી કે જે કોઈ આ વસ્તુનો ખરીદનાર બન્યો, તેના માટે 
આખિરતમાં કોઈ હિસ્સો નથી. કેટલી ખરાબ વસ્તુ હતી જેના બદલામાં તેમણે તેમની જાતોને વેચી 
નાખી, કદાચ તેમને ખબર હોત! 
સામ્રાજ્ય અને તેમની આશ્ચર્યકારક શક્તિઓ, બધું જ અમુક યંત્રો અને મંત્રોના પરિણામે હતું, અને એ અમે 


તમને બતાવી દઇએ છીએ. એટલા માટે આ લોકો જેની શોધમાં હતાં એ વસ્તુ મળી ગઇ છે એમ માનીને આ 
વસ્તુઓ ઉપર તૂટી પડયાં અને ત્યારબાદ ન તો તેમને અલ્લાહની કિતાબમાં કોઈ રસ રહ્યો, ન તો કોઈ સત્ય તરફ 
બોલાવનારની હાકલ તરફ તેમણે ધ્યાન આપ્યું. 

(૧૦૫) આ આયતના અર્થઘટન અંગે જુદા જુદા કથનો નોંધાયેલાં છે, પરંતુ જે કંઈ મે સમજ્યું છે તે આ 
છે કે, જે જમાનામાં બનીઇસ્નાઈલની સમગ્ર કોમ બેબિલોનમાં કેદ હતી, અને ગુલામ બનેલી હતી, ત્યારે 
અલ્લાહતઆલાએ બે ફરિશ્તાઓને માનવીના રૂપમાં તેમની અજમાયશ માટે મોકલ્યાં હશે. જેવી રીતે લૂતની 
કોમ પાસે ફરિશ્તાઓ રૂપાળા છોકરાંના રૂપમાં ગયા હતાં એવી જ રીતે આ ઇસ્રાઈલીઓ પાસે તેઓ પીરફકીર 
બનીને ગયાં હશે. ત્યાં એક તરફ તેમણે જાદુગરીનો ધંધો શરૂ કર્યો હશે અને બીજી તરફ તેઓ દલીલ પૂરી કરવા 
માટે દરેકને ચેતવી પણ દેતાં હશે કે, જુઓ અમે તમારા માટે અજમાયશની હેસિયત ધરાવીએ છીએ. તમે તમારો 
અંજામ ખરાબ ન કરો. આમ છતાં, લોકો તેમના રજૂ કરેલાં મંત્રો અને યંત્રો અને તાવીજો લેવા માટે તૂટી પડતાં 
હશે. 

ફરિશ્તાઓના માનવીના રૂપમાં આવીને કામ કરવા અંગે કોઈને નવાઈ ન લાગવી જોઈએ. તેઓ 
ખુદાના રાજ્યના કાર્યકૃતઓ છે. તેમના પદની રૂએની ફરજો અન્વયે તેમના માટે જે સમયે જે રૂપ ધારણ કરવાનું 
જરૂરી જણાય તે તેઓ અખત્યાર કરી શકે છે. આપણને શું ખબર કે અત્યારે પણ આપણી આસપાસ કેટલાં 
ફરિશ્તા માનવીના રૂપમાં આવીને કામ કરી જતાં હશે. હવે રહી વાત ફરિશ્તાઓ દ્વારા એક એવી વસ્તુ 
શિખવાડવાની કે જે જાતે બૂરી હતી, તો આનું ઉદાહરણ એવું છે જેમ કે પોલીસની વર્દી વિનાના માણસો એક 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દૂ «%067*શ4%) *% ઇ#/2૬₹૪.94૬,2;927! » «જટ 
06% % કદા 2% કી #9 
*#ચ્ા#ઇ. 8 %કડઉઈટાર%કડા# હટ; ઝક 


ન રે 


જો તેઓ ઈમાન અને સંયમ અપનાવત તો અલ્લાહને ત્યાં તેનો જે બદલો મળત, તે તેમના માટે 
સારો હતો. કદાચ તેમને ખબર હોત ! (રુકૂઅ-૧૨) 
ત ૧૦૭ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો“:રાઈના ન બોલો, પણ ઉન્ઝુનાં કહો, અને ધ્યાનપૂર્વક વાત 
સાંભળો, 


લાંચિયા અધિકારીને નિશાની કરેલા સિક્કા અને નોટો લઈ જઈ લાંચના સ્વરૂપમાં આપે છે જેથી તેને બરાબર 
ગુનો કરતી વખતે પકડી પાડે અને તેના માટે નિર્દોષ હોવાનું બહાનું કરવાની કોઈ ગુંજાશ રહે નહીં. 

(૧૦૬૪) એટલે કે આ બજારમાં સૌથી વધારે જે વસ્તુની માગ હતી તે આ હતી કે કોઈ એવું મંત્ર અથવા 
તાવીજ મળી જાય જેના વડે એક માણસ બીજા માણસની પત્ની તેની પાસેથી તોડાવીને પોતાની ઉપર આશિક 
બનાવી લે. આ નૈતિક પતનની અત્યંત અધમ હાલત હતી જેમાં આ લોકો સપડાયેલા હતાં. નૈતિક અધઃપતનનો 
આનાથી વધારે નીચો દરજ્જો કોઈ ન હોઈ શકે કે કોમના લોકોનું સૌથી વધારે દિલચસ્પીનું કામ પારકી સ્ત્રીઓ 
સાથે આંખો લડાવવાનું થઈ જાય અને પરણેલી સ્ત્રીને તેના પતિ પાસેથી તોડાવીને પોતાની કરી લેવાને તે 
પોતાની સૌથી મોટી સફળતા માનવા લાગે. 

દાંપત્યજીવન હકીકતમાં માનવસભ્યતાનું મૂળ છે. સ્ત્રી અને પુરૂષના સંબંધોની શુદ્ધિ ઉપર સમગ્ર 
માનવસમાજની શુદ્ધિનો આધાર છે. એટલા માટે એ માણસ સૌથી મોટો બગાડ ફેલાવનાર છે જે એ વૃક્ષના 
મૂળમાં જ ઘા કરે છે કે જેના બાકી રહેવા ઉપર ખુદ તેની અને સમાજની સ્થાપનાનો આધાર છે. હદીસમાં આવે છે 
કે, ઇબ્લીસ પોતાના મુખ્ય મથકે બેઠાં બેઠાં પૃથ્વીના દરેક ખૂણે તેના એજન્ટોને રવાના કરે છે , પછી તે એજન્ટો 
પાછાં આવીને પોતપોતાની કામગીરીનો એહવાલ આપે છે. કોઈ કહે છેઃ મે ફલાણો ઝઘડો ઉભો કર્યો. કોઈ કહે 
છેઃ મેં ફલાણી બૂરાઈ ફેલાવી, પરંતુ ઇબ્લીસ દરેકને એમ કહે છે, કે તેં કંઈ ના કર્યું. પછી એક આવે છે અને 
જણાવે છે કે હું સ્ત્રી અને તેના પતિ વચ્ચે જુદાઇ નાખીને આવ્યો છું. આ સાંભળીને ઇબ્લીસ તેને ભેટી પડે છે અને 

હે છે કે, તું કામ કરીને આવ્યો છે. આ હદીસ ઉપર વિચાર કરતાં આ વાત સારી રીતે સમજાય છે કે 
બનીઇસ્રાઈલની અજમાયશ કરવા માટે જે ફરિશ્તા મોકલવામાં આવ્યા હતાં તેમને શા માટે હુકમ આપવામાં 
આવ્યો કે સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્ચે જુદાઈ નાખવાનું કૃત્ય એમની સામે રજૂ કરે. હકીકતમાં આ જ માપદંડ દ્વારા 
તેમની નેતિકપડતીને સાચો માપ કાઢી શકાતો હતો. 

(૧૦૭) આ રુકૂઅમાં અને આનાપછીના રુકૂઅમાં નબી સ.અ.વ.નું અનુસરણ અખત્યાર કરનારા 
લોકોને ફિત્નાખોરીઓ સામે ચેતવવામાં આવ્યાં છે જે ઇસ્લામી સમાજની વિરૂદ્ધ યહૂદીઓ તરફથી આચરવામાં 
આવી રહી હતી. એ શંકાઓના જવાબો આપવામાં આવ્યાં છે જે આ લોકો મુસલમાનોના દિલોમાં પેદા કરવાના 
પ્રયાસો કરતા હતાં, તથા એ મુખ્ય મુદ્દાઓ ઉપર વાત કરવામાં આવી છે જે મુસલમાનો સાથે યહ્‌દીઓની 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઓન ૧ 
બરમહકાઇઈ હઝીડક ક 
“કજ,ક્ટક્કડ (હફ 
9 કકક દ £3 401” હ” જ 
“કઝ હછકઉક,કડાઉશાહલ 


2૮૮: ૮! 


હોન્ાહ ઝક 2૦ ઝતા 


આ કાફિરો તો પીડાકારી સજાને પાત્ર છે. આ લોકો કે જેમણે સત્યના સંદેશને સ્વીકારવાનો ઈનકાર 
કરી દીધો છે, ભલે પછી ગ્રંથવાળાઓમાંથી હોય કે મુશ્રિક હોય, તેઓ કદાપિ પસંદ કરતાં નથી કે 
તમારા માલિક તરફથી તમારી ઉપર કોઈ ભલાઈ ઊતરે, પરંતુ અલ્લાહ જેને ઈચ્છે તેને પોતાની 
કુપા માટે પસંદ કરી લે છે અને તે મોટો મહેરબાન છે. 

અમે અમારી જે આયતને રદ કરી દઈએ છીએ અથવા ભુલાવી દઈએ છીએ, તેના સ્થાને 


૧૦૯ 


તેનાથી વધુ સારી લાવીએ છીએ અથવા ઓછામાં ઓછી એવી જ.“ શું તમે જાણતાં નથી કે 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુ કરવા માટે શકિત ધરાવે છે ? શું તમને ખબર નથી કે ધરતી અને આકાશોનું 


વાતચીતમાં ચર્ચામાં આવતા રહેતા હતાં. અત્રે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જ્યારે નબી સ. અ.વ. 
મદીના પહોંચ્યાં અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઇસ્લામનો સંદેશ ફેલાવા માંડ્યો, ત્યારે યહ્‌દીઓ ઠેર ઠેર 
મુસલમાનોને ધાર્મિક ચચઓમાં ગૂંચવવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં, પોતાની દૂધમાંથી પોરાં કાઢવાની વૃત્તિ, શંકા- 
કુશંકાઓ ઊભી કરવી અને પ્રશ્નમાંથી પ્રશ્ન ઊભા કરવાની બીમારી આ સીધાસાદા અને સાચા લોકોને પણ 
લગાડી દેવા માગતા હતાં, અને ખુદ નબી સ.અ.વ. ની સભામાં આવીને પ્રપંચયુક્ત અને લુચ્ચાઈભરી વાતો 
કરીને પોતાની હલકટ માનસિકતાનું પ્રદર્શન કરતા હતાં. 

(૧૦૮) યહૂદીઓ જ્યારે નબી સ.અ.વ.ની બેઠકમાં આવતાં ત્યારે તેઓ સલામ અને વાણીમાં શક્ય 
દરેક રીતે તેમના દિલનો ગુસ્સો ઠાલવવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં. દ્વિઅર્થી શબ્દો બોલતાં , જોરથી કંઈક બોલતાં 
અને ધીમેથી બીજું કંઈ બોલી દેતાં , અને બાહ્ય સભ્યતા જાળવીને અંદરખાનેથી આપનું અપમાન કરવામાં કોઈ 
ક્ચાશ બાકી રાખતા ન હતાં. કુરઆનમાં આગળ જતાં આના અનેક ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે. અત્રે જે 
ખાસ શબ્દ વાપરવા સામે મુસલમાનોને અટકાવવામાં આવ્યાં છે તે એક ટ્રિઅર્થી શબ્દ હતો. જ્યારે નબી 
સ.અ.વ.ની વાતચીત દરમ્યાન યહૂદીઓને ક્યારેક એમ કહેવાની જરૂરજણાતી કે થોભો, જરા અમને આ વાત 
સમજી લેવા દો, ત્યારે તેઓ રાઇના 1૬45 કહેતા હતાં. આ શબ્દનો બાહ્ય અર્થ તો એ હતો કે જરા અમારો 


ઝ%ઠકક#દ્ટકહ 5 “દદ 
“હટ જિન 
દો%ન્ઈ5 35% 5૦ જહ ૭55 
ઠ્ર્જ્હ્ટ કઝ વાઈન 
હફાઈ,કઇગ્કકબ્જ૭ડઇઇઈ ક 
ક ૧2201. 1 કા, 


દ 
હકૂમત અલ્લાહ જ માટે છે અને તેના સિવાય કોઈ તમારી દેખભાળ રાખનાર અને મદદ કરનાર 
નથી? 


પછી શું તમે તમારા પયગમ્બર સમક્ષ એ પ્રકારના પ્રશ્નો અને માગણીઓ કરવા માગો 
છો જે આ અગાઉ મૂસા સમક્ષ કરવામાં આવેલાં છે ?'” જો કે જે માણસે ઈમાનના માગને કુફ્રના 
માર્ગ વડે બદલી નાખ્યો, તે સીધા માર્ગેથી ભટકી ગયો. ગ્રંથવાળાઓમાંથી મોટાભાગના લોકો 
એમ ઇચ્છે છે કે કોઈ રીતે તમને ઈમાનથી ફેરવીને ફરીથી કુફ્ર તરફ પાછા લઈ જાય. જો કે સત્ય 
આમની ઉપર જાહેર થઈ ગયેલું છે, પરંતુ તેમના મનની ઈર્ષ્યાના કારણે તમારા માટે આમની આ 
ઇચ્છા છે. આના જવાબમાં તમે માફી અને દરગુજર કરો” ' એટલે સુધી કે અલ્લાહ પોતે જ 
પોતાનો ફેંસલો લાગૂ કરી દે. ખાત્રી રાખો કે અલ્લાહ (તઆલા) 
ખ્યાલ રાખો અથવા અમારી વાત સાંભળી લો, પરંતુ આમાં બીજાં અનેક અર્થની શક્યતાઓ હતી. દા.ત.હિબ્રૂ 
ભાષામાં પણ આનાથી મળતો શબ્દ હતો જેનો અર્થ હતો, “સાંભળ, તું બહેરો થઈ જાય.” અને અરબી 
ભાષામાં પણ આનો બીજો અર્થ, ઘમંડ તથા અજ્ઞાન, અને મૂર્ખનો પણ છે. અને વાતચીતમાં આવું એવા પ્રસંગે 
બોલવામાં આવે છે. જ્યારે એમ કહેવું હોય કે, તમે અમારું સાંભળો , તો અમે તમારું સાંભળીએ અને જીભને 
સહેજ લચક આપીને પકડ રાઈના પણ બનાવી લેવામાં આવતો જેનો અર્થ, “હે અમારા ઢોર ચારનારા' 
હતો. એટલા માટે મુસલમાનોને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે તમે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહો અને 
આની જગ્યાએ ઇં્ર્કો ઉન્ઝુરના બોલો એટલે કે અમારી તરફ ધ્યાન આપો , અથવા જરા અમને સમજી લેવા દો. 
પછી કહ્યું કે, “ધ્યાનથી વાત સાંભળો” , એટલે કે યહૂદીઓને તો વારંવાર એમ કહેવાની જરૂરત એટલા માટે પડે 
છે કે તેઓ નબીની વાત ઉપર ધ્યાન દેતાં નથી તથા એમના પ્રવચન દરમ્યાન તેઓ એમના જ વિચારોમાં મગ્ન 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ત જ કઝ 
5 15 મ .ઇ-ડા,ન્ાદ૦ઝઝ જાઝ 
1 2 ક જુ ૭હ કળ * કટર ટી 
ઇડી દ્રા1ઝડક૩#પ્ઝ ક કન દી શિ 


7779 ૪2 722272૮ 


ડડછાવ્ઝડ૭ા- 67૦% હઝ 
ન છી | ક જિ કઈ 1 22૬ નગહાઇ* 5811385 


્િતિના દ ન તદ્ત ત્ વ “2--ળક-4૭૦7. 
સડહત 2 દ્ર શહ ૦-૯” ૪405 


-2-₹.2. ક». (7 £ ૪% ૫૮ 1દ્તત્રર તતા 


બહ 55 ક્ટ: 4%) “કકક 


દરેક વસ્તુ કરવા માટે શકિત ધરાવે છે. નમાઝ કાયમ કરો અને ઝકાત આપો. તમે તમારી 
આખિરત માટે જે ભલાઈ કમાઈને આગળ મોકલશો, અલ્લાહને ત્યાં તેને હાજર જોશો. જે કંઈ 
તમે કરો છો તે બધું અલ્લાહની નજરમાં છે. 


આમનું કહેવું છે કે કોઈ માણસ જજ્ઞતમાં નહી જાય જ્યાં સુધી તે યહૂદી નહીં હોય અથવા 


4૧53 


(ખ્રિસ્તીઓના મતાનુસાર) ખ્રિસ્તી ન હોય. આ તેમની તમજ્ઞાઓ છે. આમને કહો, તમારી 
દલીલો રજૂ કરો, જો તમે તમારા દાવામાં સાચા છો. હકીકતમાં ન તો તમારી કોઈ વિશિષ્ટતા છે ન 
તો બીજા કોઈની. સાચી વાત આ છે કે જે કોઈ તેની જાતને અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનમાં સોપી દે 
અને વ્યવહારમાં નેક રસ્તા ઉપર ચાલે, તેના માટે તેના માલિક પાસે તેનું વળતર છે અને આવા 
લોકો માટે કોઈ ભય અથવા દુઃખનો કોઈ અવકાશ નથી. (રુફૂઅ-૧ ૩) 


પ 


રહેછે, પરંતુ તમારે નબીની વાતો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવી જોઈએ કે જેથી આવું કહેવાની જરૂરજ ન પડે. 

(૧૦૯) આ એક ખાસ શંકાનો જવાબ છે જે યહૂદીઓ મુસલમાનોના દિલોમાં નાખવાનો પ્રયાસ 
કરતા હતાં. એમનો વાંધો એવો હતો કે જો આગળના ગ્રંથો પણ ખુદા તરફથી આવ્યા હતાં અને આ કુર્અાન પણ 
ખુદા તરફથી છે તો એમના અમુક હુકમોની જગ્યાએ આમાં બીજા હુકમો શા માટે આપવામાં આવ્યાં છે, એક જ 
ખુદા તરફથી અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ હુકમો કેવી રીતે હોઈ શકે? બીજું, તમારું કુરઆન એવો દાવો 
કરે છે કે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ એ શિક્ષણના એક ભાગને ભૂલી ગયાં છે જે એમને આપવામાં આવ્યું હતું, તો 
પછી આ કેવી રીતે શક્ય છે કે ખુદાનું આપેલું શિક્ષણ યાદશકિતમાંથી ગુમ થઈ જાય ? આના જવાબમાં 
અલ્લાહતઆલા કહે છે કે,હું માલિક છું, મારી સત્તાઓ અમયીદ છે,મારા જે હુકમને ઇચ્છું રદ કરી દઉ અને જે 
વસ્તુને ચાહું યાદશકિતમાંથી ગુમ થઈ જાય, પરંતુ જે વસ્તુને હું રદ અથવા ગુમ કરું છું તેનાથી વધુ સારી વસ્તુ 


2૮ ૮27૪2227 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
નઇ દ્વિ ત્ર ત જુ શિન 
ઈ.-૫્88-'% “ઝહીર હ ઝલ૭-ઉ2 
ત દિ 7 
ઉડ) ઈ“હઝાડ#જ ઝદ 
શ 61 શ ન ડા ડડ ઝી 


7 174૮૬૮62 77,27૪? ૮27_ 722 


જિત્ઝ્જનન “5૦૯% 
ક્ક*્« છા દ ન દડગછ 
જ હ “ઈક 


યહૂદીઓ કહે છે : ખ્રિસ્તીઓ પાસે કશું નથી. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે : યહૂદીઓ પાસે કશું નથી 
જો કે બન્ને જ ગ્રંથ વાંચે છે અને આવા જ પ્રકારના દાવા એ લોકોના પણ છે જેમની પાસે ગ્રંથનું જ્ઞાન 
નથી.આ મતભેદો કે જેમાં આ લોકો પડેલાં છે, તેનો ફેસલો અલ્લાહ કયામતના દિવસે કરી દેશે. 


અને એ માણસ કરતાં વધારે જુલમી કોણ હશે જે અલ્લાહના ઉપાસનાગૃહોમાં તેનું સ્મરણ 
કરવાથી અટકાવે અને તેમની પાયમાલી પાછળ લાગેલો હોય ? આવા લોકો એ લાયક છે કે 
૧૧૪ ક્‌ 


ઉપાસનાગૃહમાં પગ ન મૂકે અને જો ત્યાં જાય પણ તો ડરતાં ડરતાં જાય.” તેમના માટે તો દુનિયામાં 
નામોશી છે અને આખિરતમાં 


તેની જગ્યાએ લાવું છું, અથવા ઓછામાં ઓછું તે તેના સ્થાને એટલી જ લાભદાયી અને યોગ્ય છે જેટલી પહેલી 
વસ્તુ તેની જગ્યાએ હતી. 

(૧૧૦) યહૂદીઓ કાનૂની નુકતેચીનીઓ ઉભી કરીને જાત જાતના સવાલો મુસલમાનો સામે રજૂ 
કરતા હતાં અને તેમને ઉશ્કેરતા હતાં કે, તમારા નબીને આ પૂછો , અને આ પૂછો, અને આ પૂછો. આની સામે 
અલ્લાહતઆલા મુસલમાનોને ચેતવી રહ્યો છે કે આ મામલામાં યહૂદીઓનો રસ્તો અપનાવવાથી બચો. આ જ 
વસ્તુસામે નબી સ. અ.વ. પોતે પણ મુસલમાનોને વારંવાર ચેતવતા રહેતા હતાં કે વાદવિવાદથી અને દૂધમાંથી 
પોરાં કાઢવાની કુટેવમાં પડવાથી આગળની કોમો નાશ પામી છે, તમે તેનાથી બચો.જે સવાલોને અલ્લાહ અને 
તેના રસૂલે ઉઠાવ્યાં નથી, તેમની ખણખોદ ન કરો. બસ જે હુકમ તમને આપવામાં આવે છે તેનું અનુસરણ કરો 
અને જે કામોથી તમને રોકવામાં આવે છે તેનાથી અટકી જાઓ. કામ વિનાની વાતોને છોડીને કામની વાતો પર 
ધ્યાનઆપો. 


પ. ક 


(૧૧૧) એટલે કે તેમની દુશ્મની અને અદેખાઈ જોઈને ઉશ્કેરાઈ ન જાઓ, તમારૂં સંતુલન ન ગુમાવો, 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક દ્વત્િ(૮/#- જ 2-2,-.- 2 વઃ ર. ક 42૭2 ત તિ ૮૮ 
ક પસ “૫22 ઝ્ડેસં!ડુ 2૯૦ વડ 
#72; ત 4૮4 927૯ 77/6૬ 02274૬47 
10-29 401પડ 11% 8 9 0 ઝ%# ઉ9 40૪7 “દ્રપા૧ફ» 5 
62 *2722 નિ 46% 2,7[6€271 22 
કઝા નાહ ઇન હાન 
2%7/2 ક 222 “જહુ 2 ૪? ઉ નાં ૮ 4૮ ન દ્વ 
બ શહઠ૬ઇાતગ કઇ ડડ હડ 
દિ «4 તાદ ૫૮૮405૪0 ૪6/6૪ «4૫૮ /% 6] 6 નદ્ધ ત 
28400૫: 5%#% ૯% 12152 5૪. 


ન” 


૧૧૫ 


હશો. અલ્લાહ સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ છે. 
આમનું કથન છે કે અલ્લાહે કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે. અલ્લાહ પાક છે આ વાતોથી. સાચી 
હકીકત આ છે કે ધરતી અને આકાશોના તમામ સર્જનો તેની માલિકીના છે, બધાં જ તેના 


આજ્ઞાંકિત છે, તે આકાશો અને ધરતીનો આવિષ્કારી નિર્માતા છે અને જે વાતનો તે ફેંસલો કરે છે 
તેના માટે કેવળ આ હુકમ આપે છે કે “થઈ જા' અને તે થઈ જાય છે. 

અજ્ઞાન લોકો કહે છે કે અલ્લાહ જાતે કેમ અમારી સાથે વાત કરતો નથી અથવા કોઈ 
નિશાની અમારી પાસે કેમ 


તેમની સાથેની ચર્ચાઓમાં અને શાસ્ત્રાર્થમાં તથા ઝઘડવામાં તમારો કિંમતી સમય તથા માનઆબરૂ ન 
વેડફો,ધીરજ રાખીને જોતાં રહો કે અલ્લાહ શું કરે છે. નકામી વાતોમાં પોતાની શકિતઓ ખર્ચવાને બદલે 
ખુદાની યાદ અને ભલાઇના કામોમાં એમને વાપરો, કેમ કે ખુદાને ત્યાં કામ આવનારી વસ્તુ આ છે, નહીં કે તે. 

(૧૧૨ ) એટલે કે હકીકતમાં તો આ તેમના મનની ઇચ્છાઓ અને તમન્નાઓ છે પરંતુ તેઓ એમને 
એવી રીતે વર્ણવી રહ્યાં છે કે હકીકતમાં આ જ બધું થવાનું છે. 


(૧૧૩) એટલે કે આરબ મુશ્રિકો. 

(૧૧૪) એટલે કે ઉપાસનાગૃહો આવા અત્યાચારી લોકોના કબજા અને અધિકાર નીચે હોય અને તેઓ 
તેના વહીવટદાર હોય, આના બદલે એવું હોવું જોઈએ કે ખુદાપરસ્ત અને ખુદાતરસ લોકોના હાથમાં અધિકાર 
હોય અને તેઓ જ ઉપાસના ગૃહોના વહીવટદાર રહે, જેથી આ તોફાની તત્ત્વો જો ત્યાં જાય તો પણ તેમને બીક 
લાગે કે ફિત્નાખોરી વર્તન કરશે તો સજા પામશે. અહીં એક સુક્ષ્મ ઇશારો મક્કાના કાફિરોના એ જુલમ તરફ પણ 
છે કે તેમણે એમની કોમના જે લોકો ઇસ્લામ કબૂલ કરી ચુક્યા હતાં તેમને બૈતુલ્લાહમાં ઇબાદત કરવાથી રોકી 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


1 છી ન “ગક 
નાકમા 
હહ ફક્કડ કડ#કછીવ ઈ 


નથી આવતી ?““ આવી જ વાતો આમની પહેલાંના લોકો પણ કરતા રહેતા હતાં. આ સો 
(આગળના અને પછીના ગુમરાહ લોકો)ની માનસિકતા એકસમાન “ છે. વિશ્વાસ કરનારા પ 
માટે તો અમે નિશાનીઓ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરી દીધી છે.“ કે 
અમે તમને સત્યજ્ઞાનની સાથે શુભસમાચાર આપનાર અને ડરાવનાર બનાવીને મોકલ્યાં. 
લોકો જહન્ઞમ સાથે સંબંધ બાંધી ચૂક્યાં છે તેમના માટે તમે જવાબદાર અને ઉત્તરદાયી નથી. 
યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ તમારાથી કદાપિ રાજી નહીં થાય, જ્યાં સુધી તમે તેમની રીત 


૧૨૧ 


ઉપર ચાલવા ન માંડો. સ્પષ્ટપણે કહી દો કે 
દીધા હતાં. 
(૧૧૫) એટલે કે અલ્લાહ ન તો પૂર્વનો છે ન તો પશ્ચિમનો. તે તમામ દિશાઓ અને સ્થળોનો માલિક 


છે, પરંતુ પોતે કોઇ દિશા અથવા સ્થળમાં સીમિત નથી. એટલા માટે તેની ઇબાદત માટે કોઇ દિશા અથવા સ્થળ 
નક્કી કરવાનો અર્થ એમ નથી કે અલ્લાહ ત્યાં અથવા એ તરફ રહે છે. અને આ વાત ઝઘડવા કે વાદવિવાદ 
કરવાને લાયક પણ નથી કે પહેલાં તો ત્યાં અથવા આ તરફ ઇબાદત કરતા હતાં , હવે તમે આ સ્થળ અથવા દિશા 


કેમબદલી નાખી. 


હસક 


૧૨૦ 


હયે 


(૧૧૪) એટલે કે અલ્લાહતઆલા મર્યાદિત, સંકૂચિત મનનો, ટૂંકી દષ્ટિનો અને અનુદાર નથી જેમ કે 


ટ 


કમ છ” 


તમે લોકોએ તમારી જાતે અનુમાન કરીને તેને માની લીધો છે, બલ્કે તેની ખુદાઈ પણ વિશાળ છે અને તેની દૃષ્ટિ 
તથા કૃપાનું વર્તુળ પણ વિશાળ છે, તથા તે એ પણ જાણે છે કે તેનો ક્યો બંદો ક્યાં, ક્યારે અને ક્યા આશયથી તેનું 
સ્મરણ કરી રહ્યો છે. 

(૧૧૭) તેમનો આશય એ હતો કે ખુદા કાં તો જાતે અમારી સામે આવીને કહે કે આ મારો ગ્રંથ છે અને 
આ મારા હુકમો છે, તમે લોકો એમનું પાલન કરો, અથવા તો અમને કોઇ એવી નિશાની દેખાડવામાં આવે 
જેનાથી અમને વિશ્વાસ થઈ જાય કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. જે કંઈ કહી રહ્યાં છે તે ખુદા તરફથી છે. 

(૧૧ ૮) એટલે કે આજના ગુમરાહ લોકોએ કોઈ વાંધો અને કોઈ માગણી એવી નથી ઘડી જે એમની 
પહેલાંના ગુમરાહ લોકોએ રજૂ કરી ન હોય. જૂના જમાનાથી આજ સુધી ગુમરાહીનો એક જ સ્વભાવ છે અને તે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


૧/૭,” / ક”જી 


દશ્ાહગ્ટઠહગ્જાકડળડક 
નભ્ાાનુાં તના 


ન્ન 


હડ થડ 2545 5૮51 ક 


ડાઉન ઉહ 2 5ડુ- 


માર્ગ કેવળ એ જ છે જે અલ્લાહે દેખાડયો છે. નહીં તો એ જ્ઞાન પછી કે જે તમારી પાડો આવી ગયેલું 
છે, તમે તેમની ઈચ્છાઓનું અનુસરણ કર્યું, તો અલ્લાહની પકડથી બચાવનાર કોઈ મિત્ર અને 
મદદગાર તમારા માટે નથી. જે લોકોને અમે ગ્રંથ આપ્યો છે, તે તેને એવી રીતે વાંચે છે જેવી રીતે 
વાંચવાની ફરજ છે. તે આની ઉપર સાચા દિલથી ઈમાન લાવે છે.“ અને જે આની સાથે ઈનકારનું 


વલણ અપનાવે, તેઓ જ વાસ્તવમાં નુકસાનમાં જનારાં છે. (રુફૂઅ-૧૪) 


વારંવારએક જ પ્રકારની શંકાઓ, વાંધાઓ અને પ્રશ્નોનું પુનરાવર્તન કરતી આવી છે. 

(૧૧૯) એમ કહેવું કે ખુદા જાતે આવીને અમારી સાથે વાત કેમ નથી કરતો તે એટલી બધી નિરર્થક 
વાત હતી કે તેનો જવાબ આપવાની જરૂર ન હતી. જવાબ માત્ર એ વાતનો આપવામાં આવ્યો છે કે અમને 
સિશાની કેમ દેખાડવામાં નથી આવતી . અને જવાબ આ છે કે નિશાનીઓ તો અસંખ્ય મોજૂદ છે પરંતુ જે માનવા 
જ ન માગતો હોય તેને છેવટે કઈ નિશાની દેખાડી શકાય. 

(૧૨૦) અથતિ બીજી નિશાનીઓની શું વાત કરવી. સૌથી સ્પષ્ટ નિશાની તો મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની 
પોતાની હસ્તી છે. નબૂવ્વત પહેલાંની આપની સ્થિતિ અને એ કોમ તથા દેશની સ્થિતિ કે જેમાં આપ જન્મ્યાં, 
તેમજ એ પરિસ્થિતિ કે જેમાં આપ ઉછર્યા , ત્યારપછી ૪૦ વર્ષ જીવન પસાર કર્યું અને પછી એ ભવ્ય કામગીરી જે 
નબી થયા પછી આપે કરી દેખાડી, આ બધું એક એવી સ્પષ્ટ નિશાની છે જેના પછી બીજી કોઈ નિશાનીની જરૂર 
રહેતી નથી. 

(૧૨૧) અર્થાત્‌ આ લોકોની નારાજગીનું કારણ આ તો નથી કે તેઓ વાસ્તવમાં સત્યની ઇચ્છા રાખે છે 
અને તમે તેમની સામે સત્ય સ્પષ્ટ કરવામાં કોઈ કચાશ રાખી છે.તેઓ તો એટલા માટે તમારાથી નારાજ છે કે તમે 
અલ્લાહની આયતો અને તેના દીનની સાથે એ દંભી તથા છેતરામણું વર્તન કેમ ન કર્યુ, ખુદાપરસ્તીના પડદા 
પાછળ રહીને ખુદપરસ્તી કેમ ન કરી, દીનના સિદ્ધાંતો અને હુકમોને પોતાની કલ્પનાઓ અથવા પોતાની 
ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ઢાળવાની બહાદુરી કેમ ન દેખાડી, એ દેખાડો અને છેતરપિંડી કેમ ન આચરી જે તેમની 
પોતાની રીત છે. તેથી તેમને રાજી કરવાની ચિંતા છોડી દો કેમ કે જ્યાં સુધી તમે તેમના રંગઢંગ અપનાવી નહીં 
લો, દીનની સાથે એ જ મામલો નહીં કરો જે આ લોકો પોતે કરે છે, તથા શ્રદ્ધા અને કર્મોની એ જ ગુમરાહીમાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


7775897 22%. 7**72* જેૂઝ જક 
ઝડ કકકાઝહનડડ 
ઝીની ૧0 નાન 


હદ 


#2:/7227 » નર્ક “૮2૮3૬? 27 2752 
૦૭૪5 કાકી 


હે 


બનીઇસ્રાઈલ, યાદ કરો મારી એ નિયામત, જેના વડે મેં તમને નવાજ્યા હતાં, અને 
આકેમે દુનિયાની તમામ કોમો ઉપર તમને શ્રેષ્ઠતા આપી હતી. અને ડરો એ દિવસથી કે જ્યારે કોઈ 
કોઈના જરાય કામ નહીં આવે, ન તો કોઈની પાસેથી મુક્તિદંડ સ્વીકારવામાં આવશે, ન તો કોઈ 
ભલામણ જ માણસને ફાયદો આપશે, અને ન તો ગુનેગારોને ક્યાંયથી કોઈ મદદ પહોંચી શકશે. 
નહીં પડી જાઓ જેમાં આ લોકો પડેલાં છે, ત્યાં સુધી તેમનું તમારી સાથે રાજી થવું મુશ્કેલ છે . 

(૧૨૨) આ ઇશારો ગ્રંથવાળા લોકોમાં રહેલા સદાચારી તત્ત્વો તરફ છે કે આ લોકો પ્રમાણિકતા અને 
સચ્ચાઇપૂર્વક ખુદાની કિતાબને વાંચે છે તેથી જે કંઈ અલ્લાહની કિતાબની રૂએ સત્ય છે તેને સત્ય માની લે છે. 

(૧૨૩) અહીંથી એક બીજું પ્રવચન શરૂ થાય છે જેને સમજવા માટે નીચેની બાબતોને સારી રીતે સમજી 
લેવી જોઈએઃ 

(૧) હઝરત નૂહ અ.સ.પછી હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. પ્રથમ નબી છે જેમને અલ્લાહતઆલાએ 
ઇસ્લામના જગવતવ્યાપી સંદેશને ફેલાવવા માટે નિયુક્ત કર્યા. તેમણે પહેલાં ઇરાકથી મિસ્ન સુધી અને સીરિયા 
અને પેલેસ્ટાઇનથી અરબસ્તાનના રણના વિવિધ પ્રદેશોમાં વર્ષો સુધી ભ્રમણ કરીને અલ્લાહના આજ્ઞાપાલન 
(એટલે કે ઇસ્લામ)ની તરફ લોકોને બોલાવ્યાં. પછી તેમના આ મિશનને ફેલાવવા માટે જુદા જુદા પ્રદેશોમાં 
નાયબ નીમ્યાં. પૂર્વ જોર્ડનમાં તેમના ભત્રીજા હઝરત લૂત અ.સ.ને, સીરિયા અને પેલેસ્ટાઇનમાં તેમના દીકરા 
ઇસ્ડાક અ.સ.ને, અને અરબસ્તાનના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં તેમના મોટા દીકરા હઝરત ઈસ્માઈલ અ.સ.ને 
નીમ્યાં. પછી અલ્લાહના હુકમથી મક્કામાં એ ઘર બાંધ્યું જેનું નામ કા'બા છે અને અલ્લાહના જ હુકમથી તેને આ 
મિશનનું કેન્દ્ર ઠરાવવામાં આવ્યું. 

(૨) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના વંશમાંથી બે મોટી શાખાઓ નીકળી: એક, હઝરત ઈસ્માઈલ અ.સ. 
ની સંતાન જે અરબસ્તાનમાં રહી. કુરેશ અને અરબસ્તાનના કેટલાક બીજા કબીલાઓનો સંબંધ આ જ શાખા 
સાથે છે અને જે આરબ કબીલાઓ વંશીય રીતે હઝરત ઇસ્માઈલની સંતાન ન હતાં તેઓ પણ, કેમ કે તેમના 
ફેલાવેલા ધર્મથી થોડાઘણાં પ્રભાવિત હતાં તેથી તેમનો સંબંધ તેમની સાથે જોડતા હતાં. બીજી શાખા હઝરત 
ઇસહાક અ.સ.ની સંતાન છે જેમાં યાકૂબ અ.સ., યૂસુફ અ.સ., મૂસા અ.સ., દાઊદ અ.સ., સુલૈમાન 
અ.સ., યહયા અ.સ., ઈસા અ.સ. તથા ઘણાં નબીઓ પેદા થયાં, અને જેમ આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે 
તેમ, હઝરત યાકૂબનું નામ કેમ કે ઇસરાઈલ હતું તેથી આ વંશ બનીઇસ્નાઈલના નામથી પ્રખ્યાત થયું. તેમના 


હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો દેશત્યાગ 


સમજૂતી : હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. ઇરાકમાં ઉર મુકામે જન્મયાં. અગ્નિકુંડથી બચી નીકળ્યા પછી તેઓ વતન છોડીને 
પહેલાં હરાન (અથવા હારાન) ગયાં, પછી ત્યાંથી ફિલિસ્તીન તરફ સ્થળાંતર કરી ગયાં અને બૈતઈલ, જબરૂન અને 
બૈરશબઅમાં સંદેશના કૅદ્રો સ્થાપ્યાં. ત્યારપછી મૃતસાગર (લૂતસાગર)માં તેમના ભત્રિજા હઝરત લૂત અ.સ.ને નીમ્યાં. 
ત્યાંથી તેઓ મિસ્ન ગયાં જે એ જમાનામાં ઇરાક પછી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું બીજું શાનદાર સ્થળ હતું. પરંતુ આ જાણી 
શકાયું નહીં કે મિન્નમાં પણ આપનું કોઈ સંદેશાકેદ્ર સ્થપાયું કે કેમ. ત્યારપછી તેઓ હિજાઝ તરફ નીકળ્યાં અને મક્કામાં 
બયતુલ્લાહનું નિર્માણ કરીને તેમના પુત્ર હઝરત ઈસ્માઈલ અ.સ.ને તેની સેવાની કામગીરી સુપરત કરી. તે પછી 
ફિલિસ્તીનમાં જબરૂનને પોતાનું કાયમી કૅદ્ર બનાવ્યું અને અહીં જ તેમનું અવસાન થયું. તેમના પછી તેમના બીજા પુત્ર 
હઝરત ઇસહાક અ.સ. આ કૅદ્રમાં તેમના ઉત્તરાધિકારી બન્યાં અને તેમની મારફતે આ વારસો હઝરત યાકૂબ અ.સ.ને 
પહોંચ્યો. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


પ્રચારથી જે બીજી કોમોએ તેમના દીનનો સ્વીકાર કર્યો તેમણે કાં તો પોતાનું અલગ અસ્તિત્ત્વ તેમની અંદર ભેળવી 
દીધું અથવા તેઓ વંશીય રીતે તો તેમનાથી અલગ રહ્યાં, પરંતુ ધાર્મિક રીતે અનુયાયી બની રહ્યાં. આ જ શાખામાં 
જ્યારે પતનનો જમાનો આવ્યો ત્યારે પહેલાં યહૂદીમત પેદા થયો અને ત્યારપછી ખ્રિસ્તીમતે જન્મ લીધો . 

(૩) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નું અસલ કામ દુનિયાને ખુદાના આજ્ઞાપાલનની તરફ બોલાવવાનું અને 
અલ્લાહ તરફથી આવેલા માગંદર્શન પ્રમાણે માનવજાતની વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવનની વ્યવસ્થા 
સુધારવાનું હતું. તેઓ પોતે અલ્લાહના આજ્ઞાપાલક હતાં, તેના આપેલા જ્ઞાનને અનુસરતા હતાં, દુનિયામાં એ 
જ્ઞાનને ફેલાવતા હતાં, અને કોશિશ કરતા હતાં કે, તમામ મનુષ્યો સૃષ્ટિના માલિકના આજ્ઞાપાલક બનીને રહે. આ 
જ કામગીરી હતી જેના માટે તેમને દુનિયાના ઇમામ અને સરદાર બનાવવામાં આવ્યા હતાં. તેમના પછી 
ઇમામતનો આ હોદો તેમના વંશની એ શાખાને મળ્યો જે હઝરત ઈસહાક અ.સ. તથા હઝરત યાકૂબ અ.સ.થી શરૂ 
થઈ અને બનીઇસ્રાઈલ તરીકે ઓળખાઈ. આમાં જ નબીઓ આવતા રહ્યાં , તેને જ સત્યમાર્ગનું જ્ઞાન આપવામાં 
આવ્યું , તેમને જ એ કામગીરી સોંપવામાં આવી કે આ સત્યમાર્ગ તરફ દુનિયાની કોમોનું માર્ગદર્શન કરે, અને આ 
જ એ નિયામત હતી જેને અલ્લાહતઆલા વારંવાર આ વંશના લોકોને યાદ દેવડાવી રહ્યો છે. આ શાખાએ હઝરત 
સુલૈમાન અ.સ.ના જમાનામાં બૈતલમકદિસને પોતાનું કેન્દ્ર ઠરાવ્યું, એટલા માટે જ્યાં સુધી આ શાખા ઇમામતના 
પદ ઉપર કાયમ રહી ત્યાંસુધી બૈતલમકદિસ જ અલ્લાહની તરફ બોલાવવાના મિશનનું કેન્દ્ર તેમજ ખુદાપરસ્તોનો 
કિબ્લો રહ્યું. 

(૪) અગાઉના ૧૦ રુકૂઓમાં અલ્લાહતઆલાએ બનીઇપસ્નાઈલને સંબોધીને તેમનું એતિહાસિક 
આરોપનામું, અને તેમની એ જમાનાની હાલત, જે કુરઆનના ઊતરાણ વખતે હતી કોઈપણ કમીજાસ્તી વિના રજૂ 
કરી દીધી છે, અને તેમને દર્શાવી દીધું છે કે, તમે અમારી એ નિયામતની ખૂબ જ નાકદરી કરી ચૂક્યાં છો જે અમે 
તમને આપી હતી. તમે ઇમામતના પદનો હક્ક અદા કરવાનું છોડી દીધું એટલું જ નહીં બલ્કે પોતે પણ સત્ય અને 
સીધા માર્ગથી ફરી ગયાં અને હવે એક નાનકડા સદાચારી જૂથ સિવાય તમારી સમસ્ત કોમમાં કોઈ લાયકાત બાકી 
રહીનથી. 

(૫) આના પછી હવે તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કેઇમામત એ ઇબ્રાહીમના વંશનો વારસો નથી, 
બલ્કે આ એ સાચા આજ્ઞાપાલનનું ફળ છે જેમાં અમારા એ બંદાએ પોતાની જાતને ગુમ કરી દીધી હતી અને તેના 
હક્કદાર માત્ર એ લોકો છે જે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની રીત ઉપર પોતે ચાલે તેમજ દુનિયાને આ રીત ઉપર ચલાવવાની 
કામગીરી બજાવે. હવે, કેમ કે તમે આ રીત છોડી ચૂક્યાં છો, અને આ કામગીરી માટેની લાયકાત તદ્દન ગુમાવી 
બેઠાં છો, તેથી તમને ઇમામતના પદ ઉપરથી બરતરફ કરવામાં આવે છે. 

(૬) સાથોસાથ ઇશારામાં એ પણ દશવિ દેવામાં આવ્યું છે કે, જે બનીઇસ્રાઈલી કોમો મૂસા અ.સ. અને 
ઈસા અ.સ. મારફતે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ .સ.સાથે પોતાનો સબંધ જોડે છે , તેઓ પણ ઇબ્રાહીમની રીતથી ચલિત 
થયેલાં છે. આ ઉપરાંત, આરબ મુશ્રિકો પણ , કે જે ઇબ્રાહીમ અને ઈસ્માઈલ અ.સ. સાથેના પોતાના સંબંધ ઉપર 
ગર્વકરે છે, તેઓ માત્ર વંશનું ગર્વને લઈને બેઠાં છે, નહીં તો ઇબ્રાહીમ અ.સ. અને ઇસમાઈલ અ.સ.ની રીત સાથે 
હવે તેમનો દૂરનો પણ સંબંધ રહ્યો નથી. એટલા માટે આમાંથી પણ કોઈ ઇમામતનો હક્કદાર નથી. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ઝા 

28 6#9પઝ્ટ 

યાદ કરો, જ્યારે ઇબ્રાહીમને તેના માલિકે કેટલીક વાતોમાં અજમાવ્યો અ 
બધામાં સફળ નીવડયો, ત્યારે તેણે કહ્યું: “હું તને તમામ લોકોનો પેશવા બનાવવાનો છું.' ઇબ્રાહી 
કહ્યું : “અને શું મારી સંતાન સાથે પણ આ જ વાયદો છે ?'' તેણે જવાબ આપ્યોઃ “મારો વાયદો 
ગુનેગારો વિષે નથી.” 

અને આ કે અમે આ ઘર (કા'બા)ને લોકો માટે કેન્દ્ર અને શાંતિનું સ્થળ ઠરાવ્યું હતું અને 
લોકોને આદેશ આપ્યો હતો કે 

(૭) એ પછી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, હવે અમે ઇબ્રાહીમની બીજી શાખા, બનીઇસ્માઈલમાં એક 
રસૂલ પેદા કર્યો છે જેના માટે ઈબ્રાહીમ અને ઇસ્માઈલ અ.સ.એ દુઆ કરી હતી. આની રીત એ જ છે જે 
ઇબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઇસહાક, યાકૂબ તથા બીજા બધા જ નબીઓ અ.સ.ની હતી. તે અને તેના અનુયાયીઓ 
બધાં જ એ તમામ પયગમ્બરોનું સમર્થન કરે છે જે દુનિયામાં ખુદા તરફથી આવ્યાં છે, અને એ જ રસ્તા તરફ 
દુનિયાને બોલાવે છે જેની તરફ તમામ નબીઓ બોલાવતા આવ્યાં છે. એટલા માટે હવે ઇમામતના હક્કદાર 
માત્ર એ લોકો છે જે આ રસૂલનું અનુસરણ કરે. 

(૮) ઇમામતની ફેરબદલીની જાહેરાત થતાંની સાથે જ સ્વાભાવિક રીતે કિબ્લામાં ફેરફારની જાહેરાત 
થવી પણ જરૂરી હતી. જ્યાંસુધી બનીઇસ્રાઈલનો જમાનો હતો, બૈતલમકદિસ કેન્દ્ર રહ્યું અને એ જ 
સત્યવાદીઓનો કિબ્લો પણ રહ્યો. ખુદ નબી સ.અ.વ. અને આપના અનુયાયીઓ પણ એ સમય સુધી 
બૈતલમકદિસને કિબ્લો માનતા રહ્યાં, પરંતુ જયારે બનીઇસ્રાઈલને આ પદ ઉપરથી હુકમ દ્વારા બરતરફ કરી 
દેવામાં આવ્યાં ત્યારે બૈતલમકદિસની કેન્દ્રીય સ્થિતિ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ ગઈ. એટલા માટે જાહેરાત 
કરવામાં આવી કે, હવે એ સ્થળ દીનેઈલાહીનું કેન્દ્ર છે જયાંથી આ રસૂલનો સંદેશ પ્રગટ થયો છે, અને 
શરૂઆતમાં ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના સંદેશનું કેન્દ્રપણ આ જ સ્થળ હતું, તેથી ગ્રૅંથવાળા અને મુશ્રિકો, કોઈના માટે 
પણ એ માનવા સિવાય છૂટકો ન હતો કે કિબ્લા હોવાનો વધારે હક્ક કા'બાને જ પહોચે છે . હઠાગ્રહની વાત બીજી 
છે કે તેઓ સત્યને સત્ય જાણવા છતાં પણ વાંધાઓ ઊભા કરતાં રહે. 

(૯) મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની ઉમ્મતની ઇમામત તથા કા'બાના કેન્દ્રીય સ્થાનની જાહેરાત કરી દીધાં પછી 
જ અલ્લાહતઆલાએ સૂરઃબકરહના ૧૯મા રુકૂઅથી અંત સુધી સળંગ આ ઉમ્મતને હુકમો આપ્યાં છે જેમની 
ઉપર તેણે અમલ કરવો જોઈએ. 


(૧૨૪) કુઅનિમાં અલગ અલગ ઠેકાણે એ તમામ ભારે અજમાયશની વિગતો વર્ણવવામાં આવી છે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દઉ. હાવફૂ54ક ઠા ક રી 52 557) 


કી 4657૦ડાઈઇડહાા ડાઈ 
“ડઝ ભાહ#ઈકાહદઇડા ઇજ તક્કાહડ 
ઝડ” કા બાકી, ન 
૦ ઝૂશ્કીહજ2* છાડ ઇક્કકડદ 


ઇબ્રાહીમ જયાં ઈબાદત માટે ઊભો રહે છે એ સ્થળને નમાઝની કાયમી જગ્યા બનાવી લો, અને 
ઇબ્રાહીમ અને ઇસ્માઈલને તાકીદ સાથે હુકમ કર્યો હતો કે મારા આ ઘરને તવાફ અને એ'તિકાફ 
અને રુફૂઅ અને સિજદો કરનારા લોકો માટેપાક રાખો.“ 

અને આ કે ઈબ્રાહીમે દુઆ કરીઃ “હે મારા માલિક ! આ શહેરને શાંતિનું શહેર બનાવી દે, 


અને તેના નિવાસીઓમાંથી જે અલ્લાહ અને આખિરતમાં માને, તેમને દરેક પ્રકારના ફળોની રોજી 


આપ.' જવાબમાં તેના માલિકે કહ્યું: “અને જે નહી માને, દુનિયાના થોડા દિવસના જીવન માટેનો 


૧૨૭ 


સામાન તો હું તેનેપણ આપીશ,” “ પરંતુ છેવટે તેને જહજ્ઞમની સજા તરફ ઢસડી જઈશ, અને તે 
સૌથી ખરાબ ઠેકાણું છે.” 

જેમાંથી પસાર થઈને હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.એ પોતાને એ માટે લાયક પુરવાર કરી દીધાં હતાં કે માનવજાતિનો 
ઈમામ અને માર્ગદર્શક તેમને બનાવવામાં આવે. જ્યારથી તેમની ઉપર સત્ય પ્રકાશ્યું, એ વખતથી લઈને 
અવસાન સુધી તેમનું સમગ્ર જીવન એકલું બલિદાન જ બલિદાન હતું. દુનિયામાં જેટલી વસ્તુઓ એવી છે જેનાથી 
માનવી પ્રેમ કરે છે, એમાંથી કોઈ વસ્તુ એવી ન હતી જેને હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ સત્ય કાજે કુરબાન કરી ન 
હોય અને દુનિયામાં જેટલાં જોખમો એવાં છે જેનાથી માણસ ડરે છે, એમાંથી કોઈ જોખમ એવું ન હતું જેને તેમણે 
સત્યની ખાતર ઉઠાવ્યું ન હોય. 

(૧૨૫) એટલે કે આ વાયદો તમારી ઓલાદના માત્ર એ જ [હિસ્સા સાથે સંબંધ ધરાવે છે જે સદાચારી 
હોય. એમાંથી જે ગુનેગાર હશે તેમના માટે આ વાયદો નથી. આના ઉપરથી એક વાત આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ 
જાય છે કે ગુમરાહ થયેલા યહૂદી અને મુશ્રિક બનીઈઇસ્માઈલ આ વાયદાના હક્કદાર નથી. 

(૧૨૪૬) પાક રાખવાનો અર્થમાત્ર એટલો જ નથી કે કચરા અને ગંદકીથી તેને સ્વચ્છ રાખવામાં આવે. 
ખુદાના ઘરની સાચી પાકી એ છે કે તેમાં ખુદા સિવાય બીજા કોઈનું નામ બુલંદ કરવામાં ન આવે. જેણે ખુદાના 
ઘરમાં ખુદા સિવાય બીજા કોઈને માલિક, ઉપાસ્ય, જરૃરિયાત પૂરી કરનાર અને ફરિયાદો સાંભળનારની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક છશહઝહાહ્કં ગ 

ન્ન દ કાડડ 
585 

ડે હા 5 6544૪ન્‍ 

કયાડ 0૪4% 5555 

“દ ડઇડડ્૭ઃ$ ક્ઝરશ્રકટ#ડકકડ્ન ક 


અને યાદ કરો ઇબ્રાહીમ અને ઈસ્માઈલ જ્યારે આ ઘરની દીવાલો ઉઠાવી રહ્યા હતાં ત્યારે 
તેઓ દુઆ કરતા જતા હતાંઃ “હે અમારા માલિક ! અમારી આ સેવાને સ્વીકારી લે, તું બધું 
સાંભળનાર અને બધું જ જાણનાર છે. હે માલિક, અમને બન્ઞેને તારા મુસ્લિમ (આજ્ઞાંકિત) 


બનાવ, અમારા વંશમાંથી એક એવી કોમ ઉઠાવ જે તારી મુસ્લિમ હોય, અમને તારી ઈબાદતની 
રીતો જણાવ, અને અમારી ખામીઓને દરગુજર કર, તું મોટો ક્ષમાશીલ અને દયાળુ છે. અને હે 
માલિક, આ લોકોમાં એમના પોતાના જ સમુદાયમાંથી એક એવો પયગમ્બર ઉઠાવજે, જે તેમને 


૧૨૮ 


તારી આયતો સંભળાવે, તેમને ગ્રંથ અને ડહાપણનું શિક્ષણ આપે અને તેમના જીવન સુધારે.'“તું 


ક ટનનું 


મોટો જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે.“ (રુકૂઅ-૧૫) 

હવે કોણ છે જે ઈબ્રાહીમની રીતથી નફરત કરે ? જેણે પોતે પોતાની જાતને મૂખતા અને 
અજ્ઞાનમાં નાખી દીધી હોય, તેના સિવાય કોણ આવી હરકત કરી શકે છે? 
હેસિયતથી પોકાર્યો, તેણે હકીકતમાં તેને નાપાક કરી દીધું. આ આયત ખૂબ જ સુક્ષ્મ રીતે કુરેશ મુશ્રિકોના 
અપરાધની તરફ ઇશારો કરી રહી છે કે આ અત્યાચારી લોકો ઇબ્રાહીમ અને ઇસમાઈલ અ.સ.ના વારસદાર 
હોવા બદલ ગર્વ તો લે છે પરંતુ વારસાનો હક્ક અદા કરવાને બદલે ઊલટાના એ હક્કને કચડી રહ્યાં છે. એટલા 
માટે જે વાયદો ઇબ્રાહીમ અ.સ. સાથે કરવામાં આવ્યો હતો તેનાથી જેવી રીતે બનીઇસ્નાઈલ બાકાત થઈ ગયાં છે 
એવી જ રીતે આ મુશ્રિક બનીઈસ્માઈલ પણ બાકાત છે. 

(૧૨૪૭) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ જ્યારે ઇમામતના પદ વિષે પૂછયું હતું ત્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું 
કે આ પદનો વાયદો તમારી સંતાનના માત્ર મોમિન અને નેક લોકો માટે છે , અત્યાચારી લોકો આમાંથી બાકાત 
છે. આના પછી જ્યારે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. રિઝ્ક માટે દુઆ કરવા માંડયાં ત્યારે અગાઉના હુકમને નજર 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


72% મ્ક્ક 172 દ્વા 7 4.7) ) 2 28 
«501555 હ્હાતાછંહકઃ લ્ય 
હાશ પદા 222% 2«/ 2292, 27 *#2 
255૬ ૦ શ 09૪૪ 

2૮52 «4222264 શ 


૬10 55.6૪ જળ 915 જા 5 


7 ૩૨” ૬” ક 


#*1 દ 7231212 227[92, ત 3:!2!,:2તસર)॥ 222૮ 
હ. ઉહ 35-.55ઝહ$ 47)9 હહ] 


શ્ર 


ઇબ્રાહીમ તો એ માણસ છે કે જેને અમે દુનિયામાં અમારા કામ માટે પસંદ કરી લીધો હતો અને 


ન્‌ 


આખિરતમાં તેની ગણના સદાચારીઓમાં થશે. તેની હાલત આ હતી કે જ્યારે તેના માલિકે તેને 


૧૩૦ 


કહ્યું: “મુસ્લિમ ” થઈ જા.' તો તેણે તરત જ કહ્યું, “હું સૃષ્ટિના માલિકનો “મુસ્લિમ” થઈ ગયો.' 


આ જ રીતનું અનુસરણ કરવાનો આદેશ તેણે તેની સંતાનને આપ્યો હતો અને આની જ વસિયત 


યાકૂબ” તેની સંતાનને કરી ગયો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે “મારા બાળકો, અલ્લાહે તમારા માટે 
આ જ દીન પસંદ કર્યો છે. એટલા માટે મૃત્યુપર્યત મુસ્લિમ જ રહેજો.' પછી શું તમે એ વખતે 
હાજર હતાં જ્યારે યાફૂબ આ દુનિયામાંથી વિદાય થઈ રહ્યો હતો ? તેણે મરતી વખતે તેના પુત્રોને 
પૂછયું: “ફીકરાઓ મારા પછી તમે કોની બંદગી કરશો ?' એ સૌએ ઉત્તર આપ્યોઃ “અમે એ જ એક 
ખુદાની બંદગી કરીશું જેને આપે અને આપના વડવાઓ ઇબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ અને ઇસહાકે 
સમક્ષ રાખીને તેમણે માત્ર પોતાની મોમિન સંતાન માટે જ દુઆ કરી, પરંતુ અલ્લાહતઆલાએ જવાબમાં આ 
ગેરસમજને તરત જ દૂર કરી દીધી અને એમને જણાવી દીધું કે નેક ઇમામત અલગ વસ્તુ છે અને દુનિયાનું રિઝ્ક 
અલગ વસ્તુ. નેક ઇમામત માત્ર નેક મોમિનોને જ મળશે પરંતુ દુનિયાનું રિઝૂક મોમિનો તેમજ કાફિરો સૌને 
આપવામાં આવશે. આના ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે જો કોઈને દુનિયાનું રિઝ્ક પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી 
રહ્યું હોય તો તે એવી ગેરસમજ ન રાખે કે અલ્લાહ તેનાથી રાજી પણ છે, અને તે જ ખુદા તરફથી ઈમામતનો 
હક્કદારપણ છે. 

(૧૨૮) જીવનને સુધારવામાં વિચારો, નીતિમત્તા, ટેવો, સામાજિક જીવન, સભ્યતા, રાજનીતિ, 
મતલબ કે દરેક વસ્તુને સુધારવાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. 


(૧૨૯) આના વડે એ જણાવવાનો આશય છે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.નું પ્રગટ થવું હકીકતમાં હઝરત 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ઇડ ૪૬૭ઇ૦૭૪:# 

7927272 72 તહ પ 2274 ૮ % ૮૮ 
5840 6% જહ 56 
હનછકાઇતહાકઝજન 56% 


9૧૩૩ 


ખુદા માન્યો છે અને અમે તેના જ મુસ્લિમ છીએ. 
તે કેટલાક લોકો હતાં જે થઈ ગયાં. તેમણે જે કંઈ કમાવ્યું, તે તેમના માટે છે અને જે કંઈ 
તમે કમાશો, તે તમારા માટે છે. તમને એમ પૂછવામાં નહીંઆવે કે તેઓ શું કરતા હતાં. 
યહૂદીઓ કહે છેઃ “યહ્‌દી હશો તો સીધો માર્ગ પામશો.'' ખ્રિસ્તીઓ કહે છેઃ “ખ્રિસ્તી 
હશો તો માર્ગદર્શન મળશે.” આમને કહોઃ “નહીં, બલ્કે સૌને છોડીને ઇબ્રાહીમની રીત અને 
ઇબ્રાહીમ મુશ્રિકોમાંથી 


ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની દુઆનો જવાબ છે. 
(૧૩૦) મુસ્લિમ -ક*5 : એ માણસ જે ખુદાની સામે આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દે, ખુદાને જ 
પોતાનો માલિક, સ્વામિ, શાસક અને ઉપાસ્ય માની લે, જે પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે ખુદાને સમર્પિત કરી દે 


અને એ માર્ગદર્શન પ્રમાણે દુનિયાનું જીવન ગુજારે જે ખુદા તરફથી આવ્યું હોય. આ માન્યતા અને આ 
કાર્યશૈલીનું નામ “ઇસ્લામ” છે અને આ જ એ તમામ નબીઓનો દીન એટલે કે જીવનપદ્ધતિ હતી જે દુનિયાની 
રચનાની શરૂઆતથી જુદા જુદા દેશો અને કોમોમાં આવ્યાં. 

(૧૩૧) હઝરત યાકૂબ અ.સ.નો ઉલ્લેખ વિશેષરૂપે એટલા માટે કરવામાં આવ્યો કે બનીઇસ્રાઈલ 
સીધેસીધા એમની સંતાન હતાં. 

(૧૩૨) દીન એટલે કે જીવનપદ્ધતિ, જીવનવ્યવસ્થા, એ કાનૂન જેની ઉપર મનુષ્ય દુનિયામાં પોતાની 
સમગ્ર વિચારશૈલી અને કાર્યશૈલીનો આધાર મૂકે. 

(૧૩૩) બાઇબલમાં હઝરત યાકૂબ અ.સ.ના અવસાનની વિગતો વિગતવાર રીતે લખવામાં આવી 
છે પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે આ વસિયતનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો નથી. અલબત્ત, તલમૂદમાં જે 
વિગતવાર વસિયત નોંધાયેલી છે તેની વિષયવસ્તુ કુર્ઓાનના વર્ણન સાથે ખૂબ જ મળતી આવે છે. તેમાં હઝરત 
યાકૂબ અ.સ.ના આ શબ્દો આપણને જોવા મળે છે : 

“માલિક તમારા ખુદાની બંદગી કરતાં રહેજો , તે તમને એવી જ રીતે તમામ આફતોથી બચાવશે જેવી 
રીતે તમારા બાપદાદાને બચાવતો રહ્યો છે.... તમારા બાળકોને ખુદા સાથે પ્રેમ કરવા અને તેના હુકમો ઉપર 
અમલ કરવાનું શિક્ષણ આપશો જેથી એમના જીવનની મુદ્ત લાંબી થાય, કેમ કે ખુદા એ લોકોનું રક્ષણ કરે છે જે 
લોકો સત્યપૂર્વક કામ કરે છે, અને તેના રસ્તાઓ ઉપર બરાબર રીતે ચાલે છે.” જવાબમાં તેમના દીકરાઓએ 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ન-.1:-:22૭્‌ 72 ટ્ર દ્વિ ત 

ર ગક ૦૯ ઝ%ન્‍્હ્ટહઈ 

ર૮ ૮૪૪૮4૮ દ્ર “77212,1.727.19» ૧ 7,2 

નન ઝી 9૫29 કઉક્ડશ્વક્ક5કહઠાઝ 


દ ક તર્જ 7297: 


હહ 55 ક ૯ઝ૯ક%ઉઉડ ૭% 


ન હતો.” મુસલમાનો ! કહો કે : “અમે ઈમાન લાવ્યાં અલ્લાહ ઉપર અને આદેશનામા ઉપર જે 
અમારી તરફ ઊતર્યું છે અને જે ઈબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઈસહાક, યાકૂબ અને યાકૂબની સંતાન ઉપર 
ઊતર્યું હતું અને જે મૂસા અને ઈસા અને બીજા તમામ પયગમ્બરોને તેમના માલિક તરફથી 
આપવામાં આવ્યું હતું. અમે આમની વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ 


કહ્યું : “જે કંઈ આપે હુકમ આપ્યો છે, અમે તે પ્રમાણે અમલ કરીશું. ખુદા અમારી સાથે થાય”. ત્યારે યાકૂબ 
અ.સ.એ કહ્યું : “જો તમે ખુદાના સીધા માર્ગથી જમણે કે ડાબે નહીં વળો તો ખુદા જરૂર તમારી સાથે રહેશે.” 

(૧૩૪) એટલે કે તમે તેમની સંતાન ખરાં, પરંતુ હકીકતમાં તમને તેમની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. 
તેમનું નામ લેવાનો તમને શો હક્ક છે કે જ્યારે તમે તેમની રીતથી ફરી ગયાં ? અલ્લાહને ત્યાં તમને એમ નહીં 
પૂછવામાં આવે કે તમારા બાપદાદા શું કરતા હતાં, બલ્કે એમ પૂછવામાં આવશે કે તમે પોતે શું કરતાં રહ્યાં. 

અને આ જે કહેવામાં આવ્યું કે “જે કંઈ તેમણે કમાવ્યું તે તેમના માટે છે અને જે કંઈ તમે કમાશો તે 
તમારા માટે છે” આ કુઅનિની ખાસ વ્ણનશૈલી છે. આપણે જે વસ્તુને કર્મ અથવા કાર્ય કહીએ છીએ, કુઅનિ 
પોતાની ભાષામાં તેને કમાણી કહે છે. આપણું દરેક કર્મ તેનું એક સારૂં કેખરાબ પરિણામ ધરાવે છે જે ખુદાના 
રાજીપા અથવા નારાજગીના રૂપમાં વ્યકત થશે. એ જ પરિણામ આપણી કમાણી છે. કેમ કે કુઓનિની નજરમાં 
અસલ મહત્ત્વ આ જ પરિણામનું છે, એટલા માટે ઘણી વખત તે આપણા કામોને કાર્ય અથવા કર્મના શબ્દ વડે 
વ્યક્ત કરવાને બદલે “હ ક્સબ” ના શબ્દ વડે વ્યકત કરે છે. 

(૧૩૫) આ જવાબની બારીકાઈ સમજવા માટે બે વાતો નજરસમક્ષ રાખો : 

એક આ કે યહૂદીમત અને ખ્રિસ્તીમત બંને પાછળથી ઊભા થયાં છે. “યહૂદીમત”' પોતાના નામ અને 
તેની ધાર્મિક વિશેષતાઓ તથા રિવાજો અને નિયમોની સાથે ઇ.પૂ. ત્રીજી-ચોથી સદીમાં જન્મ્યો, અને 
“ખ્રિસ્તીમત” જે માન્યતાઓ અને વિશેષ ધાર્મિક કલ્પમનાઓના સમૂહનું નામ છે તે તો હઝરત મસીહ અ.સ.ના 
પણ ઘણાં લાંબા સમય પછી અસ્તિત્ત્વમાં આવ્યાં. હવે એ સવાલ આપોઆપ પેદા થાય છે કે કોઈપણ માણસ 
માર્ગદર્શન ઉપર છે કે કેમ તેનો આધાર યહૂદીમત અથવા ખ્રિસ્તીમત અપનાવવા ઉપર જ હોય તો હઝરત 
ઇબ્રાહીમ અ.સ. અને બીજા નબીઓ તેમજ નેક લોકો કે જે આ ધર્મોના જન્મની સદીઓ પહેલાં પેદા થયા હતાં, 
અને જેમને ખુદ યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓ પણ માર્ગદર્શન પામેલાં માને છે, તેઓ કઈ વસ્તુમાંથી માર્ગદર્શન 
મેળવતા હતાં ? સ્પષ્ટ છે કે તે યહૂદીમત અને ખ્રિસ્તીમત ન હતો. એટલા માટે આ વાત આપમેળે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ત્રિ .. *24-ક% 2726 


ઝા 9૭૦૭ કહુક્ક* હ્ય 
0 ન્‍ઈડડઝહછડહું ઈન ાજ 
ય હટહવમહઈજા/ ઝં કઇ હઝ; 


કરતાં નથી “અને અમે અલ્લાહના મુસ્લિમ છીએ.”” 

પછી જો તેઓ એવી જ રીતે ઈમાન લાવે જેવી રીતે તમે ઈમાન લાવ્યાં છો, તો તેઓ 
માર્ગદર્શન ઉપર છે અને જો આનાથી વિમુખ થાય, તો ખુલ્લી વાત છે કે તેઓ હઠાગ્રહમાં પડી 
ગયેલાં છે. એટલા માટે ખાત્રી રાખો કે તેમની સામે અલ્લાહ તમારી હિમાયત માટે પૂરતો છે. તે 
બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. 

કહોઃ “અલ્લાહનો રંગ અપનાવો, તેના રંગ કરતાં સારો બીજા કોનો રંગ હશે? 


કે માનવીના માર્ગદર્શન ઉપર હોવાનો આધાર તેની ધાર્મિક વિશેષતાઓ ઉપર નથી જેના કારણે તે યહૂદી અને 
ખ્રિસ્તી વગેરે અલગ અલગ સમુદાયોમાં વહેંચાયેલો છે, બલ્કે હકીકતમાં તેનો આધાર એ વિશ્વવ્યાપી સીધા 
માર્ગને અખત્યાર કરવા ઉપર છે જેમાંથી દરેકજમાનામાં માનવી માર્ગદર્શન મેળવતો રહ્યો છે. 

બીજું આ કે, યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીના પોતાના ગ્રંથો આ વાતની ગવાહી આપે છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ. એક અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની પૂજા, પવિત્રતા , બંદગી અને આજ્ઞાપાલનમાં માનતા ન હતાં અને 
તેમનું મિશન જ આ હતું કે ખુદાઈ ગુણો અને વિશેષતાઓમાં અલ્લાહની સાથે બીજા કોઈને ભાગીદાર 
ઠરાવવામાં ન આવે. તેથી આ તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે યહૂદીમત અને ખ્રિસ્તીમત બંને એ સીધા માર્ગથી ચલિત થઈ 
ગયેલાં છે જેની ઉપર હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. ચાલતા હતાં કેમ કે આ બંનેમાં શિર્કનું મિશ્રણ થઈ ગયેલું છે. 

(૧૩૪) પયગમ્બરો વચ્ચે ભેદભાવ નહીં કરવાનો અર્થ આ છે કે, અમે તેમની વચ્ચે એ રીતે ભેદ પાડતાં 
નથી કે કોઈ સત્ય ઉપર હતો અને કોઈ સત્ય ઉપર ન હતો, અથવા અમે અમુકને માનીએ છીએ અને અમુકને 
નથી માનતાં. સ્પષ્ટ છે કે ખુદા તરફથી જેટલા પણ પયગમ્બરો આવ્યાં છે તે બધાં જ એક જ સચ્ચાઈ અને એક જ 
સીધા માર્ગની તરફ બોલાવવા માટે આવ્યાં છે. એટલા માટે જે કોઈ સાચા અર્થમાં સત્યનિષ્ઠ છે તેના માટે તમામ 
પયગમ્બરોને સાચા માનવા સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. જે લોકો કોઈ પયગમ્બરને માને છે અને કોઈનો ઈનકાર 
કરે છે હકીકતમાં તેઓ એ પયગમ્બરના પણ અનુયાયી નથી જેને તેઓ માને છે કેમ કે તેઓ વાસ્તવમાં એ 
વિશ્વવ્યાપી સીધા માર્ગને પામ્યાં નથી જેને હઝરત મૂસા અ.સ. અથવા ઈસા અ.સ. અથવા કોઈ બીજા પયગમ્બરે 
રજૂ કર્યો હતો, બલ્કે તેઓ માત્ર પોતાના બાપદાદાના રસ્તે ચાલીને એક પયગમ્બરને માની રહ્યાં છે. તેમનો 
અસલ ધર્મજાતિવાદના પૂર્વગ્રહ અને બાપદાદાનું આંધળું અનુકરણ છે, નહીં કે કોઈ પયગમ્બરનું અનુસરણ. 

(૧૩૭) આ આયતના બે અનુવાદ થઈ શકે છે, એક આ કે, “અમે અલ્લાહનો રંગ અપનાવી લીધો” 
બીજો આ કે “અલ્લાહનો રંગ અપનાવો”. ખ્રિસ્તીવાદના ઉદય પહેલાં યહ્‌દીઓને ત્યાં એવો રિવાજ હતો કે જે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


દિ કક ઈક 7247 


જુ) 9 ક 9 દ્ર 


ક ત ક” 


ન રી બળી દ4!? ન 7 18 
ઝં કઝ ઝાક “ઝક 


દ્વિ 


ડે તત્ર કં ફઇ 2૮2]21| 72627 2૪77 2ટૃ 
ફન હ છરી દહ 


અને અમે તેની જ બંદગી કરનારા લોકો છીએ.” 

હે નબી ! આમને કહોઃ “શું તમે અલ્લાહના વિષે અમારી સાથે ઝઘડો છો ? જો કે તે જ 
અમારો માલિક પણ છે અને તમારો માલિક પણ.” અમારા કર્મ અમારા માટે છે, તમારા કર્મ 
તમારા માટે, અને અમે અલ્લાહ માટે જ અમારી બંદગીને વિશિષ્ટ કરી ચૂકયાં છીએ. અથવા 
પછી શું તમારૂં કહેવું એમ છે કે ઇબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઇસહાક, યાકૂબ અને યાકૂબની સંતાન બધાં 
જ યહૂદી અથવા ખ્રિસ્તી હતાં ?'' કહોઃ તમે વધારે જાણો છો કે અલ્લાહ?“ એ માણસ કરતાં 
વધારે જુલમી કોણ હશે જેની પાસે અલ્લાહ તરફથી એક ગવાહી હોય અને 


દ કે 


માણસ તેમના ધર્મમાં દાખલ થતો તેને સ્નાન કરાવતા હતાં અને આ સ્નાનનો અર્થ તેમને ત્યાં એવો હતો કે જાણે 
તેના પાપ ધોવાઈ ગયાં અને તેણે જીવનનો એક નવો રંગ અપનાવી લીધો. આ જ વસ્તુ પાછળથી ખ્રિસ્તીઓએ 
અપનાવી લીધી. આનું રૂઢિગત નામ તેમને ત્યાં બપ્તિસ્મા (38015૦) છે અને આ બપ્નિસ્મા માત્ર એ લોકોને જ 
આપવામાં આવતો નથી જે તેમના ધર્મમાં દાખલ થાય છે બલ્કે બાળકોને પણ આપવામાં આવે છે. આના વિષે 
કુઓનિ કહે છે કે, બપ્તિસ્માના આ રિવાજમાં શું છે ? અલ્લાહનો રંગ ધારણ કરો અથવા અપનાવો જે કોઈ 
પાણીથી ચઢતો નથી બલ્કે તેની બંદગીની રીત અપનાવવાથી ચઢે છે. 

(૧૩૮) એટલે કે અમે આ જ તો કહીએ છીએ કે અલ્લાહ જ આપણા સૌનો માલિક છે અને તેનું જ 
આજ્ઞાપાલન થવું જોઈએ. શું આ પણ કોઈ એવી વાત છે કે જેની ઉપર તમે અમારી સાથે ઝઘડો કરો ? ઝઘડાની 
વાત હોય તો પણ તે અમારા માટે છે, નહીં કે તમારા માટે, કેમ કે અલ્લાહ સિવાય બીજાંને બંદગીના હક્કદાર 
તમે ઠેરવી રહ્યાં છો, નહીં કે અમે. 

“ શ્રાહુપ્ઈટરછઉ ?'નો એક અર્થ આ પણ થઈ શકે છે કે “શું તમારો ઝઘડો અમારી સાથેવાળક#ઉં છે ?” 
આમ હોય તો અર્થ એવો થશે કે જો વાસ્તવમાં તમારો આ ઝઘડો પોતાનો અંગત નથી બલ્કે ખુદા વાસ્તેનો છે તો 
આખૂબ જ આસાનીથી ઉકેલી શકાય તેમ છે. 

(૧૩૯) એટલે કે તમે તમારા કર્મો માટે જવાબદાર છો અને અમે અમારા કર્મો માટે. તમે જો તમારી 
બંદગીનું વિભાજન કરી રાખ્યું છે અને અલ્લાહની સાથે બીજાંને પણ ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠરાવીને તેમની પૂજા 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
દિ ૮2૮ 4કાડઇ૦૭#કાઉડઉ 4 વ 115 
દ 7?27272*#૮4 ક ન ૮ 2૮77 %772747 
96% %6 546 ી 5: 55 
2 4 2 દ્વા “7૮ ક્ટ 
જીગ્ક્ડ# ડઝછાઝટૃઝાડક 


9 
ટાઈ ૦૭ * પ જપ્ઝક હાડ કુડ કરછ 
ર (દ્ર કા 125- 294 25 1 

| ઝઝ*સ૩)૭579 9254 555-412૯ 


તે તેને છુપાવે ? તમારી હરકતોથી અલ્લાહ અજાણ તો નથી.” '--એ કેટલાક લોકો હતાં, જે થઈ 
ગયાં. તેમની કમાણી તેમના માટે હતી અને તમારી કમાણી તમારા માટે. તેમના કર્મો વિષે તમને 
પૂછવામાં નહીં આવે.' (રુકૂઅ-૧ ૬) 

મૂર્ખ લોકો જરૂર કહેશેઃ “આમને શું થયું કે પહેલાં આ લોકો જે કિબ્લા તરફ મુખ રાખીને 
નમાઝ પઢતા હતાં, તેનાથી અચાનક ફરી ગયાં ?”””' હે નબી, આમને કહોઃ “પૂર્વ અને પશ્ચિમ સર્વ 


અલ્લાહનાં છે. અલ્લાહ જેને ઇચ્છે, સીધો માર્ગ દેખાડી દે છે” ' અને આવી રીતે અમે તમને 
મુસલમાનોને એક “ઉમ્મતેવસત' બનાવ્યાં છે 

અને અનુસરણ કરો છો તો તમને આમ કરવાનો અખત્યાર છે. આનું પરિણામ પોતે જ જોઈ લેશો. અમે તમને 
બળજબરીપૂર્વક આનાથી રોકવા માગતા નથી, પરંતુ અમે અમારી બંદગી, આજ્ઞાપાલન અને પૂજાને ફકત 
અલ્લાહ માટે જ વિશિષ્ટ કરી દીધાં છે . જો તમે માની લો કે, અમને પણ આવું કરવાનો અધિકાર છે, તો આ ખોટો 
ઝઘડો આપોઆપ સમાપ્ત થઈજાય. 


કે. ઝમ છે 


(૧૪૦) આ સંબોધન યહૂદીઓ તથા ખ્રિસ્તીઓના એ અજ્ઞાન લોકોને કરવામાં આવેલું છે જે 
વાસ્તવમાં પોતે એમ માનતા હતાં કે, આ મહાન નબીઓ બધા જ યહૂદી અથવા ખ્રિસ્તી હતાં. 

(૧૪૧) આ સંબોધન તેમના વિદ્ઠદાનોને કરવામાં આવ્યું છે જે પોતે પણ આ હકીકતથી નાવાકેફ હતાં કે 
યહૂદીમત અને ખ્રિસ્તીમત તેની હાલની વિશિષ્ટતાઓ સાથે ઘણાં સમય પછી જન્મ્યાં છે. પરંતુ તેઓ સત્યને 
પોતાના જ સમુદાયોમાં સીમિત માનતા હતાં અને આમજનતાને પણ એવી ગેરસમજમાં નાખી રાખતા હતાં કે 
નબીઓ પછી જે જે અકીદાઓ, જે રીતો અને જે નવા નવા નિયમો તથા કાયદા તેમના ધર્મશાસ્ત્રીઓ, 
સંન્યાસીઓ, , ધાર્મિક મીમાંસકોએ ઘડી કાઢયાં , તેમના અનુસરણમાં જ માનવીની સફળતા અને મોક્ષનો આધાર 
છે. આ વિઠ્ઠાનોને જ્યારે પૂછવામાં આવતું હતું કે જો વાત આવી જ હોય તો હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. , ઈસહાક 
અ.સ., યાકુબ અ.સ. વગેરે નબીઓ તમારા આ ફિકઓમાંથી કોની સાથે સંબંધ ધરાવતા હતાં, ત્યારે તેઓ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


“ફટ નડ હ%ડબઊર્હદોઝગ#ઝુ 


જેથી તમે દુનિયાના લોકો ઉપર સાક્ષી રહો અને પયગમ્બર તમારી ઉપર સાક્ષી રહે. 
આનો જવાબ આપવાનું ટાળે છે , કારણ કે તેમનું જ્ઞાન તેમને આમ કહેવાની છૂટ આપતું ન હતું કે આ બુઝુર્ગોનો 
સંબંધ અમારા ફિર્કાસાથે હતો . પરંતુ જો તેઓ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં માની લેત કે આ નબીઓ ન તો યહૂદી હતાં, ન તો 
ખ્રિસ્તી, તો પછી તેમની દલીલ જ સમાપ્ત થઈ જાત. 

(૧૪૨) નબી સ.અ.વ. હિજરત પછી મદીનામાં ૧૬ થી ૧૭ મહિના સુધી બૈતલમકદિસની તરફ મોઢું 
રાખીને નમાઝ પઢતા રહ્યાં. પછી કા'બાની તરફ મોઢું કરીને નમાઝ પઢવાનો હુકમ આવ્યો જેની વિગતો આગળ 
આવે છે. 

(૧૪૩) આ એ મૂખઓના વાંધાનો પહેલો જવાબ છે. તેમના મગજ સંકુચિત હતાં, દ્રષ્ટિ સીમિત 
હતી, દિશા અને સ્થળના ગુલામ હતાં. તેમનો અનુમાન એવો હતો કે ખુદા કોઈ એક દિશામાં સીમિત છે. 
એટલા માટે સૌથી પહેલાં તેમના અજ્ઞાનપૂર્ણ વાંધાના ખંડનમાં આ જ કહેવામાં આવ્યું કે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બધાં 
અલ્લાહના છે. કોઈ દિશાને કિબ્લો બનાવવાનો અર્થ એવો નથી કે અલ્લાહ એ જ તરફ છે. જે લોકોને અલ્લાહે 
માર્ગદર્શન આપેલું છે તેઓ આ પ્રકારની સંકુચિતતાઓથી પર હોય છે અને તેમના માટે વિશ્વવ્યાપી 
સચ્ચાઈઓને સમજવાનો માર્ગમોકળો થઈ જાય છે. (જુઓ નોધ ક્રમાંક-૧૧૫ અને ૧૧૬) 

(૧૪૪) આ એલાન છે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની ઉમ્મતની ઇમામતનો. “આવી રીતે” નો ઈશારો બંને 
તરફ છે : અલ્લાહના એ માર્ગદર્શન તરફ પણ, જેનાથી મુહમ્મદ સ.અ.વ.નું અનુસરણ સ્વીકારનારા લોકોને 
સીધો રસ્તો જણાયો અને તેઓ પ્રગતિ કરતાં કરતાં એ દરજ્જાએ પહોચ્યાં કે મધ્યસ્થ કોમ (કહાં) ઠરાવી 
દેવામાં આવ્યાં, અને કિબ્લાના ફેરફારની તરફ પણ કે, મૂર્ખાઓ આને માત્ર એક દિશામાંથી બીજી દિશા તરફ 
ફરવું એમ માની રહ્યાં છે, જો કે હકીકતમાં બેતલમકદિસથી કા'બાની તરફ કિબ્લાની દિશા ફરવાનો અર્થ આ છે 
કે અલ્લાહે બનીઇસ્ાઈલને દુનિયાની આગેવાનીના હોદ્દા પરથી વિધિસર રીતે બરતરફ કર્યા અને ઉમ્મતે 
મુહમ્મદિયહને તેની ઉપર નીમી દીધી. 

“હકહર્ફાં” શબ્દ તેની અંદર એટલો વિશાળ અર્થ ધરાવે છે કે બીજા કોઈ શબ્દો વડે તેનો અનુવાદ કરી 
શકાય તેમ નથી. આનો અર્થ એક એવું ઉચ્ચ અને ઇજ્જતદાર જૂથ છે જે ન્યાય અને મધ્યમમાર્ગ ઉપર હોય, જે 
દુનિયાની કોમોની વચ્ચે નાયકની હેસિયત ધરાવતો હોય, જેનો સંબંધ સૌની સાથે સમાન અધિકાર તથા 
સચ્ચાઈનો હોય, અને નાહક તથા અયોગ્ય સંબંધ કોઈની સાથે ન હોય. 


આના પછી જે કહેવામાં આવ્યું છે કે, તમને “ઉમ્મતેવસત' એટલા માટે બનાવવામાં આવ્યાં છે કે “તમે 
લોકો ઉપર સાક્ષી રહો અને રસૂલ તમારી ઉપર સાક્ષી રહે,” તો આનો અર્થ આ છે કે આખિરતમાં જ્યારે સમગ્ર 
માનવજાતિને એકત્ર કરીને હહિસાબકિતાબ કરવામાં આવશે ત્યારે રસૂલ અમારા જવાબદાર પ્રતિનિધિની 
હેસિયતથી તમારા માટે ગવાહી આપશે કે સાચી વિચારસરણી, નેક અમલ તથા ન્યાય વ્યવસ્થાનું જે શિક્ષણ અમે 


દ જ 


તેને આપ્યું હતું તે તેણે તમને જરાપણ કાપકૂપ વગર પૂરેપૂરું પહોંચાડી દીધું , અને વ્યવહારમાં તે પ્રમાણે અમલ 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ટ દ્ન્ 2૮:277221.૪, (2277 222 દિ ક દ્વિ 0 4 ૮૮ 
ી ન | હડ રઝા ઝે, 
હન્ટ લાં 1 પહત હદ! ઝુપ૯2 


ખી 


હી સિ («૮ «(77 € જં 277 4 ક કક દ્વિ 546 
ડઝ ડ૪૯&બહ્ઈબ્કવક 

૪૦૬૮ “૧ જ 47844 જી ત્ત *-2. 1 
“ &ઈાઇકકજાહટઇર:શ& હકટર 


પહેલાં જે તરફ તમે મુખ રાખતા હતાં, તેને તો અમે કેવળ એ જોવા માટે કિબ્લા ઠેરવ્યો હતો 


૧૪૫ સ” 


કે કોણ પયગમ્બરનું અનુસરણ કરે છે અને કોણ પાછો ફરી જાય છે.'”' આ મામલો હતો તો ખૂબ 
€ 


અઘરો પણ એ લોકો માટે જરા પણ અઘરો પુરવાર ન થયો, જેમની પાસે અલ્લાહનું માર્ગદર્શન 
હતું. અલ્લાહ તમારા આ ઈમાનને કદાપિ વ્યર્થ નહીં કરે, 


કરીને દેખાડી દીધો. આના પછી રસૂલના ઉત્તરાધિકારીની હેસિયતથી તમને સામાન્ય મનુષ્યો ઉપર સાક્ષીની 
હેસિયતથી ઊભા થવું પડશે અને એવી સાક્ષી આપવી પડશે કે રસૂલે જે કંઈ તમને પહોચાડયું હતું તે તમે તેમને 
પહોંચાડવામાં, અને જે કંઈ રસૂલે તમને દેખાડયું હતું, તે તમે તેમને દેખાડવામાં તમારી શક્તિ પ્રમાણે કોઈ 
કચાશ બાકી રાખી નથી. 

આવી રીતે એક માણસ અથવા જૃથનું આ દુનિયામાં ખુદા તરફથી ગવાહીના હોદ્દા ઉપર નિમાવવું જ 
હકીકતમાં તેને ઇમામત અને આગેવાનીના સ્થાન ઉપર બેસાડવું છે. આમાં જ્યાં શ્રેઠતા અને સન્માન છે ત્યાં 
જવાબદારીનો મોટો ભાર પણ છે. આનો અર્થ આ છે કે જેવી રીતે રસૂલ સ.અ.વ. આ ઉમ્મત માટે ખુદાભીરૂતા, 
સત્યમાર્ગનું અનુસરણ, ન્યાય અને સત્યનિષ્ઠાના જીવંત સાક્ષી બન્યાં એવી જ રીતે આ ઉમ્મતે પણ તમામ 
દુનિયા માટે જીવંત સાક્ષી બનવું જોઈએ, એટલે સુધી કે તેની કરણી અને કથની તેમજ વ્યવહાર, દરેક વસ્તુને 
જોઈને દુનિયાને જણાય કે ખુદાભીરૂતા આનું નામ છે, સત્યમાર્ગ ઉપર ચાલવું આ છે, ન્યાય આને કહે છે અને 
સત્યનિષ્ઠા આવી હોય છે. પછી આનો અર્થ આ પણ છે કે જેવી રીતે ખુદાના હુકમો આપણા સુધી પહોંચાડવા 
માટે રસૂલલ્લાહ સ.અ.વ.ની જવાબદારી ભારે અઘરી હતી, એટલે સુધી કે જો તેઓ આમાં જરા પણ કચાશ 
રાખત તો ખુદાને ત્યાં પકડવામાં આવત, એવી જ રીતે દુનિયાના આમ લોકો સુધી આ માર્ગદર્શનને 
પહોંચાડવાની ખૂબ જ કઠિન જવાબદારી આપણી ઉપર આવે છે. જો આપણે ખુદાની અદાલતમાં હકીકતમાં એ 
વાતની ગવાહી આપી ન શકયાં કે, અમે તારૂં માર્ગદર્શન જે તારા રસૂલ મારફતે અમને પહોચ્યું હતું, તારા 
બંદાઓ સુધી પહોંચાડવામાં કોઈ કચાશ રાખી નથી, તો આપણે ઘણી ખરાબ રીતે પકડવામાં આવશું, અને આ 
જ ઇમામતનો ગર્વ આપણને ત્યાં ડુબાડી દેશે. આપણી ઇમામતના જમાનામાં આપણી ખરેખર ભૂલોના કારણે 
માન્યતા અને અમલની જેટલી પણ ગુમરાહીઓ દુનિયામાં ફેલાઈ છે , તેમજ જેટલા ઝઘડાં અને ફિત્ના પૃથ્વી ૫ર 
ઊભાં થયા છે એ તમામને માટે દુષ્ટ ઇમામો તથા મનુષ્યો અને જિન્ઞાતોમાં રહેલા શૈતાનોની સાથે સાથે આપણે 
પણ કઠેડામાં ઊભા હોઈશું. આપણને પૂછવામાં આવશે કે, જ્યારે દુનિયામાં ગુનાખોરી, અત્યાચાર અને 


ક તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
હટ ઝટ ક્કજડછઈફજઝઉઇ જહ) 
કડડહડડ#-હ-કઝદાજડઇ#ઉઃદડાહુ 

“કઃ ડ 55%» ઝડ કપ 


ખાત્રી રાખો કે તે લોકો ના માટે અનહદ માયાળુ અને દયાળુ છે. 
આ તમારા સુખનું વારંવાર આકાશની તરફ ઉઠવું. અમે જોઈ રહ્યાં છીએ. લો, અમે એ 
કિબ્લાની તરફ તમને ફેરવી દઈએ છીએ જેને તમે પસંદ કરો છો. મસ્જિદેહરામ તરફ મુખ ફેરવી 


અખ વક 


દો. હવે જ્યાં પણ તમે હોવ, તેની જ તરફ મુખ રાખીને નમાઝ પઢજો. 


ગુમરાહીનું આ વાવાઝોડું આવેલું હતું ત્યારે તમે કયાં ગુમ થઈ ગયા હતાં. 

(૧૪૫) આનો આશય એ જોવાનો હતો કે, એ કોણ લોકો છે જે અજ્ઞાનકાળના પૂર્વગ્રહો અને પ્રદેશવાદ 
અને જાતિવાદમાં પડેલાં છે અને એ કોણ લોકો છે જે આ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈને સત્યને સાચી રીતે સમજે છે. 
એક તરફ અરબસ્તાનના લોકો તેમના જાતીય અને વંશીય ગર્વમાં રાચતા હતાં તથા અરબસ્તાનના કા'બાને 
છોડીને બહારના બૈતલમકંદિસને કિબ્લો બનાવવો તેમના આ જાતિવાદના દેવ ઉપર અસહ્ય પ્રહાર હતો, બીજી 
તરફ બનીઇસ્નાઈલ તેમના જાતિવાદના ઘમંડમાં ફંસાયેલા હતાં અને તેમના બાપદાદાના કિબ્લા સિવાય બીજા 
કોઈ કિબ્લાને સહન કરવો તેમના માટે મુશ્કેલ હતું. દેખીતું છે કે આ મૂર્તિઓ જે લોકોના દિલોમાં વસેલી હોય 
તેઓ એ રસ્તા ઉપર કેવી રીતે ચાલી શકત જેની તરફ અલ્લાહનો રસૂલ તેમને બોલાવી રહ્યો હતો. એટલા માટે 
અલ્લાહે આ મૂર્તિપૂજકોને સાચા હક્કપરસ્તોથી અલગ કરવા માટે પહેલાં બૈતલમકદિસને કિબ્લા ઠરાવ્યો કે તેથી 
જે લોકો અરબ જાતિવાદમાં માને છે તેઓ અલગ પડી જાય. ત્યારબાદ આ કિબ્લાને છોડીને કા'બાને કિબ્લો 
બનાવ્યો કે જેથી જે લોકો ઇસ્રાઈલી જાતિવાદમાં માનનારા છે તેઓ પણ અલગ પડી જાય. આમ, માત્ર એ લોકો 
જ રસૂલની સાથે રહી ગયાં જે કોઈ પણ મૂર્તિના પૂજનારા ન હતાં, માત્ર ખુદાના પૂજનારા હતાં . 

(૧૪૪) આ છે એ અસલ હુકમ જે કિબ્લાના ફેરફાર માટે આપવામાં આવ્યો હતો. આ હુકમ રજજબ 
અથવા શાબાન, હિ.સ. રમાં ઊતર્યો. ઇબ્નેસઅદે નોંધ્યું છે કે, નબી સ.અ.વ. બિશ્ર બિન બરાઅ બિન 
મા'રૂરના ઘરે જમવા માટે ગયેલા હતાં ત્યાં ઝુહરનો સમય થઈ ગયો અને આપ લોકોને નમાઝ પઢાવવા માટે 
ઊભા થયાં. બે રકઅતો પઢાવી ચૂકયા હતાં ત્યાં ત્રીજી રકઅતમાં એકાએક વહી દ્વારા આ આયત ઊતરી અને એ 
જ વખતે આપ અને આપની પાછળ નમાઝમાં સામેલ તમામ લોકોએ બેતલમકદિસ તરફથી કા'બાની તરફ મોઢું 
ફેરવી લીધું. આના પછી મદીના અને મદીનાની આસપાસના વિસ્તારમાં આ અંગે એલાન કરી દેવામાં આવ્યું. 
બરાઅ બિન આઝિબ કહે છે કે, એક જગ્યાએ એલાનનો અવાજ એવા વખતે પહોંચ્યો કે લોકો રુકૂઅની 
હાલતમાં હતાં , હુકમ સાંભળતાં જ બધા એ જ હાલતમાં કા'બાની તરફ ફરી ગયાં. અનસ બિન માલિક કહે છે 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
«:47૭22572-47૪ # ૨% 2, 7 
4145“ કડ હાકાહ#હઝાઈા૯ 05 


-72..-ક- 


ડકાઈડઝડડળ કત ઇડી વિ 
42 ગ્ફટટક ડઞઝઉડશ્યડડા્ાડ્રા 
ક 2 કક હક ગ્હકક 
ઉહ હાઇડ ઝહહશફાક,કટ 


આ લોકો કે જેમને ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો, સારી રીતે જાણે છે કે (કિબ્લાના 
ફેરફારનો) આ હુકમ એમના માલિકના જ તરફથી છે અને સાચો છે, આમ છતાં આ લોકો જે કંઈ 
કરી રહ્યાં છે, અલ્લાહ તેનાથી ગાફેલ નથી. તમે આ ગ્રંથવાળાઓ સમક્ષ ભલે ગમે તે નિશાની લઈ 


આવો, આ શક્ય નથી કે આ લોકો તમારા કિબ્લાનું અનુસરણ કરવા લાગે, અને ન તો તમારા માટે 
એ શકય છે કે તેમના કિબ્લાનું અનુસરણ કરો, અને તેમના માંથી કોઈ જૂથ પણ બીજાના કિબ્લાનું 


અનુસરણ કરવા માટે તેયાર નથી, અને તમે જો આ જ્ઞાન પછી, જે તમારી પાસે આવી ગયેલું છે, 
તેમની ઇચ્છાઓનું અનુસરણ કર્યું, તો ચોક્કસપણે તમારી ગણના જુલમીઓમાં થશે.” 


ન 


કે, બની સલ્મામાં આ ખબર બીજા દિવસે ફજની નમાઝના સમયે પહોંચી. લોકો એક રકઅત પઢી ચૂકયા હતાં કે 
તેમના કાનોમાં અવાજ આવ્યો, “સાંભળો, કિબ્લો બદલીને કા'બાની તરફ કરી દેવામાં આવ્યો છે.” આ 
સાંભળતાં જ સમગ્ર જમાઅતે પોતાની દિશા બદલી નાખી. 

એ યાદ રહે કે બૈતલમકદિસ મદીનાની બરાબર ઉત્તરમાં છે અને કા'બા બિલકુલ દક્ષિણમાં. જમાઅત 
સાથે નમાઝ પઢતી વખતે કિબ્લો ફેરવવામાં ઇમામને ચાલીને નમાઝીઓની પાછળ આવવું પડયું હશે અને 
નમાઝીઓને માત્ર મોઢું જ ફેરવવું પડયું નહીં હોય બલ્કે થોડુંઘણું તેમને પણ ચાલીને પોતાની સફો સરખી કરવી 
પડી હશે, એટલા માટે કેટલીક રિવાયતોમાં આ જ વિગતોનો ઉલ્લેખ પણ છે. 

અને આ જે કહેવામાં આવ્યું કે, “અમે તમારા મોઢાનું વારંવાર આકાશની તરફ ઉઠવું જોઈ રહ્યાં છીએ” 
અને “અમે આ જ કિબ્લાની તરફ તમને ફેરવી દઈએ છીએ જેને તમે પસંદ કરો છો'' આના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે 
જણાય છે કે કિબ્લાના ફેરફારનો હુકમ આવતાં પહેલાં નબી સ.અ.વ. આની રાહ જોઈ રહ્યા હતાં. આપ પોતે એમ 
અનુભવી રહ્યા હતાં કે બનીઇન્નાઈલની ઇમામતનો જમાનો સમાપ્ત થઈ ચૂકયો છે અને તેની સાથે બૈતલમકદિસનું 
કેન્દ્રીય સ્થાન પણ જતું રહ્યું છે. હવે અસલ ઇબ્રાહીમી કેન્દ્ર તરફ મોઢું કરવાનો સમય આવી ગયો છે. 


મસ્જિદેહરામનો અર્થ છે હુરમતવાળી અને આદરણીય મસ્જિદ, એટલે કે એવી ઇબાદતગાહ જેની 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
22» *#%૮ 22૨ ક”ત્”્ ત્રિની જદવ ક ૧22216: દ્ધ 

“૬ હકક ઈ#્,કહ્ઝાગ્ક્ઝલ્રન્રગ 

જા 422792: ક»-»254૮ દ્વ 64૮% -, 2૫0 

410 હજ ૦૧ વા છના ૬. ડઇ૪હી; 

ડડ શકતકહહ્ઃ &ાહ્ઈક્કપઉવુ છ હત 


1૭-7૭ 


ધિ કાન હથી “હકક રઝ ન 
જ ગવત મુ ફી 


જે લોકોને અમે ગ્રંથ આપ્યો છે, તેઓ આ સ્થળને (જેને કિબ્લા બનાવવામાં આવ્યું છે) એવી રીતે 
ઓળખે છે જેવી રીતે પોતાની સંતાનને ઓળખે છે, “ પરંતુ એમનામાંનું એક જૂથ જાણીજોઈને 
સત્યને છુપાવી રહ્યું છે. આ એક પૂર્ણ સત્ય છે તમારા માલિક તરફથી, તેથી આના વિષે કદાપિ કોઈ 
શંકામાં નપડો. (રુકફૂઅ-૧૭) 


જ્યાં પણ તમે હશો, અલ્લાહ તમને જોઈ લેશે. તેની કુદરતથી કોઈ વસ્તુબહાર નથી. 


મધ્યમાં ખાનએ કા'બા આવેલું છે. 

કા'બાની તરફ મોઢું કરવાનો અર્થ એવો નથી કે માણસ ભલે દુનિયાના ગમે તે ખૂણામાં હોય તેણે 
બિલકુલ નાકની સીધી લીટીમાં કા'બા તરફ મોઢું કરવું જોઈએ. એ તો સ્પષ્ટ છે કે આવું કરવું દરેકને માટે દરેક 
જગ્યાએ મુશ્કેલ છે, એટલા માટે કા'બાની તરફ મોઢું કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે અને નહીં કે કા'બાની 
સીધમાં . કુરઆનની રૂએ આપણે એટલું ધ્યાન રાખવા માટે તો બંધાયેલાં છીએ કે બને ત્યાં સુધી કા'બાની સાચી 
દિશા જાણી લઈએ પરંતુ એમ કરવા માટે બંધાયેલાં નથી કે એકદમ સાચી દિશા જાણી લઈએ. જે દિશા વિષે 
આપણને શકય એટલી તપાસ કરીને અંદાજો થાય કે આ કા'બાની દિશા છે એ તરફ નમાઝ પઢવી બિલકુલ 
બરાબર છે, અને જો ક્યાંક કોઈના માટે કા'બાની દિશા નક્કી કરવાનું મુશ્કેલ હોય, અથવા તો કોઈ એવી 
સ્થિતિમાં હોય કે કિબ્લાની તરફ પોતાની દિશા જાળવી શકતો ન હોય (દા.ત. રેલ્વે અથવા વહાણમાં) તો જે 
તરફ તેનો કા'બાનો અંદાજ હોય, અથવા જે તરફ મુખ કરવાનું શકય હોય, એ જ તરફ મુખ રાખીને તે નમાઝ 
પઢી શકે છે. અલબત્ત, જો નમાઝની વચ્ચે કિબ્લાની સાચી દિશાની ખબર પડી જાય અથવા સાચી દિશાની તરફ 
મુખ કરીને નમાઝ પઢવાનું શકય બની જાય ત્યારે નમાઝની હાલતમાં જ એ તરફ ફરી જવું જોઈએ . 

(૧૪૭) આનો અર્થ આ છે કે કિબ્લા વિષે જે દલીલો અને ચર્ચાઓ આ લોકો કરે છે તેનો ફેંસલો ન તો 
આવી રીતે થઈ શકે છે કે દલીલ દ્વારા તેમને સંતુષ્ટ કરી દેવામાં આવે, કેમ કે આ લોકો પૂર્વગ્રહ અને હઠાગ્રહમાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


કજન-નાનાજનભનનાટ ત હ#% 
છા હ હક્છી 
ભાના ડડ ક 
૬૦૪૭5૪55 ઉડ 


ક ટર 


ર54 ઝદ દડ કક કઝ 


તમે જે જગ્યાએથી પણ પસાર થાઓ, ત્યાંથી જ તમારું મુખ (નમાઝ વખતે) મસ્જિદે 
હરામ તરફ ફેરવી દો, કારણ કે આ તમારા માલિકનો તદ્દન સાચો ફેંસલો છે અને અલ્લાહ તમારા 
કર્મોથી અજાણ નથી. અને જ્યાંથી પણ તમે પસાર થાઓ, તમારું મુખ મસ્જિદેહરામ તરફ જ 
ફેરવો, અને તમે જ્યાં પણ હોવ, તેની જ તરફ મુખ કરીને નમાઝ પઢો કે જેથી લોકોને તમારી 
વિરુદ્ધ કોઈ દલીલ ન મળે._.“--હા, જે લોકો જુલમી છે, તેમની જબાન કોઈ હાલતમાં બંધ થશે 


નહીં. તો તેમનાથી ન ડરો, બલ્કે મારાથી ડરો --અને 


પડેલાં છે તથા ગમે તે દલીલ વડે પણ એ કિબ્લાને છોડી શકતાં નથી જેને આ લોકોએ તેમની જૂથબંધીના 
પૂર્વગ્રહોના કારણે પકડી રાખ્યો છે. તેમજ આનો ફેંસલો એવી રીતે પણ ન થઈ શકે કે, તમે તેમના કિબ્લાને 


ક દ 


અપનાવી લો, કેમ કે તેમનો કોઈ એક કિબ્લો નથી કે જેની ઉપર બધા જ જૃથો સર્વસંમત હોય અને તેને અપનાવી 
લેવાથી કિબ્લાનો ઝઘડો પતી જાય. જુદા જુદા જુથોના જુદા જુદા કિબ્લા છે. એકનો કિબ્લો અપનાવીને બસ એક 
જ જૂથને રાજી કરી શકશો, બીજાનો ઝઘડો પહેલાંની જેમ ચાલુ જ રહેશે. અને સૌથી મોટી વાત આ છે કે 
પયગમ્બરની હેસિયતથી તમારૂં કામ આટલું જ નથી કે તમે લોકોને રાજી કરતા ફરો અને તેમની સાથે 
બાંધછોડના નિયમ મુજબ સમાધાન કરતાં રહો. તમારૂં કામ તો આ છે કે જે જ્ઞાન અમે તમને આપ્યું છે તેની ઉપર 
ચુસ્તપણે કાયમ થઈ જાઓ અને કોઈની પરવા ન કરો. આનાથી ચલિત થઈને કોઈને રાજી કરવાની ચિંતા કરશો 
તો તમારા પયગમ્બરીના હોદા સાથે અન્યાય કરશો તથા એ નિયામત પ્રત્યે અપકારી બનશો જે દુનિયાના ઇમામ 
બનાવીને અમે તમને બક્ષી છે. 


(૧૪૮) આ અરબી રૂઢિપ્રયોગ છે. જે વસ્તુને માણસ ચોક્કસાઈપૂર્વક જાણતો હોય અને તેના વિષે 
કોઈપણ પ્રકારની શંકા ન ધરાવતો હોય તેને એમ કહે છે કે, તે એ વસ્તુને એવી રીતે ઓળખે છે જેવી રીતે 


પોતાની સંતાનને ઓળખે છે , અથતિ જેવી રીતે તેને પોતાના બાળકોને ઓળખવામાં કોઈ શંકા નથી હોતી એવી 


શુ- 


જ રીતે એ કોઈપણ શંકામાં પડયા વિના ચોક્કસપણે એ વસ્તુને પણ જાણે છે. યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓના 


સૂરઃ બકરટ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
565. (€2226જ્ૃ ગું 72 »ન-્ક્દ્ 22%. 22 કલ 228*79* નિ 
વાઇ તાઈ ૪ ૦૯% ફિ ક ફાન છક ઝડ 
૬% તત ક દ્વિળ જ ! ક દ 7 શિ 2૮ ૯ ળી ર 27 

ત ક ન્ડ 9 “7૦૦ [ન્ન હાત. ઝન 8 ? 


એ 


કવા ૧6 ભદ 
હઉ ઉહ્કડડડાઝતડકઉડહ% 


ડ777),06।1.-.*?%611:7 2૭4૪ 222 4૮૦2 
24091૯/-કક 519 #કઇ શક! 


૧૫૧ જવ૧૫ર »ે 


એટલા માટે કે હું તમારી ઉપર મારી નિયામત પૂર્ણ કરી દઊં,'' અને આ આશાએ” કે મારાઆ 
હુકમના પાલનથી તમે એવી જ રીતે સફળતાનો માર્ગ પામશો જેવી રીતે (તમને આ વસ્તુથી 
સફળતા મળી કે) મે તમારી અંદર ખુદ તમારામાંથી એક રસૂલ મોકલ્યો, જે તમને મારી આયતો 
સંભળાવે છે, તમારી જિંદગીઓને સુધારે છે, તમને ગ્રંથ અને ડહાપણનું શિક્ષણ આપે છે, અને 
તમને એ વાતો શિખવાડે છે જે તમે જાણતા ન હતાં. એટલા માટે તમે મને યાદ રાખો, હું તમને યાદ 


રાખીશ, અને મારો આભાર વ્યકત કરો, અને નિયામતોનો ઈનકાર ન કરો. (રુકૂઅ-૧ ૮) 


૧૫૩ 


“હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, ધૈર્ય અને નમાઝની મદદ લો. અલ્લાહ ધૈર્યવાન લોકોની 


વિદ્દાનો વાસ્તવમાં આ વાત સારી રીતે જાણતા હતાં કે કા'બાને હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ બંધાવ્યું હતું અને 
આનાથી ઊલટું, બૈતલમકદિસ તેમના ૧૩૦૦ વર્ષ પછી હઝરત સુલૈમાન અ.સ. દ્વારા બાંધવામાં આવ્યું હતું 
તથા તેમના જમાનામાં કિબ્લા તરીકે ઠરાવવામાં આવ્યું. આ એતિહાસિક કિસ્સામાં તેમના માટે લેશમાત્ર પણ 
શંકાની ગુંજાશ ન હતી. 

(૧૪૯) પહેલા કથન અને આના પછીના બીજા કથન વચ્ચે એક અવકાશ છે જેને શ્રોતા પોતે થોડો 
વિચાર કરીને ભરી શકે છે. અર્થાત્‌ નમાઝ જેને પઢવી હશે તેને ગમે તેમ કરીને કોઈને કોઈ દિશા તરફ મુખ કરવું 
જ પડશે, પરંતુ અસલ વસ્તુ એ દિશા નથી જે તરફ તમે વળો છો બલ્કે અસલ વસ્તુ એ ભલાઈઓ છે જેમને પ્રાપ્ત 
કરવા માટે તમે નમાઝ પઢો છો. એટલા માટે દિશા અને સ્થળની ચચનિ બદલે તમને ભલાઈઓની પ્રાપ્તિની જ 
ચિંતા હોવી જોઈએ. 

(૧૫૦) એટલે કે અમારા આ હુકમનું પૂરેપૂરું પાલન કરો. કયારેય એવું ન થાય કે તમારામાંથી કોઈ 
માણસ નક્કી કરેલી દિશા સિવાય કોઈ બીજી દિશા તરફ મોઢું કરીને નમાઝ પઢતો જોવામાં આવે, નહીં તો 
તમારા શરુઓને તમારી સામે એવો વાંધો ઊભો કરવાની તક મળી જશે કે, વાહ ભાઈ, આ કેવી ઉમ્મતેવસત 
છે, કેવા સારા હક્કપરસ્તીના ગવાહ બન્યાં છે જે એમ પણ કહેતાં જાય છે કે, આ હુકમ અમારા માલિક તરફથી 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
72૪ ! હ ત્ર *ન્ટ્ટ 2271.2722#૮[4:4 
“હ દ્રાઇન્છવ્૭્ક#**55 
7૫ ક»2જૂ જઝ.ત્તસ 2222૨2૮5 2 જ 7% ક 
“દહ ક-%##કછ૯હ#૭-ક્ઝઈબ*ટ૯૫ 
રિ તહ 7 £*-2૭4 “47979 7૫૫ ટ૮..-ક472- * 2૮? 
૭9૯996 9:%૯62૯%કદછરુીંકઝક* 
ત4૮૮4:2249 2 272૮૬ :૪1૬[ 22 .6, 4 75 ી ન 
ક 4.૦. ૫ડાઝલડછવ%્કા5 


સાથે છે. “ અને જે લોકો અલ્લાહના માર્ગમાં માર્યા જાય, તેમને મૃત ન કહો, આવા લોકો તો 
હકીકતમાં હયાત છે, પરંતુ તમને તેમની હયાતીનું ભાન થતું નથી.” અને અમે જરૂર તમને ભય 
અને જોખમ, ભૂખ, જાનમાલના નુકસાન અને આવકોમાં ખોટમાં નાખીને તમારી અજમાયશ 


કરીશું. આવી પરિસ્થિતિમાં જે લોકો ધીરજ ધરે અને જ્યારે કોઈ મુસીબત આવી પડે, ત્યારે કહે કે 


આવેલો છે અને પછી તેનું ઉલ્લંઘન પણ કર્યે જાય છે . 

(૧૫૧) 4િયામતનો અર્થ અહીં એ જ ઈમામત અને આગેવાનીની નિયામત છે જે બનીઇસ્રાઈલ 
પાસેથી છીનવીને આ ઉમ્મતને આપવામાં આવી હતી. દુનિયામાં કોઈ પણ ઉમ્મત દ્વારા સચ્ચાઈ ઉપર ચાલવાનું 
આ એક સૌથી મોટું ફળ છે કે, તે અલ્લાહના કાનૂન વડે દુનિયાની કોમોની આગેવાન અને માર્ગદર્શક 
બનાવવામાં આવે તથા માનવજાતને ખુદાપરસ્તી અને સદાચારના રસ્તે ચલાવવાની સેવા તેને સોપંવામાં આવે. 
આ હોદ્દો જે ઉમ્મતને આપવામાં આવ્યો, હકીકતમાં તેની ઉપર અલ્લાહની કૃપા અને ઇનામ પૂર્ણ થઈ ગયાં. 
અલ્લાહતઆલા અહીં એમ કહી રહ્યો છે કે કા'બાના ફેરફારનો આ હુકમ વાસ્તવમાં આ હોદ્દા ઉપર તમારી 
તિમણૂંકની (નિશાની છે એટલા માટે તમારે પણ અમારા આ હુકમનું પાલન કરવું જોઈએ કે અપકાર અને 
નાફરમાની કરવાથી કયાંક આ હોદ્દો તમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં ન આવે. આનું અનુસરણ કરશો તો આ 
શિયામત તમારી ઉપર પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. 

(૧૫૨) અર્થાત્‌ આ હુકમનું પાલન કરતી વખતે આ આશા રાખો. આ શાહી વર્ણનશેલી છે. રાજા દ્વારા 
પોતાની શાન દેખાડતાં લાપરવાહી સાથે કોઈ નોકરને એમ કહી દેવું કે, અમારા તરફથી અમુક એનાયત અને 
કુપાના ઉમેદવાર રહો, એ વાત માટે પૂરતું હોય છે કે એ નોકર પોતાના ઘરે જઈ ઢોલ વગાડે અને તેને ચારે 
બાજુથી અભિનંદન મળવા માંડે. 

(૧૫૩) ઇમામતના હોદ્દા પર નીમ્યા પછી હવે આ ઉમ્મતને આવશ્યક સૂચનાઓ આપવામાં આવી 
રહી છે. પરંતુ તમામ બીજી વાતો પહેલાં તેમને જે વાત સામે ચેતવવામાં આવી રહ્યાં છે તે આ છે કે, આ કોઈ 
પુષ્પશૈયા નથી કે જેની ઉપર તમે લોકોને સુવડાવવામાં આવી રહ્યાં હોય. આ તો એક બહુ જ મોટી અને જોખમી 
સેવા છે જેનો ભાર ઉપાડવાની સાથે જ તમારી ઉપર દરેક પ્રકારની મુસીબતોનો વરસાદ થવા માંડે. ભારે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


શિ શ#્ત્હ 


-” ક #9૦--૭»*_ક 


ડા૦૭5૭ક ઝડ 


79” ૪: કક 


શદહ્ઝાટહ્ક“ અ 


દઈડઝ*પ્ક ડડ; શ#દગ્ક્ત્ન 


“અમે અલ્લાહનાં જ છીએ અને અલ્લાહની જ તરફ અમારે પાછા વળીને જવાનું છે.” તેમને 
ખુશખબર આપી દો. તેમની ઉપર તેમના માલિક તરફથી મોટી મહેરબાનીઓ થશે, તેની કૃપા 
તેમની ઉપર છાંયડો કરશે અને આવાં જ લોકો સદ્માર્ગી ચાલનારાં છે. 

નિઃશંક સફા અને મરવહ અલ્લાહની નિશાનીઓમાંથી છે. એટલા માટે જે માણસ 
બયતુલ્લાહની હજ્જ અથવા ઉમરહ કરે,“ તે આ બક્ષે ટેકરીઓ વચ્ચે સઈ કરી લે““ અને જે 
રાજીખુશીથી કોઈ ભલાઈનું 


અજમાયશોમાં નાખવામાં આવશો, જાત જાતના નુક્સાનો ભોગવવાં પડશે, અને જ્યારે ધેર્ય અને 
મક્કમતાપૂર્વક, સાહસ અને દ્રઢતા સાથે, આ તમામ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ખુદાના માર્ગમાં આગળ 
વધતાં જશો ત્યારે તમારી ઉપર કૃપાઓનો વરસાદ થશે. 

(૧૫૪) એટલે કે આ ભારે સેવાનો બોજો ઉપાડવા માટે જે શક્તિની જરૂર છે તે તમને બે વસ્તુઓમાંથી 
પ્રાપ્ત થશે. એક આ કે, ધીરજનો ગુણ તમારી અંદર વિકસાવો. બીજું આ કે, નમાઝ ઉપર અમલ દ્વારા તમારી 
જાતને મજબૂત કરો. આગળ જતાં અલગ અલગ જગ્યાએ આ બાબતમાં સ્પષ્ટતાઓ મળશે કે ધીરજ અનેક ખૂબ 
જ મહત્ત્વના નૈતિક ગુણો માટે એક સર્વગ્રાહી શીર્ષક છે, અને હકીકતમાં આ સફળતાની એ ચાવી છે કે જેના વિના 
કોઈ માણસ કોઈપણ હેતુમાં સફળ થઈ શકતો નથી. આવી જ રીતે આગળ જતાં નમાઝ વિષે પણ વિગતવાર રીતે 
જાણવા મળશે કે તે કઈ કઈ રીતે મુસલમાનો તથા મુસલમાનોના સમુદાયને આ મોટ કાર્યમાટે તૈયાર કરે છે. 

(૧૫૫) મોતનો શબ્દ અને તેની કલ્પના માનવીના મગજ ઉપર એક હતાશ કરી નાખનારી અસર 
ઉપજાવે છે. એટલા માટે મનાઇ કરવામાં આવી છે કે અલ્લાહના માર્ગમાં શહીદ થનારા લોકોને મૃત-મરેલાં- 
કહેવામાં આવે, કેમ કે આનાથી મુસ્લિમ સમુદાયમાં જિહાદ અને યુદ્ધની ભાવના તેમજ જાનની કુરબાની 
આપવાનો આત્મા ઠંડો પડી જવાનો ભય છે. આના બદલે એવો હુકમ આપવામાં આવ્યો કે ઈમાનવાળા તેમના 
મગજમાં આ ખ્યાલ બરાબર જમાવી લે કે જે માણસ અલ્લાહના માર્ગમાં જીવન અર્પણ કરે છે તે હકીકતમાં 
શાશ્વત જીવન પામે છે. આ ખ્યાલ હકીકત પ્રમાણે પણ છે અને આનાથી વીરતાની ભાવના પણ તાજગી પામે છે 
અને તાજી રહે છે. 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
-7૭5-22 જક «ઈ ત 25 
ન રટજ ૦ ક કઝાકડાહઉત્ડ 
” ક 294૪ 
કાઇ જ ઝટ ટટ હ હ્ન્ડ્્ન હઉ દ 
૭» 2--95 કે ત્ર 4446૮૪ ત્રઈ 2. હે ક 
ડડઇડઝા- જહ શ. 


શ્ર નળ 


ક?#૪--,૭૭૦-:૭૭--ક 


જ જી લ્ટડ ઝા કદી 
જ ક્કાહાફાઉડ* ડડ કહા 


તડ ૧૫૯ 


અલ્લાહને તેની જાણ છે અને તે તેની કદર કરનાર છે. 

જે લોકો અમારા ઊતારેલા સ્પષ્ટ શિક્ષણ અને મા્ગંદર્શનને છુપાવે છે, એ પછી પણ કે 
જ્યારે અમે તેમને તમામ મનુષ્યોના માર્ગદર્શન માટે અમારા ગ્રંથમાં વર્ણવી ગયેલાં છીએ, વિશ્વાસ 
રાખો કે અલ્લાહ પણ તેમની ઉપર ફિટકાર કરે છે અને તમામ ફિટકાર કરનારાં પણ તેમની ઉપર 
ફિટકાર કરે છે.““” અલબત્ત, જે આ વર્તન છોડી દે અને તેમનું વર્તન સુધારી લે અને જે કંઈ 


છુપાવતા હતાં, તેને વર્ણવવા લાગે, તેમને હું માફ કરી દઈશ અને હું મોટો દરગુજર કરનાર અને 
દયાળુછું. 


(૧૫૬૪) કહેવાનો આશય માત્ર મોઢેથી શબ્દો બોલવાં એમ નથી, બલ્કે હૃદયથી આ વાતને માનવી છે 
કે, “અમે અલ્લાહનાં જ છીએ” એટલા માટે અલ્લાહના માર્ગમાં અમારી જે વસ્તુ પણ કુરબાન થઈ તે જાણે કે 
સાચી રીતે તેના ઉપયોગ માટે વપરાઈ, જેની વસ્તુ હતી તેના જ કામમાં આવી ગઈ અને “અલ્લાહની તરફ 
અમારે પાછા વળવાનું છે” એટલે કે ગમે તે સંજોગોમાં હંમેશ માટે આ દુનિયામાં રહેવાનું નથી, છેવટે મોડાં કે 
વહેલાં જવાનું તો ખુદાની પાસે જ છે. તો પછી શા માટે તેના માર્ગમાં જાન લડાવીને તેની સમક્ષ હાજર ન થઈએ. 
આ એના કરતાં લાખ દરજ્જે બહેતર વાત છે કે આપણે આપણી ઇચ્છાઓ પંપાળવામાં લાગેલાં રહીએ અને એ 
જ હાલતમાં, આપણા મૃત્યુના જ સમયે કોઈ બીમારી કે અકસ્માતનો ભોગ બની જઈએ. 

(૧૫૭) ઝુલહજ્જની નક્કી કરેલી તારીખોમાં કા'બાની જે ઝિયારત કરવામાં આવે છે તેનું નામ હજ્જ 
છે અને એ તારીખો સિવાય બીજા કોઈ સમયે જે ઝિયારત કરવામાં આવે છે તેનું નામ ઉમરહ છે. 

(૧૫૮) સફા અને મરવહ મસ્જિદેહરામની નજીક આવેલી બે ટેકરીઓ છે જેમની વચ્ચે દોડવું એ કુલ 
વિધિઓમાંથી હતું, જે અલ્લાહતઆલાએ હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.ને શીખવાડી હતી. પાછળથી જ્યારે મક્કા 
અને આસપાસના તમામ વિસ્તારમાં શિક્યુક્ત અજ્ઞાન ફેલાઈ ગયું ત્યારે સફા ઉપર “ઇસાફ” તથા મરવહ 
ઉપર “નાઇલા” ના સ્થાનકો બનાવી લેવામાં આવ્યાં અને એમની ફરતે તવાફ થવા લાગ્યો. પછી જ્યારે નબી 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


1 5-7 ક» 2૮2 કાપ ન ૮ ૯5 ન 
દ્ર! ૧ ઝે હહ દી [:219 5 હ હ 

2%» “9 29૮ ન 7616 દ્ર 

બિ નિ છે ૯ક્સહ્છાક#ઈત 
જે લોકોએ કુફ્રનો માર્ગ“ અપનાવ્યો અને કુફ્રની હાલતમાં જ મૃત્યુ પામ્યાં, તેમની ઉપર અલ્લાહ 
અને ફરિશ્તા અને તમામ મનુષ્યોની ફિટકાર છે. આ જ ફિટકારની હાલતમાં તેઓ સદાય રહેશે, 
નતો તેમની સજામાં 
સ.અ.વ.ની મારફતે ઇસ્લામનો પ્રકાશ આરબવાસીઓ સુધી પહોચ્યો ત્યારે મુસલમાનોના દિલોમાં આ વાત 
ખટકડવા માંડી કે શું સફા અને મરવહ વચ્ચે દોડવું હજ્જની મૂળ વિધિઓમાંથી છે કે પછી શિર્કકાળ વખતે 
ઉપજાવી કાઢેલી વિધિ છે, અને શું આ દોડવાથી (સઈ કરવાથી) અમે કોઈ શિર્ક્યુક્ત કૃત્ય તો નહીં કરી નાખશું 
ને ? બીજું, હઝરત આઇશા રદિ.ની એક રિવાયત ઉપરથી જણાય છે કે મદીનાવાસીઓના દિલોમાં પહેલાંથી જ 
સફા અને મરવહ વચ્ચે સઈ કરવા વિષે અણગમો હતો, કેમ કે તેઓ મનાતમાં આસ્થા ધરાવતા હતાં અને 
અસાફ તથા નાઇલાને માનતા ન હતાં. આ જ કારણોસર એ જરૂરી બન્યું કે મસ્જિદેહરામને કિબ્લો ઠરાવતી 
વખતે એ ગેરસમજો દૂર કરી દેવામાં આવે જે સફા અને મરવહ વિષે પ્રવર્તતી હતી અને લોકોને જણાવી દેવામાં 
આવે કે આ બંને સ્થળો વચ્ચે સઈ કરવી હજ્જની અસલ વિધિઓમાંથી છે અને આ સ્થળોની પવિત્રતા ખુદા 
તરફથી છે , નહીં કેજહાલતના જમાનાની ઉપજાવી કાઢેલી વાતો ઉપર. 

(૧૫૯) એટલે કે સારૂં તો આ છે કે આ કામ ખૂબ મન પરોવીને કરો, આમ પણ હુકમનો અમલ કરવા 
માટેતો કરવું જપડશે. 

(૧૪૬૦) યહૂદી વિઠ્દાનોનો સૌથી મોટો કસૂર આ હતો કે તેમણે અલ્લાહની કિતાબના જ્ઞાનનો ફેલાવો 
કરવાના બદલે તેને રબ્બીઓ તથા ધાર્મિક ધંધાદારીઓના એક મર્યાદિત વર્ગમાં કેદ કરી રાખ્યું હતું, અને આમ 
જનતાની તો વાત દૂર રહી, ખુદ યહૂદી ઓ સુદ્ધાંને પણ તેનો સ્પર્શ કરવા દીધો ન હતો. પછી જ્યારે સર્વવ્યાપી 
અજ્ઞાનના કારણે તેમની અંદર ગુમરાહીઓ ફેલાઈ ગઈ ત્યારે વિદ્દાનોએ તેમને સુધારવાનો કોઈ પ્રયત્ન ન કર્યો, 
એટલું જ નહીં બલ્કે તેઓ જનતામાં તેમની લોકપ્રિયતા ટકાવી રાખવા માટે એ દરેક ગુમરાહી અને નવીન 
વાતને, કે જેનો રિવાજ પડી જતો હતો, તેમના અમલ અને વાતો વડે કે પછી તેમના મૌન વડે કાયદેસરતા પૂરી 
પાડવા માંડયાં. આનાથી જ બચવાની તાકીદ મુસલમાનોને કરવામાં આવી રહી છે. દુનિયાના માર્ગદર્શનનું કામ 
જે ઉમ્મતને સોપવામાં આવે તેની આ ફરજ બને છે કે આ માર્ગદર્શનને વધુને વધુ ફેલાવે, ન કે કંજૂસના માલની 
જેમ તેને સંતાડીને રાખે. 

(૧૬૧) “કુફ'”નો મૂળ અર્થ છુપાવવું છે. આમાંથી જ ઇનકારનો અર્થ નીકળ્યો અને આ શબ્દ 
ઈમાનની તુલનામાં બોલવામાં આવે છે. ઈમાનનો અર્થ છે માનવું, સ્વીકારવું, માથું ઝૂકાવવું. આનાથી ઊલટું 
કુફનો અર્થ છે, ન માનવું, રદ કરી દેવું, ઈનકાર કરવો. કુર્ઓાનની રૂએ કુફ્રના વર્તનના ત્રણ રૂપો છે : 

એક આ કે, માણસ ધરમૂળ થી જ ખુદાને ન માને, અથવા તેની સર્વોપરી સત્તાનો સ્વીકાર ન કરે અને તેને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દ્વિ ૧ 7દ્ઠા 7 #-»2»17» 22.72 «77 7 
45૬64 5802969૪ 555ડાડકા ત 

-* (2,422 નલા 1% «ન ૬,દટ ક -7 ક્ત ૮૨૫ 
હ) કડ્ક્યાહક્ઉછઝક૦ ક્કાઈકક%55%) 


£૨£4%2?7(૮7 77, * 24 2% 2*2 દ્વ 7 2૬ ૫૮.7 
દઝુઝકઉઈટઝહ્દાડ9 ડફ ઇબ્ાઝઝ 
તિત ખિ. 45 47:64 7% 


2૮2 નઈ પ્ત ઈ દ્ધ તર 
“દ પડઉદોકહઝ રઇ હટ ન્‍ાડકાઉતડછ॥ 
1 તિઉ  ળોઇ છટ વિ હિ. િ «7% કિં 
હ્રશ્કાકટંક્, કઇ 5પ%*૭ક 


૮૭22,.2૬ 2૭૮૭૪ )3હ7 -*2₹#?- પત 727 ૬ 493 
%ઇમ્ડકંઝ પ્ર ઝલ) 5હઝ;ઝ્ન્‍ 
ઘટાડો થશે અને ન તો તેમને ફરીથી બીજી મહેતલ આપવામાં આવશે. 

તમારો ખુદા એક જ ખુદા છે, એ રહમાન અને રહીમ સિવાય બીજો કોઈ ખુદા નથી. 
(રુકૂઅ-૧૯) (આ હકીકતને ઓળખવા માટે જો કોઈ નિશાની અને ઓળખ જોઈતી હોય તો) જે 
લોકો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે તેમના માટે આકાશો અને ધરતીની રચનામાં, રાત અને દિવસના 
સતત એકબીજાની પાછળ આવવામાં, એ વહાણોમાં જે મનુષ્યના ફાયદાની વસ્તુઓ લઈને 
નદીઓ અને સમુદ્રોમાં ચાલે છે, વરસાદના એ પાણીમાં જેને અલ્લાહ ઉપરથી વરસાવે છે પછી 
તેના વડે ધરતીને જીવન બક્ષે છે અને તેની આ જ વ્યવસ્થા વડે ધરતીમાં દરેક પ્રકારના સજીવ 
સર્જનોને ફેલાવે છે, પવનોના ભ્રમણમાં, અને એ વાદળોમાં જે આકાશો અને ધરતી વચ્ચે હુકમને 
આધીન બનાવીને રાખવામાં આવ્યાં છે, અસંખ્ય નિશાનીઓ છે. 


તમામ જગતનો માલિક અને ખુદા માનવાનો ઈનકાર કરી દે, અથવા તેને એકમાત્ર માલિક અને ખુદા ન માને. 

બીજો આ કે, અલ્લાહને તો માને પરંતુ તેના હુકમો અને માર્ગદર્શનને જ્ઞાન અને કાયદાનું એકમાત્ર 
સ્રોત માનવાનો ઇનકાર કરીદે. 

ત્રીજું આ કે, સૈદ્ધાંતિક રીતે એ વાતને પણ માની લે કે તેણે અલ્લાહના માર્ગદર્શન પ્રમાણે જ ચાલવું 
જોઈએ પરંતુ અલ્લાહ પોતાના માર્ગદર્શન અને હુકમોને ઓળખવા માટે જે પયગમ્બરોને માધ્યમ બનાવે છે 
તેમને નસ્વીકારે. 

ચોથું આ કે, પયગમ્બરોની વચ્ચે ભેદભાવ કરે અને પોતાની પસંદ અથવા પોતાના પૂર્વગ્રહોને આધારે 
એમનામાંથી કોઈને માને અને કોઈને ન માને. 

પાંચમું આ કે, પયગમ્બરોએ ખુદાના તરફથી માન્યતાઓ, નીતિમત્તા અને જીવનના નિયમો વિશે જે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


ધ ધઃ 


-829:«1225 #ાહકડટ ગક 
72. ૬ «76 દ્ર્ળ 15₹7/-2 61 ક ન 
6124550 સ્ગ્ડ્ક ક્વ્ગ ટ) ”9 “દ્ર! 
(પરંતુમાલિકના એકાકીપણા માટે ય કરનારી આખુલ્લી નિશાનીઓ હોવા છતાં પણ) કેટલાક 
લોકો એવાં છે જે અલ્લાહ સિવાય બીજાંને તેના સમકક્ષ અને હરીફ બનાવે છે “| અને તેમના 
એટલી હદે મોહિત છે જેટલો મોહ અલ્લાહની સાથે હોવો જોઈએ. --જો કે ઈમાનવાળા લોકો 
સૌથી વધારે અલ્લાહને ચાહે છે““ -- અફસોસ, સજાને સામે જોઈને તેમને જે દેખાવાનું છે તે 
શિક્ષણનું વર્ણન કર્યું છે તેમને અથવા તો તેમાંથી કોઈ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કરે. 

છઠ્ઠું આ કે, વિચારધારાની રીતે તો આ બધી જ વસ્તુઓને માની લે પરંતુ વ્યવહારમાં ઇરાદાપૂર્વક 
અલ્લાહના હુકમોનું ઉલ્લંઘન કરે અને આ ઉલ્લંઘન માટે આગ્રહ કરતો રહે. અને દુનિયાના જીવનમાં પોતાના 
વલણનો આધાર આજ્ઞાપાલન ઉપર નહીંબલ્કે નાફરમાની ઉપર જ રાખે. 

આ તમામ જુદી જુદી વિચાર તથા અમલની રીતો અલ્લાહની સામે બગાવત છે અને આમાંથી દરેક 
વલણને કુર્અાન કુફ્રનું નામ આપે છે. આ ઉપરાંત અમુક જગ્યાએ કુર્અાનમાં કુફ્ર શબ્દ નિયામતો બદલ અપકારના 
અર્થમાં પણ વાપરવામાં આવ્યો છે, તથા આભારની વિરૂદ્ધ વાપરવામાં આવ્યો છે. આભારનો અર્થ આ છે કે જેણે 
નિયામત આપી છે, માનવી તેનો આભારી બને, તેના ઉપકારની કદર કરે, તેની આપેલી નિયામતને તેની 
પ્રસશ્નતા પ્રમાણે વાપરે, અને તેનું હૃદય તેના ઉપકાર કરનાર માટે વફાદારીની લાગણીથી ભરપૂર હોય અને 
આનો કુફ્ર અથવા નિયામતનો ઇનકાર આ છે કે, માણસ કાં તો તેના ઉપકારકના ઉપકારને જ ન માને તથા તેને 
પોતાની કાબેલિયત અથવા બીજા કોઈની મહેરબાની અથવા ભલામણનું પરિણામ માને, અથવા તેની આપેલી 
શિયામતની નાકદરી કરે અને તેને વેડફી નાખે, અથવા તેની નિયામતનો તેની મરજી વિરૂદ્ધ ઉપયોગ કરે, અથવા 
તેના ઉપકારો છતાં તેની સાથે વિદ્રોહ અને બેવફાઈ કરે. આ પ્રકારના કુક્ને આપણી ભાષામાં સામાન્ય રીતે 
એહસાન ફરામોશી, નમક હરામી, ગદ્દારી અને અપકારના શબ્દો વડે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. 


ક”#-ક્ટુ છ શ્ર. 72% | ત₹# «૮ દ્વ રીક 
ફર 


(૧૬૨) એટલે કે જો માનવી સૃષ્ટિના આ કારખાનાને, કે જે રાત-દિવસ તેની આંખોની સામે ચાલી રહ્યું 
છે, ફક્ત પશૂઓની જેમ ન જુએ બલ્કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને આ વ્યવસ્થાતંત્ર ઉપર વિચાર કરે, અને જીદ 
અથવાપૂર્વગ્રહથી મુક્ત થઈને વિચારે તો આ નિશાનીઓ જે તેને દેખાઈ રહી છે તે પરિણામ ઉપર પહોંચવા માટે 
બિલકુલ પૂરતી છે કે આ ભવ્ય વ્યવસ્થા એક જ સર્વશક્તિશાળી હિકમતવાળી હસ્તીના હુકમથી ચાલે છે, બધાં જ 
અધિકારો અને સત્તાઓ સંપૂર્ણપણે એકલા તેના જ હાથમાં છે, બીજા કોઈને આપખુદ રીતે દખલગીરી કરવા 
અથવા તો ભાગીદારી કરવા માટે આ તંત્રમાં રજમાત્ર પણ ગુંજાશ નથી. એટલા માટે હકીકતમાં તે જ એક ખુદા 
દુનિયાની તમામ વસ્તુઓનો ખુદા છે, તેના સિવાય બીજી કોઈ હસ્તી કોઈ પણ પ્રકારના અધિકારો ધરાવતી જ 
નથી અનેખુદાઈમાં તેનો કોઈ હિસ્સો નથી. 

(૧૬૩) એટલે ખુદાઈના જે ગુણો અલ્લાહના માટે વિશિષ્ટ છે તેમાંથી અમુકને બીજાંના નામે ચઢાવે છે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક “772 #-7“-.2 ક] 


ભાજન” 
22 5 (“ઇર કકડઇહી દા 
ઝડ 401 ન્‍્ડટં2:. હાઈ? 22 
હે ઊડ જક્ક 5554“ ક 


આજે જ આ જુલમીઓને દેખાઈ જાય કે તમામ શક્તિઓ અને સર્વ અધિકારો અલ્લાહના જ 
કબજામાં છે અને આ કે અલ્લાહ સજા આપવામાં પણ ઘણો સખત છે. જ્યારે તે સજા આપશે તે વખતે 
હાલત એવી હશે કે એ જ આગેવાનો અને નેતાઓ કે જેમનું દુનિયામાં અનુસરણ કરવામાં આવ્યું 


હતું, તેમના અનુયાયીઓ સાથે અલગતા જાહેર કરશે, પરંતુ સજા પામીને રહેશે અને તેમના બધાં જ 


સાધનોનો સંબંધ કપાઈ જશે. અને એ લોકો જે દુનિયામાં તેમનું અનુસરણ કરતા હતાં કહેશે કે કદાચ 
અમને ફરીથી એક તક આપવામાં આવી હોત તો જેવી રીતે આજે આ લોકો અમારી સાથે અલગતા 


૧૬૫ 


જાહેર કરી રહયાં છે, અમે એમના પ્રત્યે નારા જ થઈને દેખાડી દેત. આમ, અલ્લાહ આ લોકોના 
એ કર્મો કે જે આ લોકો દુનિયામાં કરી રહ્યાં છે, તેમની સામે એવી રીતે લાવશે કે તેઓ પસ્તાવો અને 
અફસોસ કરતાં રહેશે પરંતુ આગમાંથી નીકળવાનો કોઈ માર્ગ પામશે નહીં. (રુકૂઅ-૨૦) 


અને ખુદા હોવાની હેસિયતથી બંદાઓ ઉપર અલ્લાહતઆલાના જે હક્કો છે એ બધાં અથવા તેમાંથી અમુક 
હક્કો આ લોકો એ બીજાં બનાવટી ખુદાઓને નામે ચઢાવે છે. દા.ત. સૃષ્ટિ ઉપર શાસન, જરૂરિયાતો પૂરી 
કરવી, સંકટ દૂર કરવાં, ફરિયાદ સાંભળવી, પ્રાર્થનાઓ સાંભળવી, તથા દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય દરેક વસ્તુથી વાકેફ 
હોવું. આ બધાં જ અલ્લાહના વિશિષ્ટ ગુણો છે. અને આ માત્ર અલ્લાહનો જ હક્ક છે કે બંદાઓ તેને જ 
સવસત્તાધીશ માને, તેની જ સામે બંદગીના એકરારરૂપે માથું ઝૂકાવે, જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તેની તરફ 
વળે, મદદ માટે તેને જ પોકારે, તેની જ ઉપર ભરોસો કરે, તેની પાસેથી જ આશાઓ રાખે અને જાહેરમાં અને 
છૃપી રીતે તેનાથી જ ડરે. આવી જ રીતે રાજ્યનો માલિક હોવાની હેસિયતથી આ હોદ્દો પણ અલ્લાહનો છે કે 
તેની રૈયત માટે હલાલ અને હરામની મર્યાદાઓ નક્કી કરે, તેમની ફરજો અને અધિકારો નક્કી કરે, તેમને 


ર સ 


કરવાના અને ન કરવાના કામોના હુકમો આપે, અને તેમને જણાવે કે તેની આપેલી શક્તિઓ અને તેણે બક્ષેલાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ઝડ: »હછાત્રઈ છાણ 
હક્ક 55 જભઝજફનકગ ક 

દહ ઝક્જહત્દર 

4હકઉકક્ટી કઇ 6515179. ડાઇ ઝડ 

હટ બી શ્ર્ઝહકાઉકટડ હ છ 

0 ઝ-્ક્કા 

ડાક્ન્ડ્ડઇ્હ્રહઝઝાડક્ક.-ઈવહ્ટઝઝ 


લોકો ! ધરતીમાં જે હલાલ અને પાક વસ્તુઓ છે તેમને ખાઓ અને શૈતાનના ચીંધેલા 


કદ " 


માર્ગો ઉપર ન ચાલો. “ તે તમારો ખુલ્લો દુશ્મન છે, તમને બૂરાઈ અને નિર્લજ્જતાની આજ્ઞા 
આપે છે અને એમ શિખવાડે છે કે તમે અલ્લાહના નામે એ વાતો કહો જેમના વિષે તમને જ્ઞાન નથી 


કે તે અલ્લાહે કહી છે.“ 

તેમને જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે અલ્લાહે જે આદેશો ઊતાર્યા છે તેમનું પાલન કરો ત્યારે 
જવાબ આપે છે કે અમે તો એ જ રીતતું અનુસરણ કરીશું જેની ઉપર અમે અમારા બાપદાદાને 
જોયાં છે.“ સારું, જો તેમના બાપદાદાએ અક્કલનો જરાય ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને સીધો માર્ગ 
ન પામ્યાં હોય તો શું તમે છતાં પણ તેઓ તેમનું જ અનુસરણ કરતાં રહેશે ? આ લોકો કે જેમણે 
અલ્લાહે જણાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે તેમની સ્થિતિ બરાબર એવી છે 
જેમકે ચારનાર ઢોરને બોલાવે છે અને તેઓ હાકોટાં સિવાય 
સાધનોને તેઓ કેવી રીતે કયા કામોમાં કયા હેતુઓ માટે વાપરે. અને આ માત્ર અલ્લાહનો જ હક્ક છે કે બંદા 
તેની બાદશાહીનો સ્વીકાર કરે, તેના હુકમને કાયદાનો સ્રોત માને, તેને જ કરવાના અને ન કરવાના કામો 
શિયત કરવા માટેનો અધિકારી માને, પોતાના જીવનની બાબતોમાં તેના હુકમને નિર્ણાયક ગણે, અને 
માગંદર્શન માટે તેની જ તરફ વળે. જે માણસ ખુદાના આ ગુણોમાંથી કોઈપણ ગુણને બીજાના નામે ચઢાવે અને 
તેના આ હક્કોમાંથી કોઈ એક હક્ક પણ બીજા કોઈને આપે તે હકીકતમાં તેને ખુદાનો સમકક્ષ અને સમોવડિયો 
બનાવે છે અને આવી રીતે જે માણસ અથવા જે સંસ્થા આ ગુણોમાંથી કોઈ ગુણનો દાવો કરતી હોય અને આ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


0 ૦ જા ી ન્ટ ૭૭2» ઇશ 55 2 (છ ક 
ક રૃ 9. 
ઝાડ ડાઈ, 


-” ૨ ૦% 


2.2 4 4444 8૮૮0 ક ક 2૭5 
કી દ્ધછી 55 જ૪ાનળ ૧૪૬ 


૧૬૯ ન! કે 


આ લોકો બહેરાં છે, મૂંગાં છે, આંધળાં છે, તેથી કોઈ વાત તેમની સમજમાં 


કંઈ સાંભળતાં નથી. 
આવતી નથી. 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જો તમે ખરેખર અલ્લાહની જ બંદગી કરનારાં છો તો જે 
પાક વસ્તુઓ અમે તમને એનાયત કરી છે તેમને વિના સંકોચે ખાઓ અને અલ્લાહનો આભાર 


૩ ૧૭૦ 


માનો. “અલ્લાહના તરફથી જો કોઈ પ્રતિબંધ તમારી ઉપર છે તો તે આ છે 
હક્કોમાંથી કોઈ હક્કનો મનુષ્યો પાસે તકાદો કરતી હોય તો તે પણ હકીકતમાં ખુદાના સમકક્ષ અને સમોવડિ 
બને છે , પછી ભલે મોઢેથી તે ખુદાઈનો દાવો કરે કે ન કરે. 

(૧૪૯૪) એટલે કે ઈમાનનો તકાદો છે કે, માણસ માટે અલ્લાહની પ્રસન્નતા બીજા દરેકની પ્રસન્નતા 
ઉપર પ્રાથમિકતા ધરાવતી હોય અને કોઈ વસ્તુનો પ્રેમપણ તેના દિલમાં એ દરજ્જો અને સ્થાન પ્રાપ્ત ન કરી લે કે 
તે અલ્લાહના પ્રેમ ઉપર તેને કુરબાન ન કરી શકતો હોય. 

(૧૬૫) અહીં ખાસ કરીને ગુમરાહ કરનારા આગેવાનો અને લીડરો અને તેમના મૂર્ખ અનુયાયીઓના 
પરિણામનો એટલા માટે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જે ભૂલમાં પડીને આગળની ઉમ્મતો ભટકી ગઈ હતી 
તેનાથી મુસલમાનો ચેતતાં રહે અને આગેવાનોમાં ભેદ કરવાનું શીખે તથા ખોટી નેતાગીરી કરનારાઓની 
પાછળ ચાલવાથી બચે. 

(૧૬૬૪) એટલે કે ખાવાપીવાની બાબતમાં એ તમામ બંધનોને તોડી નાખો જે વહેમો અને અજ્ઞાનતાના 
રિવાજોને આધારે લાગેલાં છે . 


(૧૬૭) એટલે કે આ વહેમ આધારિત રિવાજો અને બંધનો વિષે એવો ખ્યાલ કે, આ બધા જ ધાર્મિક 
હુકમો છે જે ખુદા તરફથી શિખવાડવામાં આવ્યાં છે, તે હકીકતમાં શૈતાની ભ્રમની કરામત છે, એટલા માટે કે 
હકીકતમાં આ બધાં ખુદા તરફથી છે, તેના માટે કોઈ સનદ નથી. 

(૧૪૮) એટલે કે આ બંધનો માટે તેમની પાસે કોઈ સનદ કે દલીલ આ સિવાય નથી કે બાપદાદાના 
જમાનાથી આમ જ ચાલતું આવ્યું છે. મૂર્ખાઓ સમજે છે કે, કોઈ પણ પ્રકારના અનુસરણ માટે આ દલીલ પૂરતી છે. 

(૧૬૯) આ ઉદાહરણનાબે પાસાં છે : એક આ કે આ લોકોની દશા એ બુદ્ધિહીન પશુઓ જેવી છે જેના 
ટોળાં પોતપોતાના ચારકોની પાછળ ચાલતાં રહે છે અને કંઈપણ સમજ્યા વિના તેમના હાકોટા પ્રમાણે ચાલે છે . 
અને બીજું પાસું આ છે કે, તેમને ધાર્મિક સંદેશ આપતી વખતે એવું લાગે છે કે જાણે પશુઓને સંબોધન કરવામાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


44 તિ ત્ર જા 7૯2 72772 77)),2 ટછા 
છુટા ઝઇજ%વઉડઝકોડકડ કાડડ 


-૨૨-- 


૭2 7922૮૮7; 


૦9 કર્ક ક્ટશાઈ ડટ 55) 56 .ઇડદઇતદઇઠ 
27ત્ 24% *, « 20 વ્ઞાછૃ હક્ક જ જ 
ડઝ. ઇઝાદ ન નૂ 

48015) શકક કહડત્રકધધડઝાદાઈઈડન 


કે મરણ પામેલું નખાઓ, લોહીથી અને ડુક્કરના માંસથી દૂર જક અને કોઈ એવી વસ્તુનખાઓ 
જેની ઉપર અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈનું નામ લેવામાં આવ્યું હોય.” હા, જે માણસ મજબૂરીની 
હાલતમાં હોય અને તે આમાંથી કોઈ વસ્તુખાઈ લે, એ સિવાય કે તે કાનૂનભંગનો ઇરાદો ધરાવતો 
હોય અથવા જરૂરિયાતની હદ વટાવી જાય, તો તેની ઉપર કોઈ ગુનો નથી, અલ્લાહ ક્ષમા આપનાર 


અને દયાળુછે. 


ક કા. 


સાચું આ છે કે જે લોકો એ આદેશોને છુપાવે છે જે અલ્લાહે તેના ગ્રંથમાં ઊતાર્યા છે અને 
દુનિયાના થોડાક કાયદાઓ માટે તેમને ભેટ ચઢાવી દે છે, તેઓ હકીકતમાં તેમના પેટ આગથી ભરી 


રહ્યાંછે.” 


આવી રહ્યું છે કેજે માત્ર અવાજ સાંભળે છે પણ કંઈ સમજતાં નથી કે કહેનાર શું કહી રહ્યો છે. અલ્લાહતઆલાએ 
એવા અર્થસભર શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે કે આ બંને પાસાં તેની હેઠળ આવી જાય છે . 

(૧૭૦) એટલે કે જો તમે ઈમાન લાવીને માત્ર ખુદાઈ કાનૂનના અનુયાયી બની ગયેલાં હોવ, જેમ કે 
તમારો દાવો છે, તો પછી એ બધી જ અસ્પૃશ્યતા, અજ્ઞાનકાળના એ તમામ બંધનો અને પ્રતિબંધોને તોડી નાખો 
જે પંડિતો અને પુરોહિતોએ, રબ્બીઓ અને પાદરીઓએ, જોગીઓ અને સંન્યાસીઓએ અને તમારા 
બાપદાદાએ સ્થાપેલા હતાં. ખુદાએ જેની મનાઈ ફરમાવી છે તેનાથી તો બચો જ પરંતુ જે વસ્તુઓને ખુદાએ 
હલાલ અને કાયદેસર ઠરાવી છે તેમને કોઈપણ જાતના અણગમા અને ખચકાટ વિના ખાઓ અને પીઓ. આજ 
વિષય અંગે નબી સ.અ.વ.ની એ હદીસ ઇશારો કરે છે જેમાં આપે કહ્યું છે કે 6દાઈઈડાદપ્ઈડ ડટ 
ટં। હક્ક એટલે કે જેણે એ જ નમાઝ પઢી જે અમે પઢીએ છીએ , એ જ કિબ્લાની તરફ મોઢું કર્યું 
જેની તરફ અમે મોઢું કરીએ છીએ, અને અમારા ઝબેહ કરેલાને ખાધું તે મુસલમાન છે. એટલે કે નમાઝ પઢવા 
તથા કિબ્લાની તરફ મોઢું કરવા ઉપરાંત કોઈપણ માણસ ત્યાં સુધી ઇસ્લામમાં પૂરેપૂરી રીતે દાખલ નથી થતો 
જ્યાં સુધી તે ખાવા-પીવાની બાબતમાં અગાઉની જહાલતના પ્રતિબંધોને તોડી ન નાખે અને એ વહેમોના 
બંધનોમાંથી મુક્ત ન થઈ જાય જે જહાલતકાળના લોકોએ સ્થાપેલા હતાં, કેમ કે તેનું એ બંધનો ઉપર કાયમ રહેવું 


એ વાતની નિશાની છે કે હજુ સુધી તેના લોહીમાં જહાલતનું ઝેર મોજૂદ છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ક 77-.-%ક ૭» ૭2૭2 “4*૨૦4) 2» દત દ્ધ ૭-૪-૭૫૫૭» 4-4 
હ જ ફક 
9 જ. ૭ના જજ જાડી “ર %ક 

( ૬૦ .--ક 


ત કક ક શ. ત જું દક ત 
૬41૬109 %ડાહ્ટઝઝડપ્ાન-ડાહટ 

“ 4ર 22»ક 275૮.27 27? 7,૮€7#,4 122 
૦ છ. ઉ*“&.કકડ પગમાં 
9૨2» ૧, 5। «કન? 1 
કાહ હ2*કડ્કઝવડ ૯૦૫૬૭5 


ફર 


ક-2-459 “7 કક 


કક ક ત શિ -કતકૃુટૃ ક સ. ૪ કક 7 
|» ક હાકળબ્કકઉક્્ક જેગ્કવ્કડ ઝર 
જ 2,જ દ્ર 474. 249, તકમ 9-ત્ત 
કહ 4ડ્ઝ%ડહ,શડક ડડ 


કયામતના દિવસે અલ્લાહ કદાપિ તેમની સાથે વાત નહીં કરે, ન તો તેમને શુદ્ધ ઠેરવશે,”” અને 
તેમના માટે પીડાકારી સજા છે. આ એ લોકો છે જેમણે માર્ગદર્શનના બદલે પથભ્રષ્ટતા ખરીદી અને 


ક્ષમાને બદલે સજા ખરીદી લીધી. કેવી વિચિત્ર છે તેમની હિંમત કે જહજ્ઞમની સજા સહન કરવા 


તેયાર છે !આ બધું એટલા માટે થયું કે અલ્લાહે તો બરાબર સત્ય પ્રમાણે ગ્રંથ ઉતાર્યો હતો પરંતુ જે 
લોકોએ ગ્રંથમાં મતભેદો ઊભા કર્યા તેઓ તેમના વિવાદોમાં સત્યથી ઘણાં દૂર નીકળી ગયાં. 
(રુકૂઅ-૨૧) 

સત્કર્મ એ નથી કે તમે તમારાં મુખ પૂર્વની તરફ કરી લીધાં કે પશ્ચિમની તરફ,” બલ્કે 
સત્કર્મઆ છે કે 


૧૭૫ 


ઉ જિ 


(૧૭૧) આ બાબત એ જનાવરના માંસ પર પણ લાગુ પડે છે જેને ખુદા સિવાય બીજા કોઈના નામ પર 
ઝબેહ કરવામાં આવ્યું હોય, અને એ ખોરાકને પણ લાગુ પડે જે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈના નામ પર ભેટના 
રૂપમાં રાંધવામાં આવે. હકીકત આ છે કે, જનાવર હોય કે અનાજ, અથવા ખાવાની કોઈ બીજી વસ્તુ, 
વાસ્તવમાં તેનો માલિક અલ્લાહતઆલા જ છે, અને અલ્લાહે જ એ વસ્તુ આપણને આપી છે. એટલા માટે 
(નિયામતનો સ્વીકાર અથવા સદકો કે ચઢાવા તરીકે જો કોઈનું નામ લઈ શકાતું હોય તો તે માત્ર અલ્લાહનું જ 
નામ છે. આના સિવાય બીજા કોઈનું નામ લેવાનો અર્થ આ થાય છે કે આપણે ખુદાની જગ્યાએ અથવા ખુદાની 
સાથે તેની ઉચ્ચતાને પણ સ્વીકારી રહ્યાં છીએ અને તેને પણ નિયામતના દાતા તરીકે માનીએ છીએ. 

(૧૭૨) આ આયતમાં હરામ વસ્તુના ઉપયોગની છૂટ ત્રણ શરતો સાથે આપવામાં આવી છે : એક આ 
કે, ખરેખર લાચારીની હાલત હોય, દા.ત. ભૂખ અને તરસના કારણે જીવ જતો હોય, અથવા બીમારીના કારણે 


જીવનું જોખમ હોય, અને આવી હાલતમાં હરામ ચીજ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ ઉપલબ્ધ ન હોય. બીજું આ કે, 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
કહડ્ઝ5%ઝઈાડ કી ક ડક 
-» 13 28 ક / 412 «)-- પ 
હ ડબખ્ઝનટઝતઉં 2“હહૂં- 

4ઊડશ્દછાહંડવ્ઝાશવઝછાક્વ્ડઝ 


ક 2.71 [7 ક્ત દક ટ 
૬% ગફદા3 “5% ફક હતન જિ કી ની 


2૭ “ક 


જઝપ્ગહ્જ્ઞક્ક કટ કરાડ “પાહુવ્-ાક 
જનનન કકહપ્કકઃ#*ડડહટઝીવ્ 
“હ#હૃહબાકા કદ #લઝણઇ 


માણસ અલ્લાહને અને અંતિમ દિવસને અને ફરિશ્તાઓને તથા અલ્લાહે રો ગ્રંથ તથા તેના 
પયગમ્બરોને હૃદયપૂર્વક માને અને અલ્લાહના પ્રેમમાં તેનો પ્રિય માલ સગાં અને અનાથો માટે, 
ગરીબો અને મુસાફરો માટે, મદદ માટે હાથ લંબાવનારાઓ માટે અને ગુલામોની મુકિત માટે ખર્ચ 
કરે, નમાઝ કાયમ કરે અને ઝકાત આપે. અને સત્કર્મી એ લોકો છે કે જ્યારે વાયદો કરે ત્યારે તેનું 
પાલન કરે અને નાદારી તથા મુસીબતના સમયે અને સત્ય તથા અસત્યની લડાઈમાં ધૈર્ય રાખે. આ 
છે સત્યનિષ્ઠ લોકો અને આ જ લોકો સંયમી છે. 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારા માટે હત્યાના મુકદ્દમાઓમાં કિસાસનો' હુકમ 
લખી દેવામાં આવ્યો છે. 


ખુદાના કાનૂનને તોડવાની ઈચ્છા દિલમાં ન હોય. ત્રીજું આ કે, જરૂરિયાતની મયદા વટાવવામાં ન આવે. 
દા.ત. હરામ વસ્તુના થોડાંક કોળિયા, અથવા થોડાંક ટીપાં કે થોડાંક ઘૂંટડા જીવ બચાવી શકતાં હોય ત્યારે 
તેનાથી વધારે એ વસ્તુનો ઉપયોગ થવા નપામે. 


(૧૭૩) અથાત્‌ સામાન્ય લોકોમાં આ પ્રકારના જેટલાં પણ ખોટા વહેમો પ્રવર્તી રહ્યાં છે અને ખોટા 
રિવાજો અને બિનજરૂરી બંધનોના જે નવા નવા નિયમો બની ગયાં છે, એ સૌની જવાબદારી એ વિદ્વાનો ઉપર છે 
જેમની પાસે અલ્લાહની કિતાબનું જ્ઞાન હતું પરંતુ તેમણે જનતા સુધી એ જ્ઞાન ન પહોંચાડયું. પછી જયારે 
અજ્ઞાનતાના કારણે ખોટા રિવાજો અને રીતો ફેલાવા માંડયાં ત્યારે તે વખતે પણ એ અત્યચારીઓએ મોઢામાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


55, 554,220, 55 01૬54 
શગડકક્ૃદૃધડઈટડ્ાહટ 


ન્ન 


આઝાદ માણસે હત્યા કરી હોય તો એ આઝાદ માણસ પાસેથી જ બદલો લેવામાં આવે, ગુલામ 
હત્યારો હોય તો તે ગુલામની જ હત્યા કરવામાં આવે, અને સ્ત્રી આ ગુનો આચરે તો તે સ્ત્રી પાસેથી 
જ કિસાસ_ લેવામાં આવે. હા, જો કોઈ હત્યારાની સાથે તેનો ભાઈ થોડી નરમી દેખાડવા માટે 


તેયાર હોય, “ તો પ્રચલિત રીત અનુસાર“ લોહીની કિંમતની પતાવટ કરવી જોઈએ અને 


હત્યારા માટે જરૂરી છે કે પ્રમાણિકતાપૂર્વક લોહીની કિંમત ચૂકવે. 


ન 


મગ ભરી રાખ્યાં, બલ્કે એમાંથી ઘણાંએ તો તેમનો ફાયદો એમાં જ જોયો કે અલ્લાહની જ કિતાબના હુકમો ઉપર 
પડદો પડેલો રહે. 

(૧૭૪) આ વાત હકીકતમાં એ આગેવાનોના જૂઠા વાયદાઓનું તેમજ એ ગેરસમજોનું ખંડન છે જે 
તેમણે સામાન્ય લોકોમાં તેમના વિષે ફેલાવી રાખેલી હતી. તેઓ દરેક યુક્તિ દ્રારા લોકોના મગજમાં એવો 
ખ્યાલ બેસાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને લોકો પણ એમના વિષે એવી જ ધારણા રાખે છે કે, તેમની હસ્તીઓ બહુ 
જ પવિત્ર અને પાક છે અને જે કોઈ તેમની શરણમાં જતો રહે તો તેમની ભલામણ કરીને તેઓ અલ્લાહને ત્યાં 
તેમને માફી અપાવી દેશે . જવાબમાં અલ્લાહ કહે છે , કે અમે કોઈપણ સંજોગોમાં તેમની સાથે વાત નહીં કરીએ 
અને નતો તેમને શુદ્ધ કરીશું. 

(૧૭૫) પૂર્વ અને પશ્ચિમ તરફ મોઢું કરવાને તો માત્ર ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 
હકીકતમાં આશય એ સમજાવવાનો છે કે ધર્મની અમુક બાહ્ય વિધિઓ અદા કરવી અને માત્ર નિયમોનું દેખાવ 
ખાતર પાલન કરીને કેટલીક ધાર્મિક વિધિઓ કરી દેવી તેમજ સંયમના અમુક પ્રચલિત રૂપો પ્રદર્શિત કરવાં, એ 
કોઈ સાચો સદાચાર નથી કે જેનો અલ્લાહને ત્યાં વજન પડે તથા તેની કદર થાય. 

(૧૭૬) ૯8 કિસાસ એટલે કે ખૂનનો બદલો. અર્થાત્‌ માણસની સાથે એ જ કરવામાં આવે જે તેણે 
બીજા માણસ સાથે કર્યું. પણ આનો અર્થ આ નથી કે હત્યારાએ જે રીતે મરનારની હત્યા કરી હોય એ જ રીતે તેને 
પણ મારવામાં આવે, બલ્કે અર્થ એટલો જ છે કે જીવ લેવાનું જે કૃત્ય તેણે મરનાર સાથે કર્યું છે એ જ તેની સાથે 
કરવામાં આવે. 

(૧૭૪૭2) અજ્ઞાનકાળમાં લોકોમાં એવો રિવાજ હતો કે કોઈ કોમ કે કબીલાના લોકો તેમના મરનારના 
ખૂનને જેટલું કિંમતી સમજતા હતાં એટલી જ કિંમતનું ખૂન એ પરિવાર અથવા કબીલા અથવા કોમ પાસેથી લેવા 
માગતા હતાં જેના માણસે તેને મારી નાખ્યો હોય. મરનારના બદલામાં માત્ર હત્યારાનો જીવ લેવાથી તેમના 
દિલની આગ ઠરતી ન હતી. તેઓ તેમના એક માણસનો બદલો ૨૦-૨૦ અને ૧૦૦-૧૦૦ માણસો પાસેથી 
લેવા માગતા હતાં. તેમનો કોઈ મોટો માણસ જો બીજા કબીલાના નાના માણસના હાથે માર્યો ગયો હોય તો તેઓ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


મ 2 કક 


ક 


“7ક*-ન 
ઇલ ઝન ઇ 
દ દ્વ ત્ર શ 6 ૮૬૮૪ 4 ત 
ક્્જ 
કંન્ત્ક હ્ઝઈાહુ ક 57 29 «2 ડઝ્થઈકડ 5 
૮૮7 ક» કન 22જન- ક્ત 
નૂ.) / ડક ૯) ૭૨% પી જાઝ 6 
દ્વિ ટ નઈ મ -મ્ત / “ત 2 અ ઝી 
"25૯22૮ ઝ--2૯“૦૦-ઝ"ક 
આ તમારા માલિક તરફથી ઘટાડો અને કૃપા છે. આમછતાં પણ જો કોઈ અત્યાચાર કરે,*” તેના 
માટે પીડાકારી સજા છે. બુદ્ધિશાળીઓ, તમારા માટે કિસાસમાં જીવન છે.“ આશા છે કે તમે આ 
કાયદાનો ભંગ કરવાથી દૂર રહેશો. 


તમારા માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે તમારામાંથી કોઈનો મૃત્યનો સમય 
આવે અને તે તેની પાછળ માલ છોડી રહ્યો હોય, ત્યારે મા-બાપ અને સગાં માટે પ્રચલિત રીતે 


અસલ હત્યારાની હત્યાને પૂરતી માનતા ન હતાં બલ્કે તેઓ ચાહતા હતાં કે હત્યારાના કબીલાના પણ કોઈ એવા 
મોટા માણસને મારવામાં આવે, અથવા તેના અનેક માણસોને એ મરનાર માટે મારી નાખવામાં આવે. આનાથી 
ઊલટું, જો મરનાર તેમની નજરમાં તદ્દન સામાન્ય દરજ્જાનો કોઈ માણસ હોય તથા હત્યારો કોઈ મોટો 
આબરૂદાર માણસ હોય તો તેમને એ મંજૂર ન હતું કે મરનારના બદલામાં હત્યારાનો જીવ લેવામાં આવે. અને 
આ સ્થિતિ માત્ર જૂના જહાલતકાળની જ ન હતી, આજના જમાનામાં પણ જે કોમોને ખૂબ જ સભ્ય માનવામાં 
આવે છે તેમની સરકારી જાહેરાતો સુદ્ધાંમાં પણ ઘણી વખત આ વાત નિર્લજ્જપણે દુનિયાને સંભળાવવામાં 
આવે છે કે અમારો એક માણસ માર્યો જશે તો અમે હત્યારાની કોમના ૫૦ માણસોના જીવ લઈશું. ઘણી વખત 
આવા સમાચારો સાંભળવા મળે છે કે એક માણસની હત્યા બદલ પરાજિત કોમના પકડાયેલાં ઘણાં માણસોને 
ગોળીએ દેવામાં આવ્યાં. એક “સભ્ય” કોમ આજે ૨૦મી સદીમાં તેના એક માણસ (સર લી સ્ટીક)ની હત્યાનો 
બદલો સમગ્ર મિસ્ની કોમ સામે લઈને જ જંપી. બીજી તરફ આ કહેવાતા સભ્ય સમાજોની અદાલતો સુદ્ધાં એવું 
વલણ દાખવતી આવી છે કે જો હત્યારો શાસક કોમનો માણસ હોય અને મરનારનો સંબંધ શાસિત કોમ સાથે 
હોય તો તેમના ન્યાયાધીશો કિસાસનો ફેસલો આપવાથી દૂર રહે છે. આ જ દૂષણો છે જેમને દૂર કરવા માટે 
અલ્લાહતઆલાએ આ આયત ઊતારી છે. તે કહે છે કે, મરનારના બદલે હત્યારા અને માત્ર હત્યારાનો જ જીવ 
લેવામાં આવે. પછી એ જોવામાં ન આવે, કે હત્યારો કોણ છે અને મરનાર કોણ. 

(૧૭૮) “ભાઈ” શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ નાજુકાઈપૂર્વક નરમી દેખાડવાની ભલામણ પણ 
કરી દેવામાં આવી છે કે, તમારા અને બીજા માણસ વચ્ચે ગમે તેવો વેર હોય પરંતુ છે તો એ તમારો માનવબંધુ. 
એટલા માટે જો તમે એક કસૂરવાર ભાઈ માટે વેરનો ગુસ્સો પી જાઓ તો આ તમારી માનવતાને વધુ શોભે છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


727/7(૪7₹2%૯ ક્‌ 29.4 
ફ્જ 

* 4..; ઈૂ૦હ્ટડ& 
6 722 પ” “ક 


દ્વિ! (ઉ રં 
401૯) 499 ૯ 


“ત 

9 [ક ક 
દ્‌ 9 ૬922૮2૮6) ૬) 
છ “ઝે 29૨55401૯7 


#” ફહ 


૧૮૨ 


વસિયત કરે. આ ફરજિયાત છે અલ્લાહથી ડરનારા લોકો માટે.““' પછી જેમણે વસિયત સાંભળી 
અને પાછળથી તેને ફેરવી નાખી, તો આનો ગુનો આ ફેરવી નાખનારાઓ ઉપર હશે. અલ્લાહ બધું 
સાંભળે અને જાણે છે. અલબત્ત, જેને એવી આશંકા હોય કે વસિયત કરનારે અજાણતાં અથવા 
ઇરાદાપૂર્વક હક્ક માર્યો છે, અને પછી પક્ષકારો વચ્ચે તે સુધાર કરે, તો તેના શિરે કોઈ દોષ નથી, 
અલ્લાહ ક્ષમા કરનાર અને દયાળુ છે. (રુકૂઅ-૨૨) 


આ આયત વડે એ પણ જણાઈ ગયું કે ઇસ્લામી ફોજદારી કાયદામાં હત્યા સુદ્ધાંનો મામલો રાજીનામાને પાત્ર છે. 
હત્યા પામનારના વારસદારોને એ હક્ક છે કે તેઓ હત્યારાને માફ કરી દે અને આવા સંજોગોમાં અદાલતને માટે 
એ યોગ્ય નથી કે હત્યારાનો જીવ જ લેવાનો આગ્રહ રાખે. અલબત્ત, આગળની આયતમાં જણાવ્યું છે તેમ, જો 
માફી આપી દેવામાં આવે તો હત્યારાએ ખૂંબહા (લોહીની કિંમત) ચૂકવવાની રહેશે. 

(૧૭૯) ૧કક45શ્ર્ડ “મારૂફ” શબ્દ કુરાનમાં ઘણીવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ 
સાચી કાર્યપદ્ધતિ છે જેનાથી સામાન્ય રીતે બધા જ લોકો વાકેફ હોય છે, જેના વિષે એ દરેક માણસ, કે જેનો કોઈ 
અંગત હિત કોઈ ખાસ પાસા સાથે સંકળાયેલો ન હોય, તે બોલી ઊઠે કે નિઃશંક સત્ય અને ન્યાય આ જ છે. અને 
આ જ યોગ્ય કાર્યપદ્ધતિ છે. સામાન્ય કાયદો (૦૦10111011 1-૧0/)ને પણ ઇસ્લામી કાનૂની ભાષામાં “ઉર્ફ તથા 
મારૂફ” તરીકે માનવામાં આવે છે. અને તે એ તમામ મામલાઓમાં વિશ્વસનીય છે જેના વિષે ઇસ્લામી 
શરીઅતના કાનૂને કોઈ વિશેષ કાયદો બનાવેલો ન હોય. 


(૧૮૦) દા.ત. મરનારનો વારસદાર ખૂંબહા મેળવ્યા પછી ફરી બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરે અથવા 


૮ 


હત્યારો ખૂંબહા ચૂકવવામાં ઠાગા-ઠેયાં કરે અને મરનારના વારસે તેની સાથે જે ઉપકાર કર્યો છે તેનો બદલો 
અપકારથી આપે. 


(૧૮૧) આ એક બીજી જહાલતનું ખંડન છે જે પહેલાં પણ લોકોના મગજમાં હતી અને આજે પણ 
મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જેવી રીતે જહાલતકાળનો સમુદાય બદલો લેવાની બાબતમાં અતિરેક કરતો 


દ જે 


ગયો, એવી જ રીતે બીજો સમુદાય માફીની બાબતમાં સંકુચિતતા તરફ ગયો છે અને તેણે મૃત્યુદંડની સામે એટલી 


કદ કજ 


હદે પ્રચાર કર્યો છે કે ઘણાં લોકો આને એક ઘૃણાસ્પદ વસ્તુ માનવા માંડયાં છે અને દુનિયાના ઘણાં દેશોએ તો આ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


નનન ઝા વાત 


ક ન્ન 
છાઈ 
કુ “૮% 22 
ર છડ 
દ્ધ --ન-2 
હડ ાઇહટ કો 


_. 2 દ ત ૮% ત 0-2 2-1. 


4 ઝડ ૯? 


૨% 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં કો તમારા ઉપર ન સ કરી દેવામાં આવ્યાં જેવી રીતે 
તમારી અગાઉ નબીઓના અનુયાયીઓ ઉપર ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા હતાં. આનાથી અપેક્ષા 
છે કે તમારામાં સંયમનો ગુણ પેદા થશે. કેટલાક નિયત દિવસોના રોઝા છે. જો તમારામાંથી 
કોઈ બીમાર હોય અથવા મુસાફરીમાં હોય તો બીજા દિવસોમાં આટલી જ સંખ્યા પૂરી કરી લે અને 


જે લોકો રોઝા રાખવાની ક્ષમતા ધરાવતાં હોય (છતાં ન રાખે) તો તેઓ “ફિદ્યો' આપે. એક 


૧૮૪ ક 


રોઝાનો ફિદયો એક ગરીબને જમાડવો છે અને જે સ્વેચ્છાએ થોડી વધારે ભલાઈ કરે,“ તો આ 
તેનાજ માટે સારૂં છે. 


સજાને બિલકુલ કાઢી જ નાખી છે. કુરબાન આના જ વિષે બુદ્ધિશાળી લોકોને ઉદ્દેશીને ચેતવે છે કે કિસાસમાં 
સમાજ માટે જીવન છે. જે સમાજ માનવીના જીવનો આદર ન કરનારા લોકોના જીવને આદરને પાત્ર ઠેરવે છે 
તેઓ હકીકતમાં છૂપા દુશ્મનને આશ્રય આપે છે. તમે કોઈ હત્યારાનો જીવ બચાવીને અનેક નિર્દોષ માણસોના 
જીવ જોખમમાં મૂકો છો. 

(૧૮૨) આ આદેશ એ જમાનામાં આપવામાં આવ્યો હતો જયારે વારસાની વહેંચણી માટે હજુ કોઈ 
કાયદો નક્કી થયો ન હતો. એ વખતે દરેક માણસ માટે એ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું કે તે પોતાના વારસદારોના 
ભાગ વસિયત કરીને નક્કી કરતો જાય જેથી તેના મૃત્યુ પછી કુટુંબમાં ઝઘડાં પણ ન થાય અને કોઈ હક્કદારનો 
હક્ક પણ માર્યો ન જાય. પાછળથી જ્યારે વારસાની વહેંચણી માટે અલ્લાહતઆલાએ પોતે એક કાયદો બનાવી 
દીધો (જે આગળ સૂરઃ નિસામાં આવશે) તો નબી સ.અ.વ.એ વસિયતના હુકમ તથા વારસાના હુકમની 
સ્પષ્ટતા કરતાં નીચે મુજબના બે નિયમો વ્ણવ્યાં છેઃ 

એક આ કે, હવેથી કોઈ માણસ કોઈ વારસદાર માટે વસિયત કરી શકશે નહીં. એટલે કે જે સગાંના 
હિસ્સા કુર્અાનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે તેમના હિસ્સામાં વસિયત વડે કોઈ વધારો કે ઘટાડો કરી શકાશે નહીં. 
એટલું જ નહીં, કોઈ વારસદારને વારસામાંથી વંચિત પણ કરી શકાશે નહીં, ન તો કોઈ વારસદારને તેના 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
7224 79772૮4 2222 શ&જ 27 [2279-7૮ 272 
ઈક -૯806#્ર્ક 5% હ) 85 **ર્કર્ડક 
$પ્૫ન્ક રિ કક ધ ઈ 
કઈ. ૧ ધા 2વકાલ્ડ| ૪ 65 ૪ 
- 2 72:2૮:27 ક ક “૭૭2.54 
(કત હઉ 


હહ, ## 4 “હટ 


પરંતુજો તમે સમજો તો તમારા હિતમાં સારું આ જ છે કે રોઝો રાખો.“ 

રમઝાન એ મહિનો છે જેમાં કુરઆન ઊતારવામાં આવ્યું જે માનવજાત માટે સંપૂર્ણપણે 
માર્ગદર્શન છે અને એવું સ્પષ્ટ શિક્ષણ ધરાવે છે જે સીધો માર્ગ દેખાડનાર તથા સત્ય અને અસત્યનો 
ભેદ સ્પષ્ટ કરી દેનાર છે. એટલા માટે હવેથી જે માણસ આ મહિનો પામે, તેના માટે ફરજિયાત છે 
કે આ આખા મહિનાના રોઝા રાખે. અને જો કોઈ બીમાર હોય અથવા મુસાફીરમાં હોય, તો તે 
બીજા દિવસોમાં રોઝાની સંખ્યા પૂરી કરે.“ 


કાયદેસરના [હિસ્સા ઉપરાંત કોઈ વસ્તુ વસિયત વડે આપી જ શકાશે. 

બીજું આ કે, વસિયત કુલ મિલકતના માત્ર ૧/૩ ભાગ સુધી જ કરી શકાશે. 

આ બે સ્પષ્ટતા કરતી સૂચનાઓ પછી આ આયતનો આશય એવો ઠરે છે કેમાણસ તેની ઓછામાં ઓછી 
૨/૩ મિલકતો એ માટે જ છોડી દે કે તેના મૃત્યુ પછી તે કાયદા પ્રમાણે તેના વારસદારોમાં વહેંચાઈ જાય અને વધુમાં 
વધુ ૧/૩ની મર્યાદામાં મિલકત તેના એ બિનવારસદાર સગાં માટે વસિયત કરવી જોઈએ કે જે તેના ઘરમાં અથવા 
તેના કુટુંબમાં મદદને પાત્ર હોય અથવા જેમને તે કુટુંબની બહાર જરૂરતમંદ જોતો હોય, અથવા કલ્યાણના 
કામોમાંથી જેની પણ તે મદદ કરવા ઇચ્છે. પછીના લોકોએ વસિયતના આ આદેશને એક ભલામણ કરતો હુકમ 
ઠરાવી દીધો. એટલે સુધી કે સામાન્ય રીતે વસિયતની પદ્ધતિ બંધ જ થઈ ગઈ. પરંતુ કુરઆનમાં આને એક એવો 

હક્ક ગણાવવામાં આવ્યો છે જે ખુદા તરફથી સંયમી લોકો ઉપર લાગુ પડે છે. જો આ હક્કને અદા કરવાનું શરૂ 
કરવામાં આવે તો ઘણાં સવાલો આપોઆપ જ ઉકલી જાય જે વારસા વિષે લોકોને ગૂંચવાડામાં નાખે. દા.ત. એ 
પૌત્રો અને દીકરીના બાળકોનો મામલો જેમનાં માબાપ, દાદા અને નાનાની હયાતીમાં ગુજરી જાય છે. 

(૧૮૩) ઇસ્લામના મોટા ભાગના હુકમોની જેમ રોઝા એટલે કે ફરજિયાત રોઝાનો હુકમ પણ 
તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. નબી સ.અ.વ.એ શરૂઆતમાં મુસલમાનોને માત્ર મહિનાના ત્રણ દિવસ 
રોઝા રાખવાનો હુકમ આપ્યો હતો પરંતુ આ રોઝા ફરજિયાત ન હતાં. ત્યારબાદ હિ.સ. રમાં રમઝાનના 
રોઝાનો હુકમ કુર્અનમાં ઊતર્યો પરંતુ તેમાં એટલી છૂટ આપવામાં આવી કે જે લોકો રોઝા રાખવાની શક્તિ 
ધરાવતાં હોય તેમ છતાં રોઝા ન રાખે , તેઓ દરેક રોઝાના બદલામાં એક ગરીબને જમાડે. પાછળથી બીજો હુકમ 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 

કઝા 4 “કકઝકતકક નિ 
ક-” કશ 

£15 5% હ 1. 


અલ્લાહ તમારી સાથે નરમી કરવા માગે છે, સષ્ઠાઈ કરવા માગતો નથી. એટલા માટે આ રીત 
તમને જણાવવામાં આવી રહી છે જેથી તમે રોઝાની સંખ્યા પૂરી કરી શકો અને જે માર્ગદર્શન વડે 
અલ્લાહે તમને નવાજ્યાં છે તેના માટે અલ્લાહની મહાનતાનું પ્રદર્શન અને એકરાર કરો અને 
આભારીબનો. “ 
ઊતર્યો અને આ સામાન્ય છૂટછાટ રદ કરી દેવામાં આવી. પરંતુ બીમાર, મુસાફર અને ગર્ભવતી કે ધાવણી સ્ત્રી 
તથા એવાં વૃદ્ધ માણસો કે જે રોઝા રાખવાની શક્તિ ધરાવતાં ન હોય, તેમના માટે આ છૂટછાટ પહેલાંની જેમ જ 
ચાલુ રાખવામાં આવી અને તેમને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે જ્યારે કોઈ કારણ રહે નહીં ત્યારે એટલાં જ રોઝા 
રાખી લે જેટલાં રોઝા રમઝાનમાં તેમનાથી છૂટી ગયાં છે. 
(૧૮૪) એટલે કે એક કરતાં વધારે માણસોને જમાડે અથવા રોઝા પણ રાખે અને ગરીબોને ખવડાવે પણ. 
(૧ ૮૫) અહીં સુધી એ આરંભિક હુકમ છે જે રમઝાનના રોઝા વિષે હિ.સ. રમાં બદ્રની લડાઈ પહેલાં 
ઊતર્યો હતો. આના પછીની આયતો તેના એક વર્ષ પછી ઊતરી અને વિષયનો સંબંધ જોઈને આની સાથે જ 
સામેલ કરી દેવામાં આવી. 


(૧૮૪) મુસાફરીની હાલતમાં રોઝો રાખવો કે ન રાખવો એ માણસની વિવેકબુદ્ધિ ઉપર છોડી 
દેવામાં આવ્યું છે. નબી સ.અ.વ.ની સાથે જે સહાબીઓ મુસાફરીએ જતા હતાં તેમાંથી કોઈ રોઝો રાખતાં 
અને કોઈ ન રાખતાં અને બંને જૂથોમાંથી કોઈપણ એકબીજા સામે વાંધો લેતાં ન હતાં. ખુદ નબી સ.અ.વ. 
એ પણ મુસાફરીમાં કયારેક રોઝો રાખ્યો છે અને કયારેક નથી પણ રાખ્યો. એક મુસાફરીના પ્રસંગે એક 
માણસ બેહોશ થઈને પડી ગયો અને તેની આસપાસ લોકો ભેગાં થઈ ગયાં. નબી સ.અ.વ. એ આ હાલત 
જોઈને પૂછયું : મામલો શું છે ? લોકોએ કહ્યું કે રોઝો રાખેલો છે . તો કહ્યું : આ નેકી નથી. યુદ્ધના પ્રસંગે તો હુકમ 
આપીને રોઝો રાખવાથી રોકી દેતા હતાં કે જેથી દુશ્મન સાથે લડવામાં નબળાઈ ન આવી જાય. હઝરત ઉમર 
રદિ. એ વર્ણવ્યું છે કે અમે નબી સ.અ.વ.ની સાથે બે વખત રમઝાનમાં લડાઈમાં ગયાં. પહેલી વખત બદ્રની 
લડાઇમાં અને બીજી વખત મક્કા વિજયના પ્રસંગે અને બંને વખતે અમે રોઝા છોડી દીધાં . ઇબ્નેઉમરે નોંધ્યું છે 
કે, મક્કા વિજયના પ્રસંગે નબી સ.અ.વ.એ કહી દીધું હતું કે 19,9કાક(1:8_:%49 બીજી રિવાયતમાં આવા 
શબ્દો છે કે 55468119 58 5% કછ૦2%»208-552 એટલે કે દુશ્મનનો મુકાબલો કરવાનો છે, રોઝા છોડી 
દો કે જેથી તમને લડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય. 

સામાન્ય મુસાફરીની બાબતમાં પણ આ વાત નબી સ.અ.વ.ના કોઈ કથનથી સ્પષ્ટ થતી નથી કે કેટલી 
લાંબી મુસાફરી હોય તો રોઝો છોડી શકાય તેમજ સહાબીઓનો અમલ પણ આ બાબતમાં અલગ અલગ છે. 
સાચું એ છે કે, સામાન્ય રીતે મુસાફરી, એટલે પ્રચલિત મુસાફરી માનવામાં આવે છે અને જેમાં માણસ ઉપર 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


4-2. -54%9૦9 2» 


89૩૫ 


કિ 


ક્‌ જ 

ના ઝી 

દ ૮2 દ્ર 27% _*% ક 
4015£“6ઈ૬હ૪ 29 કબ 


અને હે નબી ! મારા બંદા જો તમને મારા વિષે પૂછે તો તેમને જણાવી દો કે હું તેમની નજીક 
જ છું. પોકારનાર જ્યારે મને પોકારે છે, હું તેનો પોકાર સાંભળું છું અને જવાબ આપું છું. તેથી 


ન 
હ 


તેમણે મારો સંદેશ સાંભળીને કબૂલ કરવો જોઈએ અને મારી ઉપર ઈમાન લાવવું જોઈએ.““આ 
વાત તમે તેમને સંભળાવી દો, કદાચ તેઓ સીધો માર્ગ મેળવી લે.“ 
તમારા માટે રોઝાની રાતોમાં તમારી પત્નીઓ પાસે જવાનું હલાલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 


તેઓ તમારા માટે પોશાક છે અને તમે તેમના માટે.” અલ્લાહને ખબર પડી ગઈ કે 


કાય. 


મુસાફરીની હાલત છવાઈ જાય છે તે રોઝો નહીં રાખવા માટે પૂરતી છે . 


છ મ પ 


આ બાબતમાં સર્વસંમતિ છે. જે દિવસે માણસ મુસાફરી શરૂ કરી રહ્યો હોય તે દિવસે રોઝો નહીં 
રાખવાનો અધિકાર તેને છે. ચાહે તે ઘરેથી જમીને નીકળે અને ચાહે તો ઘરેથી નીકળ્યા પછી તરત જ જમી લે, બંને 
અમલ સહાબીઓએ કરેલાં છે. એવું હોય કે જો કોઈ શહેર ઉપર દુશ્મનનો હુમલો થાય તો લોકો ત્યાં રહેવા છતાં 
લડાઈ ખાતર રોઝો છોડી શકે છે. વિદ્દાનોમાં આ અંગે મતભેદ પ્રવર્તે છે. કેટલાક વિઠ્દાનો આની પરવાનગી 
આપતાં નથી. પરંતુ ઈબ્નેતેમિયડએ ખૂબ જ મજબૂત દલીલો સાથે ફતવો આપ્યો છે કે આમ કરવું તદ્દન યોગ્ય છે. 

(૧ ૮૭) એટલે કે અલ્લાહે માત્ર રમઝાનના દિવસોને જ રોઝા માટે ખાસ નથી કરી દીધાં બલ્કે જે લોકો 
રમઝાનમાં કોઈ યોગ્ય કારણ વિના રોઝા ન રાખી શકે તેમના માટે બીજા દિવસોમાં તેની કઝા કરવાનો રસ્તો પણ 
ખોલી દીધો છે કે જેથી કુરઆનની જે નિયામત તેણે તમને આપી છે તેના માટે આભાર વ્યકત કરવાના કીંમતી 
અવસરથી તમે વંચિત ન રહી જાઓ. અત્રે એક વાત એ પણ સમજી લેવી જોઈએ કે રમઝાનના રોઝાને માત્ર 
ઇબાદત તથા સંયમની તાલીમ જ ગણાવવામાં આવી નથી બલ્કે તેને એનાથી ઉપર ભવ્ય હિદાયતની નિયામત 
બદલ અલ્લાહનું આભારદર્શન પણ ગણાવવામાં આવી છે જે કુર્બાનના રૂપમાં તેણે આપણને એનાયત કરી છે. 
હકીકત આ છે કે કોઈપણ બુદ્ધિશાળી માણસ માટે એક નિયામત બદલ આભારદર્શન, તથા એક ઉપકારના 
સ્વીકારની સૌથી શ્રેઠ રીત જો કોઈ હોઈ શકે તો તે માત્ર આ જ છે કે તે પોતાની જાતને એ ધ્યેયની પૂર્તિ માટે વધુમાં 
વધુ તેયાર કરે જેના માટે એનાયત કરનારે એ નિયામત એનાયત કરી હોય. કુરઆન આપણને એટલા માટે 


ક ક ક 


એનાયત કરવામાં આવ્યું છે કે આપણે અલ્લાહતઆલાની પ્રસશ્તાનો માર્ગ જાણીને પોતે તેની ઉપર ચાલીએ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ટ22 જલા જ 6૯ (6 ૮ ન્ન 272?77 કછ્ડ્ડ ર ધા 
વિ 2 ધાન ષ્- 6 |ઈકપ્ક ૭% .- 
14484 6 41હ 1% 655:$ઇહ# 
શ ફર જ “ક 
27૮?, 7 220?,1?7?,; 7_ 2»227%?. [272 224 2૮27 ડ્ર 
“કપાહ#»ાક્ક્ાહટઈકરઝ કડા કહ હ- 
તમે લોકો છાનામાના તમારી જાત સાથે અપ્રમાણિકતા કરી રહ્યા હતાં, પરંતુ તેણે તમારો કસૂર 
માફ કરી દીધો અને તમારી સાથે દરગુજર કરી. હવે તમે તમારી પત્નીઓ સાથે રાત્રિ સહવાસ કરો 
અને જે આનંદ અલ્લાહે તમારા માટે કાયદેસર કરી દીધું છે તે પ્રાપ્ત કરો.“ આ ઉપરાંત રાત્રે 
ખાઓ-પીઓ”“* એટલે સુધી કે તમને રાતની કાળાશની ધારીમાંથી પ્રભાતની સફેદીની ધારી 
સ્પષ્ટપણે દેખાઈ જાય. 
અને દુનિયાને તેની ઉપર ચલાવીએ. આ હેતુને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણને તૈયાર કરવાનું ઉત્તમ સાધન રોઝા છે . 
એટલા માટે કુર્ઓાનના ઊતરાણના મહિનામાં આપણી રોઝાદારી એ માત્ર ઇબાદત જ નથી, માત્ર નૈતિક તાલીમ 
પણ નથી, બલ્કે તેની સાથે આ ખુદ કુઅનિની નિયામતનું પણ સાચું અને યોગ્ય આભારદર્શન છે. 
(૧૮૮) એટલે કે જો કે તમે મને જોઈ નથી શકતાં તેમજ ન તો મને તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો વડે અનુભવી 


શકો છો તેમ છતાં એમ ન માનો કે હું તમારાથી દૂર છું. ના, હું મારા દરેક બંદાની એટલો નજીક છું કે જ્યારે તે 
ઇચ્છે , મને અરજ કરીને સંબોધી શકે છે, એટલે સુધી કે મનોમન તે જે કંઈ મારી પાસે માગે છે તે પણ હું સાંભળી 
લઉં છું, અને માત્ર સાંભળતો જ નથી ફેસલો પણ સંભળાવી દઉં છું. જે જે ખોટી અને સત્તાવિહોણી હસ્તીઓને 
તમારી નાદાનીના લીધે તમે ખુદા અને માલિક ઠરાવેલી છે તેમની પાસે તમારે દોડી દોડીને જવું પડે છે , તેમ છતાં 


ક 


પણ તેઓ તમને સાંભળી શકતાં નથી. ન તો તેમની અંદર એટલી શક્તિ જ છે કે તમારી વિનંતીઓ ઉપર કોઈ 


ફેંસલો સંભળાવી શકે. પરંતુ હું આ અસીમ જગતનો એક માત્ર શાસક, સર્વસત્તાધીશ અને તમામ શક્તિઓનો 
માલિક, તમારાથી એટલો નજીક છું કે તમે પોતે કોઈપણ જાતના માધ્યમ અને સાધન વિના કે ભલામણ વિના, 
સીધેસીધા, કોઈપણ સમયે, અને કોઈપણ જગ્યાએ મારા સુધી તમારી અરજી પહોંચાડી શકો છો. એટલા માટે 
તમે તમારી આ મૂખમિીને છોડી દો કે અલગ અલગ સત્તાવિહોણા બનાવટી ખુદાઓના સ્થાનકો ઉપર ભટકતાં 
ફરો. હું જે સંદેશ તમને આપી રહ્યો છું એ સાંભળીને સ્વીકારી લો. અને મારો પાલવ ઝાલી લો, મારી તરફ વળો, 
મારી ઉપર ભરોસો કરો અને મારી બંદગી અને આજ્ઞાપાલનમાં આવી જાઓ. 

(૧૮૯) એટલે કે તમારી મારફતે સાચી હકીકત જાણીને તેમની આંખો ઉઘડી જાય અને તેઓ આ 
સાચા રસ્તા તરફ આવી જાય જેમાં તેમની પોતાની જ ભલાઈ છે. 

(૧૯૦) એટલે કે જેવી રીતે કપડાં અને શરીરની વચ્ચે કોઈ પડદો હોઈ શકે નહીં, બલ્કે તેમનો 
પરસ્પરનો સંબંધ અને જોડાણ તદ્દન અલગ ન પાડી શકાય તેવું હોય છે, એવો જ તમારો અને તમારી પત્નીનો 
પણ સંબંધ છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


તા ૮ દ્વિજ રે 27 [425 7-7 શન 
સિ 


4૭-29૦-92 


ત્યાર પછી આ તમામ કામો છોડીને રાત ન તમારો રોઝો પૂરો ક 
મસ્જિદોમાં એતિકાફમાં હોવ, ત્યારે પત્નીઓ 

(૧૯૧) શરૂઆતમાં જો કે આ પ્રકારનો સ્પષ્ટ હુકમ ન હતો કે રમઝાનની રાતોમાં કોઈ માણસ તેની 
પત્ની સાથે સહવાસ ન કરે, પરંતુ લોકો પોતાની મેળે એમ જ માનતા હતાં કે એવું કરવું કાયદેસર નથી. પછી 
તેના ગેરકાયદે અથવા મકરૂહ હોવાનો ખ્યાલ દિલમાં લઈને ઘણીવાર પોતાની પત્નીઓ પાસે જતા હતાં. આ 
જાણે કે પોતાના અંતરાત્માની સાથે છેતરપીંડી જેવું હતું અને આનાથી એવો ભય હતો કે અપરાધની ભાવના 
અને ગુનાવૃત્તિની માનસિકતા તેમની અંદર વિકસતી રહેશે. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ પહેલાં આ 
છેતરવા અંગે ઠપકો આપ્યો અને પછી કહ્યું કે, આ કૃત્ય તમારા માટે કાયદેસર છે. એટલા માટે હવે તેને ખરાબ 
કૃત્ય માનીને ન કરો બલ્કે અલ્લાહની પરવાનગીનો લાભ લઈને હૃદય અને અંતરાત્માની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ સાથે કરો. 

(૧૯૨) આના વિષે પણ શરૂઆતમાં લોકો ગેરસમજ ધરાવતા હતાં. કોઈ એમ માનતું હતું કે ઇશાની 
નમાઝ પછી ખાવું-પીવું હરામ થઈ જાય છે અને કોઈ એમ માનતું હતું કે રાત્રે જ્યાં સુધી માણસ જાગતો હોય 
ખાઈ-પી શકે છે, એક વખત સૂઈ જાય ત્યાર પછી બીજીવાર ઉઠીને કંઈ ખાઈ શકે નહીં. આ હુકમો લોકોએ 
પોતાના મનથી માની લીધેલા હતાં અને આના કારણે ઘણી વખત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા હતાં. આ 
આયતમાં આ જ ગેરસમજો દૂર કરવામાં આવી છે. આમાં રોઝાની હદ પરોઢના ઉદયથી લઈને સૂર્યાસ્ત સુધી 
નક્કી કરી દેવામાં આવી અને સૂયાસ્તિથી લઈને પરોઢના ઉદય સુધી આખી રાત ખાવાપીવાની તેમજ સહવાસ 
કરવાની સ્વતંત્રતા આપી દેવામાં આવી. આની સાથે નબી સ.અ.વ. એ સેહરીનો નિયમ પણ ઠરાવી દીધો કે 
જેથી પરોઢના ઉદયની બરાબર પહેલાં માણસ સારી રીતે ખાઈ-પી લે. 

(૧૯૩) ઇસ્લામે પોતાની ઇબાદતો માટે સમયનું એ ધોરણ નક્કી કર્યું છે જેનાથી દુનિયામાં કોઇપણ 
જમાનામાં, સભ્યતાનો કોઈપણ દરજ્જો ધરાવતા લોકો, કોઇપણ જગ્યાએ, સમય નક્કી કરી શકે. તેઓ 
ઘડિયાળ અનુસાર સમય નક્કી કરવાને બદલે એ કુદરતની [નિશાનીઓ અનુસાર સમય નક્કી કરે છે જે 
આકાશમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. પરંતુ મૂર્ખ લોકો સમય નક્કી કરવાની આ પદ્ધતિ સામે સામાન્ય રીતે એવો વાંધો 
ઉઠાવે છે કે ધ્રૂવોની નજીક કે જ્યાં રાત અને દિવસ ઘણાં મહિનાઓના હોય છે ત્યાં સમય નક્કી કરવાની આ 
પદ્ધતિ કેવી રીતે ચાલી શકશે. જો કે આ વાંધો હકીકતમાં ભૂગોળની ઉપરછલ્લી જાણકારીનું પરિણામ છે. 
હકીકતમાં ત્યાં ન તો છ મહિનાની રાત એ અર્થમાં હોય છે, ન તો છ મહિનાનો દિવસ એ અર્થમાં જે અર્થમાં 
આપણે વિષૂવવૃત્તનતી આસાપાસ રહેનારા લોકો દિવસ અને રાતનો શબ્દ વાપરીએ છીએ. ભલે રાતનો સમય 
હોય કે દિવસનો, પણ સવાર અને સાંજની નિશાનીઓ ત્યાં નિયમિત રીતે ક્ષિતિજ ઉપર દેખાય જ છે અને તે 
અનુસાર જ ત્યાંના લોકો આપણી જેમ સૂવાના અને જાગવાના તેમજ બહાર જવાના સમય નક્કી કરે છે . જ્યારે 
ઘડિયાળો પ્રચલિત ન હતી ત્યારે પણ ફિનલેન્ડ, નોર્વે અને ગ્રીનલેન્ડ વગેરે દેશોના લોકો તેમના સમયની 
જાણકારી મેળવતા જ હતાં અને તેનું માધ્યમ આ જ ક્ષિતિજની નિશાનીઓ હતી. એટલા માટે જેવી રીતે બીજા 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


21 1#7222547 1,222» 72 179 ક 
દહ --7 દ્વિ દ્ધ ક ૭2૭૦૯ ઘ# છ 


તિ ન્ન 
19૬92૦9૯ ઈની આઈ 
કઈકહી પટટ*#ઝ:46કહદુ કડ ક્ય 


સાથે સહવાસ ન કરો.“ આ અલ્લાહની બાંધેલી હદો છે, આમની નજીક ન ફરકશો. “ આવી 
રીતે અલ્લાહ તેના આદેશો લોકો માટે વિગતવાર રીતે વર્ણવે છે, આશા છે કે તેઓ ખોટું વર્તન 
કરવાથી બચશે. 

અને તમે લોકો ન તો અંદરોઅંદર એકબીજાના માલ ખોટી રીતે ખાઓ અને ન તો 
સત્તાવાળાઓ સમક્ષ 


તમામ મામલાઓમાં આ કુદરતની નિશાનીઓ તેમના માટે સમય નક્કી કરવામાં ઉપયોગી થાય છે એવી જ રીતે 
નમાઝ તથા સેહરી અને ઇફતારના મામલામાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. 

(૧૯૪) રાત સુધી રોઝો પૂરો કરવાનો અર્થ આ છે કે જ્યાં રાતની હદ શરૂ થાય છે ત્યાં જ તમારા 
રોઝાની હદ પૂરી થઈ જાય, અને એ તો સ્પષ્ટ છે કે રાતની હદ સૂયસ્તિથી શરૂ થાય છે. એટલા માટે સૂર્યાસ્ત થતાં 
જ ઇફતાર કરી લેવું જોઈએ. સહર અને ઇફતારની સાચી નિશાની આ છે કે જ્યારે રાતના અંતિમ ભાગમાં 
ક્ષિતિજના પૂર્વ કિનારા ઉપર પરોઢની સફેદીની બારીક એવી ધાર દેખાય , અને ઉપર વધવા માંડે, ત્યારે સેહરીનો 
સમય પૂરો થઈ જાય છે અને જયારે દિવસના અંત ભાગમાં પૂર્વ તરફથી રાતની કાળાશ ઉપર ઉઠતી દેખાય ત્યારે 
ઇફતારનો સમય આવી જાય છે. આજકાલ તો લોકો સહેરી અને ઇફતાર, બંનેના મામલામાં વધુ પડતી 
સાવચેતી રાખવાના કારણે બિનજરૂરી રીતે સષ્ટાઈ કરતાં દેખાય છે . પરંતુ ઇસ્લામી કાનૂને આ બંને સમયો માટે 
કોઈ એવી હદબંધી કરી નથી જેનાથી થોડા સેકંડ કે થોડી મિનિટો આમતેમ થઈ જવાથી કોઈનો રોઝો ખરાબ થઈ 
જાય. પરોઢમાં રાતની કાળાશથી માંડીને પરોઢની સફેદી આવવા સુધી સારી એવી ગુંજાશ રહેલી છે, અને 
કોઇપણ માણસ માટે એ સાચું છે કેજો બરાબર પરોઢના ઉદય વખતે તેની આંખ ખુલી હોય તો તે જલદીથી ઉઠીને 
કંઈ ખાઈ-પી લે. હદીસમાં આવે છે કે નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું, જો તમારામાંથી કોઈ માણસ સેહરી ખાઈ રહ્યો 
હોય અને અઝાનનો અવાજ આવી જાય તો તરત જ છોડી ન દે બલ્કે તેની જરૂરિયાત જેટલું ખાઈ-પી લે. આવી 
જ રીતે ઇફતારના સમયમાં પણ સૂર્યાસ્ત પછી અમસ્તાં જ દિવસનો પ્રકાશ સમાપ્ત થવાની રાહ જોતાં રહેવાની 
પણ કોઈ જરૂર નથી. નબી સ.અ.વ. સૂર્યાસ્ત થતાં જ બિલાલ રદિ.ને પોકારીને કહેતા હતાં કે, લાવો, મારો 
શરબત. બિલાલ કહેતાં કે, હે અલ્લાહના રસૂલ ! હજુ તો દિવસ પ્રકાશિત છે. તો આપ કહેતાં કે જ્યારે રાતની 
કાળાશ પૂર્વમાંથી ઉઠવા માંડે ત્યારે રોઝાનો સમય સમાપ્ત થઈ જાય છે. 

(૧૯૫) મુઅતકિફ હડક નો અર્થ આ છે કે કોઈ માણસ રમઝાનના છેલ્લા ૧૦ દિવસોમાં 
મસ્જિદમાં રોકાણ કરે અને આ દિવસો અલ્લાહની યાદ માટે અનામત કરી દે. આ એતિકાફની હાલતમાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ન છછ કક્કડ 
હહહ ટ્‌ ન 
જળ 


તેમને એવા આશયથી પ્રસ્તુત કરો કે તમને લીનો માલનો કોઈ ભાગ ઇરાદાપૂર્વક અન્યાયી રીતે 
ખાવાની તક મળી “જાય. (રુકૂઅ-૨૩) 
લોકો તમને ચંદ્રના વધતા ઘટતા-આકારો વિષે પૂછે છે. કહો : આ લોકોના માટે તારીખો 
ક લટ 


નક્કી કરવાની અને હજ્જની નિશાનીઓ” “છે. આ ઉપરાંત એમને કહો : આ કોઈ સત્કર્મ નથી કે 
તમે તમારાઘરોમાં 


માણસ પોતાની માનવસહજ જરૂરિયાત માટે મસ્જિદની બહાર જઈ શકે છે પરંતુ પોતાની કામેચ્છા રોકી 
રાખવાનું ફરજિયાત છે. 

(૧૯૬૪) એમ કહેવામાં આવ્યું નથી કે આ મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં બલ્કે એમ કહેવામાં આવ્યું છે 
કે એમની નજીક પણ ન ફરકશો. આનો અર્થ આ છે કે જે જગ્યાએથી ગુનાની સીમા લાગૂ પડે છે બરાબર એ જ 
જગ્યાના છેલ્લા કિનારા ઉપર ફર્યા કરવું માણસ માટે જોખમકારક છે. સલામતી આમાં જ છે કે માણસ સીમાથી 
દૂર જ રહે જેથી ભૂલમાં પણ પગલું તેની બહાર ન પડી જાય. આ જ વિષયનું વર્ણન એ હદીસમાં પણ થયું છે જેમાં 
નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું છે કે, -કકહ્યછાઘપડ%હન્ટીઇ#્ટઝઠ્ટવ#ન હાંક હહ અરબી ભાષામાં 
હિમા એ ચરવાની જગ્યાને કહે છે જેને એક ઉમરાવ અથવા રાજા જાહેર જનતા માટે પ્રતિબંધિત કરી દે છે. આ 
ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને નબી સ.અ.વ. કહે છે કે, “દરેક બાદશાહની એક હિમા હોય છે અને અલ્લાહની 
હિમા તેની એ સીમાઓ છે જેના વડે તેણે હરામ અને હલાલ તથા આજ્ઞાપાલન અને ગુનાનો ભેદ સ્થાપ્યો છે. જે 
જનાવર [હિમાની આજુબાજુમાં જ ચરતો રહે, તો સંભવ છે કે એક દિવસે તે હિમાની અંદર પ્રવેશ કરી જાય.” 
અફસોસની વાત છે કે ઘણાં લોકો કે જે શરીઅત (ઇસ્લામી કાનૂન)ના હાઇથી નાવાકેફ છે તેઓ હંમેશાં 
છૂટછાટની છેલ્લી સીમાઓ સુધી જવાનો જ આગ્રહ રાખે છે , અને ઘણાં વિદ્દાનો અને ધાર્મિક વડાઓ પણ આ જ 
હેતુ માટે સબૂત શોધી શોધીને છૂટછાટની છેલ્લી સીમાઓ તેમને બતાવ્યાં કરે છે જેથી તેઓ એ બારીક 
ભેદભાવની રેખા ઉપર જ ફરતાં રહે જ્યાં આજ્ઞાપાલન અને ગુન્હા વચ્ચે વાળમાત્ર અંતર રહી જાય છે. આનું જ 
પરિણામ છે કે ઘણાંખરા લોકો ગુન્હા, અને ગુન્હાની આગળ વધીને ભટકવામાં ફસાઈ રહ્યાં છે કેમ કે આ સુક્ષ્મ 
સરહદી રેખાઓનો ભેદ પારખવા માટે તથા તેમના કિનારા ઉપર પહોચીને પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખવા માટે 
દરેકમાણસ શક્તિમાન હોતો નથી. 

(૧૯૭) આ આયતનો એક અર્થ આ છે કે સત્તાવાળા લોકોને લાંચ આપીને ગેરકાયદેસર રીતે લાભ 
ઉઠાવવાની કોશિશ ન કરો, અને બીજો અર્થઆ છે કે, જયારે તમે પોતે જાણો છો કે માલ બીજા માણસનો છે ત્યારે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


- [97 - 92722, ૭2% તિ દ્વિ ૮ જ ન્ન -1(7 2૭૦, 
”“ઊા્ક્ટક્ૂા#ા2 “હ કાહકડઉક્હક 
ઈ 2 229: ,257..£44 ૮922 [22 2%-2/6), 28,45 
દ્ર! 9%852 ૦ ૯ 5451198514 
# 2૨470), 9૬6)-1? 4264૨452 2*4529?..ત4ક» 22 .%6 
ન્જ્ઢઝવ્મહ્'2પ્ડ્ઝઝ2 ઝડ ૬છ:હ્ટડ 
પાછળની બાજુએથી દાખલ થાઓ છો. સત્કર્મ તો ખરેખર આ છે કે માણસ અલ્લાહની 
નારાજગીથી બચે. તેથી તમે તમારા ઘરોમાં દરવાજામાંથી જ આવો. અલબત્ત, અલ્લાહથી ડરતાં 
રહો. કદાચ તમને સફળતાપ્રાપ્તથઈ જાય.“ 
અને તમે અલ્લાહના માગમાં એ લોકો સાથે લડો જે તમારી સાથે લડે છે,“ પરંતુ 
અત્યાચાર ન કરો કારણ કે અલ્લાહ અત્યાચાર 
માત્ર એટલા જ માટે કે તેની પાસે તેની માલિકીનો કોઈ પુરાવો નથી, અથવા એટલા માટે કે કોઈ દાવપેચ 
લડાવીને તમે તેને ખાઇ શકો છો, તેનો મુકદમો અદાલતમાં ન લઈ જાઓ. શકય છે કે ન્યાયાધીશ મુકદમાની 
વિગતોને ધ્યાનમાં લઈને એ માલ તમને અપાવડાવી દે પરંતુ ન્યાયાધીશનો આવો ફેસલો હકીકતમાં ખોટી 
ઉપજાવી કાઢેલી વિગતો વડે છેતરાઈ જવાનું પરિણામ હશે. એટલા માટે અદાલત પાસેથી તેની માલિકીનો હક્ક 
મેળવવા છતાં વાસ્તવમાં તમે તેના કાયદેસર માલિક બની શકશો નહીં. અલ્લાહને ત્યાં એ તમારા માટે હરામ 
રહેશે. હદીસમાં આવે છે કેનબી સ.અ.વ. એ કહ્યું ઈ્વજ“ક્ટહટીઇ# 5 રઇજકઈછકન્્ય્ઈ ૭5૩9 “ગાવ 


-મછવૈક્-ક 4) કાક. વક ક્છનકુકવહ્કકં-વહનપકઈ૦્ન હ એટલે કે, હું છેવટે તો એક 
મનુષ્ય જ છું, સંભવ છે કે તમે એક મુકદમો મારી પાસે લાવો અને તમારામાંથી એક પક્ષકાર બીજાની 
સરખામણીમાં વધુ વાચાળ હોય અને તેની દલીલો સાંભળીને હું તેની તરફેણમાં ફેસલો કરી દઉં, પરંતુ આટલું 
સમજી લો કે આવી રીતે તમારા એક ભાઈના હક્કમાંથી કોઇ વસ્તુ તમે મારા ફેંસલા વડે મેળવી વાસ્તવમાં 
દોઝખનો એક ટુકડો મેળવશો. 


ન્‌ 


(૧૯૮) ચંદ્રની વધધટ એક એવું દ્રશ્ય છે જેણે દરેક જમાનામાં માનવીનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે 
અને તેના વિષે જાતજાતના વહેમો અને કલ્પનાઓ તથા રિવાજો દુનિયાની કોમોમાં ચાલતા આવ્યાં છે, અને 
આજ સુધી ચાલે છે. આરબ લોકોમાં પણ આ પ્રકારના વહેમો મોજૂદ હતાં. ચંદ્રને જોઈને સારા અથવા ખરાબ 
શુકન લેવાં, અમુક તારીખોને લાભદાયી અને અમુકને ખરાબ માનવી, અમુક તારીખને મુસાફરી માટે અને તથા 
અમુક તારીખને કામની શરૂઆત કરવા માટે, તથા અમુક તારીખને લગ્ન માટે ખરાબ કે લાભદાયી માનવી અને 
એમ માનવું કે ચંદ્રના ઉદય અને અસ્ત તેમજ તેની વધધટ અને તેની ચાલ અને તેના ગ્રહણની કોઈ અસર 
માનવીના ભાગ્ય ઉપર પડે છે. આ તમામ વાતો અન્ય અજ્ઞાન કોમોની જેમ આરબોમાં પણ જોવા મળતી હતી 
અને આના વિષે જુદા જુદા વહેમ આધારિત રિવાજો તેમની અંદર પણ પ્રચલિત હતાં. આ જ વસ્તુઓની હકીકત 
નબી સ.અ.વ.ને પૂછવામાં આવી. જવાબમાં અલ્લાહતઆલાએ જણાવ્યું કે, આ ઘટતો-વધતો ચંદ્ર તમારા માટે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


222» 27: 222722.“ 2 2-7 22» 2૪» તિત 7% 


ક. 5*ક્ડડ ડ%544૯ હડક 
ટ હકક; ઝડડાડ ન ક.7 2૫૫ 


2કકઝ. 2 ઝક દત ક» ક# પે «1 ત 

કક્કડ કપ્ક્-ઝડદ ડરક્ડ્”ડ 

| ગેટ(વા ત# _- 2કકક્કડ [5 “ડક તટ યં 

દક્ક્ડાઝ “૭૨૭૭૭5 ઈક“ ન્ડ 
૭૦2 ૪૬૭૦૦૭-૮ ક -૪ક 


જો 5શ્ક્દડાહણહા શકા જહ્ટ્ઝી 


કરનારાઓને પસંદ કરતો નથી.“ તેમની સાથે લડો જ્યાં પણ તમારો તેમની સાથે મુકાબલો થઈ 
જાય અને તેમને કાઢો જ્યાંથી તેમણે તમને કાઢયાં છે, એટલા માટે કે હત્યા જો કે બૂરી છે,“ પરંતુ 
ફિત્નો તેના કરતાં પણ વધુ બૂરો છે. અને મસ્જિદેહરામની પાસે જ્યાં સુધી તેઓ તમારી સાથે લડે 
નહી, તમે પણ ન લડો, પરંતુ જ્યારે તેઓ ત્યાં લડવાથી પણ ન ચૂકે, તો તમે પણ વિના સંકોચે તેમને 
મારો કારણ કે આવા કાફિરોની આ જ સજા છે. પછી જો તેઓ અટકી જાય, તો જાણી લો કે અલ્લાહ 


ક્ષમા કરનાર અને દયાળુ છે.” 


ક 


ફક્ત એક કુદરતી પંચાંગ (કેલેન્ડર) છે, જે આકાશ પર દેખાઈને તમામ દુનિયાના લોકોને એકીસાથે તેમની 
તારીખોનો હિસાબ બતાવતું રહે છે. હજ્જનો ઉલ્લેખ વિશેષરૂપે એટલા માટે કરવામાં આવ્યો કે અરબસ્તાનના 
ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિ અને આર્થિક જીવનમાં તેનું મહત્ત્વ સૌથી વધારે હતું. વર્ષના ચાર મહિના હજ્જ અને ઉમરહ 
સાથે સંકળાયેલા હતાં. આ મહિનાઓ દરમ્યાન લડાઈઓ બંધ રહેતી, રસ્તા સુરક્ષિત રહેતાં અને શાંતિના લીધે 
વેપાર-ધંધા વિકસતા હતાં. 

(૧૯૯) એ તમામ વહેમ આધારિત રિવાજો કે, જે અરબસ્તાનમાં પ્રચલિત હતાં, તેમાં એક વસ્તુ એ 
પણ હતી કે, જ્યારે હજ્જ માટે અહરામ પહેરી લેતાં ત્યારે તેમના ઘરોમાં દરવાજામાંથી દાખલ થતા ન હતાં બલ્કે 
પાછળથી દીવાલ કૂદીને અથવા દીવાલમાં બારી જેવું પાડીને તેમાંથી દાખલ થતા હતાં. બીજું, મુસાફરીએથી 
પાછા ફરીને ઘરોમાં પાછળથી પ્રવેશ કરતા હતાં. આ આયતમાં એ રિવાજનું ખંડન જ કરવામાં આવ્યું નથી બલ્કે 
તમામ વહેમો ઉપર એમ કહીને પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે કે નેકી વાસ્તવમાં અલ્લાહથી ડરવાનું તથા તેના 
હુકમોનું ઉલ્લંઘન કરવાથી બચવાનું નામ છે, એ નિરર્થક રિવાજોને નેકીની સાથે કંઈ લેવા-દેવા નથી જે માત્ર 
બાપદાદાનું આંધળું અનુકરણ કરીને પાળવામાં આવી રહ્યાં છે અને જેમનો માણસના સદ્ભાગ્ય કે દુભગ્યિ સાથે 
કોઈ સંબંધ નથી. 

(૨૦૦) એટલે કે જે લોકો ખુદાના કામમાં તમારા રસ્તામાં અડચણો ઉભી કરે છે, અને એટલા માટે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


5 થહક%કડઈ#ડ ડક 
છહટઝઈ।ઈ૬ડી હ 2૫5૬ %5%શઞહ્ાક 


તમે તેમની સાથે લડતાં રહો એટલે સુધી કે ફિત્નો બાકી ન રહે અને દીન અલ્લાહ માટે થઈ 
જાય. “પછી જો તેઓ અટકી જાય, તો સમજી લો કે અત્યાચારીઓ સિવાય બીજા કોઈની ઉપર 
હાથ ઉપાડવો યોગ્ય નથી.“ 


તમારા દુશ્મન બની ગયાં છે કે, તમે ખુદાના આદેશો પ્રમાણે જીવનવ્યવસ્થાને સુધારવા માગો છો, અને આ 
સુધારણાના કામમાં અડચણ ઉભી કરવામાં તેઓ જોરજુલમનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે , તેમની સાથે યુદ્ધ કરો. આ 
પહેલાં જયારે મુસલમાનો નબળાં અને વેરવિખેર હતાં ત્યારે તેમને માત્ર ઇસ્લામનો ફેલાવો કરવાનો જ હુકમ 
આપવામાં આવ્યો હતો તથા વિરોધીઓના જોરજુલમ સામે ધીરજ રાખવાનો હુકમ આપવામાં આવતો હતો. 
હવે મદીનામાં તેમનું એક નાનક્ડું નગરરાજ્ય બની ગયા પછી પ્રથમ વખત હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે, 
જે લોકો સુધારણાના આ સંદેશના માર્ગમાં સશસ્ત્ર અડચણ ઊભી કરે છે તેમને તલવારનો જવાબ તલવારથી 
આપો. આનાપછી બદ્રની લડાઇ થઈ તથા લડાઈઓનો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો. 

(૨૦૧) એટલે કે તમારી લડાઈ ન તો તમારા ભૌતિક સ્વાર્થો માટે હોવી જોઈએ, ન તો એ લોકો ઉપર 
હાથ ઉગામો જે સત્યદીનના માર્ગમાં આડે આવતાં નથી, તથા લડાઈમાં અજ્ઞાનકાળની રીત-રસમો ન વાપરો, 
મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો તથા ઘાયલ લોકો ઉપર હાથ ન ઉગામતાં , શગ્નુના માર્યા ગયેલા લોકોના શબો ચૂંથતાં 
નહીં, ખેતરો અને પશુઓનો ખોટી રીતે નાશ ન કરતાં અને બીજા તમામ પાશવી અને જુલમી કૃત્યો “હદથી વધી 
જવા” ની વ્યાખ્યામાં આવે છે. અને હદીસમાં આ તમામની મનાઈ કરવામાં આવી છે. આયતનો આશય આ છે 
કે શક્તિનો ઉપયોગ ત્યાં જ કરવામાં આવે જયાં તે અનિવાર્ય હોય, અને એટલી હદે જ કરવામાં આવે જેટલી હદે 
તેની જરૂરહોય. 

(૨૦૨) અહીં 'ફિત્ના' શબ્દ એ જ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે જે અર્થમાં અંગ્રેજી શબ્દ 
(2૦/5૦૦૫॥ં૦1૧) વપરાય છે, એટલે કે કોઈ જૂથ અથવા માણસને માત્ર એટલા જ માટે જોરજુલમનું નિશાન 
બનાવવું કે તેણે પ્રચલિત માન્યતાઓ અને વિચારસરણીઓની જગ્યાએ કેટલીક બીજી માન્યતાઓ અને 
વિચારસરણીઓને સાચી માનીને સ્વીકારી લીધી છે , અને તે આલોચના અને પ્રચાર મારફતે સમાજની વર્તમાન 
વ્યવસ્થામાં સુધારણાનો પ્રયત્ન કરે છે. આયતનો આશય આ છે કે, માનવ-લોહી વહેવડાવવું નિઃશંકપણે ખૂબ 
જ ખરાબ કૃત્ય છે , તેમ છતાં જ્યારે કોઈ માનવજૂથ બળજબરીપૂર્વક તેની વિચારસરણી બીજાં ઉપર ઠોકી બેસાડે 
અને લોકોને સત્યનો સ્વીકાર કરવાથી બળપૂર્વક રોકે, તથા સુધારણા અને પરિવર્તન માટેના કાયદેસર અને 
બુદ્ધિયુક્ત પ્રયાસોનો સામનો દલીલો વડે કરવાને બદલે પાશવી શક્તિઓ વડે કરવા માંડે તો તે હત્યાની 
સરખામણીમાં વધારે મોટું દુષ્કૃત્ય કરે છે અને આવા જૃથને તલવારના જોરે હટાવી દેવાનું તદ્ન કાયદેસર છે. 


(૨૦૩) એટલે તમે જે ખુદા ઉપર ઈમાન લાવ્યાં છો તેનો ગુણ આ છે કે ખરાબમાં ખરાબ અપરાધી અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ની 


“૬. (2 ? “શ 2૬ હુ 
છુક અક્કલ ્ગ્ક્ય 


ન્ન 
46 દ ક 5 જ ૮7 2 2-2 ૮ 290 1? 
બિલની “જશ્*35૭8 ઝક ઈડા 
જઇછઇ# “તન 


દ્વિજ ક જર૪દક?સ2 4420) 85,5 
હ્ક્કક૯ટ્5૬ડ૫હઃ [કૂ 40115821 9 
હરામ મહિનાનો બદલો હરામ મહિનો જ છે અને તમામ હુમંતોનો આદર“ સમાનપણે 
થશે. તેથી જે તમારી ઉપર હાથ ઉપાડે તમે પણ એવી જ રીતે તેની ઉપર હાથ ઉપાડો. અલબત્ત, 
અલ્લાહથી ડરતાં રહો અને એ ધ્યાન રાખો કે અલ્લાહ એ જ લોકોની સાથે છે જે તેની હદોને 
તોડવાથી દૂર રહે છે. 
ગુનેગારને પણ તે માફ કરી દે છે જ્યારે તે પોતાનું વિદ્રોહી વલણ છોડી દે. આ જ ગુણ તમે તમારી અંદરપણ પેદા 
કરો «016%! કર્દાકઃ તમારી લડાઈ વેરની આગ બુઝાવવા માટે ન હોય બલ્કે ખુદાના દીનનો માર્ગ મોકળો 
કરવા માટે હોય. જ્યાં સુધી કોઈ જૂથ ખુદાના માર્ગમાં આડે આવે બસ ત્યાં સુધી જ તેની સાથે તમારી લડાઈ પણ 
રહે, અને જ્યારે તે પોતાનું વલણ ત્યજી દે ત્યારે તમારો હાથ પણ તેની ઉપર ન ઉપડે. 
(૨૦૪) અહીં “ફિત્ના' શબ્દ ઉપર દર્શાવેલા અર્થમાં વપરાયો છે. સંદર્ભ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે 


અત્રે “ફિત્ના” નો અર્થ એ સ્થિતિ છે જેમાં દીન અલ્લાહના બદલે બીજા કોઈને માટે હોય, અને લડાઈનો હેતુ 
આ છે કે આ ફિત્નો સમાપ્ત થઈ જાય અને દીન માત્ર અલ્લાહને માટે હોય. પછી જ્યારે આપણે “દીન” શબ્દ 


કુ કપ 


તપાસીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે અરબી ભાષામાં દીનનો અર્થ “આજ્ઞાપાલન” છે, અને રૂઢિપ્રયોગમાં આનો 
અર્થ એ જીવનવ્યવસ્થા છે જે કોઈને ઉચ્ચતર માનીને તેના હુકમો અને કાયદાઓનું પાલન કરવામાં આવે. તેથી 
દીનની આ સમજૂતી ઉપરથી આ વાત આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે સમાજની એ સ્થિતિ કે જેમાં લોકો ઉપર 
લોકોની ખુદાઈ અને શાસન સ્થપાયેલું હોય, અને જેમાં અલ્લાહના કાનૂન અનુસાર જીવન જીવવું શક્ય ન રહે, 
તે ફિત્નાની સ્થિતિ છે અને ઇસ્લામી લડાઈનો ઉચ્ચતર ધ્યેય આ છે કે આ ફિત્નાની જગ્યાએ એવી સ્થિતિનું 
નિમણિ થાય જેમાં લોકો માત્ર ખુદાઈ કાનૂનના અનુયાયી બનીને રહી શકે. 

(૨૦૫) છોડી દેવાનો અર્થ કાફિરો દ્વારા તેમના કુક્ર અને શિર્ક છોડી દેવાનો નથી બલ્કે ફિત્નો છોડી 
દેવાનો છે. કાફિર, મુશ્રિક, નાસ્તિક, દરેકને અખત્યાર છે કે પોતાની જે માન્યતા છે તે ધરાવે અને જેની ચાહે 
પૂજા કરે, અથવા કોઈની પણ ન કરે. આ ગુમરાહીમાંથી તેમને બહાર કાઢવા માટે અમે સમજણ અને શિખામણ 
આપીશું પરંતુ તેમની સાથે લડીશું નહીં. પણ તેને આ હક્ક કદાપિ નથી કે ખુદાની ભૂમિ ઉપર ખુદાના કાનૂનની 
જગ્યાએ પોતાના ખોટા કાયદા લાગૂ પાડે અને ખુદાના બંદાઓને ખુદા સિવાય અન્યના બંદા બનાવે. આ 
ફેત્નાને નાબૂદ કરવા માટે પ્રસંગ પ્રમાણે, તેમજ શકય તેટલી હદે પ્રચાર તથા તલવાર, બંનેનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવે અને મોમિન ત્યાં સુધી જંપીને બેસશે નહીં જયાં સુધી કાફિરો તેમનો આ ફિત્નો છોડી ન દે. 

અને આ જે કહેવામાં આવ્યું કે, પછી તેઓ અટકી જાય “તો અત્યાચારીઓ સિવાય બીજા કોઈની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


રાહી ઝડ કઝડડ્ાહજહુબ્ક 515 
લતી છ 2152 9 હડક 1 


“7-9-2૭ 


તિત 4# 4 «૬ - 0૮#«6 - શા 
જ્કાહ-ક્ઝકઉ.5-શ્કહઠઇઃ ઝા 
ત *.-2 4કકક ક ક ક ક# »-.--- 
“ક્્્ઝ્ાલ્્ટ્હક_ડ-કદશક્ટઝક 


અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરો અને તમારા હાથે તમારી જાતને બરબાદીમાં ન નાખો.” 
ખૂબીપૂર્વક કામ કરો કારણ કે અલ્લાહ ખૂબીપૂર્વક કામ કરનારાઓને પસંદ કરે છે.“ 
અલ્લાહની પ્રસન્ઞતા ખાતર જ્યારે હજ્જ અને ઉમરહનો ઇરાદો કરો ત્યારે તેને પૂરો કરો 
અને જો કયાંક ઘેરાઈ જાઓ તો જે કુરબાની (નો જનાવર) મળી રહે, અલ્લાહની હજૂરમાં રજૂ 
પ ૨૦૯ ઓ 


કરો. 
નજાય. 


વિરુદ્ધ દુશ્મનાવટ રાખવી યોગ્ય નથી,” તો આના ઉપરથી એ ઇશારો નીકળે છે કે જ્યારે બાતિલ-મિથ્યા- 


વ્યવસ્થાની જગ્યાએ સત્યવ્યવસ્થાની સ્થાપના થઈ જાય ત્યારે આમજનતાને તો માફી આપી દેવામાં આવશે 
પરંતુ એવાં લોકોને સજા આપવા માટેનો સત્યપરસ્તોને હક્ક તો મળશે જ કે જેમણે તેમના સત્તાકાળમાં સત્ય- 
વ્યવસ્થાના માર્ગમાં અડચણ રૂપ બનવા માટે જોરજુલમ કરવામાં હદ વટાવી દીધી હોય . જો કે આ મામલામાં પણ 
નેક મુસલમાનોને શોભે તો એ જ છે કે દરગુજરનો મામલો અપનાવે અને વિજયી થઈને અત્યાચારીઓ સામે વેર 
ન વાળે. પરંતુ જેમના અપરાધોની યાદી ખૂબ જ કાળી હોય તેમને સજા આપવી બિલકુલ કાયદેસર છે, અને આ 
પરવાનગીનો ખુદ નબી સ.અ.વ.એ ફાયદો ઉઠાવ્યો છે કે જેમના કરતાં વધારે માફી અને દરગુજર કરનાર બીજો 
કોઈ ન હતો. એટલા માટે બદ્રની લડાઈના કેદીઓમાંથી ઉકબા બિન અબી મુએત અને નઝર બિન હારિસની 
હત્યા તથા મક્કા વિજય પછી ૧૭ માણસોને જાહેર માફીમાંથી બાકાત રાખવાનું અને પછી એમાંથી ચારને 
મૃત્યુદંડની સજા આપવાનું આ જ પરવાનગી ઉપર આધારિત હતું. 

(૨૦૪) આરબોમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના સમયથી એ નિયમ ચાલ્યો આવતો હતો કે ઝિલકઅદ, 
ઝિલહજ્જ અને મુહર્રમના ત્રણ મહિના હજ્જ માટે ખાસ હતાં અને રજ્જબનો મહિનો ઉમરહ માટે ખાસ 
કરવામાં આવ્યો હતો. આમ આ ચાર મહિનાઓમાં લડાઈ તેમજ લોહી વહેવડાવવાની મનાઈ હતી જેથી 
કા'બાની ઝિયારત માટે આવતા લોકો શાંતિપૂર્વક ખુદાના ઘર સુધી જાય અને પોતપોતાના ઘેરે પાછાં જઈ શકે. 
આના લીધે આ મહિનાઓને હરામ મહિના કહેવામાં આવતા હતાં, એટલે કે આદરવાળા મહિનાઓ. 


આયતનો આશય આ છે કે હરામ મહિનાઓનો આદર કાફિરો રાખે તો મુસલમાનો પણ રાખે અને જો તેઓ આ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ન 
ન 
૨2 
જક ક#% ક ન 


બડ 


પ હ.કાઈ શક પ જી કડી 


પરંતુ જે માણસ પ હોય અથવા જેના માથામાં કોઈ તકલીફ હોય અને એ કારણે તેનું માથું 
મૂંડાવી લે, તો તેણે ફિદ્યા તરીકે રોઝા રાખવા જોઈએ અથવા સદકો આપવો જોઈએ અથવા 
કુરબાની કરવી જોઈએ. ' પછી જો તમને સલામતી પ્રાત થઈ જાય (અને તમે હજ્જની પહેલાં 


છ 


મક્કા પહોચી જાઓ), તો તમારામાંથી જે માણસ હજ્જનો સમય આવે ત્યાં સુધી ઉમરહનો લાભ 
ઉઠાવે તે યથાશક્તિ કુરબાની આપે, અને જો કુરબાની ન મળે તો ત્રણ રોઝા હજ્જના સમયમાં અને 
સાત ઘરે પહોચીને, એમ કુલ દસ રોઝા રાખી લે. આ છૂટછાટ એ લોકો માટે છે જેમનાં ઘર 
મસ્જિદેહરામની નજીક ન હોય.” 


આદરની અવગણના કરે, અને કોઈ પણ હરામ મહિનામાં મુસલમાનો ઉપર હાથ ઉપાડે, તો પછી મુસલમાનો 
પણ હરામ મહિનામાં બદલો લઈ શકે છે. 

આ પરવાનગીની જરૂરખાસ તો એટલા માટે પડી હતી કે આરબોએ યુદ્ધ અને લૂંટફાટ માટે “નસી”નો 
શ્િયમ બનાવી રાખ્યો હતો જેની રૂએ તેઓ જો કોઈની સામે વેર વાળવા માગતા હોય અથવા હુમલો કરીને 
લડાઈ શરૂ કરવા માગતા હોય તો કોઈ હરામ મહિનામાં તેની ઉપર હુમલો કરતા હતાં , અને પછી એ મહિનાની 
જગ્યાએ બીજા એક હલાલ મહિનાને હરામ કરીને જાણે કે આ હુરમતનો બદલો વાળી દેતા હતાં. આના લીધે 
મુસલમાનોની સામે એ સવાલ ઉભો થયો કે જો કાફિરો તેમના 'નસી'ના બહાનાનો ઉપયોગ કરીને કોઈ હરામ 
મહિનામાં યુદ્ધની કાર્યવાહી કરી નાખે તો એવા સંજોગોમાં શું કરવું જોઈએ ? આ જ સવાલનો જવાબ આ 
આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે. 

(૨૦૭) અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવાનો અર્થ અલ્લાહના દીનને કાયમ કરવાના પ્રયાસોમાં આર્થિક 
બલિદાન આપવાનો છે. આયતનો અર્થ આ છે કે, જો તમે ખુદાના દીનને વિજયી બનાવવા માટે તમારો માલ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


૨₹-2૪૬દ “” 2 2૭ «270 ત “ક77₹29 
હ્વ્ન કહ્ટછઝ્ઝકકાહા કાક કન 
હા ત ૮૬ ૮૬ «4 “૯«ક્ડ 0 તતા «૫૬૮ 24%ટ ૬% 9722૪925 
જનક (“4૦૦૦ હ 


21 


| 
હાડ 524 માન દડ ત? ન્ન 


અલ્લાહના આ આદેશોનો ભંગ કરવાથી બચો અને સારી: રીતે જાણી લો કે અલ્લાહ સખત સજા 
આપનાર છે. (રુકૂઅ-૨૪) 

હજ્જનાં મહિનાની સૌને ખબર છે. જે માણસ આ ઠરાવેલા મહિનાઓમાં હજ્જનો ઇરાદો 
કરે, તેણે સાવધ રહેવું જોઈએ કે હજ્જના ગાળામાં તેનાથી કોઈ જાતીય કૃત્ય, ચ ક્રોઈ દુષ્કૃત્ય” 
અને કોઈ લડાઈ-ઝઘડા ની વાત થઈ ન જાય, “અનેજે સદ્કાર્ય તમે કરશો, તે અલ્લાહની જાણમાં 
હશે. હજ્જની મુસાફરી માટે ભાથું સાથે લઈ જાઓ અને સૌથી સારું ભાથું સંયમ છે. તેથી હે 


બુદ્ધિમાનો, મારી નાફરમાની કરવાથી દૂર રહો. 
ખર્ચ નહીં કરો, અને તેની સરખામણીમાં પોતાના અંગત હિતોને પ્રિય રાખશો, તો આ તમારા માટે દુનિયામાં 


પણ બરબાદીનું કારણ બનશે અને આખિરતમાં પણ. દુનિયામાં તમે કાફિરોના હાથે પરાજિત અને અપમાનિત 
થઈને રહેશો તથા આખિરતમાં તમારી પાસેથી કડક હિસાબ લેવામાં આવશે. 


૭૨. 9 
ન 


ક 


(૨૦૮) ્હન્કં એહસાનનો શબ્દ “હુસ્ન”માંથી નીકળ્યો છે જેનો અર્થ કોઈપણ કામને ખૂબીપૂર્વક 
કરવાનો છે. કામનો એક દરજ્જો આ છે કે, માણસને જે કામ સોપવામાં આવ્યું હોય તેને બસ તે કરી નાખે, અને 
બીજો દરજ્જો આ છે કે, તેને ખૂબીપૂર્વક કરે, તેમાં પોતાની તમામ આવડત અને બધાં જ સાધનો ખર્ચી નાખે તથા 
દિલથી તેને પૂરો કરવાની કોશિશ કરે. પહેલો દરજ્જો ફકત આજ્ઞાપાલનનો દરજ્જો છે જેના માટે માત્ર સંયમ 
અને બીક પૂરતાં હોય છે, જ્યારે બીજો દરજ્જો ખૂબીનો દરજ્જો છે જેના માટે પ્રેમ અને ઊંડો દિલની લાગણી 
જરૂરી હોય છે. 

(૨૦૯) એટલે કે રસ્તામાં કોઈ એવું કારણ ઊભું થઈ જાય કે જેના કારણે આગળ જવું અશકય હોય 
અને મજબૂરીથી રોકાઈ જવું પડે તો ઊંટ, ગાય, બકરીમાંથી જે જનાવર પણ ઉપલબ્ધ હોય, અલ્લાહ માટે 
કુરબાન કરીદો. 

(૨૧૦) આ બાબતમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે કે કુરબાની તેની જગ્યાએ પહોંચી જવાનો અર્થ શું છે. હનફી 
મસ્લકના વિદ્દાનોની નજીક આનો અર્થ હરમ છે. એટલે કે માણસ રસ્તામાં રોકાઈ જવા માટે મજબૂર હોય તો 
પોતાની કુરબાનીનો જનાવર અથવા તેની કિંમત મોકલી આપે જેથી તેના તરફથી હરમની સીમાની અંદર 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
જોયો ૧૭» ૧૩ 


મિ 2 ક ્જ્ષ્ઝ કક કક [ટંહ્ જફ કી 
તત દ ક્ટ પ ન 


ર 5% 03 પ 


ક કપ! ક#»2કક્ 4 ત 
૨૪ ફ 
ત ન હિઝ ૬65 ૯2 ખડ જઃ મા 8 લા 
4૬ હ 44 2.22 “કારન. 

હિ દી સિ (હ ક શી 
હ્કઊાહડઝડહમ્ક્ડા 5૦ હ૩ઝપ્દાહ- 
અને જો હજ્જની સાથે સાથે તમે તમારા માલિકની કૃપા પણ શોધતા જાઓ, તો તેમાં કોઈ વાંધો 
નથી.“ પછી જ્યારે અરફાતથી નીકળો, ત્યારે મશ્અરેહરામ (મુઝદલિફહ)ની પાસે થોભીને 
અલ્લાહને યાદ કરો અને એવી રીતે યાદ કરો, જેનો આદેશ તેણે તમને આપ્યો છે, નહીં તો આ અગાઉ 


ર૧૯ 


તમે લોકો થે હતાં. પછી જ્યાંથી બીજા બધા લોકો પાછા વળે છે ત્યાંથી જ તમે પણ 


કુરબાની કરવામાં આવે. અને ઇમામ માલિક તથા ઇમામ શાફઈ ર.અ.નો મત માણસ જ્યાં ઘેરાઈ ગયો હોય 
ત્યાં જ કુરબાની કરી નાખવાનો છે. 


માથુ મુંડાવવાનો અર્થ હજામત છે, એટલે કે જ્યાં સુધી કુરબાની ન કરી લો ત્યાં સુધી હજામત ન કરાવો. 


(૨૧૧) હદીસ ઉપરથી જણાય છે કે નબી સ.અ.વ.એ આવા પ્રસંગે ત્રણ દિવસના રોઝા રાખવાનો, 
અથવા છ ગરીબોને જમાડવાનો , અથવા ઓછામાં ઓછું એક બકરું ઝબેહ કરવાનો હુકમ આપ્યો છે. 

(૨૧૨) એટલે કે એ કારણ દૂર થઈ જાય કે જેના કારણે તમારે મજબૂરીથી રસ્તામાં રોકાઈ જવું પડયું 
હતું. કેમ કે એ જમાનામાં હજ્જનો રસ્તો બંધ થઈ જવાનું અને હાજીઓના રોકાઈ જવાનું કારણ મોટા ભાગે 
ઇસ્લામ દુશ્મન કબીલાઓની અડચણ જ હતી, તેથી અલ્લાહતઆલાએ ઉપરની આયતમાં “ઘેરાઈ જવું” અને 
તેની સામે અહીં “શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ જવી” શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. પરંતુ જેવી રીતે ઘેરાઈ જવાના અર્થમાં 
દુશ્મનની અડચણ ઉપરાંત એ બીજા તમામ અટકાવનારાં પરિબળોનો સમાવેશ થાય છે. એવી જ રીતે શાંતિ 
પ્રાપ્થઈ જવાનો અર્થબધી જ અડચણરૂપ વસ્તુઓના દૂર થઈ જવાને આવરી લે છે. 

(૨૧૩) જહાલતકાળમાં એમ માનવામાં આવતું હતું કે એક જ મુસાફરી દરમ્યાન હજ્જ તથા ઉમરહ, 
બંને અદા કરવા એ મોટું પાપ છે. તેમના ઘડી કાઢેલાં નિયમોમાં ઉમરહ માટે અલગ અને ઢજ્જ માટે અલગ 
મુસાફરી કરવી જરૂરી હતી. અલ્લાહતઆલાએ આ બંધનને તોડી નાખ્યો અને બહારથી આવનારા લોકો માટે 
આ છૂટછાટ મૂકી કે તેઓ એક જ મુસાફરીમાં ઉમરહ અને હજ્જ બંને કરી લે. અલબત્ત, જે લોકો મક્કાની 
આસપાસ, મીકાતની હદોની અંદર, રહેતાં હોય તેમને આ છૂટછાટમાંથી બાકાત રાખ્યાં કેમ કે તેમના માટે 
ઉમરહ માટેની મુસાફરી તેમજ હજ્જ માટેની મુસાફરી અલગ અલગ કરવી મુશ્કેલ ન હતી. 

હજ્જનો જમાનો આવતાં સુધી ઉમરહનો લાભ ઉઠાવવાનો અર્થ આ છે કે, માણસ ઉમરહ કરીને 


નકશો : હજ્જના સ્થળો 


૧. જમરતુલ ઉકબહ 
૨. જમરતુલ વુસ્તા ] હાજીઓનું રોકાણ સિ ન 
૩. જમરતુલ ઊલા --- 

ફી હ હ ડિ ર પ્ર પ 


૩૭ 


હા 


૧૩૪ ગભગકેટાટ 
હ ના કુ 


નકશો : અરફાત વિસ્તાર 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


#? ૬૪૬%૦૭-2૨૮૦) 


589 ક દડા -&0 ક: ક ન 
15 5 ૬૯ ૪ 
હુઈ દહ 


ફ્ર્જ 
ક ૮ 2 -“ૂન્”્ક્સ? 5 7૪7૮4 
ન 2૦ છી5ક્ડકકક્ટાહશ્પત 
પાછા વળો અને અલ્લાહ પાસે માફી માગો,” નિઃશક તે ક્ષમા કરનાર અને દયાળુ છે. પછી જ્યારે 
તમારી હજ્જની વિધિઓ પૂરી કરી લો, ત્યારે જેવી રીતે અગાઉ તમારા બાપદાદાઓને યાદ કરતા 


હતાં, એવી રીતે હવે અલ્લાહને યાદ કરો, બલ્કે તેનાથી પણ વધીને. ' (પરંતુ અલ્લાહને યાદ કરનારા 


લોકો વચ્ચેપણ ઘણો ફરક છે) એમનામાંથી કોઈ તો એવો છે, જે કહે છે કે હે અમારા માલિક! અમને 
દુનિયામાં જ બધું આપી દે. આવા માણસ માટે આખિરતમાં કોઈ હિસ્સો નથી. અને કોઈ કહે છે કે 


એહરામ ઉતારી નાખે અને એ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય જે એહરામની હાલતમાં લાગુ કરવામાં આવ્યાં છે. 
પછી જયારે હજ્જના દિવસો આવે ત્યારે નવેસરથી એહરામ પહેરી લે. 

(૨૧૪) એહરામની હાલતમાં પતિ અને પત્ની વચ્ચે માત્ર પતિ-પત્નીનો સંબંધ બાંધવાની જ મનાઈ 
નથી પરંતુ તેમની વચ્ચે એવી કોઈ વાતચીત પણ થવી ન જોઈએ જે કામવાસના તરફ દોરી જનાર હોય. 

(૨૧૫) તમામ ગુનાને લગતાં કામો જો કે ગેરકાદેસર જ છે પરંતુ એહરામની હાલતમાં તેમનો ગુનો 
ઘણો ગંભીર ગણવામાં આવે છે. 

(૨૧૬) એટલે સુધી કે નોકરને ઠપકો આપવાની પણ મનાઈ છે. 

(૨૧૭) જહાલતના જમાનામાં હજ્જ માટે ભાથું લઈને નીકળવાને એક દુનિયાદારીનું કામ માનવામાં 
આવતું હતું અને એક ધાર્મિઠ્ માણસ પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી કે તે ખુદાના ઘરની તરફ 
દુનિયાનો સામાન લીધા વગર જ જાય. આ આયતમાં તેમના આ ખોટા ખ્યાલનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે અને 
તેમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભાથું સાથે ન લેવું એ કોઈ ખૂબીની વાત નથી. અસલ ખૂબી ખુદાનો ડર અને તેના 
હુંકમોનું ઉલ્લંઘન કરવાથી દૂર રહેવું અને જીવનનું શુદ્ધ હોવું છે. જે મુસાફર પોતાની નીતિમત્તા સારી રાખતો 
નથી, અને ખુદાથી બેખોફ થઈને બૂરાં કામો કરે છે , તે જો ભાથું સાથે ન લઈને માત્ર દેખાવ ખાતરની ફકીરી પર 
અમલ કરે છે ત્યારે તેનો કોઈ લાભ નથી. ખુદા અને લોકો બંનેની નજરમાં તે અપમાનિત થશે અને તેના આ 
ધાર્મિકકામનું પણ અપમાન કરશે જેના માટે તે મુસાફરી ખેડી રહ્યો છે. પરંતુ જો તેના દિલમાં ખુદાનો ખોફ હોય, 
અને તેનો વ્યવહાર સારો હોય, તો ખુદાને ત્યાં પણ તેને માન મળશે અને લોકો પણ તેને માન આપશે, ભલે પછી 
તેનું ભાથું ભરેલું હોય. 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ડે ડિ 

2 
કે 1 62 ક» -ન્‍ુ 
4.019 || ક [છ 


2ત્ 152 દ (ઉ ,” જ 49 
હઝ ખટ ષ્ત્ર ૭૫૭૦-૭૫ કદ 15814915 


#ડડડદઝઝડાત: 


ત્રિક «ત ૮5 સ જ 


જ ક 8 .દ34014813* ટ 
«3508 હ કઈ. ઝકલ્*હ્ઝછાહક8 


હે અમારા જા ઝા ! અમને દુનિયામાં પણ ભલાઈ આપ અને આખિરતમાં પણ ભલાઈ આપ અને 
આગની સજાથી અમને બચાવ. આવા લોકો તેમની કમાણી અનુસાર (બન્ને જગ્યાએ) હિસ્સો 
મેળવશે અને અલ્લાહને હિસાબ ચુકવવામાં જરાય વાર લાગતી નથી. આ ગણતરીના કેટલાક 


દિવસો છે જે તમારે અલ્લાહની યાદમાં પસાર કરવાં જોઈએ. પછી જો કોઈ ઉતાવળ કરીને બે જ 
દિવસમાં પાછો ફરી ગયો તો કોઈ હરજ નથી, અને જો કોઈ થોડો સમય વધારે રોકાઈને પાછો 
ફર્યો તો પણ કોઈ હરજ નથી,“ શરત આ છે કે તેણે આ દિવસો સંયમપૂર્વક પસાર કર્યા હોય -- 
અલ્લાહની નાફરમાની કરવાથી બચો અને સારી રીતે જાણી લો કે એક દિવસે તેની સમક્ષ તમને 
હાજર કરવામાં આવશે. 

લોકોમાં કોઈ તો એવો છે, જેની વાતો દુનિયાના જીવનમાં તમને ઘણી જ ભલી જણાય છે, 


(૨૧૮) આ પણ પ્રાચીન આરબોનો એક જહાલતપૂર્ણ ખ્યાલ હતો કે, હજ્જની મુસાફરી દરમ્યાન 
ધંધો-વેપાર કરવાને તેઓ ખરાબ માનતા હતાં કેમ કે તેમની નજીક કામધંધો એ દુનિયાદારીનું કામ હતું અને 
હજ્જ જેવા એક ધાર્મિક કામ દરમ્યાન આવું કરવું વખોડવા લાયક હતું. કુઓનિ આ માન્યતાને રદ કરે છે અને 
તેમને જણાવે છે કે કોઈપણ ખુદાપરસ્ત માણસ જ્યારે ખુદાના કાનૂનનો આદર જાળવીને પોતાના ધંધા માટે 
પ્રયાસ કરે છે ત્યારે હકીકતમાં તે પોતાના માલિકની કૃપા શોધી રહ્યો હોય છે, અને આ કોઈ ગુનો નથી કે તે 
પોતાના માલિકની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે મુસાફરી કરતી વખતે તેની કૃપા પણ શોધતો રહે. 

(૨૧૯) એટલે કે જહાલતના જમાનામાં ખુદાની ઇબાદતની સાથે જે બીજા શિક્યુક્ત અને 
જહાલતના કામોની ભેળસેળ થતી હતી, તે બધાંને છોડી દો અને હવે જે માર્ગદર્શન અલ્લાહે તમને આપ્યું છે તે 
પ્રમાણે માત્ર અને માત્ર અલ્લાહની ઇબાદત કરો. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


1049 કડકાઇ ગ્ર 


નિ 


જિ કિ ર 54૯ ઝ 
ત્ર) ઉરી (હ%4૦4-814 ક સ રી 
૦5 1હ્જડકકડ્ડડ ક ઝે કાકડા 
“4 %1હ5555 દા£6,ઇડ ઝાડ 


ન 


ની ર6 22/22 -.%4,[7₹દ [, ૯554514 
હુક 3 ૯ ઝપટ € ઝુડ્ઝં હ £-૭૭%૦ 4.019 
અને તેની ભલી દાનત માટે તે વારંવાર અલ્લાહને સાક્ષી ઠેરવે છે,” પરંતુ વાસ્તવમાં તે સત્યનો 
કટ્ટર શત્રુ હોય છે.” જ્યારે તેને સત્તા મળી જાય છે, ત્યારે ધરતી ઉપર તેની સમગ્ર દોડધામ 


એટલા માટે હોય છે કે ઝઘડાં ફેલાવે, ખેતરોને બરબાદ કરે અને માનવવંશનો નાશ કરે --જો કે 


અલ્લાહ જેને તે સાક્ષી ઠરાવી રહયો હતો) ઝઘડાંને કદાપિ પસંદ કરતો નથી --અને જ્યારે તેને 
કહેવામાં આવે છે કે અલ્લાહથી ડર, ત્યારે તેની પ્રતિષ્ઠાનો વિચાર તેને ગુના ઉપર મક્કમ કરી દે છે. 
આવા માણસ માટે તો માત્ર જહન્નમ જ પૂરતી છે અને તે ઘણું ખરાબ ઠેકાણું છે. બીજી તરફ 
લોકોમાંથી કોઈ એવો પણ છે જે અલ્લાહની પ્રસશતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેનો જીવ ખર્ચી નાખે છે અને 
આવાબંદાઓ ઉપર અલ્લાહ ઘણો મહેરબાન છે. હે ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે પૂરેપૂરા ઇસ્લામમાં 


(૨૨૦) હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. અને ઇસમાઈલ અ.સ.ના જમાનાથી અરબસ્તાનની હજ્જ કરવાની 
પ્રચલિત પદ્ધતિ આ હતી કે ઝિલહજ્જની નવમી તારીખે મિનાથી અરફાત જતા હતાં અને રાત્રે ત્યાંથી પાછા 
ફરીને મુઝદલિફામાં રોકાણ કરતા હતાં. પરંતુ પછીના જમાનામાં ધીમે ધીમે જ્યારે કુરેશનું પુરોહિતપણું સ્થપાઈ 
ગયું ત્યારે તેમણે કહ્યું અમે એહલેહરમ (હરમવાળા) છીએ. અમારા દરજ્જાથી આ વાત ઉતરતી ગણાય કે 
સામાન્ય આરબોની સાથે અરફાત સુધી જઈએ . એટલે તેમણે પોતાના માટે આ એક વિશિષ્ટતા સ્થાપી દીધી હતી 
કે મુઝદલિફા સુધી જઈને જ પાછા ફરી જતાં અને સામાન્ય લોકોને અરફાત સુધી જવા માટે છોડી દેતા હતાં. પછી 
આ જ વિશિષ્ટતા બનીખુઝાઆ અને બનીકિનાના તથા એ બીજા કબીલાઓને પણ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ જેમની સાથે 
કુરેશના લગ્નનો વહેવાર હતો. છેવટે વાત એટલે સુધી પહોંચી કે જે કબીલા કુરેશ સાથે સંધિ-કરાર ધરાવતા હતાં 
તેમનો દરજ્જો પણ સામાન્ય આરબો કરતા ઊંચો થઈ ગયો અને તેમણે પણ અરફાત જવાનું છોડી દીધું. આ જ 
અભિમાન અને ઘમંડની મૂર્તિને આ આયતમાં તોડવામાં આવી છે. આયતનું સંબધોન વિશેષરૂપે કુરેશ અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૩ 


કફ ફ 


ન” 
27%5ક#,; સ22|2:72 2 સ _ #92,“€*₹*૨292૮270,4 
હાં ડઈથ૭ક૦ કહ 
2૭5492 ત ૫૮7 જનક ર? 7૫0 તા વન ની 
“56 4*5ન2૩પકાહઠડ્ક્હુ 


આવી જાઓ“ અને શૈતાનનું અનુસરણ ન કરો કારણ કે તે તમારો ખુલ્લો શત્રુ છે. જે સ્પષ્ટ આદેશો 
તમારી પાસે આવી ગયાં છે, જો આમને મેળવી લીધા પછી તમે ડગમગી ગયાં, તો બરાબર જાણી લો કે 
અલ્લાહ બધાની ઉપર જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે.” (આ તમામ શિખામણો અને સૂચનાઓ 
પછી પણ લોકો સુધરે નહીં, ત્યારે) શું હવે તેઓ આની રાહ જુએ છે કે અલ્લાહ વાદળાનું મોટું છત્ર 
લગાવીને ફરિશ્તાઓની કતાર સાથે જાતે સામે આવી જાય અને ફેસલો જ કરી નાખવામાં આવે? “- 
તેમના સગાં અને સંધિ-કરાર ધરાવતા કબીલાઓને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલું છે, અને સામાન્ય સંબોધન એ 
બધાની તરફ છે જે ભવિષ્યમાં કયારેય આ પ્રકારની વિશિષ્ટતા પોતાના માટે ખાસ કરવા માગે. તેમને હુકમ 
આપવામાં આવી રહ્યો છે કે હવેથી બાકી બધા લોકો જ્યાંસુધી જાય છે, તેમની જ સાથે જાઓ, તેમની સાથે 
રોકાણ કરો, તેમની જ સાથે પાછા ફરો અને અત્યાર સુધી જહાલતના સમયના અભિમાન અને ઘમંડના કારણે 
ઇબ્રાહીમી રીતનું જે ઉલ્લંઘન તમે કરતા રહ્યાં છો, તે બદલ અલ્લાહ સમક્ષ ક્ષમા માગો. 

(૨૨૧) આરબો હજ્જની વિધિઓ પૂરી કરીને મિનામાં ઉત્સવ મનાવતા હતાં જેમાં દરેક કબીલાના 
લોકો તેમના વડવાઓના ગુણગાન ગર્વપૂર્વક ગાતા હતાં અને પોતાની બડાશો મારતા હતાં. આની સામે 
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ જહાલતભરી વાતોને છોડી દો, પહેલાં જે સમય નકામી વસ્તુઓ પાછળ વ્યય 
કરતા હતાં હવે તેનો ઉપયોગ અલ્લાહની યાદ અને તેના ઝિક્રમાં કરો. આ ઝિક્રનો અર્થ મિનામાં રોકાણ 
દરમ્યાન કરવાનો ઝિક્ર છે. 


(રરર) અથત્‌ એયામેતશ્રીક હક 5.8 દરમ્યાન મિનાથી મક્કા તરફ ચાહો તો બારમી અથવા 
તેરમી ઝિલહજ્જના દિવસે પાછા ફરો, બંને રીતે કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. મૂળ મહત્ત્વ એ વાતનું નથી કે તમે 
કેટલા દિવસ રોકાઓ છો, બલ્કે મહત્ત્વનું આ છે કે જેટલા દિવસ પણ રોકાણ કરો તેમાં ખુદાની સાથે તમારો 
સંબંધ કેવો રહ્યો, ખુદાના ઝિક્રમાં વ્યસ્ત રહ્યાં કેપછી મેળાઓમાં મહાલતા રહ્યાં. 

(૨૨૩) એટલે કે કહે છે :ખુદા ગવાહ છે કે હું માત્ર ભલાઈ ઇચ્છુ છું, મારા અંગત સ્વાર્થમાટે નહીંબલ્કે 
ફક્ત સત્ય અને સચ્ચાઈ માટે, અથવા લોકોની ભલાઈ માટે, કામ કરી રહ્યો છું. 

(૨૨૪) અલદ્દુલખિસામ .ક#ીર્હ નો અર્થ છે “એ શન્નુ જે તમામ શત્રુઓ કરતાં વધારે વાંકો 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૩ 


ક ન ક 572 
નડતા ઉવ-ઠંઝ્કાસ્ 
અ ૯૬ના ક 


તાઈ 


#ઈહટ૯૦ન્ાગકટકાહઉ 
૮ 2::40222ઝ 1-2 


જીદ ;હવક્ઝડઝરકેક્ત 


છેવટે તો તમામ મામલાઓ રજૂ તો અલ્લાહની જ સમક્ષ થવાના છે. (રુકૂઅ-૨૫) 

બનીઇસ્ાઈલને પૂછો ઃ કેવી કેવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ અમે તેમને દેખાડી છે (અને બીજું આ 
પણ તેમને જ પૂછી લો કે) અલ્લાહની નિયામત મેળવ્યા પછી જે કોમ તેને દુર્ભાગ્ય વડે બદલે છે 
તેમને અલ્લાહ કેવી સખત સજા આપે છે.“ 

જે લોકોએ કુફ્રનો માર્ગ અપનાવ્યો છે, તેમના માટે દુનિયાનું જીવન અત્યંત પ્રિય અને 
મનગમતું બનાવી દેવામાં આવ્યું છે. આવા લોકો ઈમાનનો માર્ગ અપનાવનારાઓની મજાક 
ઉડાવે છે, પરંતુ કયામતના દિવસે 


૧૦ન 


હોય” એટલે જે સત્યનો વિરોધ કરવામાં શક્ય એવા તમામ હથિયાર અજમાવે. કોઈ જૂઠ, કોઈ અપ્રમાણિકતા, 
કોઈ વિદ્રોહ અને વચનભંગ તેમજ ગમે તેવી વાંકી ચાલ ચાલતાં પણ ખચકાય નહીં. 


(રરપ) ઇઝાતવલ્લા હુંદ્ઠાડી| ના બે અર્થ થઈ શકે છે : એક એ જે અમે ઉપર અપનાવ્યો છે અને બીજો 
અર્થ આ પણ નીકળે છે કે તે લોભામણી વાતો બનાવીને “જ્યારે તે પાછો ફરે છે” ત્યારે આ પ્રકારનું વર્તન કરે છે. 

(૨૨૪૬) એટલે કે કોઈ અપવાદ કે માનસિક સંકોચ વિના તમારા સમગ્ર જીવનને ઇસ્લામ હેઠળ લઈ 
આવો. તમારા વિચારો, તમારી વિચારધારાઓ, તમારી વિદ્યાઓ, તમારા રીતરિવાજો , તમારા વ્યવહારો અને 
તમારા કામ કરવાના માર્ગો, બધા જ સંપૂર્ણપણે ઇસ્લામને તાબે હોય. એવું ન થાય કે તમે તમારા જીવનને જુદા 
જુદા ભાગોમાં વહેંચીને અમુક ભાગોમાં ઈસ્લામનું અનુસરણ કરો અને અમુક ભાગોને તેના અનુસરણથી 
બાકાત રાખો. 

(૨૨૭) એટલે કે તે જબરજસ્ત શક્તિ પણ ધરાવે છે, અને એ પણ જાણે છે કે તેના અપરાધીઓને કઈ 
રીતે સજા આપે. 

(૨૨૮) આ શબ્દો ધ્યાને લેવા યોગ્ય છે. આમાંથી એક મહત્ત્વની હકીકત ઉપર પ્રકાશ પડે છે. આ 
દુનિયામાં માનવીની તમામ અજમાયશ માત્ર એટલી જ છે કે તે હકીકતને જોયા વિના માને છે કે નથી માનતો, 
અને માન્યા પછી એટલી નૈતિક તાકાત ધરાવે છે કે નહીં, કે નાફરમાનીનો અધિકાર ધરાવતા હોવા છતાં 


આજ્ઞાપાલન અપનાવે. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ નબીઓના મોકલવામાં, ગ્રંથોના ઊતારવામાં , એટલે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


તિ 2% ૮5 


“રવી 4૪ કરક 5। 
કિ દ દાહ#૦૬ 
૦૯૨૦૯312” હિ 
કશક મકર “શક્યડાપડતછાહડ 


ક શ્ર 2 1૭૮ હા *. ક 22827 ત્ર 6 
હ પ્યુન વનીનાત ૪% કાકી 


સંયમી લોકો જ તેમની શ ઊંચા દરજ્જાવાળા હશે. હવે રહી દુનિયાની રોજી, તો અલ્લાહને 
અખત્યાર છે, જેને ઇચ્છે બેહિસાબ આપે. 

આરંભમાં બધા લોકો એક જ રીત ઉપર હતાં. (પછી આ સ્થિતિ ચાલુ ન રહી અને 
મતભેદો ઊભા થયાં) ત્યારે અલ્લાહે નબી મોકલ્યાં જે સીધા રસ્તે ચાલવા માટે ખુશખબર 
આપનારાં અને અવળે રસ્તે ચાલવાના પરિણામોથી ડરાવનારા હતાં, અને તેમની સાથે સત્યગ્રંથ 


ઉતાર્યો કે જેથી સત્યના વિષે લોકોની વચ્ચે જે મતભેદો ઊભા થઈ ગયા હતાં, તેમનો ફેંસલો 
કરે. -- (અને આ મતભેદો ઊભા થવાનું, કારણ આ ન હતું કે શરૂઆતમાં લોકોને સત્ય 
જણાવવામાં આવ્યું ન હતું, નહી,) મતભેદ એ લોકોએ કર્યો જેમને સત્યનું જ્ઞાન આપી દેવામાં 
આવ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ આદેશો મેળવી લીધા પછી માત્ર એટલા માટે સત્યને છોડીને વિવિધ રીતો 
ઉપજાવી કાઢી કેમકે તેઓ એકબીજા ઉપર અત્યાચાર કરવા માગતા હતાં.“ “-- 

સુધી કે ચમત્કારોમાં પણ, બુદ્ધિની પરીક્ષા અને નૈતિકબળની અજમાયશનો ચોક્કસપણે ખ્યાલ રાખ્યો છે અને 
કયારેય હકીકતને એવી રીતે ખોલી નથી કે માનવી માટે માન્યા વિના છૂટકો ન રહે, કેમકે આના પછી તો 
અજમાયશ નિરર્થક બની જાય છે, અને પરીક્ષામાં સફળતા અને નિષ્ફળતાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલા જ 
માટે અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે કે, એ સમયની રાહ ન જુઓ જ્યારે અલ્લાહ અને તેના સામ્રાજ્યના કાર્યકર્તા 
ફરિશ્તા પોતે સામે આવી જશે, કારણ કે ત્યારબાદ તો ફેસલો જ કરી નાખવામાં આવશે. ઈમાન લાવવાનું અને 
આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દેવાનું બધું મૂલ્ય ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં સુધી હકીકત તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી દડુપાયેલી છે 
અને તમે માત્ર દલીલ વડે તેને સ્વીકારીને તમારી અક્કલમંદીનો, તથા માત્ર સમજાવટથી તેનું અનુસરણ 
અખત્યાર કરીને તમારી નેતિક તાકાતનો પૂરાવો આપો છો નહીં તો જ્યારે હકીકત ખુલી જાય, અને સામે આવી 
જાય, અને તમે સગી આંખે જોઈ લો કે ખુદા પોતાના પ્રતાપી સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે, અને તમામ સૃષ્ટિનું 
સામ્રાજ્ય તેના હુકમ મુજબ ચાલી રહ્યું, છે અને આ ફરિશ્તા પૃથ્વી અને આકાશનું તંત્ર ચલાવવામાં લાગેલાં છે, 
અને તમારી હસ્તી તેના કબજામાં સાવ લાચારીની સાથે જકડાયેલી છે, ત્યારે તમે ઈમાન લાવ્યાં અને આજ્ઞાપાલન 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


“દડ 'હુશહકઝડારત# ગહ 
222 ક” 


4227 દ્વિ ન્ત્ 272) 
.*2.*૦.૩&૩4 2554 *226)2 ૯છહ્ટશ19 
ઝળબ્હાંઝાત 2% કા 


ન” 


હ «દ્ધ ૨25 દ ગત: ક ત 
હશ કકકઝડદપકાડદાડઈધા ડડ ડડ 


ન” 


72.૬2) 
2 31416 


“ 


પછી જે લોકો નબીઓ ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યાં, તેમને યાર તેના હુકમથી સત્યનો એ માર્ગ 
દેખાડી દીધો જેમાં લોકોએ મતભેદ કર્યો હતો. અલ્લાહ જેને ઇચ્છે છે, સીધો માર્ગ દેખાડી દે છે. 

પછી શું“' તમે લોકોએ એમ માની લીધું છે કે આમ જ જન્નતનો પ્રવેશ તમને મળી 
જશે, જો કે હજુ તમારી ઉપર એ બધું વીત્યું નથી જે તમારી અગાઉ ઈમાન લાવનારાઓ ઉપર 
વીતેલું છે ? તેમની ઉપર મુશ્કેલીઓ આવી, મુસીબતો પડી, હચમચાવી નાખવામાં આવ્યાં, એટલે 
સુધી કેપ્રવર્તમાન પયગમ્બર અને તેના 
કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં તો એ ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનની કિંમત જ શું છે ? એ વખતે તો કોઈ કટ્ટરમાં કટ્ટર 


અને અધમમાં અધમ અપરાધી અને ગુનેગાર પણ નાફરમાની કરવાની હિંમત કરી શકતો નથી. ઈમાન લાવવાની 
અને આજ્ઞાપાલન સ્વીકારવાની મહેતલ માત્ર ત્યાં સુધી જ છે જ્યાંસુધી પડદો ખુલવાની એ ક્ષણ આવી જતી નથી. 
જ્યારે એ ક્ષણ આવી જશે ત્યારે, ન તો કોઈ મહેતલ છે, ન તો કોઈ અજમાયશ, બલ્કે એ ફેસલાનો સમય છે. 

(૨૨૯) આ સવાલ માટે બનીઇસ્રાઈલની પસંદગી બે કારણસર કરવામાં આવી છે : એક આ કે પ્રાચીન 
અવશેષોના આ મૂંગા ખંડેરોની સરખામણીમાં એક જીવંત કોમ બોધપાઠ અને શિખામણ માટે વધારે સારૂં સાધન 
છે. બીજું આ કે, બનીઇસ્નાઇલ એ કોમ છે જેને ગ્રંથ અને નબૂવ્વતની મશાલ આપીને દુનિયાના માર્ગદર્શન માટે 
નીમવામાં આવી હતી અને પછી તેણે ભૌતિકવાદ, દંભ તથા જ્ઞાન અને આચરણના અંધકારમાં પડીને એ 
(નિયામતથી પોતાને વંચિત કરી દીધી. એટલા માટે જે જૂથ એ કોમ પછી ઇમામતના હોદ્દા પર નિમાયું છે તેને 
સૌથી સારો બોધપાઠ જો કોઈ પરિણામ ઉપરથી મળી શકતો હોય તો તે આ જ કોમ છે. 

(૨૩૦) નાવાકેફ લોકો એમની ધારણાઓ અને કલ્પનાઓના આધારે “ધર્મ” નો ઇતિહાસ લખે છે 
ત્યારે કહે છે કે, માનવીએ તેના જીવનની શરૂઆત શિર્કના અંધકારમાં કરી, પછી ધીમે ધીમે પ્રગતિની સાથે સાથે 
આ અંધકાર દૂર થતો ગયો, અને પ્રકાશ વધતો ગયો, એટલે સુધી કે માણસ તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ)ના સ્થાને 
પહોંચ્યો. કુઓનિ આનાથી ઊલટું એમ દ્શવિ છે કે, દુનિયામાં માનવીના જીવનનો આરંભ સંપૂર્ણ પ્રકાશમાં થયો 
છે. અલ્લાહતઆલાએ સૌથી પહેલાં જે માનવીને પેદા કર્યો હતો તેને એ પણ બતાવી દેવામાં આવ્યું હતું કે 
હકીકત શું છે અને તારા માટે સાચો રસ્તો કયો છે. ત્યારબાદ એક લાંબા સમય સુધી આદમની ઓલાદ સીધા 
રસ્તા ઉપર કાયમ રહી અને એક ઉમ્મત બનીને રહી. ત્યારપછી લોકોએ નવા નવા રસ્તા ઉપજાવી કાઢયાં અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


22 “૮/૮ સ 224022 


2 544 5 56 


શ” 


નત ક 
ઝડ, 9ડડ4/5 ત 
૦5૯ મયુનન્નવ છ. શકા તના 
હાદ-5* ટ છા કડ 
ડન £4 555 ક્ઇછૂકક5 
હાડ ઉં ડડ ઝો? 45% 
“ડઝ 5 ઉ છન ડાઈ કાશ હાહ 


સાથી ઈમાનવાળા ચીસ પાડી ગયાં કે વાહની મદદ કયારે આવશે ? -- (તે વખતે તેમને 
આશ્ચાસન આપવામાં આવ્યું કે) હા, અલ્લાહની મદદ નજીક છે. 

લોકો પૂછે છે, અમે શું ખર્ચ કરીએ ? જવાબ આપો કે જે માલ પણ તમે ખર્ચો તમારા માતા- 
પિતા ઉપર, સગાં ઉપર, અનાથો અને ગરીબો અને મુસાફરો ઉપર ખર્ચ કરો અને જે કંઈ ભલાઈ 
પણ તમે કરશો, અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર હશે. 

તમને યુદ્ધનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને તે તમને નાપસંદ છે --બની શકે કે એક 
વસ્તુ તમને નાપસંદ હોય અને એ જ તમારા માટે સારી હોય. અને બની શકે કે એક વસ્તુ તમને 
ગમતી હોય અને તે જ તમારા માટે ખરાબ હોય. અલ્લાહ જાણે છે, તમે નથી જાણતાં. (રુકૂઅ-૨૬) 

લોકો પૂછે છે કે હરામ મહિનામાં લડવું કેવું છે ? કહો : આમાં લડવું ઘણું ખરાબ છે. પરંતુ 


વિવિધ રીતો ઘડી કાઢી, એટલા માટે નહીં કે એમને હકીકતની જાણ કરવામાં આવી ન હતી, બલ્કે સત્યને જાણવા 
છતાં અમુક લોકો એમના કાયદેસરના હક્કોથી આગળ વધીને વિશેષાધિકારો, ફાયદાઓ અને લાભો મેળવવા 
માગતા હતાં અને પરસ્પર એકબીજા ઉપર અત્યાચાર, વિદ્રોહ અને જુલમ કરવા માગતા હતાં. આ જ બૂરાઈને 
દૂર કરવા માટે અલ્લાહતઆલાએ નબીઓને મોકલવાનું શરૂ કર્યું. આ નબીઓ એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યાં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ન કખ્કઝડન્‍ઈઈ'ાહઝડ#ડ-ક 


થ- 


“હ કડવા ઝડ 


અલ્લાહના જ લોકોને રોકવાં અને અલ્લાહ સાથે કુફ્ર કરવો અને મસ્જિદેહરામનો રસ્તો 
અલ્લાહવાળાઓ માટે બંધ કરવો અને હરમના રહેનારાઓને ત્યાંથી કાઢવાં અલ્લાહને ત્યાં આના 
કરતાંપણ વધારે ખરાબ છે અને ફિત્નો રકતપાત કરતાં વધારે ગંભીર છે.“ 


ન હતાં કે દરેક પોતાના નામે એક નવા ધર્મનો પાયો નાખે , અને પોતાની એક નવી ઉમ્મત બનાવી લે, બલ્કે 
એમના મોકલવાનો આશય આ હતો કે લોકોની સામે એ ખોવાયેલા સત્યમાર્ગને સ્પષ્ટ કરીને તેમને ફરીથી એક 
ઉમ્મત બનાવી દે. 

(૨૩૧) ઉપરની આયત અને આ આયતની વચ્ચે એક સંપૂર્ણ દાસ્તાન છે જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો 
નથી કેમ કે આ આયત પોતે તેની તરફ ઇશારો કરી રહી છે, અને કુર્અાનની મક્કામાં ઉતરેલી સૂરઃઓમાં (જે 
સૂરઃ બકરહ પહેલાં ઉતરી હતી) આ દાસ્તાન વિગતવાર રીતે વર્ણવી દેવામાં આવી છે. નબીઓ જયારે પણ 
દુનિયામાં આવ્યાં ત્યારે તેમને અને તેમના અનુયાયીઓને ખુદાના વિદ્રોહી બંદાઓનો ભારે સામનો 


કરવો પડયો અને તેમણે તેમનાં જીવના જોખમે ખોટી રીતોની સામે સત્યદીનને સ્થાપવા માટે ભારે જહેમત 


ઉઠાવી. આ દીનનો રસ્તો કયારેય પુષ્પશૈયા રહી નથી કે આમન્ઞા [41 કહ્યું અને શાંતિથી સૂઈ ગયાં. આ 


સ સ દે. 


આમતન્ઞાનો [૬ સ્વાભાવિક તકાદો દરેક જમાનામાં એવો રહ્યો છે કેમાણસ જે દીન ઉપર ઈમાન લાવ્યો છે તેને 


સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે અને જે જૂઠ્ઠા ખુદાઓ તેના રસ્તામાં આડે આવે તેમનું જોર તોડવામાં પોતાની તમામ 
શારીરિક શક્તિઓ ખર્ચી નાખે. 

(૨૩૨) આ વાત એક કિસ્સા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. હિજરી સન ર ના રજ્જબ મહિનામાં નબી 
સ.અ.વ.એ આઠ માણસોની એક ટુકડી નખ્લાની તરફ મોકલી હતી જે મક્કા અને તાઈફની વચ્ચે આવેલું એક 
સ્થળ છે, અને તેમને હુકમ આપી દીધો હતો કે કુરેશની હીલચાલ અને તેના ભાવિ ઇરાદાઓ વિષે જાણકારી 
મેળવે. લડાઈ કરવાની કોઈ પરવાનગી આપી ન હતી, પરંતુ એ લોકોને રસ્તામાં કુરેશનો એક નાનો વેપારી 
કાફલો મળી ગયો અને તેની ઉપર તેમણે હુમલો કરીને એક માણસને મારી નાખ્યો તથા બાકીના લોકોને તેમના 
માલ સહિત કેદ પકડીને મદીના લઈ આવ્યાં. આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ કે જ્યારે રજજબનો મહિનો પૂરો 
થઈ રહ્યો હતો અને શાબાનનો મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો હતો , તથા એ વાતમાં શંકા હતી કે શું હુમલો રજજબ એટલે 
કે હરામ મહિનામાં જ થયો છે કે નહીં. પરંતુ કુરેશે, તથા અંદરખાને તેમની સાથે ભળી ગયેલાં યહૂદીઓ અને 
મદીનાના મુનાફિકોએ મુસલમાનોના વિરોધમાં પ્રચાર કરવા માટે આ ઘટનાને ખૂબ ફેલાવી અને ભારે વાંધાઓ 
ઉઠાવવા માંડયાં કે, આ લોકો આમ તો મોટા અલ્લાહવાળા બનવા નીકળ્યાં છે જ્યારે આમની હાલત આ છે કે 
હરામ મહિના સુદ્ધાંમાં રક્તપાત કરવાથી ચૂકતાં નથી. આ જ વાંધાઓનો જવાબ આ આયતમાં આપવામાં 
આવ્યો છે. જવાબનો ખુલાસો આ છે કે નિઃશંકપણે હરામ મહિનામાં લડવું ઘણું ખરાબ કૃત્ય છે પરંતુ આની સામે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


કક #2 4 ડક 2 “7૭2? ત 
છ્ઈ-ડ્ક્ટ2લ૯ હ શિ ૬૬ “ક 
“2 ક 2-4૮ કત” 2 ક ક ક ક] ક દી 


*9 “૧%: ૭5૫5૯?» * 
£*3ક5ક્ઝીડઉ જા ગ્કપટયક્ડકઉ કછ 


72 ય દ 2૭ ક 2 શક્ક ૧૭ 
કડ :૯૦૯૦૫%ક૫૭-૦૭૬ છાડ્ઝ્ક રિ 


ઈ 


હ. ઇક ઉહક-કાઇડઇતટાદદ 


શ્ર 


તેઓ તો તમારી સાથે લડતાં જ રહેશે એટલે સુધી કે જો તેમનું ચાલે તો તમારા દીનથી તમને ફેરવીને 
પાછા લઈ જાય. (અને આ સારી રીતે સમજી લો કે) તમારામાંથી જે કોઈ આ દીનથી ફરી જશે 
અને કુફ્રની હાલતમાં મૃત્યુ પામશે, તેના કર્મ દુનિયા અને આખિરત બલ્ઞેમાં વ્યર્થ થઈ જશે. આવા 


“કડ ૨૩૩ 


બધા જ લોકો દોજખી છે અને સદાય દોજખમાં જ રહેશે.” આનાથી ઊલટું જે લોકો ઈમાન લાવ્યાં 


ક 


છે અને જેમણે અલ્લાહના માર્ગમાં પોતાના ઘરબાર છોડયાં અને જિહાદ કર્યો છે,” તેઓ 


હ મજા 


વાંધો ઉઠાવવાનું એ લોકોને તો શોભતું નથી જેમણે સતત ૧૩ વર્ષ સુધી તેમના સેંકડો ભાઈઓ ઉપર માત્ર એટલા 
માટે અત્યાચાર કર્યા કેતેઓ એક ખુદા ઉપર ઈમાન લાવેલાં હતાં, પછી તેમને એટલી હદ સુધી સતાવ્યાં કે તેઓ 
વતન છોડવા માટે મજબૂર બની ગયાં. ત્યારબાદ તેઓ આટલેથી અટકયા નહીં, અને એ ભાઈઓ માટે 
મસ્જિદેહરામ સુધી જવાનો રસ્તો પણ બંધ કરી દીધો, જો કે મસ્જિદેહરામ કોઈની બાપીકી મિલ્કત નથી, અને 
પાછલા બે હજાર વર્ષમાં કયારેય એવું બન્યું નથી કે કોઈપણ માણસને તેની ઝિયારતથી રોકવામાં આવ્યો હોય. 
હવે જે જાલિમોના કામોની યાદી આવા કરતૂકો વડે કાળી થયેલી છે તેઓ કયા મોઢે એક મામૂલી સરહદી 
અથડામણ માટે આટલી હોહા કરીને વાંધા ઉઠાવે છે. જો કે આ અથડામણમાં જે કંઈ થયું છે તે નબી સ.અ.વ.ની 
પરવાનગી વિના થયું છે, અને તેની હેસિયત માત્ર એટલી જ છે કે ઇસ્લામી સમુદાયના કેટલાક લોકોના હાથે 
એક બિનજવાબદારીભર્યું કૃત્ય થઈ ગયું છે. 

અત્રે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે આ ટુકડી જ્યારે કેદીઓ અને માલેગનીમત લઈને નબી 
સ.અ.વની સમક્ષ હાજર થઈ હતી ત્યારે આપે એ જ વખતે કહી દીધું હતું કે, મે તો તમને લડવાની પરવાનગી 
આપી ન હતી. બીજું, તેમણે તેમના લાવેલા માલેગનીમતમાંથી બેતુલમાલ (સરકારી ભંડોળ)માં લેવાની પણ 
સાવ નાપાડી દીધી હતી, જે સૂચવે છે કે તેમની આ લૂંટ ગેરકાયદેસર હતી. સામાન્ય મુસલમાનોએ પણ આ કુત્ય 
બદલ પોતપોતાના માણસોને સષ્ઠ ઠપકો આપ્યો હતો, અને મદીનામાં કોઈ એવું ન હતું જેણે તેમને આ કૃત્ય 
બદલ શાબાશી આપી હોય. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


૭૦97 74૪4922૮ “-9--ક૭૭૦૭૮ 


નજ દ્રાહ્ઝ્હક્ઝ 

હા છૃઇઝઝ કપ કઝ્ાર્ટ 
હત્ડઇડડડઈઇડઇડઈડટ પસ 
હકક કડ &ઝળાહઝયાડઈત્રંક 
ઇડ ઝ્કહડકલડડ*કકડદૂહાહું 


અલ્લાહની કૃપાના યોગ્ય ઉમેદવાર છે અને અલ્લાહ તેમની ભૂલોને માફ કરનાર અને તેની કૃપા 
વડે તેમને નવાજનાર છે. 
પૂછે છે : દારૂ અને જુગારનો શું હુકમ છે ? કહો : આ બંને વસ્તુઓમાં મોટું અનિષ્ટ છે, જો કે 
આમાં લોકો માટે કેટલાક ફાયદા પણ છે, પરંતુ તેમનો ગુનો તેમના ફાયદા કરતાં ઘણો વધારે છે.” 
પૂછે છે : અમે અલ્લાહના માર્ગમાં શું ખર્ચ કરીએ ? કહો : જે કંઈ તમારી જરૂરિયાત કરતાં 


વધારે હોય. આવી રીતે અલ્લાહ તમારા માટે તદ્દન સ્પષ્ટ આદેશો વણંવે છે, કદાચ તમે દુનિયા 
અને આખિરતબશેની ચિંતા કરો. 
પૂછે છે : અનાથો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે ? કહો : જે કાર્યપદ્ધતિમાં તેમના માટે 


(૨૩૩) મુસલમાનોમાંથી કેટલાક ભોળા લોકો, જેમના મગજમાં નેકી અને સુલેહશાંતિનો એક ખોટો 
ખ્યાલ બેસી ગયેલો હતો, તેઓ મક્કાના કાફિરો અને યહૂદીઓના ઉપરોક્ત વાંધાઓથી પ્રભાવિત થઈ ગયા 
હતાં. આ આયતમાં તેમને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, તમે તમારી આ વાતોથી એવી અપેક્ષા ન રાખો કે તમારી 
અને તેમની વચ્ચે સુલેહસફાઈ થઈ જશે. તેમના વાંધાઓ સુલેહસફાઈના આશયથી ઊભા કરવામાં આવેલાં જ 
નથી. એ તો હકીકતમાં કાદવ ઉછાળવા માગે છે. તેમને એ વાત ખટકે છે કે તમે આ દીન ઉપર શા માટે ઈમાન 
લાવ્યાં છો અને તેની તરફ દુનિયાને શા માટે બોલાવો છો . પછી જયાં સુધી તેઓ તેમના કુક ઉપર અડેલાં છે અને 
તમે આ દીન ઉપર કાયમ છો, ત્યાં સુધી તમારી અને તેમની વચ્ચે સુલેહસફાઈ કોઈપણ રીતે થઈ શકશે નહીં, 
અને આવા દુશ્મનોને તમે મામૂલી દુશ્મન પણ ન માનો જે તમારી પાસેથી તમારાં ધનદોલત અને જમીન છીનવી 
લેવા માગે છે, એ તો નીચી કક્ષાનો દુશ્મન છે પરંતુ જે લોકો તમને સત્યદીનથી ફેરવી દેવા માગે છે તે તમારો 
સૌથી દુષ્ટતમ દુશ્મન છે કેમ કે પહેલો દુશ્મન તો માત્ર તમારી દુનિયા જ બગાડે છે પરંતુ આ બીજો દુશ્મન તો 
તમને આખિરતની કાયમી સજામાં ધકેલી દેવામાં લાગેલો છે. 


(૨૩૪) જિહાદનો અર્થ કોઈ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે પોતાના અંતિમ પ્રયાસો કરી નાખવાનો છે. આ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ડઝ કકશઃકટ ઝડ 
ક. દ્વિ ૮/૮-4૪૮૬૯૮% કક 42 
54)” જ જ દ5#ડ*છનહ્ 


1 


દર્‌ જહ નજ ડુ ૬-૭૨ જ... દ. 
4.5 કહ કડડ્કાઝક%ઝડ ૦ ઝક 
2 ઈઝી 22 9452227શ્જઇ. રટ ક પ! *2ત 84 22 
ના વવી | 9 9 શ્ર્ડહ 'ઝ્ક્ક્ય્ 


કપ ક. ,  272.7૨?22 


હજ ઝહ્કડ5ક4ગર્શ્ટઈ કી 


૨૩૬ 


મિ હોય, તેને જ અપનાવવી સારું છે.“ જો તમે તમારો અને તેમનો ખર્ચ તથા રહેવાનું 
સહિયારૂં રાખો, તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી. છેવટે તેઓ તમારા ભાઈઓ જ તો છે. બૂરું કરનારાં 
અને ભલું કરનારાં, બન્ઞેની હાલત અલ્લાહ જાણે છે અલ્લાહ ઇચ્છતો હોત તો આ મામલામાં 
તમારી સાથે સષ્ટાઈ કરત, પરંતુ તે સત્તાવાન હોવાની સાથે ડહાપણવાળો પણ છે. 

તમે મુશ્રિક સ્રીઓ સાથે કદાપિ લગ્ન કરશો નહી, જ્યાં સુધી તેઓ ઈમાન ન લઈ આવે. 


એક ઈમાનવાળી દાસી મુશ્રિક કુલીન સ્ત્રી કરતાં સારી છે, જો કે તે તમને ઘણી પસંદ હોય અને 
તમારી સ્ત્રીઓના લગ્ન મુશ્રિક પુરુષો સાથે કદાપિ ન કરતાં, જયાં સુઘી તેઓ ઈમાન ન લઈ આવે. 
એક ઈમાનવાળો દાસ મુશ્રિક કુલીન પુરુષ કરતાં વધારે સારો છે 


ન 


માત્ર યુદ્ધનો સમાનાર્થી શબ્દ નથી. યુદ્ધ માટે તો “કિતાલ” (1% શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. જિહાદ આનાથી 
બહોળો અર્થ ધરાવે છે અને તેમાં દરેક પ્રકારના પ્રયત્નો સામેલ છે. મુજાહિદ એ માણસને કહેવાય છે જે હંમેશાં 
પોતાના ધ્યેયની ધુનમાં મગ્ન હોય, તેના જ માટેની યુક્તિઓ વિચારવામાં તેનું મગજ વ્યસ્ત રહે, જીભ અને 
ક્લમ વડે તેનો જ પ્રચાર કરે, હાથ અને પગ વડે તેના જ માટે દોડધામ અને મહેનત કરે, તેના તમામ શક્ય 
સાધનોને તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખર્ચ કરી દે, અને એ દરેક અડચણનો પૂરી તાકાત સાથે મુકાબલો કરે જે 
તેને રસ્તામાં સામે આવે, એટલે સુધી કે જયારે જીવ જોખમમાં મૂકી દેવાની જરૂર હોય ત્યારે તેમાં પણ પાછો ન 
પડે. આનું નામ છે જિહાદ. અને જિહાદફીસબીલિલ્લાહ (અલ્લાહના માર્ગમાં જિહાદ) એ છે કે, આ બધું માત્ર 
અને માત્ર અલ્લાહની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે તથા એ જ હેતુ માટે કરવામાં આવે કે, અલ્લાહનો દીન આ પૃથ્વી 
ઉપર સ્થપાય અને અલ્લાહનો બોલ તમામ બોલો ઉપર વિજયી નીવડે. આના સિવાય અન્ય કોઈ હેતુ 
મુજાહિદની સામે ન હોવો જોઈએ. 

(૨૩૫) આ દારૂ અને જુગાર વિષેનો પહેલો હુકમ છે જેમાં માત્ર નાપસંદગી વ્યકત કરીને છોડી દેવામાં 
આવ્યું છે જેથી માણસ તેની મનાઈ સ્વીકારવા માટે તૈયાર થઈ જાય. પાછળથી દારૂ પી ને નમાઝ પઢવાની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


બ ક 8 6 
જ જ જા ક 


ક્ટ 2 ૮૪, & ત્ર_7 444 44 
કહ*કહ્ડઇલજડંડ#ડફુ 
ન ક /77# ફર 


ી ન 4455955415 ૧51] હ 


ર કે તે તમને ઘણો પસંદ હોય. આ લોકો તમને આગની તરફ બોલાવે છે” અને અલ્લાહ તેના 
હુકમથી તમને જજ્ઞત અને ક્ષમાની તરફ બોલાવે છે, અને તે તેના આદેશો સ્પષ્ટપણે લોકો સમક્ષ 
વણવે છે, આશા છે તેઓ બોધ ગ્રહણ કરશે અને શિખામણ સ્વીકારશે. (રુકૂઅ-૨૭) 

પૂછે છે : માસિક સ્ત્રાવનો શું હુકમ છે ? કહો : તે નાપાકીની એક હાલત છે.“ આમાં 
સ્ત્રીઓથી અલગ રહો અને તેમની પાસે નજાઓ, જ્યાં સુધી તેઓ પાક ન થઈ જાય.“ 


મનાઈનો હુકમ આવ્યો. એ પછી દારૂ તથા જુગાર અને એ પ્રકારની તમામ વસ્તુઓ સદંતર હરામ ઠરાવી દેવામાં 
આવી (જુઓ સૂરઃ નિસા, આયત -૪૩, સૂરઃ માઇદહ, આયત -૯૦) 

(૨૩૬) આ આયતના ઊતરાણ પહેલાં કુર્અાનમાં અનાથોના અધિકારોની સુરક્ષા માટે વારંવાર કડક 
હુકમો આવી ગયેલા હતાં, અને એટલે સુધી કહી દેવામાં આવ્યું હતું કે, “અનાથના માલની પાસે પણ ન 
ફરકશો”' તથા “જે લોકો અનાથોનો માલ અન્યાયી રીતે ખાય છે તેઓ તેમનાં પેટ આગથી ભરે છે.” આ કડક 
હુકમોના કારણે એ લોકો કે જેમની દેખરેખ હેઠળ અનાથ બાળકો હતાં એટલી હદે ડરી ગયા હતાં કે તેમણે તેમના 
ખાવા-પીવાનું પણ પોતાનાથી અલગ કરી દીધું હતું, અને આટલી સાવચેતી રાખવા છતાં પણ તેમને ડર હતો કે 
ક્યાંક અનાથોના માલનો કોઈ હિસ્સો અથવા કોઈ ભાગ તેમના માલમાં ભળી ન જાય. એટલા માટે તેમણે નબી 
સ.અ.વ.ને પૂછયું કે, આ બાળકોની સાથે અમારે વ્યવહાર કરવાની સાચી રીત શું છે. 

(૨૩૭) આ છે એ કારણ અને આશય એ હુકમની જે મુશ્રિકો સાથે લગ્ન સંબંધ નહીં રાખવા વિષે ઉપર 
વર્ણવવામાં આવ્યો હતો. સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્ચે લગ્નનો સંબંધ માત્ર વાસનાનો સંબંધ નથી, બલ્કે તે એક ઊંડો 
સાંસ્કૃતિક, નૈતિક અને હાર્દિક સંબંધ છે. મુસલમાન અને મુશ્રિક વચ્ચે જો આવો હાર્દિક સંબંધ હોય તો જ્યાં એ 
શક્ય છે કે મુસલમાન પતિ અથવા પત્નીના પ્રભાવથી મુશ્રિક પતિ અથવા પત્ની ઉપર, તથા તેના કુટુંબ અને 
ભાવિપેઢી ઉપર, ઇસ્લામની માન્યતાઓ અને જીવનશૈલીની છાપ પડે, ત્યાંજ એ વાતની પણ શક્યતા રહેલી છે 
કે, મુશ્રિક પતિ અથવા પત્નીના વિચારો અને રહેણીકરણીથી માત્ર મુસલમાન પતિ અથવા પત્ની જ નહીં બલ્કે 
તેનું કુટુંબ અને બંનેની પેઢી સુદ્ધાં પ્રભાવિત થાય, અને વધુ શક્યતા એ વાતની છે કે એવા દંપત્તિ દ્રારા ઈસ્લામ 
તથા કુફ્ર અને શિર્કનું એક એવું મિશ્રણ એ ઘર અને એ પરિવારમાં વિકાસ પામે જેને બિનમુસ્લિમો ભલે ગમે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


2 245 272 ક ૬254 

હિ દા રી ઝ્ટ૦ડ-%૩૯ 

40 ન 0 51% 

રી ક 6664 4 કઝ કટ ક. હ .ક2 «૭૦ [9 
9512 ઇના હુ ૭55૯ ધુ 


પછી જ્યારે તેઓ પાક થઈ જાય, ત્યારે તેમની પાસે જાઓ, એવી રીતે જેવો અલ્લાહે તમને હુકમ 
આપ્યો છે. “અલ્લાહ એ લોકોને પસંદ કરે છે, જે દુરાચારથી દૂર રહે અને પાકી અપનાવે. તમારી 


'ડ ૨૪૧ 


સ્ત્રીઓ તમારી ખેતીઓ છે. તમને અધિકાર છે, જેવી રીતે ઈચ્છો, તમારી ખેતીમાં જાઓ, પરંતુ 


૨૪૨ 


તમારા ભવિષ્યનો વિચાર કરો” અને અલ્લાહની નારાજગીથી બચો. 


તેટલું પસંદ કરે પરંતુ ઇસ્લામ કોઈપણ રીતે પસંદ કરવા માટે તૈયાર નથી. જે માણસ સાચા અર્થમાં મુસલમાન 
હોય તે માત્ર પોતાની કામવાસનાઓને સંતોષવા માટે એવું જોખમ ન લઈ શકે કે તેના ઘર અને તેના કુટુંબમાં 
કુફયુક્ત તેમજ શિર્કયુક્ત વિચારો અને રહેણીકરણી વિકસે તથા તે પોતે પણ અજાણતાં તેના જીવનના કોઈ 
પાસામાં કુકર અને શિકથી પ્રભાવિત થઈ જાય. ધારો કે જો કોઈ મુસલમાન કોઈ બીજી મુશ્રિક વ્યક્તિના પ્રેમમાં 
પડી જાય તો પણ તેના ઈમાનનો તકાદો તો આ જ છે કે તે તેના કુટુંબ, તેના વંશ, અને ખુદ તેના દીન અને 
નીતિમત્તા ઉપર તેની વ્યક્તિગત લાગણીઓનું બલિદાન આપી દે. 


(૨૩૮) આયતમાં અઝા હૂર્ડાં શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ ગંદકીનો પણ થાય છે તથા 


બીમારીનો પણ. માસિક સ્ત્રાવ માત્ર એક ગંદકી જ નથી બલ્કે તબીબી દ્રષ્ટિએ તે એક એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં 


મહિલા તંદુરસ્તી કરતાં બીમારીની વધુ નજીક હોય છે. 

(૨૩૯) કુર્ઓાનિમજીદ આ પ્રકારના મામલાઓને ઉદાહરણો અને સંકેતોમાં વર્ણવે છે. એટલા માટે તેણે 
“અલગ રહો” અને “નજીક નજાઓ” શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે માસિક સ્રાવમાં 
હોય તેવી મહિલાની સાથે એક પથારી ઉપર બેસી ન શકાય અથવા એક જગ્યાએ જમવાથી પણ દૂર રહેવામાં 
આવે અને તેને સાવ અસ્પૃશ્ય બનાવીને રાખી દેવામાં આવે જેમ કે યહૂદીઓ અને હિંદૂઓ તથા કેટલીક બીજી 
કોમોમાં રિવાજ છે. નબી સ.અ.વ.એ આ હુકમની જે સ્પષ્ટતા કરી છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે આવી હાલતમાં 
માત્ર સહવાસ કરવાથી જ દૂર રહેવું જોઈએ , બાકીના તમામ સંબંધો રાબેતા મુજબ જાળવી શકાય. 

(૨૪૦) અહીં હુકમનો અર્થ શરીઅતનો હુકમ નથી બલ્કે એ પ્રાકૃતિક હુકમ છે જે માનવી અને પશુ, 
તમામનાસ્વભાવમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને જેનાથી દરેક પ્રાણી સ્વાભાવિક રીતે વાકેફ છે. 

(૨૪૧) એટલે કે પ્રાકૃતિક રીતે અલ્લાહે સ્રીઓને પુરુષો માટે સહેલગાહ બનાવી નથી, બલ્કે એ બંનેની 
વચ્ચે ખેતર અને ખેડૂત જેવો સંબંધ છે. ખેતરમાં ખેડૂત માત્ર ફરવા માટે નથી જતો બલ્કે એટલા માટે જાય છે કે 
તેમાંથી પાક મેળવે. માનવવંશના ખેડૂતને પણ માનવતાની આ ખેતીમાં એટલા માટે જવું જોઈએ કે તેમાંથી વંશ 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
7 2.242 2 272, ૪-2] 2282! 7 25૪22729 
45906 2 ડ્હઃ ક5 51 
દિ શ શ 24૮227 ટિ 52 
“બહક્ય 29 ક પ5 


ક દ્વિ 


કલ દિવા જા ડાકડ૦ ડફ દા; 
ઉ ક5: દ ગ 20 2 ક 1 2-1 મ 


કક)! હકક સહ ઇડડ#૭ હડ 


બરાબર રીતે જાણી લો કે તમારે એક દિવસ તેને મળવાનું છે. અને હે નબી ! જે તમારા આદેશોને 
માની લે તેમને સફળતા અને સદભાગ્યના શુભસમાચાર આપી દો. 

અલ્લાહના નામનો એવા સોગંદ ખાવા માટે ઉપયોગ ન કરો જેનો આશય સદાચાર અને 
સંયમ અને લોકોના ભલાઈના કાર્યોથી દૂર રહેવાનો હોય. અલ્લાહ તમારી બધી વાતો સાંભળી 
રહ્યો છે અને બધું જ જાણે છે. જે અર્થહીન સોગંદો તમે ઈરાદા વિના ખાઈ લો છો, અલ્લાહ તેમના 


માટે પકડતો નથી,” પરંતુ જે સોગંદ તમે ખરા દિલથી ખાઓ છો, તેમના માટે તે જરૂર પૂછશે. 
અલ્લાહ ઘણો દરગુજર કરનાર અને સહનશીલ છે. 

જે લોકો તેમની સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ નહીં રાખવાના સોગંદ ખાઈ લે છે તેમના માટે ચાર 
મહિનાની મહેતલ છે.” 


પેદા કરે. ખુદાના કાનૂનને તેની સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી કે તમે આ ખેતરમાં ખેતી કઈ રીતે કરો છો. અલબત્ત, 
તેનો એવો તકાદો છે કે, તમે ખેતરમાં જ જાઓ અને એટલા માટેજાઓ કે તેમાંથી ફસલ મેળવવાની છે. 

(ર૪૨) આ શબ્દો સર્વગ્રાહી છે જેમાંથી બે અર્થ નીકળે છે , અને બંનેનું સમાન મહત્ત્વ છે એક અર્થઆ 
છે કે તમારો વંશ જાળવવા માટે પ્રયત્ન કરો કે તમે દુનિયા છોડો તે પહેલાં તમારી જગ્યાએ બીજા કામ કરનારાં 
પેદા થાય. બીજો અર્થ આ છે કે, જે આવનારા વંશને તમે તમારી જગ્યાએ છોડવાના છો તેને દીન, નૈતિકતા અને 
માનવતાના ઉત્તમ ગુણોથી સજ્જ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. પછીના વાક્યમાં એ વાત માટે પણ ચેતવણી આપી દીધી 
છે કે, આ બંને ફરજો અદા કરવામાં તમે ઇરાદાપૂર્વક ખોટું કર્યું તો અલ્લાહ તમને જરૂરપૂછશે. 

(૨૪૩) સહીહ હદીસો ઉપરથી જણાય છે કે જે માણસે એક વાત માટે સોગંદ ખાધા હોય અને પાછળથી 
તેને ખબર પડી જાય કે આ સોગંદ તોડી નાખવામાં જ ભલાઈ છે તો તેણે સોગંદ તોડી નાખવી જોઈએ અને 
કફફારો આપવો જોઈએ. સોગંદ તોડવાનો કફફારો દસ ગરીબોને જમાડવા અથવા તેમને વસ્રો આપવા, 
અથવા એક ગુલામને મુક્ત કરવો, અથવા ત્રણ દિવસનાં ઉપવાસ છે. (જુઓ, સૂરઃ માઇદહ, આયત - ૮૯) 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


૮૫ના ત ૭૮૩ 2 શ» ૪૦૦૭-2૨૮૦ ૬[૮?21₹ 2૮ 
હડ5।19*5)29 “કઈક ધિ 
£₹2૪ 2 ૦૭5 42 


2%-૮:& 1૬૯.૭4 દ્વિ ધ જ 
છ... (હતાક્ર વ છે ના સહ 


2 


જો તેમણે ફરી મેળ કરી લીધો, તો અલ્લાહ ક્ષમા આપનાર અને દયાળુ છે“ અને જો તેમણે 
છુટાછેડાનો જ નિશ્ચય કરી લીધો હોય તોજાણી લે કે અલ્લાહ બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. 

જે સ્રીઓને છુટાછેડા આપવામાં આવ્યાં હોય, તેઓ ત્રણ વખત માસિક સ્ત્રાવ આવતાં 
સુધી પોતાને 

(૨૪૪) એટલે કે ટેવ મુજબ સહજ રીતે કોઈ પણ ઇરાદા વિના મોઢામાંથી જે સોગંદો નીકળી જાય છે 
એવી સોગંદો માટે કફફારો નથી અને તેના માટે કોઈ પૂછપરછ પણ થશે નહીં. 

(ર૪૫) શરીઅતના કાયદાની પરિભાષામાં આને ઈલા 9! કહે છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે સંબંધો હંમેશાં 
સારા તો ન રહી શકે. સંબંધો બગડવાનાં કારણો ઊભા થતાં જ રહે છે , પરંતુ આવા બગાડને અલ્લાહનો કાનૂન 
પસંદ કરતો નથી કે બંને એકબીજાની સાથે કાયદાની રૂએ તો પતિ-પત્નીના સંબંધમાં બંધાયેલાં રહે પરંતુ 
વ્યવહારમાં એકબીજાથી એવી રીતે અલગ રહે કે જાણે તેઓ પતિ-પત્ની છે જ નહીં. આવા બગાડ માટે 
અલ્લાહતઆલાએ ચાર મહિનાની મુદ્દત નક્કી કરી દીધી કે કાં તો આ સમયગાળા દરમ્યાન તમારા સંબંધો 
સુધારી લો, નહીં તો પતિ-પત્નીનો સંબંધ તોડી નાખો કે જેથી બંને એકબીજાથી મુક્ત થઈને જેની સાથે નિભાવી 
શકે તેની સાથે લગ્ન કરી લે. 


આયતમાં “સોગંદ ખાઈ લેવા” શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે એટલા માટે હનફી તથા શાફઈ મસ્લકના 
વિદ્દાનોએ આ આયતનો આશય એવો માન્યો છે કે જયાં પતિએ પત્ની સાથે પતિ-પત્નીનો સંબંધ નહીં રાખવાના 
સોગંદ ખાધા હોય, માત્ર ત્યાં જ આ હુકમ લાગુ પડશે. પણ જો સોગંદ લીધા વિના સંબંધ કાપી લેવામાં આવે 
ત્યારે તે, ભલે ગમે એટલા લાંબા સમય માટે હોય, તો પણ આ આયતનો હુકમ એવી પરિસ્થિતિમાં લાગુ પડશે 
નહીં, પરંતુ માલિકી વિઠદ્દાનોનો અભિપ્રાય એવો છે કે સોગંદ ખાધા હોય કે ન ખાધા હોય, બંને સંજોગોમાં 
સંબંધોનો ત્યાગ કરવા માટે આ જ ચાર મહિનાની મુદ્ત છે. એક કથન આના જ ટેકામાં ઇમામ અહમદનો પણ 
છે. (જુઓ, હિદાયતુલ મુજતહિદ, ભાગ-ર, પાન ૮૮, ઇજિપ્તની આવૃત્તિ, હિ. સ. ૧૩૩૯) 


હઝરત અલી રદિ. , ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. અને હસન બસરી રદિ.નો મત એવો છે કે આ હુકમ ફકત 
એવા સંબંધના ત્યાગને લાગુ પડે છે જે બગાડના કારણે હોય. પણ જો કોઈ વ્યાજબી કારણસર પતિ-પત્ની 
શારીરિક સંબંધ તોડી નાખે, પણ સંબંધો સારા હોય, તૌ એ વખતે આ હુકમ લાગુ થતો નથી, પરંતુ બીજા 
વિદ્દાનોના અભિપ્રાય મુજબ એવી દરેક સોગંદ જે પતિ અને પત્ની વચ્ચેના શારીરિક સંબંધને કાપી નાખે, તે 
ઈલા જ છે અને તેને ચાર મહિનાથી વધુ ચાલવા દેવું જોઈએ નહીં, ભલે નારાજીના કારણે હોય કે પરસ્પરની 
સમજૂતીની સાથે. 


(૨૪૪) શરીઅતના કેટલાક વિદ્દાનોએ આનો અર્થ એવો કર્યો છે કે જો તેઓ આ મુદ્દત દરમ્યાન તેમના 


ન 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


તિ તી 52૪ 2 ષ્ટ 
દદન ઇન હાહઈઈત્રઝદ* ક્કડાડ 
72 ૨9૭22241. 


9% 9 જા, હન્દડઈહાહ 
ફ4*છડ5] 89 છડહાક્વંડક્ડ્કહક 
ક તરડ 6ફછ02752-- રક)” 


રોકી રાખે અને તેમના માટે આ યોગ્ય નથી કે અલ્લાહે તેમના ગર્ભાશયમાં જે પેદા કર્યું છે, તેને 
છુપાવે. તેમણે આવું કદાપિ ન કરવું જોઈએ, જો તેઓ અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન 
ધરાવતી હોય. તેમના પતિઓ સંબંધ સુધારી લેવા માટે ઉત્સુક હોય, ત્યારે તેઓ આ ઈદ્દતના 
સમયગાળામાં તેમને ફરીથી તેમના લગ્નસંબંધમાં પાછી લેવાનો હક્ક ધરાવે છે.” 

સ્ત્રીઓ માટે પણ પ્રચલિત રીત મુજબ એવાં જ અધિકારો છે જેવાં પુરુષોના અધિકારો 
તેમની ઉપર છે. અલબત્ત, પુરુષોને તેમની ઉપર એક દરજ્જાપ્રાપ્ત છે. અને સૌની ઉપર અલ્લાહ 


સોગંદ તોડી નાખે અને ફરીથી પતિ-પત્નીનો સંબંધ સ્થાપી દે તો તેમના માટે સોગંદ તોડવાનો કફફારો નથી, 
અલ્લાહ એમ જ તેમને માફ કરી દેશે. પરંતુ શરઈ કાયદાના ઘણાં વિદ્દાનો એમ માને છે કે, સોગંદ તોડવાનો 
કફફારો આપવો પડશે. ગફૂરૂર્રહીમ કહેવાનો મતલબ એવો નથી કે તમને કફફારો આપવામાંથી માફી આપી 
દેવામાં આવી, બલ્કે આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહ તમારા કફફારાને કબૂલ કરી લેશે અને સંબંધનો ત્યાગ 
કરવાના ગાળા દરમ્યાન જે અત્યાચાર બંને એ એકબીજા ઉપર કર્યો હોય તેને માફ કરી દેવામાં આવશે. 

(૨૪૭) હઝરત ઉસ્માન રદિ., ઇબ્ને મસઊદ રદિ., ઝેદ બિન સાબિત રદિ. વગેરેના મતે પાછા 
ફરવાનો અવસર ચાર મહિનાની અંદર જ છે. આ મુદ્દત પસાર થઈ જાય ત્યારે તે પોતે એ વાતની દલીલ બની 
જાય છે કે પતિએ છૂટાછેડાનો ઇરાદો કરી લીધો છે એટલા માટે મુદ્ત વીતેથી આપોઆપ છૂટાછેડા થઈ જશે અને 
એ છૂટાછેડા તલાકેબાઇન હશે, એટલે કે ઇદ્તના ગાળા દરમ્યાન પતિને પાછા ફરવાનો હક્ક રહેશે નહીં. 
અલબત્ત, જો તેઓ બંને ઇચ્છે તો બીજીવાર નિકાહ કરી શકે છે. હ. ઉમર રદિ., હ. અલી રદિ., હ. ઇબ્ને 
અબ્બાસ રદિ., હ. ઇબ્ને ઉમર રદિ. પાસેથી પણ એક કથન આ જ અર્થમાં નોંધાયેલું છે અને હનફી મસ્લકના 
વિદ્દાનોએ આ અભિપ્રાયને સ્વીકાર્યો છે. 

સઈદ બિન મુસૈયબ,મકહૂલ, ઝુહરી વગેરે આ અભિપ્રાય સાથે એટલે સુધી તો સંમત છે કે ચાર 
મહિનાની મુદ્ત પસાર થઈ ગયા પછી તલાક આપોઆપ પડી જશે, પરંતુ તેમને ત્યાં એ તલાકેરજઈ હશે એટલે કે 
ઇદ્તના ગાળા દરમ્યાન પતિને પાછા ફરવાનો હક્ક રહેશે અને પાછો ન ફરે તો ઇદ્દતનો ગાળો પસાર થઈ ગયા 
પછી બંને જો ઇચ્છે તો નિકાહ કરી શકશે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ર્ન અને કહાપણવાળો ર પ. 

છૂટાછેડા બે વખત છે. પછી કાં તો સીધી રીતે સ્ત્રીને રોકી લેવામાં આવે અથવા ભલી રીતે 

નેજવાદેવામાં આવે.” 

અને જવા દેતી વખતે તમારા માટે આવું કરવું યોગ્ય નથી કે તમે જે કંઈ તેને આપી દીધેલું 
હોય, તેમાંથી 

આનાથી વિરૂદ્ધ હઝરત આઈઇશા રદિ., અબુદ્્દા રદિ. અને મદીનાના મોટા ભાગના કાનૂની 
વિદ્દધાનોનો મત એવો છે કે ચાર મહિનાનો ગાળો પસાર થઈ ગયા પછી મામલો અદાલતમાં મૂકવામાં આવશે 
અને ન્યાયાધીશ પતિને હુકમ આપશે, કે કાં તો એ સ્ત્રી સાથે લગ્ન સંબંધ પૂર્વવત્‌ સ્થાપી લે અથવા તેને તલાક 
આપી દે. હઝરત ઉમર રદિ., હઝરત અલી રદિ. અને હઝરત ઇબ્ને ઉમર રદિ.નું એક કથન આના ટેકામાં પણ 
છે, અને ઇમામ માલિક અને ઇમામ શાફઈએ આને જસ્વીકાર્યો છે. 

(૨૪૮) એટલે કે જો તમે પત્નીને ગેરવ્યાજબી વાત માટે છોડી દીધી હોય તો અલ્લાહથી બેખોફ ન 
રહો, એ તમારા અત્યાચારથી અજાણ નથી. 

(૨૪૯) આ આયતના હુકમમાં કાનૂની વિદ્દાનો વચ્ચે મતભેદ છે : એક જૂથ એમ માને છે કે જ્યાં સુધી 
સ્રી ત્રીજો માસિકગાળો પસાર કરીને સ્નાન કરી લે ત્યાં સુધી તલાકેબાઈન નહીં પડે અને પતિનો પાછા ફરવાનો 
હક્ક બાકી રહેશે. હઝરત અબૂબક્ક રદિ. , હઝરત અલી રદિ. , હઝરત ઉમર રદિ. , હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ., 
હઝરત અબૂ મૂસા અશ્અરી રદિ. , હઝરત ઇબ્ને મસઊદ રદિ. તથા અગ્રણી સહાબીઓનો અભિપ્રાય આ જ છે. 
અને હનફી મસ્લકના વિઠ્દાનોએ આને જ સ્વીકાર્યો છે. આનાથી વિરૂદ્ધ બીજું એક જૂથ એમ કહે છે કે સ્રીને ત્રીજી 
વખત માસિક આવતાં જ પતિનો પાછા ફરવાનો હક્ક રદબાતલ થઈ જાય છે. આ મત હઝરત આઈઇશા રદિ., 
ઇબ્ને ઉમર રદિ., ઝેદ બિન સાબિત રદિ.નો છે અને શાફઈ અને માલિકી મસ્લકના વિદ્દાનોએ આને જ 
અપનાવ્યો છે. પરંતુ એ સ્પષ્ટ રહેવું જોઈએ કે આ હુકમ માત્ર એવી પરિસ્થિતિને લગતો છે કે જેમાં પતિએ પત્નીને 
એક અથવા બે તલાક આપેલી હોય. ત્રણ તલાક આપી દેવાના સંજોગોમાં પતિને લગ્ન સંબંધો પુનઃ સ્થાપિત 
કરવાનો હક્ક નથી. 

(૨૫૦) આ નાનકડી આયતમાં એક ઘણાં મોટા સામાજિક દૂષણની, કે જે અરબસ્તાનમાં 
જહાલતકાળમાં પ્રચલિત હતું, સુધારણા કરવામાં આવી છે. અરબસ્તાનમાં એવો કાયદો હતો કે, કોઈ માણસ 
તેની પત્નીને અસંખ્ય તલાક આપી શકતો હતો. જે સ્તી પ્રત્યે તેનો પતિ નારાજ થઈ જતો તેને તે વારંવાર તલાક 
આપીને લગ્ન સંબંધ પુનઃ સ્થાપિત કરતો રહેતો હતો કે જેથી ન તો એ બિચારી તેની સાથે વસી જ શકે, ન તો 
મુક્ત થઈને કોઈ બીજાની સાથે નિકાહ પઢી શકે. કુઓઆનમજીદની આ આયત આ જ અત્યાચારનો દરવાજો બંધ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


46 


કહાઈદ્રાઝઝક્ક્પઝડ9ઉછ્ડાજીછ 


ફ્ક-_-ક૬* 


“હહ 1 જી દત #ત્# તતા દૃષ્ક5ઃ 15925 29ક્મ્ 


ફફ--ક૭૦ 


“292-7547 ૮:૮2 «ક્ટ 455555 ન તત 9૭822 કછુ 


52૫૦-૪૯-૭2 15 
૪ ક કક કડ મહાકા દ્ર! 


કેટલુંકપાછું”' લઈ લો. અલબત્ત, આ સ્થિતિ અપવાદ છે કે દંપત્તિને અલ્લાહની હદો ઉપર કાયમ 
નહીં રહી શકવાનો ડર હોય. આ પરિસ્થિતિમાં જો તમને એવો ડર હોય કે એ બજે અલ્લાહની હદો 
ઉપર કાયમ નહી રહે, ત્યારે એ બશ્ેની વચ્ચે આ મામલો થઈ જવામાં વાંધો નથી કે સ્ત્રી તેના પતિને 
થોડું વળતર ચૂકવીને જુદાઈ મેળવી લે.” ' આ અલ્લાહની ઠેરવેલી હદો છે, આમનું ઉલ્લંઘન ન 
કરો, અને જે લોકો અલ્લાહની હદોનું ઉલ્લંઘન કરે, તેઓ જ જુલમી છે. 

પછી જો (બે વખત તલાક આપ્યા પછી પતિએ સ્ત્રીને ત્રીજી વખત) તલાક આપી દીધી, તો 
તે સ્રી ત્યાર બાદ તેના માટે 


કરે છે. આ આયતની રૂએ કોઈપણ પુરૂષ એક નિકાહના સંબંધ દરમ્યાન તેની પત્નીની સામે વધુમાં વધુ બે જ 
વખત તલાકેરજઈના હક્કનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે માણસ પોતાની પત્નીને બે વખત તલાક આપીને તેની 
સાથે લગ્ન સંબંધ પુનઃ સ્થાપિત કરી ચૂક્યો હોય તે તેની ઉમર દરમ્યાન જ્યારે પણ તેને ત્રીજી વખત તલાક 
આપશે ત્યારે તે સ્રી કાયમ માટે તેનાથી અલગ થઈજશે. 

તલાક આપવાની સાચી રીત, જે કુઅનિ અને હદીસ ઉપરથી જણાય છે, તે આ પ્રમાણે છે કે, જયારે 
સ્રીને હાલતેતુહર (જ્યારે સ્ત્રી માસિકધર્મમાં ન હોય)માં એક વખત તલાક આપી દેવામાં આવે અને એ ઝઘડો 
એવા સમયે થયો હોય કે જ્યારે સ્ત્રી માસિકમાંથી પસાર થઈ રહી હોય, ત્યારે એ જ વખતે તલાક આપવી રદ 
બાતલ છે, બલ્કે માસિકમાંથી તે છૂટી થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈએ. એ પછી એક તલાક આપ્યા પછી, જો તે 
ઇચ્છે તો, બીજા તુહરમાં બીજીવાર એક તલાક બીજી આપી દે, નહીં તો સારૂં એ છે કે પહેલી તલાક ઉપર જ 
સંતોષ માને. આવું હોય તો પતિનો એ હક્ક રહે છે કે ઇદ્ત પસાર થાય તે પહેલાં ઇચ્છે તો રજૂ કરી લે, અને જો 
ઈદ્ત પસાર થઈ પણ જાય તો બંનેને માટે એ તક બાકી રહે છે કે ફરીથી પરસ્પર રાજીખુશીથી બીજીવાર નિકાહ 
કરી લે. પરંતુ ત્રીજા તુહરમાં ત્રીજી વખત તલાક આપ્યા પછી ન તો પતિને પાછા ફરવાનો હક્ક બાકી રહે છે, ન 
તો એવી કોઈ શકયતા જ રહેલી છે કે બંનેના ફરીથી નિકાહ થઈ શકે. હવે જો એક જ વખતે ત્રણ તલાક ભેગી 
આપી દેવામાં આવે, જેમ કે આજકાલ જાહિલ લોકોમાં રિવાજ છે , તો શરીઅતની રૂએ આ ગંભીર ગુનો બને છે. 
નબી સ.અ.વ.એ આને સખત શબ્દોમાં વખોડયું છે, અને હઝરત ઉમર રદિ. પાસેથી તો એટલે સુધી સાબિત 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ડણ્છા 5 &જડડડકુ 
કક હહુચર્યઝ ઝક] 225 ત્ર ક વિ 

ના ૮22૭2 «ન 2 ધ ક “૮૮ ફિ ક્ન્ન 
0 15955 ન છી હડા#ફટઇ 


૭225૮૮૮ કી 241 [૮7-52 | જે 
514૦૭૪૦. તટ વૂ! ૭૭૫ 


* ૪2૭2 કક વિના ૪ વન 

જી 2 શ્રમ્ઝ્ચ્ન હ “ફક! હશ્પ્હે જ 
--.-,;7# 277ક5-ખત્ર ક ક 272: ૬૭:92. 
2૬95122 કક .35ન્‍ કઝા 
હલાલ નહીં થાય, સિવાય કે તેના લગ્ન કોઈ બીજા માણસ સાથે થાય અને તે તેને તલાક આપી 
દે... 'તેવખતે જોપહેલો પતિ અને આ સ્ત્રી બજ્ઞે એમ વિચારે કે અલ્લાહની હદો ઉપર કાયમ રહેશે, 
ત્યારે તેમના માટે એકબીજાની તરફ પાછા ફરવામાં કોઈ વાંધો નથી. આ અલ્લાહની ઠરાવેલી હદો 
છે, જેમને તે એ લોકોના માર્ગદશન માટે સ્પષ્ટ કરી રહ્યો છે, જે (આ હદોના ઉલ્લંઘનનું પરિણામ) 
જાણે છે. 

અને જ્યારે તમે તમારી સ્રીઓને તલાક આપી દો અને તેમનો ઈદ્દતનો સમય પૂરો થવા 
આવે, ત્યારે કાં તો ભલી રીતે તેમને રોકી લો અથવા ભલી રીતે જવા દો. ફકત સતામણી કરવા 
ખાતર તેમને રોકી ન રાખતાં કારણ કે આ જુલમ હશે અને 


થયેલું છે કે, જે માણસ એક જ વખતે પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દે તેને તેઓ કોરડા ફટકારતા હતાં. આ 
ગુનો હોવા છતાં ચારેય ઇમામોને ત્યાં ત્રણ તલાકો પડી જાય છે અને તલાક પાકી થઈ જાય છે. 

(૨૫૧) એટલે કે મહર અને એ ઘરેણાં તથા કપડાં વગેરે, કે જે પતિ તેની પત્નીને આપી ચુકયો હોય, 
તેમાંથી કોઈપણ વસ્તુ તેને પાછી માગવાનો હક્ક નથી. આ વાત આમેય ઇસ્લામના નેતિક નિયમોની વિરૂદ્ધ છે 
કે કોઈ માણસ કોઈ એવી વસ્તુને, કે જેને તે બીજા માણસને સોગાદમાં આપી ચુકયો હોય, પાછી માગે. આ 
હલ્કટ કૃત્યને હદીસમાં એ કૂતરાના કર્મ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે કે જે તેની જ ઉલ્ટીને પોતે ચાટી લે. પરંતુ 
ખાસ કરીને, એક પતિ માટે તો આ વાત ઘણી શરમજનક છે કે તે તલાક આપીને જવા દેતી વખતે તેની પત્ની 
પાસેથી એ બધું જ પડાવી લેવા માગે જે તેણે એક વખતે પોતે આપ્યું હતું. આનાથી વિરૂદ્ધ, ઇસ્લામે એવી નીતિ 
શિખવાડી છે કે, માણસ જે સ્ત્રીને તલાક આપે તેને વિદાય કરતી વખતે કંઈને કંઈ આપીને જવા દે, જેમ કેઆગળ 
આયત-૪૧માં કહેવામાં આવ્યું છે. 

(રપર) શરીઅતની પરિભાષામાં આને હ્ર્ક “ખુલા” કહે છે. એટલે કે કોઈ સ્ત્રી તેના પતિને કંઈ 
આપીને તેની પાસેથી તલાક મેળવે. આ મામલામાં જો સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્ચે અંદરોઅંદર જ કોઈ મામલો નક્કી 


સર: બકરટર 
જયો 


જ ફશ 


જ શ 


તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


કઝા શકક 
કક 
.૩5૩)૩૯-*% ૯૦” 


997 ત#%૯2સ 259૮7 9), 7779212૬, 62,477 
હ કા ક નદ %09.2318 1558 
હા ત ૪% «દ્વા દ્ધ *%£ 2.772, દિ 
40165 [કક 154011%514*4 ક દર.ઝ્ાકહ્ઝીી 


“””747---297 અન . 41૮ દ્ર કન 
ફઝ | ઝેડ! ૪811136 2 2દક મ 
ક છુ ર ડી શ૦ ટર. વ્રિ 
ક 47૮% 26 ૮/૪4 4૯ 

ક !૦૭1-$| ૯8191165 2 «52454૬ 
જ ક્ક”5હછ્ાોહક હાઈ %૫૦ 8 
જે આવું કરશે, તે હકીકતમાં તેના પોતાના ઉપર જુલમ કરશે.” ' અલ્લાહની આયતોનો ખેલ ન 
બનાવો. ભૂલી ન જાઓ કે અલ્લાહે કેવી મોટી નિયામત વડે તમને નવાજ્યાં છે. તે તમને શિખામણ 
આપે છે કે જે ગ્રંથ અને ડહાપણ તેણે તમારી ઉપર ઊતાર્યા છે, તેમનો આદર જાળવો. 

અલ્લાહથી ડરો અને બરાબર જાણી લો કે અલ્લાહને દરેક વાતની ખબર છે. (રુકૂઅ-૨૯) 
જ્યારે તમે તમારી સ્રીઓને તલાક આપી દો અને તેઓ તેમની ઇઈદ્દતનો ગાળો પૂરો કરી લે, 


ત્યારપછી આમાં આડે ન આવો કે તેઓ પ્રસ્તાવિત પુરુષો સાથે લગ્ન કરી લે, જ્યારે કેતેઓ ભલી 
રીતે એકબીજા સાથે લગ્ન કરવામાટે 


કરી દેવામાં આવે ત્યારે જે પ્રમાણે નક્કી થયું છે તે જ લાગુ પડશે, પરંતુ મામલો અદાલતમાં જ જાય તો અદાલત 
માત્ર એટલા પૂરતી જ તપાસ કરશે કે શું હકીકતમાં આ સ્ત્રીએ માણસથી એટલી હદે ઘૃણા કરે છે કે તેની સાથે તેનો 
[નિભાવ થઈ શકે તેમ નથી. આ વસ્તુની ચકાસણી થઈ ગયા પછી અદાલતને અધિકાર છે કે, સંજોગો પ્રમાણે , જે 
ફિદયો (આપવાની રકમ) ઇચ્છે, સૂચવે અને આ [િદયો સ્વીકારીને પતિએ તેને તલાક આપવાની રહેશે. 
સામાન્ય રીતે, શરીઅતના વિદ્ધાનો આ વાતને પસંદ નથી કરતાં કે, જે માલ પતિએ તે સ્્રીને આપ્યો હોય તે પાછો 


ચ. જ” 


મળે તેનાથી વધારે કોઈ ફિદયો તેને અપાવાય.. 

ખુલા હ્ર્ક તરીકે જે તલાક આપવામાં આવે છે તે રજઈ નથી બલ્કે બાઈન છે, કેમ કે ત્રીએ વળતર 
ચૂકવીને આ તલાક ખરીદેલી છે, એટલા માટે પતિને એ હક્ક રહેતો નથી કે આ તલાક પછી પાછો ફરી શકે. 
અલબત્ત, જો આ જ પુરૂષ અને સ્ત્રી ફરીથી એકબીજાથી રાજી થઈ જાય અને બીજીવાર નિકાહ કરવા માગે તો 
આમ કરવું તેમના માટે કાયદેસર ગણાશે. 

બહુમતિ આલિમોના મતે હર્ક ખુલાની ઇદ્તનો સમય એ જ છે જે તલાકનો છે, પરંતુ અબૂ દાઉદ, 
તિર્મિઝી અને ઇબ્નેમાજહમાં એવી અનેક રિવાયતો છે જેના ઉપરથી જણાય છે કે નબી સ.અ.વ.એ આની 
ઇદ્દતતનો સમય એક જ માસિકગાળો ઠરાવી હતી, અને એ જ પ્રમાણે હઝરત ઉસ્માન રદિ.એ એક મુકદ્દમાનો 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
» 22» 22૭99 ક.» ૦૨? ત 6 

ક ક 
બ: કહરટડ-*કક્ક.હ) 
2₹9277712) 2રા%ર 24 '₹₹€225271.- 327; 2 
કઝ૫1*ઝ8તડ હડ કેડડ“ ક 


(૫૮૫૪૪ ૮ «૪ દાં દ્વા ૮92724૪4 2% 
ઈ“5કાઇચ્ટરડ %199૯#ઝ 9 
ક 


તત ન“ હાપ,વઈ ળા ૬ 2“ કક ?722 
૭: ટારળટકહઇઇટહ્ 

5ને * 227279( ૮-૭૪22 ૮-75 2 67 2222 
હશ ૯૬્્ઝડહફ 1-2 


॥#ક»7૭224[42 
નરે 


દ (તિ €૧૮ ૮7072350૮૦ ૬૮૮ ૮૮ તળા કરક 
99૦548 2% 8481 ઝે -%)૯૦૨ 


રપદ 


રાજી હોય.' “ તમને શિખામણ આપવામાં આવે છે કે આવું કૃત્ય કદાપિ ન કરતાં, જો તમે અલ્લાહ 
અને અંતિમ દિવસમાં ઈમાન ધરાવનાર છો. તમારા માટે સભ્ય અને શુદ્ધ રીત આ જ છે કે તમે 
આનાથી દૂર રહો. અલ્લાહ જાણે છે, તમે નથી જાણતાં. 


પોઈ 


જે પિતાઓ ઇચ્છતાં હોય કે તેમની સંતાન ધાવણની મુદ્દત સુધી ધાવણ લે, ત્યારે માતાઓ 
તેમના બાળકોને પૂરા બે વરસ ધવડાવે._“ આવી સ્થિતિમાં બાળકના પિતાએ પ્રચલિત રીતે તેમને 
ખાધાખોરાકી આપવી પડશે. પરંતુ કોઈની ઉપર તેની પહોંચ કરતાં વધારે બોજો નાખવો જોઈએ 
નહીં. ન તો માતાને એ કારણસર તકલીફમાં મૂકવામાં આવે કે બાળક તેનું છે, અને ન તો પિતાનેજ 


આ કારણસર 


ફેંસલો કર્યો હતો. (ઇબ્નેકસીર ભાગ-૧, પાનું-૨૭૬) 

(ર૫૩) સહીહ હદીસો ઉપરથી જણાય છે કે જો કોઈ માણસ માત્ર પોતાની તલાક આપેલી પત્નીને 
પોતાના માટે હલાલ કરવા માટે કોઈ કાવતરા હેઠળ તેના લગ્ન કરાવે, અને પહેલાંથી એ નક્કી કરી લે કે તે 
માણસ નિકાહ કર્યા પછી તેને તલાક આપી દેશે, તો આ એક તદ્દન ગેરકાયદેસર કૃત્ય બને છે. આવો નિકાહ 
શિકાહ જ નહીં ગણાય બલ્કે દુષ્કર્મ ગણાશે, અને આવી ગોઠવણીથી થયેલા નિકાહ અને તલાક વડે એ સ્ત્રી 
કદાપિ તેના પૂર્વપતિ માટે હલાલ બનશે નહીં. હઝરત અલી રદી. અને હઝરત ઇબ્નેમસઊદ રદિ. , હઝરત અબૂ 
હુરેરહ રદિ. અને હઝરત ઉકબા બિન આમિર રદિ.એ સર્વસંમત્તિ સાથે નોંધ્યુ છે કેનબી સ.અ.વ.એ આવી રીતે 
હલાલા કરનાર તેમજ હલાલા કરાવનાર ઉપર ફિટકાર કરી છે. 

(૨૫૪) એટલે કે આવું કરવું ગેરકાયદેસર છે કે એક માણસ તેની પત્નીને તલાક આપે અને ઇદ્દતનો 
ગાળો પૂરો થાય તે પહેલાં માત્ર એટલા માટે પુનઃ લગ્નસંબંધ સ્થાપી લે કે ફરીથી તેને સતાવવાની અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હ“ડકાડહઇઃડીકઠકેહક્હ વી 


દ્વ 


કી નમન 4૫૯27 
ઝઝાઇ%ઇ ઝદડડ ઝઝાકદ 
૦ઝ-હક્ઝપકાહીક્દિ#0697*૭૭ 
હકક્જદાઈાડ૭5 5% હડરકકહ્ટઝીત 

હકકાઠશઉડઉવત્ડડ૬કકલક્ઝહક્કધ 


હેરાન કરવામાં આવે કે બાળક તેનું છે --ધાવણપાનારીનો આ હક્ક જેવી રીતે બાળકના પિતા 
ઉપર છે, એવો જ તેના વારસદાર ઉપર પણ છે' “ પરંતુ જો બંને પક્ષકારો પરસ્પર સંમત્તિ અને 
સલાહથી ધાવણ છોડાવવા ઇચ્છે, તો આમ કરવામાં કોઈ હરજ નથી અને જો તમારો વિચાર 


તમારી સંતાનને બીજી કોઈ સ્ત્રી પાસે ધવડાવવાનો હોય, તો તેમાં પણ કોઈ હરજ નથી, એ શરતે કે 
આનું જે કંઈ વળતર નક્કી કરો, તે પ્રચલિત રીતે ચૂકવો. અલ્લાહથી ડરો અને જાણી લો કે જે કંઈ 
તમે કરો છો, બધું જ અલ્લાહની નજરમાં છે. 

તમારામાંથી જે લોકો મૃત્યુ પામે, તેમની પાછળ જો તેમની પત્નીઓ હયાત હોય, તો તેઓ 


જ ક. 


જે રપ૯ ફૂ 


તેમની જાતને ચાર મહિના અને દસ દિવસ રોકી રાખે. “ પછી જ્યારે તેમનો ઈદ્દતનો સમય પૂરો 
થઈ જાય, ત્યારે 


પજવવાની તક મળી જાય. અલ્લાહતઆલા હુકમ આપે છે કે રજૂ કરતાં હોવ તો એવા ઇરાદા સાથે કરો કે હવે 
સુંદર વ્યવહાર સાથે જીવવાનું છે , નહીં તો બહેતર છે કે સજ્જનતાપૂર્વક તેને જવા દો. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓઃ 
નોંધ ક્રમાંક-૨૫૦) 


(૨૫૫) એટલે કે એ હકીકતને ન ભૂલો કે અલ્લાહે તમને ગ્રંથ અને ડહાપણનું શિક્ષણ આપીને 
દુનિયાના માર્ગદર્શન માટેના શાનદાર હોદ્દા ઉપર નીમ્યાં છે. તમે “ઉમ્મતેવસત”&ડકહ્રકાં બનાવવામાં આવ્યાં 
છો. તમને સદાચાર અને સચ્ચાઈના સાક્ષી બનાવીને ઊભા કરવામાં આવ્યાં છે. તમારૂં કામ આ નથી કે 
છટકબારીઓ શોધીને અલ્લાહની આયતો સાથે રમત કરો. કાનૂનના શબ્દોમાંથી, કાનૂનના હાદની વિરૂદ્ધ, 
ગેરકાયદેસર રીતે, લાભ મેળવીને દુનિયાને સીધો માર્ગ દેખાડવાને બદલે પોતે જ પોતાના ઘરોમાં અત્યાચારી 
અને દુરાચારી બનીને રહો. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


નિક #ઉક્ક્બઉઝર્કપ્ડ ઝદ % 

«નક ક ઝદશ્સ્ડ૦ ઝહર 
નિ 155*ઝઝઉ ગદ નનન 
વિધ 86125૧1515 6465%66₹% 


4529૭ક- 


૮ 4૪ -7 ક 2 કહ 2 2% .ત્ર.કડ 
ડટા: ;55ઝડ*;:5ઝ 


8૪ છા કક કહા 


તેમને અધિકાર છે, કા જાત મામલામાં પ્રચલિત રીતે જે ઇચ્છે, કરે. તમારી ઉપર આની કોઈ 
જવાબદારી નથી. અલ્લાહ તમારા સૌના કર્મોથી વાકેફ છે. ઇદ્દતના ગાળામાં તમે ચાહો તો તે 
વિધવા સ્ત્રીઓ માટે માગું મોકલવાનો ઈરાદો ઈશારામાં જાહેર કરી દી, અથવા દિલમાં છુપાવી 


રાખો, બજ્ઞે સ્થિતિમાં કોઈ હરજ નથી. અલ્લાહ જાણે છે કે તેમનો વિચાર તો તમારા દિલમાં 
આવશે જ. પરંતુ જુઓ ! ગુપ્ત કોલકરાર ન કરતાં. જો કોઈ વાત કરવી હોય તો પ્રચલિત રીતે કરો. 
અને લગ્ન કરવાનો નિર્ણય ત્યાં સુધી ન કરો જ્યાં સુધી ઇદ્દતનો સમય પૂરો ન થઈ જાય. સારી રીતે 
સમજી લો કે અલ્લાહ તમારા દિલોની હાલત સુદ્ધાં જાણે છે. 


(ર૫૪) એટલે કે જો કોઈ સ્રીએ તેના પતિને તલાક આપી દીધી હોય અને તે ઇદ્દતના ગાળાની અંદર 
તેની સાથે રજૂ ન કર્યું હોય, ત્યારબાદ ઇદ્દતનો ગાળો પસાર થઈ ગયા પછી તેઓ બંને એકબીજા સાથે ફરીથી 
સિકાહ કરવા માટે રાજી હોય તો, સ્ત્રીના સગાંએ આમાં વચ્ચે આવવું જોઈએ નહીં. બીજું, આનો અર્થ એમ પણ 
થઈ શકે છે કે જે માણસ તેની પત્નીને તલાક આપી ચૂકયો હોય અને સ્ત્રી ઇદ્તના ગાળા પછી તેનાથી મુક્ત થઈને 
બીજા કોઈ ઠેકાણે નિકાહ કરવા માગતી હોય તો એ પૂર્વપતિને એવું અધમ કુત્ય ન કરવું જોઈએ કે તેના નિકાહમાં 
અડચણ બને અને એવા પ્રયાસો કરતો રહે કે જે સ્રીને તેને છોડી છે તેને બીજો કોઈ નિકાહમાં લાવવાની હા ન પાડે. 

(૨૫૭) આ એવા સંજોગોનો હુકમ છે કે જયારે પતિ-પત્ની એકબીજાથી છૂટા થઈ ગયાં હોય, ચાહે 
તલાકદ્વારા કેખુલા અથવા ફસખ અને તફરીકદ્ઠારા, અને સ્રીના ખોળામાં ધાવતું બાળક હોય. 

(૨૫૮) એટલે કે જો પિતા અવસાન પામે તો તેની જગ્યાએ જે બાળકનો વાલી હોય, તેણે આ હક્ક 
અદા કરવાનો રહેશે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


“ર772 દ 


“922૮21 જ 
દઇષ્ઝઝહ ઉં-ડ જનિ [9૭19૩૭0 
92.55 5 હક ૮૬-૭૩ ક 65) 432.-2 *ટૃક્દ્વ૮ ક છ ત 


તત ત્ર 2૪2 રી 


કર્કઃ વક પાહડક૦ન૬૬,ડડ 


*૦--ન 


૭ઉડ-ડઝપદાઇન્ડ/ ડડ 
હક ક જિ ક્ત 


દ નકનનનજનનન#મ 


2:7%5ક; 258 2 ૬5 74 કટ 2 ૮6 હ 
રહા સઇ .5-225325 


2૮«સ]. 42.૬૭ 


શરીક “દૃછ્ાઠડડદઢ બિના 


એટલા માટે તેનાથી ડરો અને આ પણ જાણી લો કે અલ્લાહ સહનશીલ છે, નાની નાની વાતોને 
દરગુજર કરે છે. (રુકૂઅ-૩૦) 

તમારી ઉપર કોઈ દોષ નથી જો તમે તમારી સ્ત્રીઓને તેમને સ્પર્શ કરવાનો અવસર આવે 
અથવા મહેર નક્કી થાય તે પહેલાં તલાક આપી દો. આવી સ્થિતિમાં તેમને કંઈને કંઈ જરૂર આપવું 
જોઈએ. સાધનસંપજ્ઞ માણસ તેની હેસિયત પ્રમાણે અને ગરીબ માણસ તેની હેસિયત પ્રમાણે 
પ્રચલિત રીતે આપે. આ ફરજ છે સત્કર્મીઓ ઉપર. અને જો તમે સ્પર્શ કરતાં પહેલાં તલાક આપી 
હોય, પરંતુ મહેર નક્કી થઈ ગયેલી હોય, તો આ સ્થિતિમાં અડધી મહેર આપવી પડશે. આ બીજી 
વાત છે કે સ્ત્રી નરમ વલણ અપનાવે (અને મહેર ન લે) અથવા તે પુરુષ, કે જેના હાથમાં લગ્નની 
ગાંઠ છે, નરમ વલણ દાખવે (અને પૂરી મહેર આપી દે), અને તમે (એટલે કેપુરુષો) 


(ર૫૯) આ ઇધદ્તેવફાત એ સ્રીઓ માટે પણ છે જેમની સાથે પતિઓએ એકાંતવાસ ન કર્યો હોય. 
અલબત્ત, ગર્ભવતી સ્ત્રી આમાંથી બાકાત છે. તેની ઇદ્તતેવફાત પ્રસુતિ સુધી છે , ચાહે પ્રસુતિ પતિના અવસાન 
પછી જ થઈ જાય અથવા તેમાં ઘણાં મહિના વીતી જાય. 

“પોતાની જાતને રોકી રાખે” નો અર્થ માત્ર એટલો જ નથી કે તેઓ આ મુદ્દત દરમ્યાન નિકાહ ન કરે, 
બલ્કે આનો અર્થ આ છે કે, પોતાની જાતને શણગાર અને સજાવટથી પણ રોકી રાખે. એટલા માટે હદીસોમાં 
સ્પષ્ટ- પણે આ અંગેના હુકમો જોવા મળે છે કે ઇદ્તના ગાળામાં સ્ત્રીએ રંગીન કપડાં, ઘરેણા, મહેદી, સુરમો, 
સુગંધ અને ખિઝાબ લગાવવાથી તેમજ વાળની સજાવટથી દૂર રહેવું જોઈએ. અલબત્ત, એ વાતમાં મતભેદ છે કે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


*%22 1 277,,72₹૬27 કતા 7-ટઢ7૨24 
હ“5 4-૪ યાવ 
્ષ્ટ્ક ક ઈદાકર્કડ: હી 2365 

“કડઇ૦હાડઝઝકડ294*,થ ટ 


નરમાઈ દાખવો, તો આ સંયમ સાથે વધુ સુસંગત છે. પરસ્પરના વ્યવહારોમાં ઉદારતાને ન 


જદવ 


ભૂલો.“ તમારા કર્મોને અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે. 
પ ૨૬૨ 


તમારી નમાઝોનું રક્ષણ કરો, ખાસ કરીને એવી નમાઝની જે નમાઝની તમામ સુંદર 
ખૂબીઓ ધરાવતી હોય. અલ્લાહની સમક્ષ એવી રીતે ઊભાં રહો, જેવી રીતે આજ્ઞાંકિત ગુલામ 


ઊભાં રહે છે. અશાંત પરરિસ્થિતિ હોય, ત્યારે 


એ ગાળા દરમ્યાન સ્ત્રી ઘરમાંથી નીકળી શકે કે કેમ ? હઝરત ઉમર રદિ. , ઉસ્માન રદિ. , ઇબ્ને ઉમર રદિ., ઝેદ 
બિન સાબિત રદિ. , ઇબ્ને મસઊદ રદિ., ઉમ્મે સલ્મા રદિ. , સઇદ બિન મુસૈયિબ રદિ. તથા ચારેય ઇમામો એમ 
માને છે કે ઇદ્તના ગાળામાં સ્રીએ એ જ ઘરમાં રહેવું જોઈએ જે ઘરમાં તેનો પતિ અવસાન પામ્યો હોય. દિવસ 
દરમ્યાન કોઈ કામકાજ અર્થે તે બહાર જઈ શકે છે પરંતુ તેનું રહેઠાણ એ જ ઘરમાં હોવું જોઈએ. આનાથી ઊલટું, 
હઝરત આયશા રદિ. , ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. , અલી રદિ. , જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ રદિ. , અતા, તાઊસ, હસન 
બસરી, ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ અને બધા જ એહલેઝાહિર એમ માને છે કે સ્રી તેની હાની ગાળો ઇચ્છે ત્યાં 
પસાર કરી શકે છે અને એ ગાળા દરમ્યાન મુસાફરી પણ કરી શકે છે. 

(૨૬૦) આ સંબંધ બાંધ્યા પછી તોડી નાખવાથી આમ તો સ્ત્રીને કંઈને કંઈ નુકસાન તો પહોચે જ છે 
એટલા માટે અલ્લાહે હુકમ આપ્યો કે બને ત્યાં સુધી તે ભરપાઈ કરી દો. 

(૨૬૧) એટલે કે માનવસંબંધોને સારાં બનાવવા માટે તેમજ તેમને ખુશહાલ બનાવવા લોકોએ 
એકબીજા સાથે ઉદારતાપૂર્વક વર્તવું જોઈએ. જો દરેક માણસ ચુસ્તપણે તેના કાયદાકીય હક્કો માટે હઠ પકડી 
રાખે તો સામાજિક જીવન કયારેય ખુશહાલ બની શકે નહીં. 

(૨૬૨) સભ્યતા અને સામાજિક જીવનના નિયમોનું વર્ણન કર્યા પછી અલ્લાહતઆલા આ સંબોધનને 
નમાઝ માટે તાકીદ કરીને સમાપ્ત કરે છે . કેમ કે, નમાઝ જ એક એવી વસ્તુ છે જે માણસની અંદર ખુદાનો ખોફ, 
સદાચાર અને પવિત્રતાની ભાવના, તથા ખુદાઈ કાનૂનના પાલન માટેનું તત્ત્વ પેદા કરે છે. અને તેને સીધા માર્ગ 
ઉપર કાયમ રાખે છે. આ વસ્તુ ન હોય તો માણસ કયારેય ખુદાઈ કાનૂન ઉપર મક્કમતાપૂર્વક રહી શકતો નથી. 
તથા છેવટે એ જ નાફરમાનીના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે જેમ અગાઉ યહૂદીઓ તણાઈ ગયા હતાં. 

(૨૬૩) આયતમાં “સલાતુલવુસ્તા” હ્શ્કક8)ક શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે. આનો અર્થ અમુક 
તફસીરકર્તાઓએ ફજની નમાઝ કર્યો છે, અમુકે ઝુહર, અમુકે મગરિબ અને અમુકે ઇશા કર્યો છે. પરંતુ 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


“જ [ઉ (1516422 ઝક 

ઝડ ૦35૦૮5 કાનન 

દાત ભાન દિ 5ના કરાઈ 
નહે 


ત્ત્ડ્ટ 


રર હજ [ડડ શકક ન» વાત 


ક ક. ૮૭) શ્વ 


ક *4012* મનન 


પ ઘ# ૪ «છ? ક 2 ક જિ 
જતી 555૯0 હ ડઈડ*ડૃ%ં 
ચાહે પગપાળા હોવ, ચાહે સવારી ઉપર, જે રીતે શકય હોય, નમાઝ અદા કરો. અને જ્યારે શાંતિ 
પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે અલ્લાહને એ રીતે યાદ કરો જે રીતે તેણે તમને શિખવાડી દીધું છે, જેનાથી તમે 
પહેલાં અજાણ હતાં. 
તમારામાંથી” જે લોકો અવસાન પામે અને પાછળ પત્નીઓ છોડી રહ્યાં હોય, તેમણે 
તેમની પત્નીઓ માટે આ વસિયત કરીને જવું જોઈએ કે એક વરસ સુધી તેમને ભરણપોષણ 
આપવામાં આવે અને તેઓ ઘરમાંથી કાઢી ન મૂકવામાં આવે. પછી જો તેઓ જાતે જ નીકળી જાય 
ત્યારે તેમની જાતના મામલામાં પ્રચલિત રીતે તેઓ જે કંઈ કરે, તેની કોઈ જવાબદારી તમારી ઉપર 
નથી, અલ્લાહ સૌની ઉપર વર્ચસ્વશાળી શકિત ધરાવનાર, અને ડહાપણવાળો છે. આવી જ રીતે જે 
સ્ત્રીઓને તલાક આપવામાં આવી હોય, તેમને પણ યોગ્ય રીતે થોડુંઘણું આપીને જવા દેવામાં આવે. 
આફરજ છે સંયમી લોકો ઉપર. 
આવી રીતે અલ્લાહ તમને તેના આદેશો સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે. 


આમાંથી કોઈપણ કથન નબી સ.અ.વ. પાસેથી નોંધાયેલું નથી. માત્ર અર્થઘટન કરનારાઓની ધારણા છે. 
સૌથી વધારે કથનો અગ્નની નમાઝની તરફેણમાં છે , અને કહેવામાં આવે છે કેનબી સ.અ.વ.એ આ જ નમાઝને 
સલાતેવુસ્તા ઠરાવી છે પરંતુ જે ઘટના ઉપરથી આ તારણ કાઢવામાં આવે છે તે માત્ર આ જ છે કે અહઝાબની 
લડાઈ વખતે નબી સ.અ.વ.ને મુશ્રિકોના હુમલાએ એટલી હદે વ્યસ્ત કરી રાખ્યાં કે સૂર્ય આથમવાનો સમય 
આવી ગયો અને તેઓ અસ્નની નમાઝ પઢી ન શકયાં. એ વખતે તેમણે કહ્યું કે “ખુદા આ લોકોની કબરો અને 
એમના ઘર આગથી ભરીદે, તેમણે મારી સલાતેવુસ્તા છોડાવી દીધી.'' આના ઉપરથી એમ માની લેવામાં આવ્યું 
કે તેમણે નમાઝે અસ્નને સલાતેવુસ્તા કહી છે, જો કે આનો અર્થ અમારા મતે બહુ બહુ તો એટલો જ છે કે આ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


22:44 -2.4 27 કજ 7 22,. 2 
રરટહ#શ*-લ૯ડાબ્રાઝ ઝાઉહ જ થાકી 
કે 2 જ *૭- 


જિ 481 ડં વાક”હ હુ 265૨૭૭41 355 
જડ 4 £ 259 હ* 554 
કક્ા5 દ્ર! “હું 5 195849 હ૬૬૬.૪૦ પી 


આશાછે કે તમે સમજદારીપૂર્વક વર્તશો. (રુકૂઅ-૩૧) 

તમે” એ લોકોની સ્થિતિ વિષે પણ કંઈ વિચાર્યું જે મોતના ડરથી તેમના ઘરબાર છોડીને 
નીકળ્યા હતાં અને હજારોની સંખ્યામાં હતાં ? અલ્લાહે તેમને કહ્યું : મરી જાઓ. ત્યારપછી તેણે 
તેમને ફરીથી જીવન બક્ષ્યું.“ હકીકત આ છે કે અલ્લાહ મનુષ્ય ઉપર મોટો કૃપા કરનાર છે, પરંતુ 
મોટાભાગના લોકો આભાર માનતાં નથી -- મુસલમાનો ! અલ્લાહના માર્ગમાં યુદ્ધ કરો અને 


બરાબર જાણીલો કે 


વ્યસ્તતાએ ઉચ્ચ દરજ્જાની નમાઝ અમારાથી છોડાવી દીધી અને હવે મોડેથી પઢવી પડશે, જલ્દી જલ્દી પઢવી 
પડશે, આજીજી અને ખુદાના ખોફ તથા શાંતિ સાથે નહીં પઢી શકીએ . 

વુસ્તાનો અર્થ મધ્યની વસ્તુ પણ છે અને એવી વસ્તુ પણ છે કે જે ઉમદા અને ઉચ્ચ દરજ્જાની હોય. 
સલાતેવુસ્તાનો અર્થ મધ્યની નમાઝ પણ થઈ શકે છે અને એવી નમાઝ પણ થઈ શકે છે કે જે તેના નિયત સમયે 
સંપૂર્ણ આજીજી અને ખુદામાં ધ્યાન પરોવીને પઢવામાં આવે, અને જેમાં નમાઝની તમામ ખૂબીઓ મોજૂદ હોય. 
આના પછીનું વાકય “અલ્લાહની સામે આજ્ઞાંકિત બંદાઓની જેમ ઊભા રહો” પોતે જ તેની સમજૂતી સ્પષ્ટ કરે 


ન્‌ 


છી.” 


85:23 


(૨૬૯૪) સંબોધન ઉપર સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. હવે આ કથન તેની પુરવણી તરીકે છે. 

(૨૬૫) અહીંથી પ્રવચનની એક નવી શ્રુંખલા શરૂ થાય છે જેમાં મુસલમાનોને અલ્લાહના માર્ગમાં 
જિહાદ કરવા તથા નાણાંકીય બલિદાન આપવા માટે ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું છે અને તેમને એ નબળાઈઓથી 
બચવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે કે જેના કારણે છેવટે બનીઇસ્રાઈલની પડતી થઈ અને વિનાશ 
પામ્યાં. અત્રે એ વાત નજર સમક્ષ રહેવી જોઈએ કે મુસલમાનોને એ વખતે કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતાં, અને 
દોઢેક વર્ષથી મદીનામાં આશ્રય મેળવી રહ્યા હતાં. અને કાફિરોના જુલમોથી તંગ આવીને પોતે વારંવાર એવી 
માગણી કરી ચૂક્યા હતાં કે, અમને લડવાની છૂટ આપવામાં આવે. પરંતુ જ્યારે તેમને લડાઈનો હુકમ 
આપવામાં આવ્યો ત્યારે હવે તેમાંથી અમુક લોકો આનાકાની કરી રહ્યા હતાં, જેમ કે રદ મા રુકૂઅના અંત 
ભાગમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, એટલા માટે અહીં બનીઇસ્રાઇલના ઈતિહાસના બે મહત્ત્વના કિસ્સા દ્વારા તેમને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


“9% દ્વિ! 


5468 હ 55૦ ક હ્ક્ન્વારહી 
(55:40 કા ।5-84ડઉ ન થદક્્કડડ 
કડ ડ5ન્‍્ટઈઈડ 2બ્ક 


હહઝાગ્ઝજાકઉે" “કઇ 
હડ જન દ્રાઇહું હડાઉટડડ 


અલ્લાહ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. તમારામાંથી કોણ છે જે અલ્લાહને સારું કરજ “| આપે કે 
જેથી અલ્લાહ તેને અનેકગણું વધારીને પરત આપે ? ઘટાડવાનું પણ અલ્લાહના હાથમાં છે અને 
વધારવાનુંપણ, અને તેની જ તરફ તમારે પાછા જવાનું છે. 

પછી તમે એ મામલા ઉપર પણ વિચાર કર્યો જે મૂસા પછી બનીઈસ્ાાઈલના સરદારો સાથે 
બન્યો હતો ? તેમણે તેમના નબીને કહ્યું : અમારા માટે એક બાદશાહ નીમી આપો કે જેથી અમે 


અલ્લાહના માર્ગમાં લડાઈ કરીએ.“ નબીએ પૂછયું : કયાંક એવું તો નહીં થાય કે તમને લડાઈનો 


બોધ આપવામાં આવ્યો છે. 

(૨૯૪) આ ઇશારો બનીઇસ્રાઈલના નિર્ગમનના કિસ્સા તરફ છે. સૂરઃ માઇદહના ચોથા રુકૂઅમાં 
અલ્લાહતઆલાએ આની વિગતો આપી છે. આ લોકો ઘણી મોટી સંખ્યામાં મિસ્નમાંથી નીકળ્યા હતાં. અને 
જંગલોમાં ઘરબાર વિહોણાં ભટકતા હતાં અને કોઈ એક ઠેકાણા માટે બેચેન હતાં. પરંતુ જયારે અલ્લાહના 
હુકમથી હઝરત મૂસા અ.સ.એ તેમને હુકમ આપ્યો કે, જુલમી કિનઆનવાસીઓને પેલેસ્ટાઈનની ભૂમિમાંથી 
કાઢી મૂકો અને એ પ્રદેશને જીતી લો. તો તેમણે કાયરતા દેખાડી અને આગળ વધવાનો ઇનકાર કરી દીધો. છેવટે 
અલ્લાહે તેમને ચાલીસ વર્ષ સુધી ભૂમિમાં ભટકવા માટે છોડી દીધાં , એટલે સુધી કે તેમની એક આખી પેઢી તેમાં 
સમાપ્ત થઈ ગઈ, અને બીજી પેઢી જંગલોમાં ઉછરી ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ તેમને કિનઆનના લોકો ઉપર 
વિજય અપાવ્યો. એમ લાગે છે કે આ જ મામલાને મૃત્યુ અને બીજીવારના જીવનના શબ્દો વડે વ્યક્ત કરવામાં 
આવ્યો છે. 

(૨૬૭) કર્ઝેડસન હ--૫#?/ક શબ્દનો અર્થસારૂં કરજ થાય છે અને આનો અર્થએવો કરજ છે જે માત્ર 
સારૂં કામ કરવાની લાગણીથી નિઃસ્વાર્થ ભાવે કોઈને આપવામાં આવે. આવી રીતે જે પૈસો અલ્લાહના માર્ગમાં 
ખર્ચ કરવામાં આવે તેને અલ્લાહતઆલા પોતાના માથે કરજ ઠરાવે છે અને વાયદો કરે છે કે હું માત્ર મૂડી જ 


છ જઉ છે! 


ચુકવીશ નહીં બલ્કે એના કરતાં અનેકગણું વધારે આપીશ. અલબત્ત, શરત એટલી રહેશે કે તે કરજ સારૂં હોવું 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


જોઈએ, એટલે કે કોઈ અંગત સ્વાર્થ માટે આપવામાં ન આવે બલ્કે માત્ર ખુદાની ખાતર એવા કામોમાં 
વાપરવામાં આવે જેને તે પસંદ કરે છે. 

(૨૯૮) આ ઘટના ઈ.સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ વર્ષ લગભગની છે. એ વખતે બનીઇસ્રાઈલ ઉપર અમાલિકા 
બળજબરી કરતા હતાં અને તેમણે ઇન્નાઇલીઓ પાસેથી પેલેસ્ટાઇનનો મોટાભાગનો પ્રદેશ છીનવી લીધો હતો. 
સેમ્યુઅલ નબી એ વખતે બનીઇસ્રાઇલ ઉપર રાજ કરતા હતાં. પરંતુ તેઓ બહુ ઘરડા થઈ ગયા હતાં. એટલા 
માટેબનીઇસ્રાઇલના સરદારોને એવી જરૂર જણાઇ કે બીજો કોઈ માણસ તેમનો નેતા બને જેની નેતાગીરી હેઠળ 
તેઓ યુદ્ધ કરી શકે. પરંતુ એ વખતે બનીઇસ્રાઈલમાં એટલી હદે અજ્ઞાનતા ફેલાઈ ચૂકી હતી, તેમજ તેઓ 
બિનમુસ્લિમ કોમોના રીતરિવાજોથી એટલા બધા પ્રભાવિત થઈ ગયેલા હતાં, કે ખિલાફત અને રાજાશાહી 
વચ્ચેનો ભેદ ભૂલી ગયા હતાં. એટલા માટે તેમણે જે વિનંતી કરી તે ખલીફાની નહીં બલ્કે રાજાની નિમણૂંકની 
હતી. આ અંગે બાઇબલના પુસ્તક સેમ્યુઅલ - ૧ માં જે વિગતો આપવામાં આવી છે તે નીચે પ્રમાણે છે :- 

“સેમ્યુઅલ જીવનભર ઇસ્નાઇલીઓનો ન્યાય કરતો રહ્યો. ... . ત્યારે બધા ઇન્નાઈલી આગેવાનો ભેગાં 
થઈને રામહમાં સેમ્યુઅલની પાસે આવ્યાં અને તેને કહેવા લાગ્યાં કે, જો તું ઘરડો છે અને તારા પુત્રો તારા માર્ગે 
ચાલતાં નથી. હવે તું બીજા કોઈને અમારો રાજા નીમી દે જે બીજી કોમોની જેમ અમારો ન્યાય કરે... આ વાત 
સેમ્યુઅલને ખરાબ લાગી અને સેમ્યુઅલે ખુદા સમક્ષ દુઆ કરી તો ખુદાએ સેમ્યુઅલને કહ્યું કે, જે કંઈ આ લોકો 
તને કહે છે તું તેને માની લે, કેમ કે તેમણે તારી નહીં બલ્કે મારી ઘૃણા કરી છે કે હું તેમનો રાજા ન રહું.... અને 
સેમ્યુઅલે એ લોકોને, કે જે તેની પાસે રાજાની માગણી કરી રહ્યા હતાં , ખુદાની બધી વાતો કહી સંભળાવી અને 
તેણે કહ્યું કે, જે રાજા તમારી ઉપર રાજ કરશે તેની રીતિ આ હશે કે તે તમારા દીકરાઓને લઇને તેના રથો માટે 
અને તેના રસાલા માટે નોકર બનાવશે અને તેઓ તેના રથોની આગળ દોડશે, અને તે તેમને હજાર હજારના 
સરદાર અને પચાસ-પચાસના જમાદાર બનાવશે અને અમુકને હળમાં જોતરશે. એ પાકની લણણી કરાવશે 
અને પોતાના માટે યુદ્ધના હથિયાર અને રથોનો સામાન બનાવડાવશે, અને તમારી દીકરીઓને માલણ, 
રસોયણ અને રોટલીઓ વણનાર બનાવશે , અને તમારા ખેતરો અને વાડી અને જેતૂનના બગીચાંને, જે સારા 
સારા હશે, લઇને પોતાના સેવકોને આપી દેશે, અને તમારા ખેતરો અને વાડીઓનો દશમો ભાગ લઇને 
પોતાના ગુલામો અને સેવકોને આપી દેશે , અને તમારા નોકર-ચાકર, સેવિકાઓ અને તમારા તંદુરસ્ત યુવાનો 
અને તમારા ગધેડાંઓને લઈને પોતાના કામે લગાડી દેશે, અને તે તમારા ઢોર-ઢાંખરનો પણ દશમો ભાગ લઈ 
લેશે. આમ, તમે તેના ગુલામ બની જશો અને તમે એ દિવસે એ રાજાના કારણે કે જેને તમે તમારા માટે પસંદ 
કર્યો હશે, તેની સામે ફરિયાદ કરશો પરંતુ એ દિવસે ખુદા તમને જવાબ નહીં આપે. આમ છતાં પણ લોકોએ 
સેમ્યુઅલની વાત ન સાંભળી અને કહેવા લાગ્યાં કે, નહીં અમને તો રાજા જ જોઈએ છે જે અમારી ઉપર હોય કે 
જેથી અમે પણ બીજી કોમોની જેમ થઈ જઈએ. અને અમારો રાજા અમારો ન્યાય કરે અને અમારી આગળ 
આગળ ચાલે, અને અમારા વતી લડાઇ કરે... ખુદાએ સેમ્યુઅલને કહ્યું, તું એમની વાત માની લે અને એમના 
માટેએક રાજા નીમી દે.” (પ્રકરણ -૭, આયત - ૧૫ થી, પ્રકરણ - ૮, આયત -રર) 


“પછી સેમ્યુઅલ લોકોને કહેવા લાગ્યો. . . જ્યારે તમે જોયું કેબનીઅમૂનનો રાજા નાહિસ તમારી ઉપર 
ચઢી આવ્યો ત્યારે તમે મને કહ્યું કે, અમારી ઉપર કોઈ રાજા રાજ કરે. જો કે તમારો ખુદા તમારો રાજા છે. તો હવે 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક્ત્ઝ 


કાઈ 


આદેશ આપવામાં આવે અને પછી તમે લડો નહીં? તેઓ કહેવા લાગ્યાં : આ તો કેવી રીતે બની શકે 
કે અમે અલ્લાહના માર્ગમાં ન લડીએ, જ્યારે કે અમને અમારા ઘરોમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યાં છે 
અને અમારા કુટુંબીજનોને અમારાથી વિખૂટાં પાડી દેવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ જ્યારે તેમને 
લડાઈનો આદેશ આપવામાં આવ્યો ત્યારે એક નાની સંખ્યા સિવાય બધાં પાછા વળી ગયાં, અને 
અલ્લાહ એમાંના એકેએક જાલિમને જાણે છે. 

તેમના નબીએ તેમને કહ્યું કે અલ્લાહે તાલૂતને “તમારા માટે રાજા 


એ રાજાને જુઓ જેને તમે ચૂંટી કાઢયો અને જેના માટે તમે માગણી કરી હતી. જૂઓ, ખુદાએ તમારી ઉપર રાજા 
નીમી દીધો છે. જો તમે ખુદાથી ડરો અને તેની બંદગી કરો અને તેની વાત માનો અને તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન 
કરો અને તમે અને તમારો એ રાજા પણ, જે તમારી ઉપર રાજ કરે છે, ખુદાના આજ્ઞાંકિત બનીને રહો તો સારૂં. 
પરંતુ જો તમે ખુદાની વાત ન માનો અને તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરો તો ખુદાનો હાથ તમારી વિરૂદ્ધ હશે જેવી 
રીતે તે તમારા બાપદાદાની વિરૂદ્ધ રહેતો હતો. . . અને તમે જાણી અને જોઈ લેશો કે તમે ખુદાની સામે પોતાના 
માટે રાજા માગીને કેટલું મોટું અનર્થ કર્યુ છે. .. હવે રહી મારી વાત, તો ખુદા ન કરે કે તમારા માટે દુઆ કરવાથી 
દૂર રહી ખુદાનો ગુનેગાર ઠરૂં, બલ્કે હું એ જ માર્ગ, જે સારો અને સીધો છે, તમને દેખાડીશ. (પ્રકરણ-૧૨, 
આયતો ૧૨થી ૨૩) 

સેમ્યુઅલના પુસ્તકની આ સ્પષ્ટતાઓ ઉપરથી આ વાત છતી થઈ જાય છે કે રાજાશાહીની સ્થાપનાની 
આ માગણી અલ્લાહ અને તેના નબીને પસંદ ન હતી. હવે એ સવાલ કે કુઅનિમજીદમાં આ જગ્યાએ બની 
ઈસ્રાઈલના સરદારોની આ માગણીને વખોડવામાં કેમ ન આવી તો આનો જવાબ આ છે કે અલ્લાહતઆલાએ 
અહીં આ કિસ્સાનો ઉલ્લેખ જે હેતુ માટે કર્યો છે તેની સાથે આ પ્રશ્નને સંબંધ નથી કે તેમની માગણી સાચી હતી કે 
ખોટી. અત્રે એટલું જ દર્શાવવાનો આશય છે કે બનીઇસ્રાઈલ કેટલી હદે કાયર બની ગયા હતાં અને તેમની અંદર 
કેટલી હદે સ્વાર્થ આવી ગયો હતો, અને તેમની અંદર નૈતિક મજબૂતાઈનો કેટલો અભાવ હતો જેના કારણે 
છેવટે તેઓ પતન પામ્યાં. અને આ ઉલ્લેખનો આશય આ છે કે મુસલમાનો આના ઉપરથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરે 
અને પોતાની અંદર આ પ્રકારની નબળાઈઓને વિકસવા ન દે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ઠશ#ઇ૯ડાછઝા#હ નૂતન 
હાહ 2ક્ડડ 
મી ક ્પ્ઝ પડ કઝા 


ફર 


કન 


૬7 ૦ દલાઇ 15૧64155 64805 
ત ૭ જાદા ૪૫0 કાઇ છી ૪ 


ક. 7221 


4.હકક*ા#હ%હાયકઇકક “5૬ 


“4«“:9 


નીમ્યો છે. આ સાંભળીને તેઓ બોલ્યાં : “અમારી ઉપર રાજા તાની તે કેવી માડ હક્કદાર થઈ 
ગયો ? તેની સરખામણીમાં બાદશાહીના અમે વધારે હક્કદાર છીએ. તે તો કોઈ મોટો ધનવાન 
માણસ નથી.'' નબીએ ઉત્તર આપ્યોઃ “અલ્લાહે તમારી સરખામણીમાં તેને જ પસંદ કર્યો છે અને 


તેને બૌદ્ધિક અને શારીરિક બંને પ્રકારની લાયકાતો પુષ્કળ પ્રમાણમાં એનાયત કરી છે અને 
અલ્લાહને અધિકાર છે કે તેનું રાજ્ય જેને ઈચ્છે આપે, અલ્લાહ ઘણી વિશાળતા ધરાવે છે અને બધું 
જ તેની જાણમાં છે.” આની સાથે તેમના નબીએ તેમને આ પણ જણાવ્યું કે “અલ્લાહ તરફથી તેના 
રાજા નીમાવાની નિશાની આ છે કે તેના રાજ્યકાળમાં એ પેટી તમને પાછી મળી જશે જેમાં તમારા 
માલિક તરફથી તમારા માટે હૃદયની શાંતિનો સામાન છે, જેમાં મૂસાના કુટુંબ અને હારૂનના કુટુંબ 
દ્વારાપાછળ મૂકેલાં પવિત્ર અવશેષો છે, અને જેને અત્યારે ફરિશ્તાઓએ 


(૨૯૯) બાઇબલમાં આનું નામ સાઉલ લખ્યું છે. આ કબીલા બિનયમીનનો એક ૩૦ વર્ષીય યુવાન 
હતો. “બનીઇસબ્રાઈલમાં આનાથી રૂપાળો કોઈ માણસ ન હતો અને એવો કદાવર હતો કે લોકો તેના ખભા 
સુધી આવતા હતાં” તે પોતાના બાપના ખોવાયેલા ગધેડાને શોધવા માટે નીકળ્યો હતો. રસ્તામાં જ્યારે 
સેમ્યુઅલ નબીના પડાવ પાસે પહોંચ્યો ત્યારે અલ્લાહે નબીને ઇશારો કર્યો કે, આ જ માણસ છે જેને અમે 
બનીઇસ્નાઇલની બાદશાહી માટે પસંદ કર્યો છે. એટલા માટે સેમ્યુઅલ નબી તેને પોતાના ઘરે લાવ્યાં. તેલની 
કુપ્પી લઈ તેના માથે ઢોળી, તેને ચુંબન કર્યું અને કહ્યું કે, “માલિકે તને મસહ કર્યો કે જેથી તું તેના વારસાનો 
નાયક બને.” ત્યારપછી તેણે બનીઇસ્નાઇલની સામાન્ય સભા બોલાવી અને તેની બાદશાહીનો એલાન કર્યો. 


(૧-સેમ્યુઅલ, પ્રકરણ -૯ અને ૧૦) 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ટ 7૭2 2 ૪» 2-722-2૭ કશ્ર્જ 
ફર નિ ક્જ ક ધ્ન 
છ 9૨ હ હક ન્ટ 
#-9,;279.».0 ૦૯6. 7-7») 2-7-528૭ 
ફક ધ જ્મ્ડેં ક 
%44*-:401૮0 હહ ઝેક્નઝ્ટ 


224027 2૬ 2 ૮4: 28 “927722 હિ રૂ “ર 
અઝ ૩ ૯7૦2 ન ૧%, ૦૦ “52૫: હઝ તર્ક 2 
ઉપાડેલી છે. ““જો તમે મોમિન છો, તો આ તમારા માટે ઘણી મોટી નિશાની છે. (રુકૂઅ-૩૨) 
પછી જ્યારે તાલૂત લશ્કર લઈને નીકળ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું: “એક નદી ઉપર અલ્લાહ 


તરફથી તમારી અજમાયશ થવાની છે. જે તેનું પાણી પીશે, તે મારો સાથીદાર નથી. મારો સાથીદાર 
ફક્તએછે 


આ બનીઇમસ્નાઈલમાં બીજો માણસ હતો જેને ખુદાના હુકમથી મસહ કરીને નાયકના હોદ્દા પર 
નીમવામાં આવ્યો. આની પહેલાં હઝરત હારૂન મુખ્ય પુરોહિત (011 21051) તરીકે મસહ કરવામાં આવ્યા 
હતાં. તેમના પછી ત્રીજા હતાં હઝરત દાઊદ અ.સ. અને ચોથા હતાં હઝરત ઈસા અ.સ. જેમને મસહ કરવામાં 
આવ્યા હતાં. પરંતુ તાલૂત વિષે આવી કોઈ સ્પષ્ટતા કુર્ઓાન અથવા હદીસમાં નથી કે તેઓ નબૂવ્વતના હોદ્દા 
ઉપર પણ નીમાયા હતાં. માત્ર બાદશાહી માટે નામકરણ થાય તે એ માટે પૂરતું નથી કે તેમને નબી માની લેવામાં 
આવે. 


(૨૭૦) બાઇબલનું વર્ણન આ બાબતમાં કુઅનિ કરતાં અમુક રીતે અલગ છે, તેમ છતાં તેના ઉપરથી 


ન 


અસલ ઘટના વિષે ઘણી વિગતો જાણવા મળે છે. તેના ઉપરથી જણાય છે કે, આ પેટી, કે જેને બનીઇગ્નાઈલ ખાસ 


શબ્દોમાં “અહદની પેટી” કહેતા હતાં, એક યુદ્ધ સમયે પેલેસ્ટાઇનના મુશ્રિકોએ બનીઈઇસ્નાઇલ પાસેથી છીનવી 
લીધી હતી પરંતુ આ મુશ્રિકોના જે શહેર અને જે મહોલ્લામાં રાખવામાં આવી હતી , ત્યાં આફતો આવવા માંડી. 
છેવટે તેમણે ડરના મારે તેને એક બળદગાડા પર રાખીને ગાડાને હંકારી મૂક્યું. લગભગ આ જ મામલાની તરફ 
કુઅનિ આ શબ્દોમાં ઇશારો કરે છે કે તે વખતે તે પેટી ફરિશ્તાઓના રક્ષણ હેઠળ હતી, કેમ કે એ ગાડું કોઈપણ 
હાંકનાર વિના છોડી દેવામાં આવ્યું હતું અને અલ્લાહના હુકમથી ફરિશ્તાઓનું જ આ કામ હતું કે તેઓ તેને 
હંકારીને બનીઇસ્સાઇલ તરફ લઈ આવ્યાં. “આ પેટીમાં તમારા માટે હૃદયની શાંતિની વસ્તુઓ છે,” તો 
બાઇબલના વર્ણન ઉપરથી આની હકીકત એવી જણાય છે કે બનીઇસ્રાઇલ તેને ખૂબ જ પવિત્ર તથા તેમના માટે 
[વિજય તથા ખુદાઈ મદદનું ચિહ્ન માનતા હતાં. જયારે તે તેમના હાથમાંથી નીકળી ગઈ ત્યારે સમગ્ર કોમની 
હિંમત તૂટી ગઈ અને દરેક ઇસ્નાઈલી એમ માનવા માંડયો કે ખુદાની કૃપા તેમની ઉપરથી હઠી ગઈ છે અને હવે 
અમારા ખરાબ દિવસો આવી ગયાં છે, તેથી એ પેટીનું પાછું આવવું આ કોમ માટે ખૂબ જ હિંમત વધારનાર હતું 
અને આ એક એવું સાધન હતું જેનાથી તેમની ભાંગેલી હિંમતો ફરીથી મજબૂત થઈ શકતી હતી. 

“આલેમૂસા અને આલેહારૂનની પાછળ મુકેલી વસ્તુઓ” જે આ પેટીમાં રાખેલી હતી, તેનો અર્થ બે 
પથ્થરની પાટીઓ છે જે સીનાના પર્વત ઉપર અલ્લાહે હઝરત મૂસા અ.સ.ને આપી હતી. આ ઉપરાંત એક 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ઝક ઝક ઝા 
ક ત્રી ૮૪ 6 દત દ#હ્ નિ હ ક ક" ડડ 2.2 


4૦1૦૦૯૪ 19 928578 


ધ ક?» . 922 
કી કાઈ સ્ટ 
મત 


હ્દટ્રકડ્રક હ ડાકક કરુ 

તતા દ રી ૪471. ક 

દર ાવ્યાતિ ડઝ 
-9-- 5- 27ત્ત ક્ટ» ત્વિધ «૮ 2- 

હાર્ડ દ્ર ની તા ઉનઝડકડઝઈ5% 

જે તેનાથી તરસ ન છિપાવે, હા, એકાદ ખોબો કોઈ પી લે, તો પી લે.” પરંતુ એક નાનકડા જૂથ 


સિવાય તે બધાં જ આ નદીનાપાણીથી સંતૃપ્ત થયાં. 
પછી જ્યારે તાલૂત અને તેના સાથીદાર મુસલમાનો નદી ઓળંગીને આગળ વધ્યાં ત્યારે 


તેમણે તાલૂતને કહી દીધું કે, આજે અમારામાં જાલૂત અને તેની સેનાઓનો મુકાબલો કરવાની 
શકિત નથી.” પરંતુ જે લોકો એમ માનતા હતાં કે એક દિવસે તેમને અલ્લાહને મળવાનું છે, 
તેમણે કહ્યું: “વણીવાર એવું થયું છે કે એક નાનું જૂથ અલ્લાહના હુકમથી એક મોટા જૂથ ઉપર 
વિજયી થયેલું છે, અલ્લાહ ધીરજ રાખનારાઓનો સાથીદાર છે. “અને જ્યારે તેઓ જાલૂત અને 
તેની સેનાઓના મુકાબલો કરવા નીકળ્યાં, ત્યારે તેમણે દુઆ કરી,“હે અમારા માલિક ! અમારી 
ઉપર ધીરજની” 


શીશીમાં મન્ન પણ ભરીને તેમાં રાખી દેવામાં આવ્યો હતો કે જેથી ભાવિની પેઢીઓ અલ્લાહતઆલાના એ 


ઉપકારને યાદ કરે જે રણમાં તેણે તેમના બાપદાદાઓ ઉપર કર્યો હતો. અને લગભગ હઝરત મૂસાની લાઠી પણ 


તેની અંદર હતી જે અલ્લાહના ભવ્ય ચમત્કારો દેખાડનાર બની હતી. 

(૨૭૧) શકય છે કે આનો અર્થ જોર્ડન નદી હોય અથવા બીજી કોઈ નદી અથવા નાળું. તાલૂત 
બનીઇસ્નાઇલના લશ્કરને લઈ તેને ઓળંગવા માગતો હતો પરંતુ કેમ કે તેને ખબર હતી કે તેની કોમની અંદર 
નૈતિક શિસ્તનો અભાવ છે, એટલા માટે તેણે ઉપયોગી તથા નકામા લોકોને અલગ કરવા માટે આ અજમાયશનું 
આયોજન કર્યું. જે લોકો થોડા સમય માટે પોતાની તરસ ઉપર અંકુશ ન રાખી શકે તેમની ઉપર કેવી રીતે ભરોસો 
કરી શકાય કે તેઓ એ દુશ્મનના મુકાબલામાં મજબૂતાઈ દેખાડશે જેનાથી તેઓ પહેલાં જ હારી ગયેલાં છે. 


(૨૭૨) આવું કહેનારા સંભવતઃ એ જ લોકો હશે જેમણે નદી ઉપર પહેલાંથી જ પોતાની અધીરાઈ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


5 કઈ જન 


ક» 2-૭૦-૮ 


કરહઝદઝીડહકડક્ડાહાર્ડ ક્ય 
7 વ્મ 4 દ#:7 «૪ ૮ (“4૮૪27 દત ળા 
4માં ટ ક ઝ્યકહાંઝીનાર£ગ 


ત્રિત 44૮65 *_7“ »2૭ ૭ ૭ કડ 


હઝ: 5: 
જલ્ત્ન્ક ની 


વર્ષા કર અમારા પગ જમાવી દે અને અમને આ કાફિર જૂથ ઉપર વિજય આપ.” છેવટે 
અલ્લાહના હુકમથી તેમણે કાફિરોને ભગાડી મૂક્યાં અને દાઊદે“ જાલૂતને મારી નાખ્યો અને 
અલ્લાહે તેને રાજ્ય અને ડહાપણથી નવાજ્યો અને જે જે વસ્તુઓનું ઈચ્છયું તેને જ્ઞાન આપ્યું. -- 
જો આવી રીતે અલ્લાહ લોકોના એક જૂથને બીજા જૂથ વડે હટાવતો રહ્યો ન હોત તો ધરતીનું 
વ્યવસ્થાતંત્ર બગડી જાત, પરંતુ દુનિયાના લોકો ઉપર અલ્લાહની મોટી કૃપા છે (કે તે આવી રીતે 


ઝઘડાંને દૂર કરવાની વ્યવસ્થા કરતો રહે છે.) 


દેખાડી દીધી હતી. 

(૨૭૩) દાઊદ અ.સ. એ વખતે નાની વયના યુવાન હતાં. સંજોગોવશાત્‌ તેઓ તાલૂતના લશ્કરમાં 
બરાબર એવા વખતે પહોચ્યાં કે જ્યારે પેલેસ્ટાઇનના લોકોની સેનાનો કદાવર પહેલવાન જાલૂત (ગોલિયાથ) 
બનીઈસ્રાઇલના લશ્કરને લડવાનો આહ્વાન કરી રહ્યો હતો અને ઈસ્રાઇલીઓમાંથી કોઈની હિંમત ચાલતી ન 
હતી કે તેનો મુકાબલો કરવા માટે નીકળે. હઝરત દાઊદ અ.સ.આ પરિસ્થિતિ જોઈને એકદમ તેના મુકાબલા 
માટે મેદાનમાં ઊતરી પડયાં અને તેને પાડી દીધો. આ ઘટનાએ તેમને તમામ ઇસ્રાઇલીઓના વહાલાં બનાવી 
દીધાં. તાલૂતે તે પોતાની દીકરી તેમની સાથે પરણાવી અને છેવટે તેઓ જ ઇસ્નાઇલીઓના શાસક બન્યાં. 
(વિગતો માટેજુઓ, સેમ્યુઅલ-૧ , પ્રકરણ -૧૭, ૧૮) 

(૨૭૪) એટલે કે અલ્લાહતઆલાએ ધરતી ઉપરની વ્યવસ્થાને જાળવી રાખવા માટે આ નિયમ 
બનાવેલો છે કે તે મનુષ્યોના અલગ અલગ જૃથોને અમુક નિશ્ચિત હદ સુધી ધરતી ઉપર પ્રભુત્વ અને શક્તિ 
મેળવવા દે છે પરંતુ જ્યારે કોઈ જૂથ હદથી આગળ જવા માંડે છે ત્યારે બીજા કોઈ જૂથ વડે તે તેનું જોર તોડી નાખે 
છે. જો એવું હોત કે એક કોમ અને એક પક્ષની જ સત્તા ધરતીમાં કાયમ રાખવામાં આવત અને તેનો જોરજુલમ 
અનંત હોત તો ચોક્કસપણે ખુદાની આ ધરતી ઉપર મહા ઉપદ્રવ ઉભું થઈ ગયું હોત. 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅન ૧ 
ક 1 1 દ્ધ 

યત ઝડ શહય કાડ હું 
૨૦૭ ફર 2-9 (7 ક 22 જીન ત 5454 ક “હ કાછ 


ત” 


ત ₹ દ્ર ક “%જ5 2 % 
યના |2 “છુ્-2-૯ ર) 24.0 55૯ 


#-ત- 1.72, 7-ક2- 


491 દ5%4* હઅઝદ*ઝ 4ર 2%: 


ન” 
દ્વિ/તિશ સુ 


નાનાન કા હ કંડલા 
જ્જ જુ 22કૃ 2 7712 5% ૭272 સ 6 
ભીનુ માનત (૦% હ્ન્્્ન 
હડ્ઝપતંશ્ઇજાહડ “કકાઈડઝદઈ 


આ અલ્લાહની આયતો છે. જે અમે સાચેસાચી તમને સંભળાવી રહ્યાં છીએ અને તમે 
નિઃશંક એ લોકોમાંથી છો, જે પયગમ્બર બનાવીને મોકલવામાં આવ્યાં છે. આ પયગમ્બર (જે 
અમારા તરફથી લોકોના માર્ગદર્શન માટે નીમાયાં) અમે આમને એકબીજાથી ઊંચા દરજ્જા 
એનાયત કર્યા. તેમનામાં કોઈ એવો હતો જેની સાથે અલ્લાહે પોતે વાતચીત કરી, કોઈને તેણે બીજી 
હેસિયતોમાં ઉચ્ચ દરજ્જા આપ્યાં, અને અંતમાં મર્યમના પૂત્ર ઈસાને સ્પષ્ટ નિશાનીઓ એનાયત 
કરી અને પવિત્ર રૂહ વડે તેની મદદ કરી. જો અલ્લાહે ઈચ્છયું હોત, તો એ શકય ન હતું કે આ 
પયગમ્બરો પછી જે લોકો સ્પષ્ટ નિશાનીઓ જોઈ ચૂકયા હતાં, તેઓ અંદરોઅંદર લડયાં હોત. 
પરંતુ (અલ્લાહની મરજી આ ન હતી કે તે લોકોને બળજબરીપૂર્વક મતભેદથી રોકે, આ કારણે) 
તેમણે અંદરોઅંદર મતભેદ કર્યો, પછી કોઈ ઈમાન લાવ્યો અને કોઈએ કુકફ્રનો માર્ગ અષ્યાર 
કર્યો. હા, અલ્લાહ ઈચ્છતો હોત, તો તેઓ કદાપિ એકબીજા સાથે લડયાં ન હોત, પરંતુ અલ્લાહ જે 


ઇચ્છે છે કરે છે.” (રુકૂઅ-૩૩) 


(૨૭૫) આનો અર્થ આ છે કે રસૂલો મારફતે જ્ઞાન મળી ગયા પછી જે મતભેદો લોકોની વચ્ચે પેદા 
થયાં, અને આ મતભેદોથી આગળ વધીને વાત લડાઈઓ સુધી પહોંચી ત્યારે આનું કારણ એ ન હતું 
મઆઝલ્લાહ કે ખુદા લાચાર હતો અને તેની પાસે આ મતભેદો અને લડાઈઓને રોકવા માટેની શક્તિ ન હતી. 
જો તે ઈચ્છત તો કોઈની મજાલ ન હતી કે નબીઓના સંદેશની સામે માથું ઊંચકી શક્ત , અને કુફ્ર અને વિદ્રોહનો 
માર્ગ અપનાવી શકત, તથા તેની ભૂમિ ઉપર ઝઘડાં ફેલાવી શકયો હોત. પરંતુ તેનો ઇરાદો આ હતો જ નહીં કે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


104 ક કઝ 
છટ 722૭-ર 24[7€#૯ 77 જ 70 ક ત્વિધ ૮ 
“951651 41415 ડાઈ! 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જે કંઈ માલમત્તા અમે તમને આપી છે, તેમાંથી ખર્ચ કરો 
એ પહેલાં કે એ દિવસ આવે જેમાં ન તો ખરીદ-વેચાણ થશે, ન તો મિત્રતા કામ આવશે અને નતો 
ભલામણ ચાલશે. અને જુલમી હકીકતમાં તેઓ જ છે જે કુક્રનો માર્ગ અપનાવે છે.” 

અલ્લાહ, એ શાશ્ચત હસ્તી, જે તમામ સૃષ્ટિને ટકાવી રહી છે, તેના સિવાય કોઈ ખુદા 
નથી. 


માનવીના ઇરાદા અને અખત્યારની સ્વતંત્રતા છીનવી લે, અને તેમને એક ખાસ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે 
મજબૂર કરી દે. તેણે પરીક્ષા લેવાના આશયથી તેમને પૃથ્વી ઉપર પેદા કર્યા હતાં, એટલા માટે તેણે તેમને શ્રદ્ધા 
અને અમલીકરણના રસ્તાઓમાં પસંદગીની સ્વતંત્રતા એનાયત કરી. અને નબીઓને લોકો ઉપર ફોજદાર 
બનાવીને નથી મોકલ્યાં કે બળજબરીપૂર્વક તેમને ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનની તરફ ખેંચી લાવે, બલ્કે એટલા 
માટે મોકલ્યાં કે દલીલો અને નિશાનીઓ વડે લોકોને સીધા રસ્તા તરફ બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તેથી જેટજેટલા 
મતભેદો અને લડાઈઓ થઈ છે તે તમામ એટલા માટે થઈ છે કે અલ્લાહે લોકોને ઇરાદાની જે સ્વતંત્રતા એનાયત 
કરી હતી તેનો ઉપયોગ કરીને લોકોએ અ અલગ અલગ રસ્તાઓ અપનાવ્યાં, એટલા માટે નહીં કે અલ્લાહ 
તેમને સીધા રસ્તે ચલાવવા માગતો હતો પરંતુ મઆઝલ્લાહ અલ્લાહને તેમાં સફળતા ન મળી. 


(ર૭૪) આનો અર્થ અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરવો છે. અહીં એમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે 
લોકોએ ઈમાનનો માર્ગ અપનાવ્યો છે તેમને એ હેતુ માટે, જેની ઉપર તેઓ ઈમાન લાવ્યાં છે, નાણાંકીય ખર્ચ 
સહન કરવા જોઈએ. 


(૨૭૭) અહીં કુફ્રનો માર્ગ અપનાવનારા લોકોનો આશય એ લોકો છે જે ખુદાના હુકમનું પાલન 
કરવાનો ઇનકાર કરે અને તેમના માલને તેની પ્રસન્નતા કરતાં વધારે પ્રિય રાખે, અથવા એ લોકો છે જે એ દિવસ 
ઉપર વિશ્વાસ ન ધરાવતાં હોય જેના આવવાથી ડરાવવામાં આવી રહ્યાં છે, અથવા એ લોકો છે જે એવી ખોટી 
માન્યતામાં રાચે છે કે આખિતરમાં તેમને કોઈને કોઈ રીતે મુક્તિ ખરીદી લેવાની તેમજ દોસ્તી અને ભલામણ 
વડે કામ કાઢી લેવાની તક મળી જ જશે. 

(૨૭૮) એટલે કે મૂર્ખ લોકોએ તેમની રીતે ભલે ગમે તેટલા દેવો અને ખુદાઓ બનાવી રાખેલાં હોય 
પરંતુ સાચી હકીકત આ છે કે સૃષ્ટિનું તંત્ર સંપૂર્ણપણે કોઈપણ બીજી વ્યક્તિની ભાગીદારી વિના એ શાશ્વત 
હસ્તીનું છે જે કોઈએ આપેલા જીવન ઉપર નહીં, બલ્કે ખુદ પોતાના જ જીવનથી હયાત છે , અને જેની તાકાતના 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


તે નતો સૂવે છે અને ન તેને ઝોકું આવે છે.“ “ધરતી અને આકાશોમાં જે કંઈ છે, તેનુંજ છે.“ કોણ છે 


જે તેની હજૂરમાં તેની પરવાનગી વિના ભલામણ કરી શકે ? જે કંઈ લોકોની સામે છે તેને પણ તે 
જાણે છે અને જે કંઈ તેમનાથી છુપું છે, તેનાથી પણ તે વાકેફ છે અને તેના જ્ઞાનમાંથી કોઈ વસ્તુ તેમની 


ર્ર સેટ 


બુદ્ધિની પકડમાં આવી શકતી નથી સિવાય કે તે પોતે જ કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન તેમને આપવા માગે. 


જોરે જ સૃષ્ટિની સમગ્ર વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. પોતાના સામ્રાજ્યમાં ખુદાઈના તમામ અધિકારોનો માલિક તે 
પોતે જ છે , બીજો કોઈ ન તો તેના ગુણોમાં ભાગીદાર છે , ન તો તેના અધિકારોમાં, ન તો તેના હક્કોમાં. એટલા 
માટે તેને છોડીને , અથવા તેની સાથે બીજાંને ભાગીદાર ઠરાવીને, ધરતી અને આકાશમાં જયાં પણ બીજા કોઈને 
ઉપાસ્ય (દિવ) બનાવવામાં આવી રહ્યો છે , એક જુઠ્ઠાણું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે તથા સત્યની સામે લડાઈ કરવામાં 
આવી રહી છે. 

(૨૭૯) આ એ લોકોના વિચારોનું ખંડન છે જે દુનિયાના માલિકની હસ્તીને પોતાની ખામીયુક્ત 
હસ્તીઓની જેમ કલ્પે છે, અને તેની તરફ એ નબળાઈઓ સાંકળે છે જે મનુષ્યોની સાથે સંકળાયેલી છે. દા.ત. 
બાઇબલનું આ કથન કે, ખુદાએ છ દિવસમાં ધરતી અને આકાશનું સર્જન કર્યું અને સાતમાં દિવસે આરામ કર્યો. 

(૨૮૦) એટલે કે તે ધરતી અને આકાશોનો તથા એ દરેક વસ્તુનો માલિક છે જે ધરતી અને આકાશમાં 
છે. તેની માલિકીમાં, તેના સંચાલનમાં અને તેના રાજમાં કોઈનો સહેજ પણ કોઈ હિસ્સો નથી. આના પછી 
સૃષ્ટિમાં જે બીજી હસ્તીની પણ તમે કલ્પના કરી શકતા હોવ, તે હકીકતમાં આ સૃષ્ટિની એક વસ્તુ જ હશે, અને જે 
આ સૃષ્ટિની વસ્તુ છે તે અલ્લાહની મિલ્કત છે અને તેની સેવક છે, નહીં કે તેની ભાગીદાર કે સમકક્ષ. 

(૨૮૧) આ એ મુશ્રિકોના વિચારોનું ખંડન છે જે લોકો એવું માને છે કે મનુષ્યો અથવા ફરિશ્તા અથવા 
બીજી હસ્તીઓનું ખુદાને ત્યાં બહુ જોર ચાલે છે. જે વાત અંગે તેઓ હઠ પકડી લે તેને મનાવીને છોડે છે , અને જે 
કામ તેઓ ઈચ્છે તે ખુદા પાસેથી લઈ શકે છે. તેમને અહીં બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કેજોર ચલાવવાની વાત તો 
દૂર રહી, કોઈ મોટામાં મોટો પયગમ્બર, અને કોઈ નજીકમાં નજીકનો ફરિશ્તો, એ આકાશો અને ધરતીના 
સમ્રાટના દરબારમાં પરવાનગી વિના મોઢું ખોલવાની પણ હિંમત ધરાવતો નથી. 

(૨૮૨) આ સચ્ચાઈ જાહેર થવાથી શિકના પાયા ઉપર બીજો એક પ્રહાર પડે છે. ઉપરના વાક્યોમાં 
અલ્લાહતઆલાના અસીમ રાજય અને તેના અધિકારોનો ખ્યાલ આપીને આ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, તેના 


ન 


રાજ્યમાં ન તો કોઈ કાયમી ભાગીદાર છે, ન તો તેને ત્યાં કોઈનું એવું જોર ચાલે છે કે તે પોતાની ભલામણો વડે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


દ ત હેં 
ડડ 592525 ૬55 9હુકર્ક્ 4.ઝસસ્‍્કક 
“જ-્જક 24 દ્વિ 44 


હ ગ્હટડૂાઝહંડા૪5૦ ઝડછકાટઞકક 


૨૮૩ 


તેનું રાજ” આકાશો અને ધરતી ઉપર વ્યાપેલું છે કે અને તેમની દેખભાળ તેના માટે કોઈ થકવી 
નાખતું કામ નથી. બસ તે જ એક મહાન અને ઉચ્ચતર હસ્તી છે.“ 
દીનના મામલામાં કોઈ બળજબરી નથી.“ સાચી વાતખોટી કલ્પનાઓથી 


તેના ફેસલાઓ ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે. હવે એક બીજી હેસિયતથી એ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે કોઈ બીજો 
તેના કામમાં કેવી રીતે દખલ કરી શકે કે જ્યારે બીજા કોઈની પાસે એ જ્ઞાન છે જ નહીં જેના વડે તે આ સૃષ્ટિના 
વ્યવસ્થાતંત્ર અને તેની પાછળના ડહાપણને સમજી શકે. માનવી હોય કે જિન્ઞાત કે ફરિશ્તો કે પછી કે બીજી કોઈ 
મખ્લૂક, બધાનું જ્ઞાન અધૂરું અને મર્યાદિત છે. સૃષ્ટિની તમામ હકીકતો ઉપર કોઈની નજર પણ પૂરેપૂરી 
પહોંચતી નથી. પછી જો કોઈ નાનામાં નાના ભાગમાં પણ કોઈ વ્યક્તિની સ્વતંત્ર દખલગીરી અથવા અટલ 
ભલામણ ચાલી શકે તો સમગ્ર દુનિયાનું તંત્ર અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. દુનિયાના તંત્રની વાત તો દૂરની વાત છે, 
માનવી તો ખુદ પોતાના વ્યક્તિગત લાભાલાભને પણ સમજવાની શક્તિ ધરાવતો નથી. તેના લાભાલાભને 
પણ દુનિયાનો માલિક જ સંપૂર્ણપણે જાણે છે અને તેના માટે આના સિવાય કોઈ રસ્તો નથી કે, એ ખુદાના 
માગંદર્શન અને હુકમો ઉપર ભરોસો કરે કે, જે જ્ઞાનનું મૂળ સ્રોત છે. 


(૨૮૩) મૂળ આયતમાં કુર્સી ##8'શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. જે સામાન્ય રીતે રાજ્ય અને સત્તા માટે 
રૂઢિપ્રયોગ તરીકે બોલવામાં આવે છે. ઉદૂ ભાષામાં પણ મોટાભાગે કુર્સનો શબ્દ રાજકીય સત્તાઓ માટે 
બોલવામાં આવે છે, 


(૨૮૪) આ આયત “આયતલકુર્સ” ના નામથી પ્રખ્યાત છે અને તેની અંદર અલ્લાહતઆલાની એવી 
સર્વગ્રાહી અને સંપૂર્ણ ઓળખ આપવામાં આવી છે જેનો દાખલો કયાંય નથી જડતો. એટલા જ માટે હદીસમાં 
આને કુઅનિની સૌથી શ્રેઠ આયત ગણવામાં આવી છે. 

અત્રે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે અહીં દુનિયાના માલિકની હસ્તી અને તેના ગુણોનો ઉલ્લેખ કયા 
સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યો છે. આને સમજવા માટે એક વખત ફરીથી એ સંબોધન ઉપર નજર નાખી લો જે રુકૂઅ 
૩ર થી ચાલ્યો આવે છે. પહેલાં મુસલમાનોને સત્યદીનની સ્થાપનાના માર્ગમાં જાનમાલ વડે જિહાદ કરવા માટે 
પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યાં છે તથા એ નબળાઈઓથી બચવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે જેમાં બનીઇસ્નાઈલ 
પડી ગયા હતાં. ત્યારબાદ એ હકીકત સમજાવવામાં આવી છે કે વિજયનો આધાર સંખ્યા અને સાધનસામગ્રીના 
મોટા જથ્થા પર નથી, બલ્કે ઈમાન, ધૈર્ય અને શિસ્ત તથા ઇરાદાની મક્કમતા ઉપર છે. ત્યાર પછી લડાઈની 
પાછળ અલ્લાહતઆલાનો જે આશય છે તેની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે આ દુનિયાની 
વ્યવસ્થાને જાળવી રાખવા માટે તે હંમેશા મનુષ્યોના એક જૂથને બીજા જૂથ વડે હટાવે છે, નહીં તો જો એક જ 
જૂથની સત્તા અને સર્વોપરિતાને કાયમી પટ્ટો મળી જાત તો બીજા લોકો માટે જીવન મુશ્કેલ બની જાત. એના પછી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


1 ક 1 5.2 2:-%૮ ૬ 
દ્ર ઇડ ક: ડિ ઝી 
4915*છ કા %કકદ હાડ: 
૫૪ ક જિત -% તદા 4 4 દ્ધ 
ઈ ત્લ્્ઃ 1૬૫૯૪1૬240 ૦ ગ ઉક 


કૃ ૨૮૬ 


જુદી પાડી ને રાખી દેવામાં આવી છે. હવે જે કોઈ તાગૂતનો““ ઇનકાર કરીને અલ્લાહ ઉપર 


ઈમાન લઈ આવ્યો તેણે એક એવો મજબૂત સહારો પકડી લીધો જે કયારેય તૂટવાનો નથી, અને 


અલ્લાહ (કે જેનો સહારો તેણે લીધો છે) બધું જ સાંભળનાર અને જાણનાર છે. જે લોકો ઈમાન 
લાવે છે, તેમનો હિમાયતી અને મદદગાર અલ્લાહ છે અને તે તેમને અંધારાંમાંથી 


એ શંકાનું નિવારણ કરવામાં આવ્યું છે જે જાણકારી નહીં ધરાવતા લોકોના મનમાં સામાન્ય રીતે ખૂંચે છે કે, જો 
અલ્લાહે પોતાના પયગમ્બરોને મતભેદો દૂર કરવા માટે તથા ઝઘડાં પતાવવા માટે મોકલ્યા હતાં, અને તેમના 
આગમન છતાં મતભેદો દૂર ન થયાં, ઝઘડાં ન પત્યાં, તો શું અલ્લાહ એટલો લાચાર હતો કે હવે તેણે આ દૂષણોને 
દૂર કરવા માટે ઈચ્છયું છતાં પણ કરી ન શકયો ? આના જવાબમાં જણાવી દેવામાં આવ્યું કે મતભેદોને 
બળજબરીપૂર્વક રોકી દેવાં અને માનવજાતને એક ખાસ રસ્તા ઉપર બળજબરીપૂર્વક ચલાવવી અલ્લાહની 
યોજનામાં હતું જ નહીં, નહીં તો માનવીની શી મજાલ હતી કે તેની મરજીની વિરૂદ્ધ ચાલત. ત્યારપછી એક 
વાકયમાં એ અસલ વિષયની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો જેનાથી સંબોધનની શરૂઆત થઈ હતી. એ પછી 
એમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મનુષ્યોની માન્યતાઓ, વિચારસરણીઓ , પંથો અને સંપ્રદાયો ભલે ગમે તેટલાં 
ભિન્ન હોય, છેવટે તો સર્વસામાન્ય વાત, કે જેની ઉપર ધરતી અને આકાશનું તંત્ર કાયમ છે, તે આ છે જે આ 
આયતમાં વર્ણવવામાં આવી છે. મનુષ્યોની ગેરસમજોથી આ હકીકતમાં લેશમાત્ર પણ ફરક પડતો નથી. પરંતુ 
અલ્લાહની મરજી એવી નથી કે આને માની લેવા માટે બળજબરી દ્વારા તેમને મજબૂર કરવામાં આવે. જે તેને 
માની લેશે તે પોતે જ ફાયદામાં રહેશે અને જે તેનાથી મોઢું ફેરવશે તે પોતે જ નુકસાન ઉઠાવશે. 

(૨૮૫) અહીં “દીન” હ#5 નો અર્થ અલ્લાહ વિષેની એ માન્યતા છે જે ઉપર આયતલકુર્સમાં 
વર્ણવવામાં આવી છે, અને એ સમગ્ર જીવનવ્યવસ્થા છે જે આ માન્યતા ઉપર રચાય છે. આયતનો અર્થ આ છે કે 
“ઇસ્લામ'”ની આ માન્યતાની, નૈતિકતાની અને અમલીકરણની વ્યવસ્થા કોઈની ઉપર બળજબરીપૂર્વક ઠોકી 
બેસાડી શકાય નહીં. આ એવી વસ્તુ નથી કે જે કોઈના માથે બળજબરીથી પહેરાવી દેવામાં આવે. 


(૨૮૪) તાગૂત હ-કર્ટાક : શબ્દકોશની રીતે આ શબ્દ એ દરેક માણસ માટે બોલવામાં આવશે જેણે 


ન્‌ 


પોતાની કાયદેસરની સીમાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોય. કુઓઅનિની પરિભાષામાં તાગૂત એટલે એવો માણસ છે જે 
બંદગીની સીમાઓને ઓળંગીને પોતે માલિક હોવાનું દર્શાવે અને ખુદાના બંદાઓ પાસે પોતાની બંદગી કરાવે. 
અલ્લાહની સામે કોઈ માણસના વિદ્રોહના ત્રણ દરજ્જા છે : એક આ કે માણસ સૈદ્ધાંતિક રીતે તેના 


આજ્ઞાપાલનને જ સાચી માને પરંતુ વ્યવહારમાં તેના હુકમોનો ભંગ કરે. આનું નામ ફિસ્ક (ગુનો) છે. બીજો 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


4૫૫૬ ક#-ક»ક-» કૃ» 


“_ગ્લ્મ્સ્ઝ્ક્ 


હગ 25 


પ્રકાશમાં કાઢી લાવે છે.““અને જે લોકો કુફ્રનો માર્ગ અપનાવે છે, તેમના હિમાયતી અને મદદગાર 
તાગૂતોઈ“છે અને તેઓ તેમને પ્રકાશમાંથી અંધારાં તરફ ખેંચીને લઈ જાય છે. આ આગમાં જનારા 
લોકો છે, જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. (રુકૂઅ-૩૪) 

શું““તમે એ માણસની હાલત વિષે વિચાર્યું નથી, જેણે ઇબ્રાહીમ સાથે ઝઘડો કર્યો હતો“? 


દરજ્જો આ છે કે, તે તેના આજ્ઞાપાલનમાંથી સૈદ્ધાંતિક રીતે ચલિત થઈ જાય અથવા તો આપખુદ બની જાય, 
અથવા અન્યની બંદગી કરવા લાગે. આ કુફ્ર (ઇનકાર) છે. ત્રીજો દરજ્જો આ છે કે, તે માલિક સામે બગાવત 
કરીને તેના રાજયમાં અને તેની રૈયતમાં પોતે પોતાનો હુકમ ચલાવવા માંડે. આ છેલ્લા દરજ્જા પર જે માણસ 
પહોંચી જાય તેનું જ નામ તાગૂત છે અને કોઈપણ માણસ સાચા અર્થમાં અલ્લાહનો મોમિન બંદો બની શકતો 
નથી જ્યાં સુધી તે આ તાગૂતનો ઇનકાર ન કરે. 

(૨૮૭) અંધારાંનો અર્થ અજ્ઞાનના અંધારાં છે, જેમાં ભટકીને માણસ પોતાની સફળતા અને 
સદ્ભાગ્યના માર્ગથી દૂર નીકળી જાય છે , તથા સત્યની વિરૂદ્ધ ચાલીને પોતાની તમામ શક્તિઓ અને પ્રયાસોને 
ખોટા માર્ગે વાપરવા માંડે છે. અને પ્રકાશનો મતલબ સત્યજ્ઞાન છે, જેના પ્રકાશમાં માનવી પોતાની અને 
સૃષ્ટિની સચ્ચાઈ તેમજ પોતાના જીવનના હેતુને સ્પષ્ટપણે જો ઈને દિર્ધદ્રષ્ટિઉપર આધારિત એક સાચા માર્ગ ઉપર 
આગળ વધે છે. 

(૨૮૮) “તાગૂત” શબ્દ અહીં અનેક તાગૂતોના અર્થમાં વપરાયો છે. એટલે કે ખુદાથી વિમુખ બનીને 
માનવી એક જ તાગૂતની જાળમાં ફસાતો નથી બલ્કે અનેક તાગૂતો તેની ઉપર ચઢી બેસે છે. એક તાગૂત શૈતાન 
છે જે તેની સામે રોજ નવા નવા પ્રલોભનોની સદાબહાર હરિયાળી રજૂ કરે છે. બીજો તાગૂત માણસનું પોતાનું 
મન છે જે તેને લાગણીઓ અને ઇચ્છાઓનો ગુલામ બનાવીને જીવનના આડાઅવળા માર્ગો ઉપર ખેંચી જઈ 
ફરતો રહે છે. અને અસંખ્ય તાગૂતો બહારની દુનિયામાં ફેલાયેલાં છે. પત્ની અને બાળકો, સગાવહાલાં અને 
સંબંધીઓ, જ્ઞાતિ અને કુટુંબ, મિત્રો અને ઓળખીતાઓ , સમાજ અને નેતાઓ અને માર્ગદર્શકો, રાજય અને 
શાસકો, આ બધા જ તેના માટે વિવિધ પ્રકારના તાગૂતો જ છે જેમાંથી દરેક પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે તેની પાસે 
ગુલામી કરાવે છે અને અસંખ્ય માલિકોનો આ ગુલામ જીવનભર આ ચક્કરમાં ફસાયેલો રહે છે કે કયા માલિકને 
ખુશ કરે અને કયાની નારાજગીથી બચે. 

(૨૮૯) ઉપરદાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે મોમિનનો મદદગાર અને હિમાયતી અલ્લાહ હોય છે અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


- 9» 2,679. 2 3૭ ત્‌ત્ત? 722»2,7/1૪ 11227427 
શહજ%હઝહૃ5 5 -₹ઝ“હપઝાશ્પત4્ગર્હાશ%? 


ખૂ 


ઝઘડો એ વાત માટે કે ઇબ્રાહીમનો માલિક કોણ છે, અને એ કારણે કે, એ માણસને અલ્લાહે રાજ્યસત્તા 
આપી રાખી હતી.“ જ્યારે ઈબ્રાહીમે કહ્યું કે “મારો માલિક એ છે, જેના અધિકારમાં જીવન અને 


તે તેને અંધારાંમાંથી કાઢીને પ્રકાશમાં લાવે છે તથા કાફિરનો મદદગાર તાગૂત હોય છે અને તેઓ તેને 
પ્રકાશમાંથી અંધારાં તરફ ખેંચીને લઈ જાય છે. હવે આ જ બાત સમજાવવા માટે ત્રણ ઘટનાઓ ઉદાહરણ રૂપે 
રજૂ કરવામાં આવી રહ્યી છે. આમાનું પહેલું ઉદાહરણ એવા માણસનું છે જેની સામે સ્પષ્ટ દલીલોની સાથે 
હકીકત રજૂ કરવામાં આવી છે અને તે તેની સામે લાજવાબ થઈ ગયો, પરંતુ કેમ કે તેણે તાગૂતના હાથમાં 
પોતાની લગામ આપી રાખેલી છે એટલા માટે સત્ય સ્પષ્ટ થઈ ગયા પછી પણ તે પ્રકાશમાં ન આવ્યો અને 
અંધારામાં જ ભટકતો રહ્યો. પછીના બે ઉદાહરણો એવા બે માણસોનાં છે જેમણે અલ્લાહનો સહારો લીધેલો હતો 
તેથી અલ્લાહ તેમને અંધારામાંથી એવી રીતે પ્રકાશમાં કાઢી લાવ્યો કે પડદા પાછળ છુપાયેલી ગેબની હકીકતો 
સુદ્ધાંના દર્શન તેમને સગી આંખે દર્શન કરાવી દીધાં . 

(૨૯૦) એ માણસનો અર્થ અહીં નમરદ છે જે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના વતન ઇરાકનો રાજા હતો. 
જે કિસ્સાનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેનો કોઈ પણ ઇશારો બાઇબલમાં નથી. પરંતુ તલમૂદમાં આ 
પૂરો કિસ્સો આપવામાં આવેલો છે અને મોટાભાગે કુર્અાન અનુસાર છે. એમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે હઝરત 
ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો પિતા નમરૂદને ત્યાં રાજ્યના સૌથી ઉચ્ચ અધિકારી (0॥1| ૦॥|1૦૦ બ (1૦ ડાદ્વા૦)નો 
હોદ્દો ધરાવતો હતો. હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ જ્યારે ખુલ્લંખુલ્લા શિકનો વિરોધ કર્યો અને તૌહીદ 
(એકેશ્વરવાદ) નો પ્રચાર શરૂ કર્યો તેમજ દેવસ્થાનમાં ઘૂસી જઈને મૂર્તીઓ તોડી નાખી ત્યારે તેમનો પિતા પોતે 
આ મુકદમો રાજાના દરબારમાં લઈ ગયો અને પછી એ વાતચીત થઈ જે અત્રે વર્ણવવામાં આવી છે. 

(૨૯૧) એટલે કે આ ઝઘડામાં જે વાત ઝઘડાનું કારણ હતી તે આ હતી કે ઇબ્રાહીમ અ.સ. તેમનો 
માલિક કોને માને છે. આ ઝઘડો એટલા માટે ઊભો થયો હતો કે એ ઝઘડો કરનાર માણસ, એટલે કે નમરૂદને 
ખુદાએ રાજય આપેલું હતું. આ બે વાક્યોમાં ઝઘડાની સ્થિતિ તરફ જે ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે તેને સમજવા 
માટે નીચેની હકીકતો જાણવી જરૂરી છે : 

(૧) ખૂબ પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી તમામ મુશ્રિક સમાજોનું આ સામાન્ય લક્ષણ રહ્યું છે કે તેઓ 
અલ્લાહતઆલાને રબ્બુલઅરબાબ (તમામ માલિકોનો માલિક) તથા તમામ ખુદાઓનો ખુદા તો માને છે પરંતુ 
માત્ર તેને જ રબ અને એકલો તેને જ ખુદા અને ઉપાસ્ય માનતાં નથી. 

(ર) ખુદાઇને મુશ્રિકોએ હંમેશાં બે ભાગમાં વહેંચી છે. એક પ્રકૃતિથી પર (૬1૫0૦1૧દ્ંપદ) ખુદાઇ, જે સમગ્ર 
સૃષ્ટિ ઉપર રાજ કરે છે અને જેને માનવી પોતાની જરૂરિયાતો અને સંકટોમાં મદદ માટે પોકારે છે. આ ખુદાઈમાં 
તે અલ્લાહતઆલાની સાથે આત્માઓ, ફરિશ્તાઓ, જિન્ઞાતો, ગ્રહો અને બીજી ઘણી હસ્તીઓને ભાગીદાર 
બનાવે છે, તેમની સમક્ષ દુઆઓ ગુજારે છે, તેમની સમક્ષ પૂજા-અર્ચનાની વિધિઓ કરે છે અને તેમના સ્થાનકો 
ઉપર ભેટ-સોગાદો ચઢાવે છે. બીજી ખુદાઈ છે સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય મામલાઓની ખુદાઇ (એટલે કે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


»”» -” 


મૃત્યુ છે, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યોઃ “જીવન અને મૃત્યુ મારા અધિકારમાં છે.” છીમીમે ક 
“સારું, અલ્લાહ સૂર્યને પૂર્વમાંથી કાઢે છે, તું જરા તેને પશ્ચિમમાંથી કાઢી લાવ.'' આ સાંભળીને એ 


ડે રલ૯ર 
૮ 


રાજ્યસત્તા) જે જીવનના નિયમો નક્કી કરવાનો અધિકાર ધરાવતી હોય, અને જેને હુકમો ઉપર અમલ 
કરાવવાની સત્તા હોય, અને જેને સાંસારિક બાબતોમાં હુકમ ચલાવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર મળેલો હોય. આ 
બીજા પ્રકારની ખુદાઈને દુનિયાના બધા જ મુશ્રિકોએ લગભગ દરેક જમાનામાં અલ્લાહ પાસેથી હડપ કરીને, 
અથવા તેની સાથે, રાજવી કુટુંબો અને ધાર્મિક પુરોહિતો તથા સમાજના ભૂતપૂર્વ બુઝુર્ગોમાં વહેંચી દીધી છે. 
મોટા ભાગના રાજવી કુટુંબો આ જ બીજા અર્થમાં ખુદાઈનો દાવો કરતા રહ્યાં છે અને તેને મજબૂત બનાવવા માટે 
તેમણે સામાન્ય રીતે પહેલા અર્થવાળા ખુદાઓના વંશજ હોવાનો દાવો કર્યો છે અને ધાર્મિક વર્ગ આ મામલામાં 
તેમની સાથે કાવતરામાં ભાગીદાર રહ્યો છે. 

(૩) નમરૂદનો ખુદાઇનો દાવો પણ આ જ બીજા પ્રકારનો હતો. તે અલ્લાહતઆલાના અસ્તિત્વનો ઇનકાર 
કરનાર ન હતો. તેનો દાવો એવો ન હતો કે પૃથ્વી અને આકાશના સર્જનહાર તથા સમગ્ર સૃષ્ટિનો સંચાલક તે 
પોતે છે, તેનું કહેવું એમ ન હતું કે દુનિયાની તમામ વસ્તુઓ ઉપર તેનું રાજ ચાલી રહ્યું છે, બલ્કે તેનો દાવો એ 
વાત માટે હતો કે આ ઇરાક દેશનો અને તેના નાગરિકોનો સ્વસત્તાધીશ હું છું, મારો શબ્દ કાયદો છે, મારી ઉપર 
કોઈ ઉચ્ચતર સત્તા નથી કે જેની સામે મારે જવાબ આપવો પડે, તથા ઇરાકનો એ દરેક નાગરિક વિદ્રોહી અને 
ગદ્દારછે જે આ હેસિયતથી મને સ્વામી (રબ) ન માને અથવા મારા સિવાય બીજા કોઈને માલિક માને. 

(૪) ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ જ્યારે કહ્યું કે, હું માત્ર સમગ્ર જગતના માલિક એટલે કે રબ્બુલઆલમીનને જ ખુદા 
અને ઉપાસ્ય તથા માલિક માનું છું અને તેના સિવાય તમામની ખુદાઈ તેમજ સ્વામિત્વનો સદંતર ઇનકાર 
કરનારો છું. ત્યારે સવાલ માત્ર એ જ પેદા ન થયો કે રાષ્ટ્રીયધર્મ અને ધાર્મિક ઉપાસ્યો વિષે એમની આ નવી 
માન્યતા કેટલી હદ સુધી સહન કરવાને લાયક છે બલ્કે એ સવાલ પણ ઊભો થઈ ગયો કે રાષ્ટ્રીય રાજય અને તેની 
કેન્દ્રીય સત્તા ઉપર આ માન્યતાનો જે પ્રહાર થાય છે તેને કેવી રીતે અવગણી શકાય તેમ છે. આ જ કારણ છે કે 
હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને બગાવતના આક્ષેપ હેઠળ નમરૂદના દરબારમાં રજૂકરવામાં આવ્યાં. 

(૨૯૨) જો કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના પહેલા જ વાકય ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી કે રબ 
અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. તેમ છતાં નમરૂદે તેનો જવાબ નફફટાઈથી આપ્યો. પરંતુ બીજા 
વાકય પછી પણ વધુ નફફટાઈ સિવાય બીજું કંઈ કહેવું મુશ્કેલ બની ગયું. તે પોતે પણ જાણતો હતો કે સૂર્ય અને 
ચંદ્ર એ જ ખુદાને આધીન છે જેને ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ રબ માન્યો છે. એટલે કહી કહીને તે શું કહેત ? પણ આવી 
રીતે જે હકીકત તેની સામે ખુલી રહી હતી તેને સ્વીકારી લેવાનો અર્થ પોતાની આપખુદ સત્તાને છોડી દેવાનો 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હુ 


ત્ર 


પરંતુ અલ્લાહ જુલમીઓને સીધો માર્ગ દેખાડતો નથી. 

અથવા ઉદાહરણ તરીકે એ માણસને જુઓ જે એક એવી વસ્તીમાંથી પસાર થયો જે તેના 
છાપરાં ઉપર ઉથલાઈને ઊંધી પડી હતી.“ તેણે કહ્યું: આ વસ્તી, જે નાશ પામેલી છે, તેને અલ્લાહ 
કેવી રીતે બીજીવાર જીવન આપશે ?'““ આ માટે અલ્લાહે તેના પ્રાણ લઈ લીધાં અને તે સો વરસ 


સુધી મૃતાવસ્થામાં પડી રહ્યો. પછી અલ્લાહે તેને બીજીવાર જીવન બક્ષ્યું અને તેને પૂછયું: 


“બતાવો, કેટલા સમય સુધી પડી રહ્યાં છો ?' તેણે કહ્યું: “એક દિવસ અથવા કેટલાક કલાક રહ્યો 
હોઈશ.” કહ્યું: “તમારી ઉપર સો વરસ આ જ સ્થિતિમાં પસાર થઈ ગયાં છે. હવે જરા તમારા 
ખોરાક અને પાણીને જુઓ કે આમાં જરાપણ તબદીલી આવી નથી. બીજી તરફ જરા તમારા 


હતો, જેના માટે તેના મનનો તાગૂત તેયાર ન હતો. એટલા માટે તે માત્ર સ્તબ્ધ થઇ ગયો અને ખુદપરસ્તીમાંથી 
નીકળીને હક્કપરસ્તીના પ્રકાશમાં ન આવ્યો. જો એ તાગૂતને બદલે તેણે ખુદાને પોતાનો હિમાયતી અને 
મદદગારબનાવ્યો હોત તો તેના માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની આ સમજાવટ પછી સીધો રસ્તો ખુલી જાત. 

તલમૂદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આના પછી એ રાજાના હુકમથી હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ને કેદ કરી 
દેવામાં આવ્યાં. દસ દિવસ સુધી તેઓ જેલમાં રહ્યાં. ત્યારબાદ રાજાના પ્રધાનમંડળે તેમને જીવતા સળગાવી 
દેવાનો ફેંસલો કર્યો અને તેમને આગમાં ફેંકી દેવાની એ ઘટના ઘટી જેનો સૂરઃ અંબિયાના પાંચમા રુકૂઅમાં, 
સૂરઃ અનકબૂતના ૨-૩ રુકૂઅમાં અને સૂરઃ સાફફાતના ૪ થા રુકૂઅમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 

(૨૯૩) આ એક બિનજરૂરી ચર્ચા છે કે તે માણસ કોણ હતો અને એ ગામ કયું હતું. અસલ મુદ્દો જેના 


ન 


માટે અહીં આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે માત્ર એ દેખાડવાનો છે કે જેણે અલ્લાહને પોતાનો વાલી 
બનાવ્યો હતો તેને અલ્લાહે કેવી રીતે પ્રકાશ આપ્યો. વ્યક્તિ અને સ્થળ બંને નક્કી કરવા માટે અમારી પાસે કોઇ 
ન તો સાધન છે, ન તો તેનો કોઇ ફાયદો છે. અલબત્ત, પછીના વર્ણન ઉપરથી જણાય છે કે જે વ્યક્તિનો અહીં 


ઉલ્લેખ છે તે જરૂર કોઈ નબી હશે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


કાકડી કડક ડાર્ડાડડઝ હાક્ક્ઇકડ,ડ્્હા! 
ત્ર હ ન 47. “હઉ 455 55 


હ£54૦ ગવ ઠદહા 
કઝ ૭2454 ઇકાછું“હડડ 
5. ધ! ઃ£૮ 55546 
ડાકાઈઇડકઇઝઝ૭ ૭ 
ઉં ક્ઝ-5ત49હા હ 8ડ*છૃક્ડહાડઝા 


૭૦.” 


ગધેડાનેપણ જુઓ (કે તેનું હાડપિંજર પણ જીર્ણ થઈ રહ્યું છે) અને આ અમે એટલા માટે કર્યું છે કે 


૨૯૫ 


અમે તમને લોકો માટે એક નિશાની બનાવી દેવા માગીએ છીએ.“ પછીજુઓ કે આ હાડપિજરને 
અમે કેવી રીતે ઊભો કરી ને તેની ઉપર માંસ-ચામડી ચઢાવીએ છીએ.'' આવી રીતે જ્યારે હકીકત 
તેની સામે તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ ગઈ ત્યારે તેણે કહ્યું: “હું જાણું છું કે અલ્લાહ દરેક વસ્તુ કરવા માટે 
શકિતમાન છે.” 

અને એ કિસ્સો પણ સામે રહે, જ્યારે ઈબ્રાહીમે કહ્યું હતું કે “મારા માલિક, મને દેખાડી દે, 
તું મડદાંને કેવી રીતે જીવતાં કરે છે.”” કહ્યું: “શું તું ઈમાન ધરાવતો નથી ?”” તેણે કહ્યું: “ઈમાન તો 
ધરાવું છું પરંતુ મારા દિલનો સંતોષ જોઈએ“ છે. કહ્યું: “સારું, તો ચાર પક્ષીઓ લે અને તેમને 
તારી સાથે હળાવી લે. પછી તેમનો એક એક ભાગ એક એક પર્વત ઉપર મૂકી દે. પછી તેમને સાદ 
આપ, તે તારી પાસે દોડતા ચાલ્યાં આવશે. બરાબર જાણી લે કે અલ્લાહ ભારે જોરાવર અને 
ડહાપણવાળો છે.” (રુકૂઅ-૩૫) 

(૨૯૪) આ સવાલનો અર્થ એ નથી કે એ બુઝુર્ગ મૃત્યુ પછીના જીવનમાં માનતા ન હતાં અથવા તેમને 
એ બાબતમાં શંકા હતી, બલ્કે હકીકતમાં તેઓ આ સત્યને નજરોનજર જોવા માગતા હતાં, જેમ કે નબીઓને 
દેખાડવામાં આવતું હોય છે. 

(૨૯૫) એક એવા માણસનું જીવતા પાછું ફરવું જેને દુનિયા ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં મરેલો માની ચૂકી હતી, 
તેને પોતાને જ તેમના સમકાલીન લોકોમાં એક જીવંત નિશાની બનાવી દેવા માટે પૂરતું હતું. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


4૮47 1 ત્રિ ધજા 9 «ત 
ક ધ્ધ હ 2૭ 2૭ ત હેક 
હક ડ્રાઈ ૯44 ક્ડઇલઝઝાવક 


સ તે 


“જે લોકો તેમનાં માલ અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરે છે,““તેમના ક ઉદાહરણ એવું છે, જેમકે 

(૨૯૬) એટલે કે એ સંતોષ જે જાત અવલોકન થી પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૨૯૭) આ કિસ્સાના અને ઉપરના કિસ્સાના કેટલાક લોકોએ ચિત્ર-વિચિત્ર અર્થઘટન કર્યા છે. પરંતુ 
નબીઓ અ.સ.ની સાથે અલ્લાહનો જે મામલો છે તેને જો સારી રીતે સમજી લેવામાં આવે તો કોઈ ખેચતાણ 
કરવાની જરૃરિયાત જ ઊભી થતી નથી. સામાન્ય ઈમાનવાળા લોકોને આ જીવનમાં જે સેવા બજાવવાની છે 
તેના માટે તો ફક્ત ઈમાનબિલગૈબ (જોયા વિના માનવું) પૂરતું છે. પરંતુ નબીઓને જે સેવા અલ્લાહે સુપરત 
કરી હતી તેના માટે એ જરૂરી હતું કે તેઓ તેમની સગી આંખે એ સત્ય હકીકતોને જોઈ લેત જેમની ઉપર વિશ્વાસ 
કરવા માટેનો સંદેશ દુનિયાને આપવાનો હતો. તેમણે દુનિયાને ભારપૂર્વક એમ કહેવું હતું કે, તમે લોકો તો 
કલ્પનાઓ અને અનુમાનો કરો છો પરંતુ અમે આંખો દેખી વાત કહી રહ્યાં છીએ. તમારી પાસે અનુમાન છે અને 
અમારી પાસે જ્ઞાન છે. તમે આંઘળા છો અને અમે દેખતાં છીએ. એટલા માટે નબીઓની સામે ફરિશ્તાઓ 
સાક્ષાતરૂપમાં આવ્યાં છે, તેમને આકાશ અને ધરતીના રાજ્યતંત્રનું અવલોકન કરાવવામાં આવ્યું છે, તેમને 
જન્નત અને દોજખ સગી આંખે દેખાડવામાં આવ્યાં છે તથા મૃત્યુ પછી ઉઠવાને તેમની સામે પ્રદર્શિત કરીને 
દેખાડવામાં આવ્યું છે. ઈમાનબિલગૈબના તબક્કામાંથી આ મહાનુભાવો નબૂવ્વતના હોદ્દા પર નિમાયા પહેલાં 
જ પસાર થઈ ગયેલાં હોય છે. નબી બન્યા પછી તેમને ઈમાનબિશ્શહાદહ એટલે કે જોયા પછીના ઈમાનની 
નિયામત આપવામાં આવે છે અને આ નિયામત ફકત તેમના માટે જ વિશિષ્ટ છે. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓઃ 
તફહીમુલકુર્અાન ભાગ-ર, પાના નં. ૩૩૦ અને ૩૩૪) 

(૨૯૮) હવે વાત ફરીથી એ જ વિષય તરફ વળે છે જે ૩રમા રુકૂઅમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ 
સંબોધનના આરંભમાં ઈમાનવાળા લોકોને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું કે, જે મહાન ધ્યેય ઉપર તમે ઈમાન 
લાવ્યાં છો, તેની ખાતર જાનમાલના બલિદાનોને સહન કરો પરંતુ જ્યાં સુધી કોઈ જૂથની આર્થિક વિચારધારા 
સાવ બદલાઈ ન જાય ત્યાં સુધી તેને એ વસ્તુ માટે તૈયાર કરી શકાય નહીં કે તે પોતાના અંગત અથવા રાષ્ટ્રીય 
હિતોથી ઉપરવટ જઇને માત્ર એક ઉચ્ચ દરજ્જાના નૈતિક ધ્યેયને ખાતર પોતાનો પૈસો છૂટથી વાપરવા માંડે. 
ભૌતિકવાદી લોકો, કે જેઓ પૈસા કમાવવા માટે જીવે છે અને એક એક પૈસા માટે મરવા પડે છે અને જેમની નજર 
હંમેશાં નફા-નુકસાનની તુલા ઉપર ચોંટેલી રહે છે , કયારેય એ લાયક બની શકતાં નથી કે ઉચ્ચતર ધ્યેયો માટે કંઈ 
કરી શકે. હા, તેઓ દેખાવ ખાતર નૈતિક હેતુઓ માટે થોડોઘણો ખર્ચ કરે પણ છે ત્યારે પહેલાં પોતાની જાત 
અથવા પોતાની જ્ઞાતિ અને પોતાના રાષ્ટ્રના ભૌતિક ફાયદાનો હિસાબ માંડી લે છે. આવી માનસિકતા સાથે 
દીનના માર્ગ ઉપર માણસ એક પગલું પણ ચાલી શકતો નથી જેનો તકાદો આ છે કે દુનિયાના ફાયદા અને 
નુકસાનથી બેપરવા બનીને માત્ર અલ્લાહની વાત બુલંદ કરવા માટે પોતાનો સમય, પોતાની શક્તિઓ અને 
પોતાની કમાણી ખર્ચવી જોઈએ. આ માર્ગને અનુસરનારાં લોકો માટે તો બીજા જ પ્રકારની નૈતિકતા જરૂરી છે. 
આના માટે દ્રષ્ટિની વિશાળતા, ભારે હિંમત, હૃદયની વિશાળતા, અને સૌથી વધુ, નિર્ભેળ ખુદાપ્રિયતાની જરૂર 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


કન્‌ 


ઈ.કડફદ્ટ શ્ર 
પ 15 
જવલ ૨૫૯ રથિ ક “ન્ન  કક્મહકં 


ન્તિળઇત્ત દ્ધક્” નન્ટ્ ક ૫૫77 72 ક 2 9૭ક-7 ૮7 «4 ૨૮4૪ 4 


ક “છુગ્% 55 ઝત 
ક 2૮ ૬ 2 #.6૯%૭55»2%79 શ «4 . €૫૮ાત 
જ-કક8ક૬2558-**#૦૭૪%કક ડક 


એક દાણો વાવવામાં આવે અને તેમાંથી સાત ડૂંડાં નીકળે અને દરેક ડૂંડામાં સો દાણાં હોય. આવી જ 
રીતે અલ્લાહ જેના કર્મ ને ઇચ્છે છે વૃદ્ધિ આપે છે. તે ઉદાર પણ છે અને સવજ્ઞ પણ. “જે લોકો 
તેમનાં માલ અલ્લાહના માગંમાં ખર્ચ કરે છે અને ખર્ચ કર્યા પછી ઉપકાર જતાવતાં નથી, ન તો 
દુઃખ આપે છે, તેમનું વળતર તેમના માલિકની પાસે છે અને તેમના માટે કોઈ દુઃખ અને ભયનો 


અવકાશ નથી.” એક મીઠો બોલ અને કોઈ અણગમતી વાતની થોડી અવગણના એ દાન કરતાં 


છે. અને સામાજિક જીવનની વ્યવસ્થામાં એવા ફેરફારની જરૂર છે કે લોકોમાં ભૌતિકવાદી નૈતિકતાની જગ્યાએ 
આવા નૈતિક ગુણો વિકાસ પામે. એટલા માટે અહીંથી સતત ત્રણ રુકુઓ સુધી આ જ માનસિકતાના ઘડતર માટે 
સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. 

(ર૯૯) પૈસાનો ખર્ચ, ચાહે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે હોય કે પછી પોતાના બાળકોના 
ભરણપોષણ માટે હોય, અથવા પોતાના સગાવહાલાંઓની સહાય માટે હોય કે પછી ગરીબોની મદદ માટે હોય, 
અથવા જનકલ્યાણના કામો માટે હોય કે પછી ધર્મના પ્રચાર અને જિહાદના હેતુસર હોય, ગમે તેમ હોય, જો તે 
અલ્લાહના કાનૂનને અનુરૂપ હોય તથા માત્ર અલ્લાહની પ્રસન્નતા પામવા માટે હોય, તો તે ખર્ચની ગણતરી 
અલ્લાહના જમાર્ગમાં ગણાશે. 

(૩૦૦) અથાત્‌ જેટલી શુદ્ધ દાનત અને જેટલી ઊંડી ભાવના સાથે માનવી અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ 
કરશે એટલો જ અલ્લાહ તરફથી તેનું વળતર વધારે મળશે. જે ખુદા એક દાણામાં એટલો ફાયદો પહોંચાડે છે કે 
તેમાંથી ૭૦૦ દાણાં ઊગી શકે છે , તેના માટે આ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી કે તમારા સારા ખર્ચને પણ એવી જ 
રીતે વૃદ્ધિ આપે, અને એક રૂપિયાના ખર્ચને એટલો વિકસાવે કે તેનું વળતર ૭૦૦ ગણું થઈને તમને મળે. આ 
હકીકતનું વર્ણન કર્યા પછી અલ્લાહના બે ગુણો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. એક આ કે, તે ખૂબ ઉદાર છે, તેનો હાથ 
ભીંસાયેલો નથી કે તમારું કાર્ય હકીકતમાં જેટલા વિકાસ અને વળતરનો હક્કદાર હોય તે આપી ન શકે. બીજું 
આ કે તે સર્વજ્ઞ છે, બેખબર નથી કે જે કંઈ તમે ખર્ચ કરો છો , અને જે ભાવના સાથે કરો છો, તેનાથી તે નાવાકેફ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ન 22 ધ દ્ન દર્દ 
હ ઝડ 
કે $ક ક ી ક 4-2 જ; જન 
ક” કે કાકડ હક ઝકજઝછાદણ કડ 


નળ 
669 6 થિ ક હજ 
|.--259555(;19 પ૭ હક ક્હ#૦૯ 
વધારે સારી છે જેની પાછળ દુઃખ હોય. અલ્લાહ સર્વસંપન્ઞ છે અને સહનશીલતા તેનો ગુણ છે.” 
હે ઈમાન લાવનારા, તમારા દાનને ઉપકાર જતાવીને અને દુઃખ આપીને એ માણસની જેમ ધૂળમાં 
નાખી ન દો, જે તેનો માલ ફક્ત લોકોને દેખાડવા માટે ખર્ચ કરે છે અને ન તો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન 
ધરાવે છે, ન તો આખિરત ઉપર.” તેના ખર્ચનું ઉદાહરણ એવું છે, જાણે એક ખડક હતો, જેની 
ઉપર માટીનું પડ બાઝેલું હતું. તેની ઉપર જ્યારે ભારે વરસાદ વરસ્યો ત્યારે બધી માટી વહી ગઈ 


૩ ૩૦૪ 


અને કોરોખડક રહી ગયો. 
રહી જાય અને તમારું વળતર માર્યું જાય. 


(૩૦૧) એટલે કે તેમના માટે એવો કોઈ ભય નથી કે તેમનું વળતર એળે જશે , અને કયારેય એવું નહીં 
બને કે તેમને તેમના આ ખર્ચબદલ પસ્તાવો થાય. 


(૩૦૨) આ વાક્યમાં બે વાતો કહેવામાં આવી છે, એક આ કે, અલ્લાહ તમારા દાનનો મોહતાજ નથી. 
બીજું આ કે, અલ્લાહતઆલા પોતે સહનશીલ છે, એટલે તેને પસંદ પણ એવા જ લોકો છે જે આછકલાં અને 
અણસમજુ ન હોય બલ્કે ભારે હિંમતવાળા અને સહનશીલ હોય. જે ખુદા તમારી ઉપર જીવનની સામગ્રી 
બેહિસાબ રીતે વરસાવી રહ્યો છે, અને તમારા ગુનાઓ છતાં તમને વારંવાર માફી બક્ષે છે, તે એવા લોકોને કેવી 
રીતે પસંદ કરી શકે છે જે કોઈ ગરીબને એક રોટલો ખવડાવે અને પછી ઉપકારની યાદ અપાવી તેનું માનભંગ 
કરે. આના જ કારણે હદીસમાં આવે છે કે અલ્લાહતઆલા એ માણસને કયામતના દિવસે રૂબરૂ વાત કરવાના 
બહુમાન અને મહેરબાનીની નજરથી વંચિત રાખશે જે પોતાના કરેલા દાન ઉપર ઉપકારની યાદ અપાવતો હોય. 

(૩૦૩) તેનો દંભ-દેખાડો પોતે જ એ વાતનો પુરાવો છે કે તે ખુદા અને આખિરતમાં શ્રદ્ધા ધરાવતો 
નથી. લોકોને દેખાડવા માટેનું તેનું આચરણ સ્પષ્ટપણે એ અર્થધરાવે છે કે લોકો જ તેના ખુદા છે , જેમની પાસેથી 
તે વળતરની અપેક્ષા રાખે છે. તેને અલ્લાહ પાસેથી વળતરની અપેક્ષા નથી અને તે શ્રદ્ધા પણ ધરાવતો નથી કે 
એક દિવસે કર્મોનો હિસાબ થશે અને વળતર આપવામાં આવશે. 

(૩૦૪) આ ઉદાહરણમાં વરસાદનો અર્થ દાન છે અને શિલાનો અર્થ એ દાનત અને ભાવનાની 
ખરાબી છે જેની સાથે દાન કરવામાં આવ્યું છે. ધૂળના હળવા પડનો અર્થ નેકીનું એ બાહ્ય રૂપ છે જેની નીચે 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


કક? 27472) ૮.22 «ત. 2% ૮.2૭» 227૪7 
“*16ષ્ન્‍્# 4૫12 ક પકંદઈ* ૯૭૭ %5% 

797 ૪ 2 7-77-2297 72222 2% હ ક મત 
છાઈદપ્ટ! ઝ#બ્હક્્કલવ9૦૯૪ 
22». કઇ 


હ#પ્નટુકકહકહક ગક 


# 
ત 


નિતિ દ્રટ 2 હુ ૮% ૮ ૮2 દ્ર ત્ર 
ફર 
અહ હહ્ક્્ટડાડગઉઈ(;1% 
7.૮72. 992 2222272૮17 20)2 
કશક 


5»: જે ઝૂ-% € ક 


આવા લોકો તેમની રીતે દાન કરી ને જે નેકી કમાય છે તેમાંથી તેમના હાથમાં કંઈ પણ આવતું નથી, 
અને કાફિરોને સીધો માર્ગ દેખાડવાનો અલ્લાહનો નિયમ નથી.” આનાથી વિરુદ્ધ જે લોકો તેમનો 
માલ ફકત અલ્લાહની પ્રસક્ઞતા પ્રાપ્ત કરવા માટે દિલની પૂરેપૂરી મક્કમતા સાથે ખર્ચ કરે છે, 
તેમના ખર્ચનું ઉદાહરણ એવું છે, જાણે કોઈ ઉચ્ચ પ્રદેશમાં એક બગીચો હોય. જો ભારે વરસાદ 
વરસે તો બમણાં ફળ આપે, અને જો ભારે વરસાદ ન પણ થાય તો એક હળવું ઝાપટું જ તેના માટે 
પૂરતુંથઈ રહે. “તમે જે કંઈ કરો છો, બધું જ અલ્લાહની નજરમાં છે. 

શું તમારામાંથી કોઈ આ પસંદ કરે છે કે તેની પાસે એક લીલોછમ બગીચો હોય, 


દાનતની ખરાબી છુપાયેલી છે. આ સ્પષ્ટતા કર્યા પછી ઉદાહરણને સારી રીતે સમજી શકાય છે. વરસાદનો 
સ્વાભાવિક તકાદો તો આ જ છે કે તેનાથી વનસ્પતિ ઊગી નીકળે અને ખેતી ખીલી ઉઠે. પરંતુ જ્યારે જમીનમાં જ 
ઉગવાની ક્ષમતા નામની, માત્ર ઉપર ઉપરથી, હોય અને ઉપરના પડની નીચે સાવ પથરાળ જમીન હોય, તો 
વરસાદ લાભદાયી થવાને બદલે નુકસાનકારક નીવડશે. આવી જ રીતે દાન પણ ભલાઈઓને વિકસાવવા 
માટેની શક્તિ ધરાવે છે પરંતુ તેના લાભદાયી થવા માટે સાચી શુભનિષ્ઠા હોવી જરૂરી છે. નિયત નેક ન હોય તો 
વરસાદથી થતો ફાયદો માત્ર માલનું વેડફાઈ જવું છે. 

(૩૦૫) અહીં “કાફિર',કઈ શબ્દ અપકારી અને નિયામતનો ઈનકાર કરનારના અર્થમાં વાપરવામાં 
આવ્યો છે. જે માણસ અલ્લાહે બક્ષેલી નિયામતોને તેના માર્ગમાં તેની પ્રસન્નતા માટે ખર્ચવાને બદલે લોકોની 
પ્રસન્નતા પામવા માટે કરે છે, અથવા ખુદાના માર્ગમાં જે કંઈ પણ માલ આપે છે અને તેની સાથે તકલીફ પણ 
પહોંચાડે છે, તે માણસ હકીકતમાં અપકારી અને પોતાના ખુદાનો અહેસાન ફરામોશ છે અને જયારે તે પોતે જ 


ખુદાની પ્રસશ્નતા ઇચ્છતો નથી ત્યારે અલ્લાહ પણ તેનાથી બેપરવા છે કે બિનજરૂરી રીતે તેને પોતાની પ્રસશ્નતા 
પામવાનો માર્ગદેખાડે. 


(૩૦૪) “જોરદાર વરસાદ” નો અર્થ એ દાન છે જે અત્યંત ભલાઈની ભાવના અને પૂર્ણ દરજ્જાની 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ઝતા ઝા 
નક ટ ત્ક્જ્છ કશ ક્ટ જી 


છ. દ્વિ ૧ %6૪# [5 
42 લિ 
નહેરોથી સીંચાતો, ખજૂર અને દ્રાક્ષ અને દરેક પ્રકારના ફળોથી લદાયેલો, અને તે બરાબર એ જ 
સમયે એક તેજ ગતિવાળા વાવંટોળની લપેટમાં આવી ને બળી જાય, જ્યારે કે તે પોતે વૃદ્ધ હોય અને 
તેના નાની વયના બાળકો હજુ કોઈ કામ માટે લાયક ન હોય ? “ આવી રીતે અલ્લાહ તેની વાતો 
તમારી સમક્ષ વર્ણવે છે, કદાચ તમે વિચાર કરો. (રુકૂઅ-૩૬) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જે માલ તમે કમાવ્યાં છે અને જે કંઈ અમે ધરતીમાંથી તમારા 


માટે કાઢ્યું છે, તેમાંથી સારો ભાગ અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરો. એવું ન થાય કે તેની રાહમાં 


સદ્ભાવના સાથે કરવામાં આવે. અને હળવાં ઝાપટાંનો અર્થ એવું દાન છે જેની અંદર ભલાઈની ભાવના બહુ 
વધારે ન હોય. 

(૩૦૭) એટલે કે જો તમે એ વાતને પસંદ નથી કરતાં કે તમારી જીવનભરની કમાણી એક એવા નાજુક 
તબક્કે નાશ પામે કે જ્યારે તમે તેમાંથી ફાયદો ઉઠાવવા માટે સૌથી વધુ જરૂરતમંદ હોવ, અને નવેસરથી કમાણી 
કરવાની કોઈ તક પણ રહી ન હોય. તો પછી આ વાત તમે કેવી રીતે પસંદ કરી રહ્યાં છો કે દુનિયામાં જીવનની 
મુદ્દત દરમ્યાન કામ કર્યા પછી આખિરતના જીવનમાં તમે એવી રીતે ડગ માંડો કે ત્યાં પહોચીને અચાનક તમને 
ખબરપડે કે તમારા સમગ્ર જીવનનું કાર્ય અહીં કોઈ મૂલ્ય ધરાવતું નથી. જે કંઈ તમે દુનિયાના માટે કમાવ્યું હતું તે 
દુનિયામાં જ રહી ગયું. આખિરત માટે કંઈ પણ કમાઈને લાવ્યા જ નહીં કે તેના ફળ મેળવી શકો. ત્યાં તમને 
એવી કોઈ તક મળશે નહીં કે નવેસરથી આખિરત માટે કમાણી કરો. આખિરત માટે કામ કરવાની જે પણ તક છે 
તે આ જ દુનિયામાં છે. અહીં જો તમે આખિરતની ચિંતા કર્યા વિના જીવનભર દુનિયામાં મગ્ન રહ્યાં અને તમારી 
શક્તિઓ અને પ્રયાસો દુનિયાના ફાયદા શોધવા પાછળ ખર્ચતા રહ્યાં તો જીવનનો સૂર્ય આથમી ગયા પછી 
તમારી હાલત બિલકુલ એ ઘરડા માણસ જેવી અફસોસજનક હશે જેની જીવનભરની કમાણી, અને જેના 
જીવનનો આસરો એક બાગ હતો અને એ બાગ બરાબર તેના ઘડપણમાં એ વખતે જ બળી ગયો જ્યારે ન તો તે 


જ છ 


નવેસરથી બાગ લગાડી શકે છે અને ન તો તેના છોકરાં જ એટલા શ ક્તિશાળી છે કે તેની મદદ કરી શકે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૩ 


હે ક્7 «.ઝકટે.૬2કકક કકક. 7૭૪7 
[ક કી ડી કકગડઝડકઇડ&ાત 


જઇ મ ટકૂ૦ 5 #૭શાહકનાડડ 


1 ક 
ણ 555% 2% 22%: ૮2 1 ક કક વ 
કે9ન્્દડ ઝશ્9*દડઝ્ટાઇ 
“22 2 ૮42.7૪? ૮૬4277? *૧૭. _ઝેં દ 
ક્ર ટર ફ્ક ક્ષ 
“કહ ઇડી બેક ક ઠ્હ્જ 
“(2 2 54૪, 2૬૬27 ૮2]22,૮ “્ર.9/ 7** 9» 24૮૮27 
બહર ઈ5ક ઇડ ઝડઉર ન 
આપવા માટે ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ અલગ તારવવાનો પ્રયાસ કરવા માંડો, જો કે એ જ વસ્તુ જો 
કોઈ તમને આપે, તો તમે કદાપિ તેને લેવાનું પસંદ નહીં કરો સિવાય કે તેનો સ્વીકાર કરવામાં તમે 
આંખ આડા કાન કરી લો. તમારે જાણી લેવું જોઈએ કે અલ્લાહ તમામ જરૂરિયાતોથી મુકત અને 


શ્રેષ્ઠ ગુણોથી સંપન્ઞ છે.”“ શૈતાન તમને ગરીબીથી બીવડાવે છે અને શરમજનક વર્તન અપનાવવા 
માટે લલચાવે છે પરંતુ અલ્લાહ તમને તેની ક્ષમા અને કૃપાની આશા આપે છે. અલ્લાહ ખૂબ ઉદાર 


ત 


અને સર્વજ્ઞ છે. જેને ઈચ્છે છે ડહાપણ બક્ષે છે અને જેને ડહાપણ મળ્યું, તેને વાસ્તવમાં મોટી 
દોલત મળી ગઈ. ““આવાતોમાંથી માત્ર એ જ લોકો બોધ ગ્રહણ કરે છે, જે બુદ્ધિશાળી છે. 


(૩૦૮) દેખીતું છે કે જે પોતે ઉચ્ચ કક્ષાના ગુણો ધરાવતો હોય તે ખરાબ ગુણો ધરાવનારને પસંદ ન 
કરી શકે. અલ્લાહતઆલા પોતે ઉદાર છે અને પોતાની મખલૂક ઉપર ક્ષણેક્ષણ કૃપાઓનો વરસાદ વરસાવી રહ્યો 


9 દ જ કે ક જક જ 


છે ત્યારે એ કેવી રીતે શક્ય છે કે તે ટૂંકી દ્રષ્ટિધરાવતા, નાહિંમત અને હલકી નૈતિકતા ધરાવતા લોકોને પ્રેમ કરે. 
(૩૦૯) હિકમતનો અર્થ સાચી બુદ્ધિ અને સાચી નિર્ણયશક્તિ છે. અહીં આ આયતનો આશય આ છે 
કે, જે માણસની પાસે હિકમતની દોલત હશે તે કદાપિ શૈતાનના બતાવેલા માર્ગ ઉપર જશે નહીં, બલ્કે એ 
પહોળો માર્ગ અપનાવશે જે અલ્લાહે દેખાડેલો છે. શૈતાનના ટૂંકી દ્રષ્ટિ ધરાવતાં ચેલાઓની નજરમાં હોશિયારી 
અને અક્કલમંદી આ છે કે માણસ પોતાના પૈસાને સાચવી-સાચવીને રાખે અને હંમેશાં વધારે ને વધારે કમાણીની 
ચિંતામાં ડુબેલો રહે. પરંતુ જે લોકોએ અલ્લાહ પાસેથી બુદ્ધિનો પ્રકાશ મેળવ્યો છે તેમની નજરમાં આ સાવ 
મૂર્ખામીભર્યું છે. ડહાપણ અને હોંશિયારી તેમની નજીક આ છે કે, માણસ જે કંઈ કમાય તેને પોતાની 
મધ્યમસરની જરૂરિયાતો પૂરી કર્યા પછી દિલ ખોલીને ભલાઈના કામોમાં ખર્ચ કરે. પહેલો માણસ શકય છે કે 
દુનિયાની થોડા સમયની જિંદગીમાં બીજાંની સરખામણીમાં વધુ સમૃદ્ધ હોય. પરંતુ માણસ માટે આ દુનિયાનું 
જીવન સંપૂર્ણ જીવન નથી, બલ્કે અસલ જીવનનો એક ખૂબ જ નાનકડો ભાગ છે. આ નાનકડા ભાગની 
ખુશહાલી માટે જે માણસ મોટા અને અનંત જીવનની બરબાદી વહોરી લે છે તે હકીકતમાં મોટો મૂર્ખ છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


7 કટુ 2 દિશ ઉ 
19૫૭૯૦ -પ્ક 
“દ્ર૨? ૮2૯2 ૮22૨૭ ? 2૯27 
2 5992૫5 9*ક€29*૯6 
2 « 22222૮૯૮ 2712) શણ, 2 2 5 2292 કશક 


તમે જે કંઈ પણ ખર્ચ કર્યો હોય અને જે માનતા પણ માની હોય, અલ્લાહને તેની જાણ છે, 
અને જુલમીઓનો કોઈ મદદગાર નથી.” “જો તમારા દાન જાહેરમાં આપો, તો આ પણ સારું છે, 
પરંતુ જો છુપાવીને જરૂરતમંદોને આપો, તો આ તમારા માટે વધારે સારું છે, તમારી ઘણી 


બૂરાઈઓ આ વર્તન વડે નાશ પામે છે” ' અને જે કંઈ તમે કરો છો દરેક સ્થિતિમાં અલ્લાહને તેની 
ખબર છે. 


અક્કલમંદ હકીકતમાં એ છે કે જેણે આ ટૂંકા જીવનની મુદ્તનો ફાયદો ઉઠાવીને થોડી મૂડીથી જ એ શાશ્વત 
જીવનમાં પોતાની સમૃદ્ધિ માટે બંદોબસ્ત કરી લીધો . 


(૩૧૦) ખર્ચખુદાના માર્ગમાં કર્યો હોય કે પછી શૈતાનના માર્ગમાં, અને માનતા ભલે અલ્લાહ માટે 
માની હોય કે અલ્લાહ સિવાયની હસ્તી માટે, બંને સ્વરૂપોમાં માણસની નિયત અને તેના કાર્યોથી અલ્લાહ 
પૂરેપૂરી રીતે વાકેફ છે. જેણે તેના માટે ખર્ચ કર્યો હશે, અને તેની ખાતર માનતા માની હશે, તે તેનો બદલો 
પામશે અને જે ગુનેગારોએ શૈતાની માર્ગમાં ખર્ચ કર્યો હશે અને અલ્લાહને છોડી બીજાં માટે માનતાઓ માની 
હશે તેમને ખુદાની સજામાંથી બચાવવા માટે કોઈ મદદગાર મળશે નહીં. 

માનતા આ છે કે માણસ પોતાની કોઈ ઈચ્છા પૂરી થવા પર કોઈ એવો ખર્ચ કરવાને અથવા એવું કામ 
કરવાને પોતાના માટે ફરજિયાત બનાવી લે જે તેના માટે ફરજિયાત નથી. જો આ ઇચ્છા કોઈ કાયદેસર અને 
હલાલ કામ માટે હોય, અને અલ્લાહ પાસે માગી હોય , અને તે પૂરી થવા પર જે કામ કરવાની બાધા માણસે લીધી 
હોય તે અલ્લાહ માટે જ હોય, તો આવી માનતા અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનમાં ગણાય છે અને તેને પૂરી કરવાનું 
પુણ્ય મળશે. જો આવું ન હોય તો આવી માનતા માનવી તે એક ગુન્હો છે અને તેને પૂરી કરવી સજાને પાત્ર છે. 

(૩૧૧) જે સદકો એટલે કે દાન ફરજિયાત હોય તેને જાહેરમાં આપવાનું વધારે સારૂં છે, અને જે સદકો 
ફરજિયાત ઉપરાંત હોય, તેને ગુપ્ત રીતે આપવું વધારે ઉચિત છે. આ જ નિયમ તમામ કામો માટે છે કે, 
ફરજિયાત કામોને ખુલ્લી રીતે અદા કરવા વધારે ઉચિત છે અને નફલ (એટલે કે સ્વૈચ્છિક) કાર્યોને ગુપ્ત રીતે 
કરવા વધારેયોગ્ય છે. 

(૩૧૨) એટલે કે ગુપ્ત રીતે નેકીના કામો કરવાથી વ્યક્તિના મન અને નૈતિક સ્તરની સતત સુધારણા 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
દિન ક બન ગટ દ - 
ક્ટ ન ૨૬૧૬ ક 
દ515)હક્ક દેડ55(4 55 હકક” 


૧૯ ક 271 54 ક 1.52 જન 


પી ક 
2ર૯ક્ય્ક ડુ કાં 
ત્રિ 


*- 2 *#૭2-472૭2% જૂનુ :૮22722.4 
દ્રઇ!બ્ન્‍્કહ 19 51હ2)5% શ85/૦9ૂૂપ5 


ન 


નિત 1૭ બા ૧% 4. છક 6ઇક્જ્રકન5 


દ્વ 


ફક નુ 


૬, 727૮27૪ ?712 ૮ ક જુ 
દિકણ હમ્ક્ઝઝે -બ્હખ્ત્ન્ટ ક હ્ય હ 
લોકોને માર્ગદર્શન આપી દેવાની જવાબદારી તમારી ઉપર નથી. માર્ગદર્શન તો અલ્લાહ 


જ જેને ઇચ્છે છે એનાયત કરે છે. અને ભલાઈના કામોમાં જે માલ તમે ખર્ચ કરો છો તે તમારા 
પોતાના માટે સારું છે. છેવટે તમે એટલા જ માટે તો ખર્ચ કરો છો કે અલ્લાહની પ્રસશતા પ્રાત થાય. 


તો જે કંઈ માલ તમે ભલાઈના કામોમાં ખર્ચ કરશો, તેનું પૂરેપૂરું વળતર તમને આપવામાં આવશે 
અને તમારો હક્ક કદાપિ મારવામાં નહીં આવે.” 

વિશેષરૂપે મદદના હક્કદાર એ જરૂરતમંદ લોકો છે જે અલ્લાહના માર્ગમાં એવાં ઘેરાઈ 
ગયાં છે કે પોતાની અંગત આજીવિકા માટે ધરતી ઉપર કોઈ દોડધામ કરી શકતાં નથી. એમનું 
સ્વમાન જોઈને અજાણ્યો માણસ અનુમાન કરે છે કે આ સુખી છે. તમે તેમના ચહેરાં ઉપરથી તેમની 
આંતરિક હાલત ઓળખી શકો છો. પરંતુ તે એવાં લોકો નથી કે લોકોની પાછળ પડી ને 


થતી જાય છે. તેના ઉત્તમ ગુણો ખૂબ વિકાસ પામે છે, તેની ખરાબ ટેવો ધીમે ધીમે દૂર થતી જાય છે અને આ જ 
વસ્તુ તેને અલ્લાહને ત્યાં એટલો બધો સ્વીકાર્ય બનાવી દે છે કે જે થોડાઘણાં નાના ગુન્હા તેના કર્મના ચોપડામાં 
હોય તેમને તેની ખૂબીઓને જોતાં, અલ્લાહતઆલા માફી આપી દે છે. 

(૩૧૩) આરંભમાં મુસલમાનો તેમના બિનમુસ્લિમ સગાંવહાલાઓ તેમજ સામાન્ય બિનમુસ્લિમ 
ગરીબોની મદદ કરવામાં ખચકાટ અનુભવતા હતાં. તેઓ એમ માનતા હતાં કે માત્ર મુસ્લિમ ગરીબોની જ મદદ 
કરવાનો ઇન્ફાકફીસબીલિલ્લાહમાં એટલે કે અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરવામાં સમાવેશ થાય છે. આ આયતમાં 
તેમની આ ગેરસમજ દૂર કરી દેવામાં આવી છે. અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે કે એ લોકોના દિલોમાં હિદાયત 
ઉતારી દેવાની જવાબદારી તમારી નથી બલ્કે તમે સાચી વાત પહોંચાડીને તમારી જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ 
ગયાં. હવે આ અલ્લાહના અખત્યારમાં છે કે તેમને સમજદારીનો પ્રકાશ એનાયત કરે કે ન કરે. હવે રહી વાત 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ક 


દ્વજી દ્ર ક 1 ક 22.7? 26૯ 
ઝં છે ડાહી, પહ# ક્ર (4 3-30! 
ઝલક ડઝ ઈશ્નહડઇ 


---4792.27 225 *#7. 9૭» (૮ % “ત્રતાજ ક»22૭7 


ઈશ્ક -5552 59% -્લટુઃપ“-૭5- 
227622૪; 22272 41૧૪117275! ૩૬ 
11 259166) 5૬૧% ઝી%%ાડમ્ઈપલ્ઃ-! 


કંઈક માગે. તેમની સહાય માટે તમે જે કંઈ માલ ખર્ચ કરશો તે અલ્લાહથી છૂપું રહેશે” ” નહીં. 
(રુકૂઅ-૩૭) 

જે લોકો તેમના માલ રાતે અને દિવસે તથા જાહેરમાં અને છૂપી રીતે ખર્ચ કરે છે તેમનું 
વળતર તેમના માલિકની પાસે છે અને તેમના માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો અવકાશ નથી. પરંતુ જે 


૩૧૫ 


લોકો વ્યાજ ખાય છે, તેમની દશા એ માણસ જેવી હોય છે, 


દુનિયાના માલસામાન વડે તેમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની, તો તેમાં તમે માત્ર આટલા જ કારણસર ખચકાટન 
અનુભવો કે તેમણે માર્ગદર્શનનો સ્વીકાર કર્યો નથી. અલ્લાહની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે ગમે તે જરૂરતમંદ 
માણસની પણ મદદ કરશો તો તેનું વળતર અલ્લાહ તમને આપશે. 

(૩૧૪) આ જૂથનો અર્થએ લોકો છે જે ખુદાના દીનની સેવામાં પોતાની જાતને બધી રીતે સમર્પિત કરી 
દે છે અને બધો જ સમય દીનની સેવામાં ખર્ચવાના કારણે એ લાયક રહેતાં નથી કે પોતાની રોજી-રોટી કમાવવા 
માટે કોઈ પ્રયાસો કરી શકે. નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં આવા સ્વયંસેવકોનું એક અલગ જૂથ હતું જે 
ઇતિહાસમાં અસ્હાબેસુફફાના નામથી ઓળખાય છે. આવા ત્રણસો ચારસો માણસો હતાં જે પોતપોતાના 
ઘરબાર છોડીને મદીના આવી ગયા હતાં. પૂરો સમય નબી સ.અ.વ. સાથે રહેતા હતાં અને કોઈપણ કામ માટે 
હાજર રહેતા હતાં. નબી સ.અ.વ. જે મોરચા પર ઇચ્છતાં તેમને મોકલી દેતાં અને જ્યારે મદીનાની બહાર કોઈ 
કામ ન હોય ત્યારે એવા સમયે તેઓ મદીનામાં જ રહીને દીનનું જ્ઞાન મેળવતા હતાં તેમજ બીજા લોકોને તેનું 
શિક્ષણ આપતા રહેતાં હતાં. કેમ કે આ લોકો પૂરા સમયના સ્વયંસેવકો હતાં , અને પોતાની જરૂરિયાતો મેળવવા 
માટે પોતાની પાસે કોઈ અંગત સાધનો ધરાવતા ન હતાં તેથી અલ્લાહતઆલાએ સામાન્ય મુસલમાનોનું ધ્યાન 
દોર્યું કે વિશેષરૂપે તેમની મદદ કરવી તે ઇન્ફાકફીસબીલિલ્લાહનું ઉત્તમ સદર છે. 

(૩૧૫) આયતમાં શબ્દ “રિબા” 1% નો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ અરબી ભાષામાં વૃદ્ધિ અને 
વધારવાનો છે. રૂઢિપ્રયોગમાં આરબો આ શબ્દનો ઉપયોગ એ વધારાની રકમ માટે કરતા હતાં જે કોઈ લેણદાર 
તેના કરજદાર પાસેથી એક નક્કી કરેલા દરે મૂડી ઉપરાંત વસૂલ કરે છે. આને જ આપણી ભાષામાં વ્યાજ 
કહેવામાં આવે છે. કુઓનિના ઊતરાણ વખતે વ્યાજૂમામલાઓના જે સ્વરૂપો પ્રચલિત હતાં, અને જેમને આરબો 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ધિ દ ! 61 - ક» કક 
ટૃવ્ય્9ડ ક હહ 
2૭70, 727% ] ૭»? 4243 

_ હ દરક -7:4૭ક- પા તા રઝ નિ 
ક: % | ૭ હાત ક: % હ ૭ હ્ઠ્ક્ન 
જેને શૈતાને સ્પર્શીને પાગલ કરી દીધો હોય? “ અને તેમની આ દશામાં પડવાનું કારણ આ છે કે 
તેઓ કહે છેઃ “વેપાર પણ આખરે તો વ્યાજ જેવી જ વસ્તુ છે'”,”“જો કે અલ્લાહે વેપારને હલાલ 


૩૧૮ 


કરયો છે અને વ્યાજને હરામ.“ 


રેબા તરીકે ઓળખતા હતાં , તેમાં એક આ હતો કે, એક માણસ બીજા માણસને કોઈ વસ્તુ વેચતો અને કિંમતની 
ચુકવણી માટે એક મુદ્દત નિશ્ચિત કરી દેતો હતો. જો તે મુદ્ત પસાર થઈ જાય અને રકમની ચુકવણી ન થાય તો તે 
વધુ મહેતલ આપતો અને કિંમતમાં વધારો કરી દેતો, અથવા એક માણસ બીજા માણસને કરજ આપતો અને 
તેની સાથે નક્કી કરી લેતો કે આટલી મુદતમાં આટલી રકમ મૂડી કરતાં વધારે ચુકવવાની રહેશે, અથવા લેણદાર 
અને કરજદાર વચ્ચે એક ખાસ મુદ્દત માટે અમુક દર નક્કી કરી દેવામાં આવતો, અને જો એ મુદ્દત દરમ્યાન 
અસલ રકમ વધારાની રકમ સાથે ચુકવાય નહીં ત્યારે વધુ મહેતલ પહેલાં કરતાં વધારે દરે આપવામાં આવતી 
હતી. આ જપ્રકારના વ્યવહારો અંગે અત્રે હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે. 


(૩૧૬) આરબો ગાંડા માણસને “મજનૂન” (વળગાડથી પીડાતો) કહેતા હતાં અને જ્યારે કોઈ 


ન 


માણસ વિષે એમ કહેવું હોય કે તે ગાંડો થઈ ગયો છે ત્યારે એમ કહેતાં કે તેને જિન્નપ્ત વળગી ગયો છે. આ જ 
રૃઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરીને કુર્ઓઅાન વ્યાજખોર માણસને એ માણસ સાથે સરખાવે છે જે ગાંડો ગઈ ગયો છે, 


એટલે કે જેવી રીતે કોઈ માણસ ભાન ભૂલીને અસંતુલિત વર્તન કરવા માંડે છે તેવી જ રીતે વ્વાજખોર માણસ પણ 
રૂપિયાની પાછળ ગાંડો થઈ જાય છે અને પોતાના સ્વાર્થના ગાંડપણમાં એ વાતની કોઈ પરવા કરતો નથી કે તેની 


વ્યાજખોરીથી કેવી કેવી રીતે માનવપ્રેમ, ભાઈચારો અને હમદર્દના મૂળ કપાઈ રહ્યાં છે, સામાજીક કલ્યાણ 
ઉપર કેવી વિનાશકારી અસર થઈ રહી છે, અને કેટકેટલા લોકોની ગરીબી વડે તે પોતાની ખુશહાલીનો સામાન 
વસાવી રહ્યો છે. તેના આ ગાંડપણની હાલત આ દુનિયામાં છે , અને કેમ કે આખિરતમાં માનવી એ જ હાલતમાં 
ઉઠાવવામાં આવશે જે હાલતમાં તેણે દુનિયામાં જીવ છોડ્યો છે, વ્યાજખોર માણસ કયામતના દિવસે પાગલ 
અને ગાંડા માણસના રૂપમાં ઉઠશે. 


પ ક 


(૩૧૭) એટલે કે આ વિચારધારાની ખામી આ છે કે વેપારમાં અસલ મૂડીરોકાણ ઉપર જે નફો લેવામાં 
આવે છે તેની હેસિયત અને વ્યાજની હેસિયતમાં તેઓ કોઈ ભેદ જોતાં નથી અને બંનેને એક જ પ્રકારની વસ્તુ 
માનીને એવી દલીલ કરે છે કે, જો વેપારમાં લગાડવામાં આવેલા રૂપિયા ઉપર નફો લેવાનું કાયદેસર હોય તો 
પછી વ્યાજ ઉપર ધીરેલા રૃપિયા ઉપરનો નફો શા માટે ગેરકાયદેસર ગણાય. આ જ પ્રકારની દલીલ આધુનિક 
જમાનાના વ્યાજખોરો પણ વ્યાજની તરફેણમાં કરે છે. તેઓ કહે છે કે, એક માણસ જે રૃપિયા વડે પોતે ફાયદો 
ઉઠાવી શકે છે, તેને તે બીજા માણસને કરજ તરીકે સોપે છે. એ બીજો માણસ પણ આમ તો તેમાંથી ફાયદો જ 
ઉઠાવે છે, પછી એવું શા માટે છે કે કરજ આપનારના રૂપિયામાંથી જે ફાયદો કરજદાર ઉઠાવી રહ્યો છે તેમાંથી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


એક ભાગ લેણદારને ચુકવવામાં ન આવે ? પરંતુ આવા લોકો એ વાત ઉપર વિચાર કરતાં નથી કે દુનિયામાં 
જેટલાં ધંધા છે , પછી તે વેપાર હોય કે ઉદ્યોગો કે ખેતીવાડી , અને તેમને માણસ માત્ર પોતાની મહેનતથી કરતો 
હોય અથવા પોતાની મૂડી અને મહેનત બંને વડે, તેમાંથી કોઈ પણ ધંધો એવો નથી કે જેમાં માણસ ખોટનું જોખમ 
(રાંડ।0 ઉઠાવતો ન હોય અને જેમાં માણસ માટે ચોક્કસપણે [નિશ્ચિત નફાની ખાતરી હોય. તો પછી સમગ્ર 
વેપાર જગતમાં એક લેણદાર મૂડીપતિ જ એવો શા માટે હોય કે જેને નુકસાનના જોખમથી બચેલો રહીને એક 
તિશ્ચિત અને ચોક્કસ નફાનો હક્કદાર ઠરાવવામાં આવે ? બિનનફાકીય હેતુઓ માટે કરજ લેનારાંના મામલાની 
વાત હમણાં છોડી દઈએ, અને વ્યાજના દરની વધ-ઘટના પ્રશ્નને પણ બાજુએ રાખીએ , મામલો એ જ કરજનો 
લઈએ જે નફો આપતાં કામો માટે લેવામાં આવે, અને વ્યાજનો દર પણ નીચો જ હોય, તો પણ સવાલ એ છે કે જે 
લોકો વેપારમાં પોતાનો સમય, પોતાનો શ્રમ, પોતાની કુશળતા અને પોતાની મૂડી રાત-દિવસ ખર્ચી રહ્યાં છે 
અને જેમના પ્રયત્નોના જોર ઉપર જ આ ધંધાનો નફો આધારિત છે, તેમના માટે તો કોઈ નફાની ખાતરી ન હોય, 
બલ્કે નુકસાનનું તમામ જોખમ તેમના જ માથે હોય, પંરતુ જેણે માત્ર પોતાનો પૈસો તેમને કરજ તરીકે આપ્યો 
હોય તે, કોઈપણ જોખમ લીધા વિના, એક નક્કી કરેલા દરે નફો મેળવતો રહે. આ કેવી સમજદારી, કેવો તર્ક, 
કેવો ન્યાયના સિદ્ધાંત અને કયા આર્થિક નિયમની રૂએ યોગ્ય છે ? અને આ કયા આધારે સાચું છે કે કોઈ માણસ 
એક કારખાનાને ૨૦ વરસ માટે અમુક રકમ ધીરાણ તરીકે આપે અને તે જ એ નક્કી કરી લે કે તે આગામી ૨૦ 
વરસ સુધી, નિયમિત રીતે, પાંચ ટકાના વાર્ષિક દરે, પોતાનો નફો લેવા માટે હક્કદાર રહેશે, જો કે એ કારખાનું 
જે માલ તેયાર કરે છે તેના વિષે કોઈને પણ એ વાતની ખબર નથી કે બજારમાં તેની કિંમતોમાં આગામી ૨૦ વર્ષો 
દરમ્યાન કેટલી વધ-ઘટ થશે અને આ કેવી રીતે યોગ્ય ગણાય કે એક રાષ્ટ્રના બધા જ વર્ગો એક યુદ્ધમાં જોખમો, 
નુક્સાનો અને બલિદાનો સહન કરે પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદરથી માત્ર એક કરજ આપનાર મૂડીપતિ જ એવો 
હોય જે પોતાના આપેલા યુદ્ધ માટેના કરજ ઉપર પોતાના જ રાષ્ટ્ર પાસેથી લડાઈ પછી સો સો વરસ પછી પણ 


વ્યાજવસૂલ કરતો રહે? 


(૩૧૮) વેપાર અને વ્યાજ વચ્ચે સૈદ્ધાંતિક ભેદ, કે જેના આધારે બંનેની આર્થિક અને નૈતિક હેસિયત 
એકસમાન ન હોઈ શકે, તે આ પ્રમાણે છે : 


કે 


(૧) વેપારમાં વેચનાર અને ખરીદનાર વચ્ચે નફાની સમાનપણે તબદીલી થાય છે કેમકે ખરીદનાર એ 
વસ્તુમાંથી જે ફાયદો ઉઠાવે છે જે તેણે વેચનાર પાસેથી ખરીદી છે , તથા વેચનાર પોતાની એ મહેનત, કુશળતા 
અને સમયનું વળતર મેળવે છે જે તેણે ખરીદનાર માટે એ ચીજ તેયાર કરવામાં ખર્ચ કર્યા છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, 
વ્યાજુ વ્યવવહારમાં નફાની તબદીલી સમાનતાના આધારે થતી નથી. વ્યાજ લેનાર તો પૈસાનો એક નક્કી કરેલો 
હિસ્સો લઈ લે છે જે તેના માટે ચોક્કસપણે નફાકારક છે પરંતુ તેની સામે વ્યાજ આપનારને માત્ર મુદ્ત જ મળે છે 
જેની નફાકારકતા વિષે કોઈ ચોક્કસ ખાતરી નથી. જો તેણે મૂડી પોતાની અંગત જરૂરિયાતો ઉપર ખર્ચ કરવા 
માટે લીધી હોય તો તો દેખીતું છે કે મુદ્ત તેના માટે જરાપણ નફાકારક નથી અને જ્યારે તે વેપાર અથવા ખેતી 
અથવા ધંધા ઉધોગમાં લગાડવા માટે મૂડી લે છે ત્યારે પણ મુદ્દતમાં જેવી રીતે તેના માટે નફાની શકયતા છે એવી 
જ રીતે નુકસાનની પણ શકયતા રહેલી છે. તેથી વ્યાજનો વ્યવહાર કાં તો એક પક્ષકારના ફાયદા અને બીજાના 


નુક્સાન ઉપર થાય છે, અથવા એક પક્ષકારના ચોક્કસ અને “નિશ્ચિત ફાયદા તથા બીજા પક્ષકારના અચોક્કસ 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ક ત્ત્ 


“હડઈઇકડઉન્હ છા 
2૪ 2 શળ રૂ 2. ઈ ત્રિ 
કે જ ધાક ક ક હાડ522 “દ્ર! ડું. 


એટલા માટે જે માણસને તેના માલિક તરફથી આ શિખામણ પહોંચે અને ભવિષ્યમાં તે 


વ્યાજખોરીથી અટકી જાય, તો જે કંઈ તે પહેલાં ખાઈ ચૂકયો, તે ખાઈ ચૂકયો, તેનો મામલો અલ્લાહને 
હવાલે છે.” અને જે આ હુકમ પછી ફરીથી આ જ કૃત્યનું પુનરાવર્તન કરે, તે દોજખી છે, જ્યાં તે 


અને અનિશ્ચિત ફાયદા ઉપર થાય છે. 

(ર) વેપારમાં વેચનાર ખરીદનાર પાસેથી ગમે તેટલો વધારે નફો લે, તે જે કંઈ લે છે તે એક જ વખત લે 
છે. પરંતુ વ્યાજના વ્યવહારમાં પૈસા આપનાર પોતાના પૈસા ઉપર સતત નફો વસૂલ કરતો રહે છે અને સમયની 
ગતિની સાથે તેનો નફો વધતો જ જાય છે. દેવાદારે તેના પૈસામાંથી ભલે ગમે તેટલો નફો મેળવ્યો હોય પણ તેનો 
ફાયદો અમુક મર્યાદા સુધી જ હશે, પરંતુ લેણદાર આ ફાયદાના બદલામાં જે નફો મેળવે છે તેના માટે કોઈ સીમા 
નથી. બની શકે કે તે દેવાદારની તમામ કમાણી, તેના તમામ આર્થિક સાધનો , એટલે સુધી કે તેના શરીર ઉપરના 
કપડાં અને ઘરના વાસણો સુદ્ધાં, હડપ કરે તો પણ તેની માગણી બાકી રહી જાય. 

(૩) વેપારમાં ચીજ અને તેની કિંમતની તબદીલી થવાની સાથે જ સોદો પૂરો થઈ જાય છે, ત્યારપછી 
ખરીદનારે કોઈ વસ્તુ વેચનારને પાછી આપવાની રહેતી નથી. મકાન કે જમીન કે વસ્તુઓના ભાડામાં મૂળ વસ્તુ 
કેજેના ઉપયોગનું વળતર આપવામાં આવે છે, વપરાઈ જતી નથી પરંતુ જળવાઈ રહે છે અને એવી ને એવી મૂળ 
માલિકને પાછી આપી દેવામાં આવે છે . પરંતુ વ્યાજના વ્યવહારમાં કરજદાર મૂડી વાપરી નાખે છે અને પછી તેને 
એ વપરાઈ ગયેલા પૈસાને ફરીથી ઉત્પન્ન કરીને વધારા સાથે પાછો આપવાનો હોય છે. 

(૪) વેપાર, ઉદ્યોગ-ધંધા અને ખેતીવાડીમાં માણસ શ્રમ, કુશળતા અને સમય ખર્ચીને તેમાંથી લાભ 
મેળવે છે, પરંતુ વ્યાજુ વ્યવહારમાં તે માત્ર પોતાની જરૂરિયાત કરતાં સ કી પૈસો આપીને કોઈપણ મહેનત- 
મજૂરી વિના બીજાની કમાણીમાં પ્રભાવી ભાગીદાર બની જાય છે. તેની હેસિયત પારિભાષિક શબ્દ 
“ભાગીદાર” ની નથી હોતી , કે જે નફા અને નુક્સાન બંનેમાં ભાગીદાર હોય છે, અને નફામાં જેની ભાગીદારી 
નફાના પ્રમાણમાં હોય છે, બલ્કે તે એક એવો ભાગીદાર હોય છે જે નફા-નુકસાન તેમજ નફાના પ્રમાણ સાથે 
કોઈ સંબંધ રાખ્યા વિના પોતાના નક્કી કરેલા નફાનો દાવેદાર હોય છે. 


ન્‌ 


આ કારણોસર વેપારની આર્થિક હેસિયત અને વ્યાજની આર્થિક હેસિયતમાં એટલો મોટો તફાવત 
આવી જાય છે કે વેપાર માનવસભ્યતાનું ઘડતર કરનારી શક્તિ બની જાય છે. અને આનાથી વિરૂદ્ધ, વ્યાજ તેના 
વિનાશનું કારણ બને છે. આ ઉપરાંત નૈતિક દ્રષ્ટિએ આ વ્યાજની પ્રકૃતિ એવી છે કે તે લોકોમાં કંજૂસાઈ, સ્વાર્થ, 
કઠોરતા, નિદયતા અને ધનલોલુપતાના ગુણો પેદા કરે છે, તથા હમદર્દી અને પરસ્પર સહકારની ભાવનાનો 
નાશ કરે છે. આ કારણસર વ્યાજ આર્થિક અને નૈતિક બંને દ્રષ્ટિએ માનવજાત માટે વિનાશકારી છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ત્ર)15* હ્ઝકાહૃઝડકઝાનારહશ્ઝ૦હકઝડ5 


હંમેશાં રહેશે. અલ્લાહ વ્યાજનો સત્યાનાશ કરી દે છે અને દાનને વૃદ્ધિ આપે છે.” અને અલ્લાહ 


(૩૧૯) એમ કહેવામાં આવ્યું નથી કે જે ખાઈ લીધું તેને અલ્લાહ માફ કરી દેશે, બલ્કે એમ કહેવામાં 
આવી રહ્યું છે કે આનો મામલો અલ્લાહને હવાલે છે. આ વાક્યો ઉપરથી જણાય છે કે “જે ખાઈ લીધું તે ખાઈ 
લીધું” કહેવાનું તાત્પર્ય આ નથી કે જે ખાઈ ચૂકયો તેને માફ કરી દેવામાં આવે, બલ્કે આનો અર્થ માત્ર કાનૂની 
છૂટછાટ જ છે. એટલે કે જે વ્યાજ પહેલાં ખાઈ લીધું છે તેને પાછું આપવાની માગણી કાયદેસર રીતે કરવામાં 
આવશે નહીં. કેમ કે જો તેની માગણી કરવામાં આવે તો અદાલતી કેસોની વણઝાર લાગી જાય જે કયાંય સમાપ્મ 
ન થાય. પરંતુ નૈતિક દ્રષ્ટિએ એ પૈસાની ગંદકી પહેલાંની જેમ જ બાકી રહેશે જે કોઈ માણસે વ્યાજુ વ્યવહારદ્ધારા 
ભેગો કર્યો હોય. જો તે સાચા અર્થમાં ખુદાથી ડરનાર હશે, અને તેની આર્થિક અને નૈતિક વિચારસરણી ખરેખર 
ઇસ્લામના સ્વીકાર કરવાથી બદલાઈ ગયેલી હશે, તો તે પોતે પોતાના આ પૈસાને, કે જે હરામ સાધનોમાંથી 
આવ્યા હતાં, પોતાની જાત ઉપર ખર્ચ કરવાથી દૂર રહેશે, અને એવાં પ્રયાસ કરશે કે જ્યાં સુધી એ હક્કદારો 
શોધી શકાતાં હોય, કે જેમનો પૈસો એની પાસે છે, ત્યાં સુધી તેમના પૈસા તેમને પાછા આપી દેવામાં આવે અને 
પૈસાના જે ભાગના હક્કદારો શોધી શકાય તેમ ન હોય તેને જનકલ્યાણ અને સાર્વજનિક હેતુ માટે વાપરવામાં 
આવે. આ જ પ્રકારનો અમલ તેને ખુદાની સજાથી બચાવી શકશે અને એ માણસ કે જે અગાઉ કમાયેલા 
પૈસામાંથી પહેલાંની જેમ જ મોજ કરતો રહ્યો, તેના માટે તો દૂર નથી કે તે પોતાની હરામખોરીની સજા મેળવીને 
રહે. 

(૩૨૦) આ આયતમાં એક એવી સચ્ચાઈનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જે નેતિક અને આધ્યાત્મિક 
દ્રષ્ટિએ પણ સદંતર સત્ય છે અને આર્થિક અને સાંસ્કૃતિ દ્રષ્ટિએ પણ . જો કે બહારથી તો વ્યાજ વડે ધનની વૃદ્ધિ 
થતી દેખાય છે અને દાન દ્વારા ઘટાડો થતો દેખાય છે, પરંતુ હકીકતમાં મામલો આનાથી વિરૂદ્ધ છે. ખુદાનો 
કુદરતી કાનૂન આ જ છે કે વ્યાજ નૈતિક અને આધ્યાત્મિક, તેમજ આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસમાં અવરોધક 
બને છે, એટલું જ નહીં બલ્કે, પતનનું કારણ પણ બને છે . અને આનાથી વિરૂદ્ધ, સદકાથી (જેમાં કર્ઝેડસન પણ 
સામેલ છે) નીતિમત્તા અને આધ્યાત્મિકતા તથા સભ્યતા અને અર્થતંત્ર, દરેક ક્ષેત્રને વૃદ્ધે મળે છે. 

નૈતિક અને આધ્યાત્મિક દ્રષિએ જોઈએ તો આ વાત તદ્ન સ્પષ્ટ છે કે વ્યાજ હકીકતમાં સ્વાર્થ, 
કંજૂસાઈ, સંકુચિતતા અને કઠોરતા જેવા ગુણોનું પરિણામ છે , તથા તે આ જ ગુણોને માનવીની અંદર વિકસાવે 
પણ છે. આનાથી ઊલટું, સદકા ઉદારતા, હમદર્દી, દરિયાદિલી અને સમજણ જેવા લક્ષણોનું પરિણામ છે અને 
સદકા ઉપર અમલ કરતાં રહેવાથી આ જ ગુણો માણસની અંદર વિકસે છે. કોણ છે જે નૈતિક ગુણોના આ બે 
જૂથોમાંથી પહેલા જૂથને સૌથી ખરાબ અને બીજા જૂથને ઉત્તમ માનતો ન હોય? 

સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો થોડા ખચકાટ સાથે આ વાત દરેકની સમજમાં આવી જશે કે જે સમાજમાં 
લોકો એકબીજા સાથે સ્વાર્થના વ્યવહાર કરે, કોઈ પણ માણસ તેના અંગત હિત અને અંગત સ્વાર્થ વગર બીજા 
કોઈના કામમાં ન આવે, એક માણસની જરૂરિયાતને બીજો માણસ તેના માટે લાભ લેવાની તક માને, અને તેનો 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવે , અને ધનિક વર્ગોનો હિત સામાન્ય જનતાના હિત વિરૂદ્ધ થઈ જાય, આવો સમાજ કયારેય 
મજબૂત ન બની શકે. તેના લોકોમાં પરસ્પર પ્રેમને બદલે એકબીજા સાથે દુશ્મનાવટ, ઇર્ષ્યાતેમજ નિર્દયતા અને 
સંબંધ વિચ્છેદ વિકાસ પામશે. આવા સમાજના વર્ગો હંમેશાં વેરવિખેર થવા તરફ ગતિ કરતાં રહેશે, અને જો 
બીજા કારણો પણ આવી પરિસ્થિતિ માટે સહાયક બની જાય તો આવા સમાજના વર્ગો વચ્ચે આંતર વિગ્રહ થઈ 
જાય તે પણ શક્ય છે. આનાથી ઊલટું, જે સમાજની સામાજિક વ્યવસ્થા પરસ્પર હમદર્દી ઉપર રચાયેલી હોય, 
જેના લોકો એકબીજાની સાથે ઉદારતાપૂર્વક વર્તે, જેમાં દરેક માણસ બીજાની જરૂરિયાતના પ્રસંગે દિલ ખોલીને 
મદદ માટે હાથ લંબાવે, અને જેમાં સાધનસંપન્ન લોકો ગરીબો સાથે હમદર્દીપૂર્વક સહાય અથવા કમસેકમ ન્યાયી 
સહાયની રીત અપનાવે, આવા સમાજમાં પરસ્પરનો પ્રેમ, શુભેચ્છા અને દિલચસ્પી વિકાસ પામશે. આવા 
સમાજના વર્ગો એકબીજાની સાથે સંકળાયેલાં તેમજ એકબીજાના ટેકેદાર બનશે, તેમની અંદર આંતરિક ઝઘડાં 
અને અથડામણોને પ્રવેશવાની તક મળી શકશે નહીં, તેમની અંદર પરસ્પર સહકાર અને શુભેચ્છાના કારણે 
પ્રગતિની ગતિ પહેલા પ્રકારના સમાજની સરખામણીમાં વધુ ઝડપી હશે . 

હવે આર્થિક દ્રષ્ટિએ જુઓ. અર્થશાસ્નની દ્રષ્ટિએ વ્યાજુ કરજનાં બે પ્રકાર છે : એક એ કરજ જે પોતાની 
અંગત જરૂરિયાતો ઉપર ખર્ચ કરવા માટે લાચાર અને જરૂરતમંદ લોકો લે છે. બીજું એ કરજ જે વેપાર, ધંધા 
ઉદ્યોગ, ખેતીવાડી વગેરે કામોમાં લગાડવા માટે ધંધાદારીઓ લે છે. આમાંથી પહેલાં પ્રકારના કરજને તો 
દુનિયાના બધા જ લોકો જાણે છે કે તેની ઉપર વ્યાજ લેવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ વિનાશક છે. દુનિયાનો કોઈ દેશ 
એવો નથી જેમાં મહાજનો અને ધીરધાર કરતી સંસ્થાઓ આના વડે ગરીબ મજૂરો, ખેડૂતો અને ઓછા સાધનો 
ધરાવતા લોકોનું લોહી ન ચૂસી રહ્યાં હોય. વ્યાજના કારણે આ પ્રકારનું કરજ અદા કરવું એ લોકો માટે ખૂબ જ 
મુશ્કેલ, બલ્કે ઘણી વખત તો અશક્ય, બની જાય છે. પછી એ લેણદારને ચૂકવવા માટે તેઓ બીજું અને ત્રીજું 
કરજ લેતાં જાય છે. મૂળ રકમ કરતાં અનેકગણું વ્યાજ ચૂકવ્યા પછી પણ અસલ રકમ જેમની તેમ બાકી રહે છે. 
મહેનત-મજૂરી કરતા માણસની આવકનો મોટો ભાગ ધીરધાર કરનાર લઈ જાય છે અને એ ગરીબની પોતાની 
કમાણીમાંથી તેની પાસે પોતાના અને પોતાના બાળકોનું પેટ ભરવા માટે પણ પૂરતા પૈસા બાકી બચતાં નથી. આ 
વસ્તુ ધીમે ધીમે કામદારોનો તેમના કામમાંથી રસ ખતમ કરી નાખે છે, કેમ કે જ્યારે તેમની મહેનતનું ફળ બીજા 
લોકો પડાવી લે ત્યારે તેઓ કયારેય પણ દિલ દઈને મહેનત ન કરી શકે. બીજું, વ્યાજુ કરજની જાળમાં ફસાયેલા 
લોકોને કાયમની ચિંતા અને પરેશાની એટલી હદે કમજોર બનાવી દે છે , તથા તંગીના કારણે તેમના માટે યોગ્ય 
ખોરાક અને ઇલાજ કરવાનું એટલી હદે મુશ્કેલ બની જાય છે કે, એમનું સ્વાસ્થ્ય કયારેય સારું રહી શકતું નથી. 
આમ, વ્યાજુ કરજના કારણે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે, અમુક લોકો તો લાખો માણસોનું લોહી ચૂસી 
ચૂસીને તગડા થતાં રહે છે. પરંતુ સમગ્ર રીતે જોતાં સમગ્ર રાષ્ટ્રની સંપત્તિનું ઉત્પાદન તેના ઈચિછિત લક્ષ્યાંકની 
સરખામણીમાં ખૂબ ઘટી જાય છે અને છેવટે પરિણામ એ આવે છે કે ખુદ લોહી ચૂસનારા લોકો પણ આના 
નુકસાનથી બચી શકતાં નથી, કેમ કે એમના સ્વાર્થીપણાના લીધે ગરીબ લોકોને જે તકલીફો પહોચે છે તેમના 
લીધે માલદાર લોકોની સામે ગુસ્સા અને નફરતનો એક જુવાળ દિલોમાં ઉઠે છે અને ઘૂંટાતો રહે છે, અને કોઈ 
ક્રાંતિકારી ચળવળના સમયે જ્યારે આ જવાળામુખી ફાટે છે ત્યારે આ અત્યાચારી ધનવાનોને તેમના ધનની સાથે 
સાથે તેમના જીવ અને આબરૂ પણ ગુમાવવાં પડે છે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


7 [| ૭ ૮:2,27271272-2.4 6 ક કન હૃદ્ર તાર 7 પદ 
ક ઝ્વ્દાડાડ બા 5655 


કોઈ અપકારી અને દુરાચારી માણસને પસંદ કરતો નથી.” હા, જે લોકો ઈમાન લઈ આવે અને 
સદકાર્યો કરે અને 


જ્યારે બીજા પ્રકારનો કરજ કે જે વેપાર-ધંધામાં લગાડવા માટે લેવામાં આવે છે, તેની ઉપર એક 
નિશ્ચિત વ્યાજનો દર લાગુ હોવાથી જે અસંખ્ય નુકસાનો થાય છે એમાંથી કેટલાંક ખાસ ખાસ આ પ્રમાણે છે : 

(૧) જે કામ પ્રચલિત વ્યાજના દર જેટલો નફો આપી ન શકતાં હોય, ભલે તે દેશ અને રાષ્ટ્ર માટે ગમે 
તેટલાં જરૂરી અને ફાયદાકારક હોય, તેમની ઉપર લગાડવા માટે પૈસો મળતો નથી અને દેશના તમામ 
નાણાંકીય સાધનોનું વહેણ એવાં કામોની તરફ થઈ જાય છે જે બજારના વ્યાજના દર જેટલો તથા તેનાથી વધારે 
નફો ઉપજાવી શકતાં હોય, ભલે પછી સામાજિક દ્રષ્ટિએ તેમની જરૂરિયાત અને તેમના ફાયદા ખૂબ જ ઓછાં 
હોય અથવા કંઈપણ ન હોય. 

(ર) જે કામો માટે વ્યાજ ઉપર મૂડી મળે છે, એ વેપારી કામો હોય, ઉદ્યોગ ધંધાને લગતાં હોય કે પછી 
ખેતીવાડીને લગતાં હોય, આમાંથી કોઈપણ કામ એવું નથી કે જેમાં એવી ખાત્રી હોય કે હંમેશાં, બધી જ 
પરિસ્થિતિઓમાં, તેનો નફો એ નક્કી કરેલા દરે, એટલે કે પાંચ-છ કે દસ ટકા સુધી, અથવા તેનાથી હંમેશાં ઉપર 
જ રહેશે અને કયારેય તેનાથી નીચે નહીં આવે. આની ખાત્રીની વાત તો બાજુએ રહી , કોઈપણ ધંધામાં મૂળમાં જ 
આ વાતની કોઈ ખાત્રી નથી હોતી કે તેમાંથી નફો તો મળશે જ અને નુકસાન કયારેય નહીં થાય. એટલા માટે 
એવા કોઈ ધંધામાં મૂડી લગાડવી કે જેની ઉપર મૂડીમાલિકને નક્કી કરેલા દર પ્રમાણે નફો આપવાની ખાત્રી 
આપવામાં આવી હોય, નુકસાન અને જોખમના પાસાથી કયારેય મુક્ત હોઈ શકે નહીં. 

(૩) મૂડી પૂરી પાડનાર ધંધાના નફા-નુક્સાનમાં ભાગીદાર બનતો નથી બલ્કે માત્ર નફા અને તે પણ 
એક નક્કી કરેલા દરે નફાની ખાતરી સામે પૈસો આપે છે. એટલા માટે તેને ધંધાની ભલાઈ કે તેની બૂરાઈમાં કોઈ 


દિ ૧ જે 


રસ નથી હોતો, તે એકદમ સ્વાર્થી બનીને માત્ર પોતાના નફા ઉપર જ નજર રાખે છે , અને જયારે પણ તેને થોડો 
પણ ભય લાગે કે બજારમાં મંદીનો હુમલો થવાનો છે ત્યારે તે સૌથી પહેલો પોતાની મૂડી પાછી ખેંચવાની ચિંતા 
કરે છે. આવી રીતે કોઈ વખત તો માત્ર તેના સ્વાર્થપૂર્ણ ડરને કારણે મંદીનો હુમલો સાચો થઈ જાય છે, અને કોઈ 
વખતે જો કોઈ બીજા કારણોના લીધે મંદી આવી જાય ત્યારે મૂડીમાલિકનું સ્વાર્થીપણું તેને વધારીને ખૂબજ 
વિનાશકારી હદ સુધી પહોંચાડી દે છે. 

વ્યાજના આ ત્રણ નુક્સાનો તો એવાં સ્પષ્ટ છે કે કોઈપણ માણસ, જે અર્થશાસ્ત્ર સાથે થોડો પણ સંબંધ 
ધરાવતો હોય, તેમનો ઇનકાર કરી શકે તેમ નથી. હવે પછી એ માન્યા વિના શું રસ્તો રહે છે કે હકીકતમાં 
અલ્લાહતઆલાના કુદરતી કાનૂનની રૂએ વ્યાજ સમાજની સંપત્તિને વધારતું નથી પણ ઘટાડે છે. 

હવે એક નજર સદકાની આર્થિક અસરો અને પરિણામો ઉપર પણ કરી લઈએ. જો સમાજના 
સાધનસંપન્ન લોકો એવી કાર્યપદ્ધતિ અપનાવે કે તેઓ તેમની હેસિયત પ્રમાણે પૂરા ખુલ્લા દિલથી પોતાના અને 
પોતાના કુટુંબના લોકોની જરૂરિયાતો ખરીદે, પછી જે રૂપિયો તેમની પાસે તેમની જરૂરિયાત કરતાં વધે, તેને 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
“૪૯ 9» “72 ૭22 તિ “ડવ! દ !(6 
ઝગ (561 બઉ જી 


ક્રિક૨ ૮૮% 1 2૮24 2 ક. 
જન હ ૦ હિ ન 


-” 


2-5. કકક ક” ત 
છ ૯ક્ર્કક 55 હાક હપ9-2544 
ય જ દ્વ સિ તદ્વ#ત્ર 


બ 161154 જિ વિદશ 3 


નમાઝ કાયમ કરે જી ઝકાત આપે, તેમનું વળતર નિઃશંક તેમના માલિકની પાસે છે અને તેમના 
માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો અવકાશ નથી.” 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહથી ડરો અને જે કંઈ તમારું વ્યાજ લોકો પાસે બાકી 
રહી ગયું છે, તેને જતું કરો, જો સાચે જ તમે ઈમાન લાવ્યાં છો. પરંતુ જો તમે આવું ન કર્યું, તો તમે 
ચેતી જાઓ કે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર તરફથી તમારી સામે યુદ્ધની ઘોષણા છે. હજુપણ 
તોબા કરી લો (અને વ્યાજ જતું કરો) તો 
ગરીબોમાં વહેંચી દે કે જેથી તે પણ તેમની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ખરીદી શકે. આમ કર્યાપછી પણ રૃપિયો વધેતો 
તેને કાં તો વેપારી લોકોને વ્યાજ વગર કરજ તરીકે આપે અથવા ભાગીદારીના સિદ્ધાંત ઉપર તેમની સાથે નફા- 
નુકસાનમાં ભાગીદાર બની જાય અથવા સરકારમાં જમા કરાવે કે જેથી તે સાર્વજનિક કામો માટે તેનો ઉપયોગ 
કરે, તો દરેકમાણસ થોડો જ વિચાર કરવાથી અંદાજ લગાવી શકે કે આવા સમાજમાં વેપાર, ધંધા-રોજગાર અને 
ખેતીવાડી, દરેક વસ્તુમાં બહુ જ પ્રગતિ થશે. એ સમાજની આમ જનતાની સમૃદ્ધિનું ધોરણ ઊંચું અને ઊંચું જવા 
માંડશે અને તેમાં સમગ્ર રીતે સંપત્તિનું ઉત્પાદન એ સમાજની સરખામણીમાં અનકેગણું વધારે હશે જેની અંદર 
વ્યાજની પ્રથા હોય. 

(૩૨૧) એ તો દેખીતું છે કે એ જ માણસ રૂપિયા વ્યાજે ફેરવી શકે છે જેને ધનની વહેંચણીમાં તેની 
વાસ્તવિક જરૂરિયાત કરતાં વધારે હિસ્સો મળેલો હોય. આ જરૂરિયાત કરતાં વધારાનો હિસ્સો જે કોઈ માણસને 
મળે છે તે કુર્બાનિની દ્રષ્ટિએ હકીકતમાં અલ્લાહની કૃપા છે , અને અલ્લાહની આ કૃપા પ્રત્યે સાચું આભારદર્શન 
આ છે કે, જેવી રીતે અલ્લાહે તેના બંદા ઉપર કૃપા કરી છે એવી જ રીતે બંદો પણ અલ્લાહના બીજા બંદાઓ ઉપર 
કૃપા કરે. જો તે આવું નથી કરતો બલ્કે એનાથી ઊલટું, અલ્લાહની કૃપાને એવા હેતુ માટે વાપરે છે કે જેથી જે 
લોકો સંપત્તિની વહેંચણીમાં તેમની જરૂરિયાત કરતાં ઓછો હિસ્સો મેળવી રહ્યાં છે, તેમના આ નાના 
હિસ્સામાંથી પણ તે પોતાની સંપત્તિના જોરે એકેએક હિસ્સો પોતાની તરફ ખેંચી લે, તો હકીકતમાં તે અપકારી 
પણ છે અને અત્યાચારી, જુલમી અને દુરાચારી પણ. 


(૩૨૨) આ રુકૂઅમાં અલ્લાહતઆલા વારંવાર બે પ્રકારના ચારિત્ર્યોને એકબીજાની તુલનામાં રજૂકરી 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


7 ૭2722 727 


છ7૦૯કઈડડહકાઈઝથ કવકડવ 
વલં જડ? ુ/:“૭)કકકડડહઇ 
હાશ્5ક૯%*-% કડ કા ક હ 
કહ#ઇડડડડડ્ઝણ 


૮-7 


ન 


તમારું મુદ્દલ લેવા માટે તમે હક્કદાર છો. ન તો તમે જુલમ કરો, ન તો તમારી ઉપર જુલમ 
કરવામાં આવે. તમારો દેવાદાર તંગીમાં હોય, તો તેનો હાથ છૂટો થાય ત્યાં પ તેને મહેતલ 
આપો, અને જો દાન કરી દો, તો આ તમારા માટે વધારે સારું છે, જો તમે સમજો. | એ દિવસની 
ફજેતી અને મુસીબતથી બચો, કે જ્યારે તમે અલ્લાહની તરફ પાછા જશો, ત્યાં દરેક માણસને 
તેણે કમાવેલા સત્કર્મો અને દુષ્કર્મોનો પૂરેપૂરો બદલો મળી જશે અને કોઈની ઉપર કદાપિ જુલમ 
નહીં થાય. (રુકૂઅ-૩૮) 


રહ્યો છે. એક ચારિત્ર્ય સ્વાર્થી, પૈસાનો પૂજારી અને શાયલોક ($[0)/00૮19 પ્રકારનો માણસ છે જે, ખુદા અને 
તેના બંદાઓ, બંનેના અધિકારોથી બેપરવા થઈને રૂપિયા ગણવામાં અને ગણી ગણીને સંઘરવામાં તેમજ 
અઠવાડિયા અને ક હિસાબે તેને વધારવામાં, તથા તેની વૃદ્ધિનો હિસાબ કાઢવામાં ડૂબેલો હોય. બીજું 
ચારિત્ર્ય એવા માણસનું છે જે ખુદાપરસ્ત, ઉદાર અને હમદદ છે, જે ખુદા અને તેના બંદાઓ, બંનેના 
અધિકારોનો ખ્યાલ રાખતો હોય, જાતે શ્રમ કરીને કમાણીમાંથી પોતે ખાય છે અને બીજા બંદાઓને ખવડાવે છે 
તથા દિલ ખોલીને નેક કામો પાછળ ખર્ચ કરે. પહેલાં પ્રકારનું ચારિત્ર્ય ખુદાને બિલકુલ પસંદ નથી. દુનિયામાં 
આવા ચારિત્ર્યો ઉપર આધારિત કોઈ સદાચારી સમાજ બની શકતું નથી અને આખિરતમાં આવા ચારિત્ર્ય માટે 
દુઃખ દર્દ અને પીડા તથા મુસીબત સિવાય કંઈ નથી. આનાથી વિરૂદ્ધ, અલ્લાહને બીજા પ્રકારનું ચારિત્ર્ય પસંદ 
છે. તેના વડે જ દુનિયામાં તંદુરસ્ત સમાજ અસ્તિત્ત્વમાં આવે છે અને તે જ આખિરતમાં માનવી માટે સફળતાનું 
કારણ છે. 

(૩૨૩) આ આયત મક્કાવિજય પછી ઊતરી અને વિષયની દ્રષ્ટિએ અત્રે આ આયતો સાથે સામેલ કરી 
દેવામાં આવી. આની પહેલાં જો કે વ્યાજને એક ઘૃણાસ્પદ વસ્તુ માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ કાયદેસર રીતે 
તેની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો ન હતો. આ આયતના ઊતરાણ પછી ઇસ્લામી રાજ્યની હદમાં વ્યાજૂ 
વ્યવહાર એક ફોજદારી ગુનો બની ગયો. આરબોના જે કબીલા વ્યાજ ખાતા હતાં તેમને નબી સ.અ.વ. એ 
પોતાના અધિકારીઓ વડે જણાવી દીધું કે હવે જો તેઓ આ પ્રકારના વ્યવહારો કરવાથી દૂર નહીં રહે તો તેમની 
સામે યુદ્ધ કરવામાં આવશે. નજરાનના ખ્રિસ્તીઓને જ્યારે ઇસ્લામી રાજ્ય હેઠળ આંતરિક સ્વાયત્તતા 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


તૌ 


““વકાઠાહંઝુ 105131 [૬ 


ત્ર* ઉ 


727 ક 79 જિ 744 44 “તું ળક તૃ 
“૬597૯ છ 
2274 ઇતના શ 2વ્૪ાજ નિત “કબ 
ક ૦* 2 ક 


હ «૮ ડે 


ઇવ્કઝઝડકઃ ય 
કાકુ કક 8 કાધ 

22276૮૬ ૮4 2 2.2.2 «?-77ક7 
4410, ડી છા 5 | હ-25%& 


જ્‌ 


હે લોકો, જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જ્યારે કોઈ નિશ્ચિત મુદ્દત માટે તમે પરસ્પર કરજની લેવડ- 


ઝ૩્રપ ૩૨૬ 


દેવડ?“ કરો, ત્યારે તેને અવશ્ય લખી લો. “બંને પક્ષકારો વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક એક માણસ દસ્તાવેજ 
લખે. જેને અલ્લાહે લખવા-વાંચવાની ક્ષમતા આપેલી હોય, તેણે લખવાનો ઈનકાર ન કરવો 


જોઈએ. તે લખે અને લખાવે એ માણસ જેની ઉપર જવાબદારી આવે છે (અર્થાત્‌ કરજદાર), અને 
તેણે અલ્લાહ, તેના માલિકથી ડરવું જોઈએ કે જે મામલો નક્કી થયો હોય તેમાં કોઈ વધારો-ઘટાડો 
ન કરે. પરંતુ જો કરજ લેનાર પોતે નાસમજ અથવા વૃદ્ધ, અથવા લખાણ લખાવી શકતો ન હોય, 
ત્યારે તેનો વાલી ન્યાયપૂર્વક લખાણ લખાવે. 


આપવામાં આવી ત્યારે સંધિમાં આ સ્પષ્ટતા કરી દેવામાં આવી કે, જો તમે વ્યાજૂ વ્વવહાર કરશો તો સંધિ ફોક 
થઈ જશે અને અમારી અને તમારી વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ઊભી જશે. આયતના અંતિમ શબ્દોના આધારે ઇબ્ને 
અબ્બાસ, હસનબસરી, ઇબ્નેસીરીન અને રબીઅ બિન અનસનો એવો મત છે કે જે માણસ દારૂલઇસ્લામમાં 
વ્યાજ ખાય તેને વ્યાજ છોડી દેવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે, અને જો તે ન છોડે તો, તેને મૃત્યુદંડ આપવામાં 
આવે. ઇસ્લામી કાયદાના બીજા વિદ્દાનોના મત મુજબ આવા માણસને જેલમાં પૂરી દેવો પૂરતું છે , જ્યાં સુધી તે 
વ્યાજખાવાનું છોડી દેવાની પ્રતિજ્ઞા ન લે ત્યાં સુધી તેને છોડવામાં ન આવે. 

(૩૨૪) આ જ આયત ઉપરથી ઇસ્લામી કાનૂનમાં આ તિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે કે, જે માણસ દેવું 
ચુકવવા માટે અસમર્થ બની ગયો હોય, ઇસ્લામી અદાલત તેના લેણદારોને ફરજ પાડશે કે તેને મુદ્ત આપે અને 
અમુક સંજોગોમાં તેઓ પૂરેપૂરૂં કરજ અથવા કરજનો એક ભાગ પણ માફ કરાવવા માટે સત્તા ધરાવશે. હદીસમાં 
આવે છે કે, એક માણસને ધંધામાં ખોટ આવી, તેની ઉપર કરજનો ભાર આવી ગયો. મામલો નબી સ.અ.વ. 


શ 


સમક્ષ આવ્યો. નબી સ.અ.વ. એ લોકોને અપીલ કરી કે તમારા આ ભાઈની મદદ કરો. એટલે ઘણાં લોકોએ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


4્ક્ક્ત ક” ક જહ ક દ્વ્ક 1 2:42 ૨4? 
5% 5 ળક વહીદા ઈ 5સ29 3૬45-14 
જૂન # 24 2ક્ કનક ક 


શ્ગ્સ્ટ 56445515452 ક્ત 

9. )કૉ]ઉશ્્ગા ન્લ્ઈવક ડી 
કા 1 હડપ 
ઇપ 56 ૯51 ૧166 1% 


ન 


“ટ ત.2 _ કકક $ કઝ ક લ 
ક્ટ ડડ છાઈ 5" 5 ક ડં 


છટ ન 


ક્રુ ક્કક્સ #કટ્ટ 
1 હના 


તક 


પછી તમારા પુરુષોમાંથી“બે પી આના માટે સાક્ષી કરાવી લો. અને જો બે પુરુષો ન હોય 
તો એક પુરુષ અને બે સ્્રીઓ હોય કે જેથી એક ભૂલી જાય, તો બીજી તેને યાદ દેવડાવી દે. આ 


૩૨૮ 


સાક્ષીઓ એવા લોકોમાંથી હોવાં જોઈએ, જેમની સાક્ષી તમારા વચ્ચે સ્વીકાર્ય હોય. “સાક્ષીઓને 
જ્યારે સાક્ષી બનવા માટે કહેવામાં આવે ત્યારે તેમણે ના પાડવી જોઈએ નહી. સોદો નાનો હોય કે 
મોટો, મુદ્દત ઠરાવીને તેનો દસ્તાવેજ લખાવી લેવામાં આળસ ન કરો. અલ્લાહની નજીક આ રીત 
તમારા માટે વધુ ન્યાયસંગત છે, આનાથી સાક્ષી કાયમ થવામાં વધારે સુવિધા થાય છે, અને તમારા 
શંકાઓમાં પડવાની શકયતા ઓછી રહી જાય છે. હા, જે વેપારી લેવડ-દેવડ તમે હાથોહાથ 
એકબીજા સાથે કરો છો, તેને લખવામાં ન આવે તો 
તેને નાણાંકીય મદદ આપી, તો પણ કરજ પૂરેપૂરૂં ચુકવી શકાયું નહીં ત્યારે નબી સ.અ.વ. એ તેના લેણદારોને 
કહ્યું કે જે કંઈ અત્યારે હાજર છે તે લઈ લો અને આને છોડી દો. આનાથી વધારે તમને અપાવી શકાય તેમ નથી. 
તો કાયદાશાસ્રીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈ પણ માણસ માટે રહેણાંકનું મકાન, ખાવા-પીવાના વાસણો, કપડાં 
અને એ ઓજારો જેનાથી તે રોજી કમાય છે, કોઈપણ હાલતમાં તેમને ટાંચમાં લઈ શકાય નહીં. 

(૩૨૫) આની ઉપરથી એવો નિયમ બને છે કે કરજની બાબતમાં મુદ્દત હંમેશાં નક્કી કરેલી હોવી 


જોઈએ. 
(૩૨૯૪) સામાન્ય રીતે મિત્રો અને સંબંધીઓની વચ્ચે કરજના મામલાઓમાં દસ્તાવેજ લખવાને અને 
સાક્ષીઓ લેવાને ખરાબ, તથા અવિશ્વાસની દલીલ માનવામાં આવે છે, પરંતુ અલ્લાહનો હુકમ છે કે, કરજ અને 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


જા ઊડ કઝણાઇ ઉગ્ર પક 
--%#૬9%૭2 


(€₹ 25-52 નુ 2૮? ર હ 
કથક ક છ જાળા છી 5 નર 
6. 5 દીન શર્ત ઈવ જા 14328 4 
ક#2 5 577 «ક ક»52 
“દ ડઝ ત્ચ્ક્ટ્ક 5 પ9 ખુ. મૂ 


કોઈ વાંધો નથી,“ ન પ સોદા નક્કી કરતી વખતે અવશ્ય સાક્ષી રાખી લો. લખનાર અને 


સાક્ષીને સતાવવામાં ન આવે.” આવું કરશો, તો ગુનાનું આચરણ કરશો. અલ્લાહના પ્રકોપથી 


કકક 


બચો. તે તમને સાચી કાર્યરીતિનું શિક્ષણ આપે છે અને તેને દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન છે. 
જો તમે મુસાફરીમાં હોવ અને દસ્તાવેજ લખવા માટે કોઈ લખનાર ન મળે તો વસ્તુ ગીરો 


દ 8૧ 


રાખીને વ્યવહાર કરો. 


દિ 


વેપારી કરારોને લખાણમાં લાવવા જરૂરી છે અને તેની ઉપર સાક્ષી પણ કરાવી લેવી જોઈએ કે જેથી લોકોની વચ્ચે 


અ 


વ્યવહારો ચોપ્ખાં રહે. હદીસમાં આવે છે કે ત્રણ પ્રકારના માણસો એવાં છે કે જે અલ્લાહ સામે ફરિયાદ કરે છે 


પરંતુ તેમની ફરિયાદ સાંભળવામાં આવતી નથી. એક એ માણસ કે જેની પત્ની દુરાચારી હોય અને તે તેને 
છૂટાછેડા ન આપે. બીજો માણસ એ કે જે અનાથ બાળક પુષ્ટ વયનો થાય તે પહેલાં તેનો માલ તેને સોપી ન દે. 


જ આ. વા 


ત્રીજો માણસ એ જે કોઈને પોતાનો પૈસો કરજ તરીકે આપે અને તેની ઉપર સાક્ષી ન રાખે. 


(૩૨૭) એટલે કે મુસલમાન પુરૂષોમાંથી આના ઉપરથી જણાયું કે જ્યાં સાક્ષી બનાવવાનું સ્વૈચ્છિક 
હોય ત્યાં મુસલમાનો માત્ર મુસલમાનોને જ સાક્ષી બનાવે. અલબત્ત, ઝિમ્મી (ઇસ્લામી રાજ્ય હેઠળના 
બિનમુસ્લિમ નાગરિકો) લોકોના સાક્ષી ઝિમ્મી પણ હોઈ શકે છે. 

(૩૨૮) એટલે કે ગમે તે માણસ સાક્ષી આપવા માટે લાયક નથી, બલ્કે એવા લોકોને સાક્ષી બનાવવામાં 
આવે કે જે તેમની નૈતિકતા અને ઈમાનદારીની દ્રષ્ટિએ , સામાન્ય રીતે, લોકોમાં ભરોસાપાત્ર ગણવામાં આવતાં 
હોય. 

(૩૨૯) એટલે કે રોજબરોજના ખરીદ-વેચાણમાં પણ વેચાણના વ્યવહારોને લેખિત સ્વરૂપમાં 
લાવવાનું બહેતર છે, જેમ કે આજકાલ કેશમેમો લખવાની પદ્ધતિનો રિવાજ છે, આમ છતાં, આમ કરવું 
ફરજિયાત નથી. આવી જ રીતે આડોશપાડોશના વહેપારીઓ, કે જે એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરતાં રહે છે, 
તેમને પણ જો લખાણમાં ન લાવવામાં આવે તો કોઈ હરજ નથી. 

(૩૩૦) આનો અર્થ એ પણ છે કે કોઈ માણસને દસ્તાવેજ લખવા માટે અથવા તેના સાક્ષી બનવા માટે 
ફરજ પાડવામાં ન આવે, અને એ પણ કે, કોઈ પક્ષકાર દસ્તાવેજ લખનાર કે સાક્ષીને એટલા જ માટે પજવે નહીં 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હડક “હાટ 

કશ ડાઉ "તગડા જ 
કકડા 

કડ ક કઝ હદાકગ્ટડીડ“ઝીહુંદડ 
જો તમારામાંથી કોઈ માણસ બીજાની ઉપર ભરોસો રાખીને તેની સાથે કોઈ સોદો કરે, તો 


જેની ઉપર ભરોસો કરવામાં આવ્યો છે, તેણે અનામત આપી દેવી જોઈએ અને અલ્લાહ, તેના 
માલિકથી ડરવું જોઈએ. 


જ 


અને સાક્ષી કદાપિ ન છુપાવો. જે સાક્ષી છુપાવે છે, તેનું દિલ ગુનામાં ખરડાયેલું છે અને 
અલ્લાહ તમારા કાર્યોથી અજાણ નથી. (રુકૂઅ-૩૯) 
3૩૩૩ 


આકાશો? અને ધરતીમાં જે કંઈ છે બધું અલ્લાહનું છે. 
જાહેર કરો કે છુપાવો 


ન્‌ 


તમે તમારા દિલની વાતો ચાહે 


૩૩૪ 


કે તે તેના હિતની વિરૂદ્ધ સાચી સાક્ષી આપે છે . 

(૩૩૧) આનો અર્થ એવો નથી કે ગીરો મૂકવાનો વ્યવહાર માત્ર મુસાફરી દરમ્યાન જ થઈ શકે છે, 
બલ્કે આવી સ્થિતિ કેમ કે મોટાભાગે મુસાફરી દરમ્યાન ઊભી થતી હોય છે તેથી વિશેષરૂપે આનો અત્રે ઉલ્લેખ 
કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ગીરો મૂકવા માટે આ શરત પણ નથી કે જ્યારે દસ્તાવેજ લખવાનું શકય ન 
હોય ત્યારે જ ગીરો વ્યવહાર કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત, એક પરિસ્થિતિ એવી પણ હોઈ શકે છે કે જયારે ફક્ત 
દસ્તાવેજના લખાણ પછી બીજો માણસ કરજ આપવા માટે તૈયાર ન થાય ત્યારે કરજ માગનાર પોતાની કોઈ 
વસ્તુ ગીરો મૂકીને પૈસા લઈ લે. પરંતુ કુઓાનમજીદ પોતાના અનુયાયીઓને ઉદારતાનું શિક્ષણ આપે છે અને આ 
વાત ઉચ્ચ નૈતિકતાથી ઉતરતી કક્ષાની છે કે એક માણસ પાસે પૈસો હોય અને તે બીજા જરૂરતમંદ માણસને તેની 
કોઈ વસ્તુ ગીરો રાખ્યા વિના કરજ ન આપે. એટલા માટે કુર્અાને ઇરાદાપૂર્વક આ બીજી પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ 
નથી કર્યો. 

આના વિષે એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે કબજા સાથેના ગીરોનો આશય માત્ર એટલો જ છે કે લેણદારને 
પોતાનું લેણું પરત આવશે તેની ખાતરી થઈ જાય. તેને પોતાના આપેલા પૈસાના બદલામાં ગીરો મૂકેલી વસ્તુનો 
લાભ ઉઠાવવાનો અધિકાર નથી. જો કોઈ માણસ ગીરો મૂકેલા મકાનમાં પોતે રહે અથવા તેનું ભાડું ખાય તો 
હકીકતમાં તે વ્યાજ ખાય છે. કરજ ઉપર સીધેસીધું વ્યાજ લેવામાં અને ગીરો મૂકેલી વસ્તુનો લાભ ઉઠાવવામાં 
સૈદ્ધાંતિક રીતે કોઈ ફરક નથી. અલબત્ત, જો કોઈ જનાવર ગીરો મૂકવામાં આવ્યું હોય તો તેના દૂધનો ઉપયોગ 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


2» -7&72077 20 તસત7૮સ#૨2072)/2[ક9 ૮ 
8 # કઇ કી 506 ઈન 5% 


અલ્લાહ જરૂર તેમનો હિસાબ તમારી પાસેથી લઈ લેશે.” પછી તેને અધિકાર છે, જેને ઈચ્છે ક્ષમા 
કરે અને જેને ઈચ્છે સજા આપે. તે દરેક વસ્તુ કરવા માટે સામર્થ્ય ધરાવે છે.” 

પયગમ્બરએ માર્ગદર્શન ઉપર ઈમાન લાવ્યો છે જે તેના માલિક તરફથી તેની ઉપર ઊતર્યું 
છે અને જે લોકો આ પયગમ્બરના અનુયાયીઓ છે, તેમણે પણ એ મા્ગદશંનને હૃદયપૂર્વક 
સ્વીકારી લીધું છે. આ સૌ અલ્લાહ અને તેના ફરિશ્તા અને તેના ગ્રંથો અને તેના પયગમ્બરોને માને 


છે અને તેમનું કથન આ છે કે “અમે અલ્લાહના પયગમ્બરોને એકબીજાથી અલગ કરતાં નથી, 
અમે આદેશ સાંભળ્યો અને આજ્ઞાપાલન સ્વીકારી લીધું. માલિક, અમે તારી પાસે ગુનાઓની 
માફી માગીએ છીએ અને અમારે તારી જ તરફ પાછા ફરવાનું છે.” 


કરી શકાય અને તેનો ઉપયોગ માલ-સામાનના વહન માટે પણ કરી શકાય કેમ કે આ, હકીકતમાં, એ ચારાનું 
વળતરછે જે ગીરો રાખનાર એ જનાવરને ખવડાવે છે. 

(૩૩૨) સાક્ષી આપવાથી દૂર ભાગવું , અથવા સાક્ષીમાં સાચી ઘટના જાહેર કરવાથી દૂર રહેવું, બંને 
ઉપર “સાક્ષીનું છુપાવવું” લાગુ પડે છે. 

(૩૩૩) વાત અહીં પૂરી થાય છે. એટલા માટે જેવી રીતે સૂરઃ નો આરંભ દીનના બુનિયાદી શિક્ષણથી 
કરવામાં આવ્યો હતો એવી જ રીતે સૂરઃ નું સમાપન કરતી વખતે પણ એ તમામ સૈદ્ધાંતિક બાબતોનું વર્ણન કરી 
દેવામાં આવ્યું છે જેમની ઉપર દીને ઇસ્લામનો પાયો રચાયેલો છે. સરખામણી માટે આ સૂરઃ ના પહેલા રુકૂઅને 
સામે રાખી લો તો વધારે ઉચિત થશે. 

(૩૩૪) આ દીનની સૌથી પહેલી બુનિયાદ છે. અલ્લાહતઆલાનું ધરતી અને આકાશોનું માલિક હોવું 
અને એ તમામ વસ્તુઓ, કે જે આકાશો અને ધરતીની વચ્ચે છે , અલ્લાહની જ સંપત્તિ હોવું , હકીકતમાં આ જ એ 
બુનિયાદી સચ્ચાઈ છે જેના કારણે માનવી માટે અન્ય કોઈ કાર્યપદ્ધતિ આના સિવાય કાયદેસર અને સાચી ન હોઈ 
શકે કે તે અલ્લાહ સમક્ષ આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દે. 


સરઃ બકરહર તકહીમલક્અનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


અલ્લાહ કોઈ પણ માણસ ઉપર તેની શકિત કરતાં વધારે ડીડી બોજો પ 
નથી.“ દરેક માણસે જે નેકી કમાવી છે, તેનું ફળ તેના જ માટે છે અને જે બૂરાઈ સમેટી છે તેનો 
વબાલ તેની જ ઉપર છે. 

(ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આવી રીતે દુઆ માગો) હે અમારા માલિક ! અમારાથી 
ભૂલેચૂકે જે કસૂર થઈ જાય, તેમના માટે ન પકડ. માલિક, અમારી ઉપર એ બોજો ન નાખ જે તેં 


અમારીપહેલાંના લોકો ઉપર 


(૩૩૫) આ આયતમાં વધુ બે વાતો કહેવામાં આવી છે : એક, દરેક માણસ વ્યક્તિગત રીતે અલ્લાહની 
સામે જવાબદાર છે. બીજું, આકાશો અને ધરતીના જે બાદશાહની સામે માનવી જવાબદાર છે તે દ્રશ્ય અને 
અદ્રશ્યનું જ્ઞાન ધરાવનાર છે, એટલે સુધી કે દિલોની અંદર છુપાયેલા ઇરાદાઓ અને વિચારો સુદ્ધાં તેનાથી 


છુપાયેલાં નથી. 

(૩૩૪) આ કથન અલ્લાહના સર્વસત્તાધીશ હોવા વિષે છે. તેને કોઈ કાયદાએ બાંધી રાખેલો નથી કે 
તેના પ્રમાણે અમલ કરવા માટે તે લાચાર હોય બલ્કે તે અધિકારનો માલિક છે. સજા આપવાની તેમજ માફી 
આપવાની તમામ સત્તાઓ તેના હાથમાં છે. 

(૩૩૭) આ આયતમાં વિગતોને બાજુએ રાખીને ઇસ્લામના અકીદાઓ (શ્રદ્ધાઓ) અને ઇસ્લામી 
કાર્યશૈલીનો ટૂંકસાર વર્ણવી દેવામાં આવ્યો છે અને તે આ પ્રમાણે છે : અલ્લાહને, તેના ફરિશ્તાઓને અને તેના 
ગ્રંથોને માનવાં. તેના તમામ પયગમ્બરોનો સ્વીકાર કરવો, તેમની વચ્ચે કોઈ ભેદ કર્યા સિવાય (એટલે કે કોઈને 
માનવામાં આવે અને કોઈને ન માનવામાં આવે) , અને એ વાતનો સ્વીકાર કરવો કે છેવટે આપણે તેની સમક્ષ 
હાજર થવાનું છે. આ પાંચ વસ્તુઓ ઇસ્લામના બુનિયાદી અકીદા-પાયાની માન્યતાઓ છે. આ અકીદાઓને 
કબૂલ કરી લીધા પછી કોઈપણ મુસલમાન માટે સાચી કાર્યશૈલી આ છે કે અલ્લાહ તરફથી જે કંઈ હુકમ પહોંચે 
તેને તે પૂરેપૂરી રીતે સ્વીકારી લે, તેનું પાલન કરે અને તેના સાચા વર્તન બદલ બડાશ ન મારે બલ્કે અલ્લાહ સમક્ષ 
ક્ષમા માટે પ્રાર્થના કરતો રહે. 

(૩૩૮) એટલે કે અલ્લાહને ત્યાં માણસની જવાબદારી તેની શક્તિના પ્રમાણમાં છે. એવું કદાપિ નહીં 
થાય કે માણસ એક કામ કરવાની શક્તિ ધરાવતો ન હોય અને અલ્લાહ તેને પૂછે કે તે ફલાણું કામ કેમ ન કર્યું, 
અથવા એક એવી વસ્તુથી બચવાનું તેના માટે વાસ્તવમાં શક્તિ બહારનું હોય અને અલ્લાહ તેના માટે તેને પૂછે 
કે તું એવસ્તુથી કેમ દૂર ન રહ્યો. પરંતુ એટલું યાદ રહે કે, પોતાની શક્તિનો ફેંસલો કરનાર માણસ પોતે નથી, 


સૂરઃ બકરહ ર તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ક ડઝઇછાકકડડઇફઈથણા કહ 
“2 હડક કકબ્ર જવર 

હક | 5281/5૬5: હુ 


નાખ્યા? ? હતાં. પાલનહાર ! જે બોજો ઉપાડવાની શકિત અમારામાં નથી, તે અમારી ઉપર ન 
નાખ.” અમારી સાથે નરમાશ દાખવ, અમારી સાથે દરગુજર કર, અમારી ઉપર દયા કર, તું 
અમારો માલિક છે, કાફિરોની સામે અમારી મદદ કર. (રુકૂઅ-૪૦) 


છે કે કોઇ માણસ વાસ્તવમાં કઈ વસ્તુ કરવા માટે સમર્થ હતો અને કઈ વસ્તુ 


તેનો ફેસલો અલ્લાહ જ કરી શકે 
તેની શક્તિની બહાર હતી. 

(૩૩૯) આ સજા આપવાના અલ્લાહના કાનૂનનો બીજો સામાન્ય 4િયમ છે. દરેક માણસ ઈનામ એ 
જ સેવા બદલ પામશે જે તેણે પોતે બજાવી હોય. એવું શકય નથી કે એક માણસની સેવાઓ બદલ બીજો ઇનામ 
પામે, અને આવી જ રીતે દરેક માણસને એ જ કસૂર બદલ પકડવામાં આવશે જેનું તેણે આચરણ કર્યું હોય. એવું 
ન બની શકે કે એકના કસૂરબદલ બીજાને પકડવામાં આવે. હા, એ જરૂર શકય છે કે એક માણસે કોઈ નેક કામનો 
પાયો નાખ્યો હોય, અને દુનિયામાં હજારો વર્ષ સુધી તેની અસરો ચાલૂ રહે, અને આ બધી તેના ચોપડામાં 
લખવામાં આવે, અને એક બીજા માણસે કોઈ બૂરાઈનો પાયો નાખ્યો હોય અને સદીઓ સુધી દુનિયામાં તેની 
અસર પડતી રહે અને તે એ પહેલા જાલિમના હિસાબમાં ઉધારવામાં આવે, પરંતુ આ સારૂં અથવા ખરાબ જે કંઈ 
પણ ફળ હશે તેના પ્રયાસો અને તેની જ કમાણીનું પરિણામ હશે. આવું તો કદાપિ શકય નથી કે, જે ભલાઈ 
અથવા બૂરાઈમાં વ્યક્તિની નિયત તથા અમલનો કોઈ હિસ્સો ન હોય તેનું વળતર અથવા સજા તેને મળી જાય. 
કર્મોનો બદલો એવી વસ્તુ નથી કે જેની તબદીલી થઈ શકે. 

(૩૪૦) એટલે કે અમારા પુરોગામીઓને તારા માર્ગમાં જે અજમાયશોમાંથી પસાર થવું પડયું, જે 
ભારે મુસીબતોમાંથી તેઓ પસાર થયાં, જે મુશ્કેલીઓનો તેમને સામનો કરવો પડયો, તેમનાથી અમને બચાવ. 
જો કે અલ્લાહનો આ નિયમ રહ્યો છે કે, જેણે પણ સત્ય અને સચ્ચાઈનું પાલન કરવાનો ઇરાદો કર્યોછે, તેને ભારે 
અજમાયશો અને કસોટીઓનો સામનો કરવો પડયો છે . અને જયારે અજમાયશો સામે આવે ત્યારે મુસલમાનનું 
કામ આ જછે કે પૂરી મક્કમતા સાથે તેનો સામનો કરે. આમ છતાં, મુસલમાને અલ્લાહ સમક્ષ આ જ દુઆ કરવી 
જોઈએ કે તેના માટે સત્યપાલનની રાહને આસાન કરી દે. 

(૩૪૧) એટલે કે મુશ્કેલીઓનો એટલો જ બોજો અમારી ઉપર નાખ જેને અમે ઉપાડી શકીએ. 
અજમાયશો બસ એટલી જ મોકલ કે જેમાંથી અમે પાર ઉતરી શકીએ. એવું ન થાય કે અમારી સહનશક્તિ કરતાં 
વધારે કઠણાઈઓ અમારી ઉપર ઉતરે અને અમારા કદમસત્યમાર્ગઉપર અસ્થિરબની જાય. 


સરઃ બકરહર તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


(૩૪૨) આ દુઆ એટલે કે પ્રાર્થનાના હાદને પૂરેપૂરી રીતે સમજવા માટે આ વાત નજર સમક્ષ રહેવી 
જોઈએ કે આ આયતો હિજરતના લગભગ એક વર્ષ પહેલાં મે'રાજ પ્રસંગે ઊતરી હતી જ્યારે મક્કામાં કુફ્ર અને 
ઇસ્લામ વચ્ચેનો સંઘર્ષ એની ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. મુસલમાનો ઉપર મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓના 
ડુંગર તૂટી રહ્યા હતાં, અને માત્ર મક્કામાં જ નહીં, બલ્કે સમગ્ર આરબ પ્રદેશમાં કોઈ એવી જગ્યા ન હતી જ્યાં 
કોઈ માણસે સત્યદીનનું પાલન અપનાવ્યું હોય અને તેના માટે ખુદાની આ ધરતી ઉપર જીવવાનું મુશ્કેલ બનાવી 
દેવામાં આવ્યું ન હોય. આવી પરિસ્થિતિમાં મુસલમાનોને શિખામણ આપવામાં આવી કે તમારા માલિક પાસે 
આવી રીતે પ્રાર્થના કરો. દેખીતું છે કે આપનાર પોતે જ જ્યારે માગવાની રીત બતાવે ત્યારે મળવાની ખાત્રી 
આપોઆપ પેદા થઈ જાય છે. એટલા માટે આ દુઆ તે વખતે મુસલમાનો માટે દિલનો અસાધારણ સંતોષ 
આપનારી સાબિત થઇ. આ ઉપરાંત, આ દુઆમાં મુસલમાનોને, સાથોસાથ, એ પણ શિખામણ આપવામાં 
આવી કે તેઓ પોતાની લાગણીઓને ગેરવ્યાજબી દિશામાં વહેવા ન દે, બલ્કે તેમને આ દુઆના માળખામાં 
ઢાળી લે. એક તરફ એ ખતરનાક જુલમોને જુઓ જે માત્ર સત્યપાલનના અપરાધમાં એ લોકો ઉપર ગુજારવામાં 
આવી રહ્યા હતાં, અને બીજી તરફ આ દુઆને જુઓ જેમાં દુશ્મનો પ્રત્યે કડવાશનો અંશ માત્ર નથી. એક તરફ 
એ શારીરિક તકલીફો અને આર્થિક નુકસાનોને જુઓ જેમાં આ લોકો ઘેરાયેલા હતાં અને બીજી તરફ આ દુઆને 
જુઓ જેમાં કોઈપણ દુનિયાના ફાયદાની માગણીનો નાનો પણ અંશ નથી. એક તરફ આ સત્યવાદીઓની 
અત્યંત ગરીબીને જુઓ અને બીજી તરફ એ ઉચ્ચ અને પવિત્ર ભાવનાઓને જુઓ જેનાથી આ દુઆ તરબોળ છે. 
આ સરખામણી ઉપરથી જ સાચો અંદાજ આવી શકે છે કે એ વખતે ઈમાનવાળા લોકોને કયા પ્રકારનું નેતિક અને 
આધ્યાત્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું હતું. 


તકટોમલકઅન 
૧» ૬૧- 


૩. સૂરઃ આલેઈમરાન 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ આલેઈમરાન 


નામકરણ ઃ- 

આ સૂરઃમાં એક જગ્યાએ “આલેઈઇમરાન” નો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. આને જ પ્રતીક તરીકે સૂરઃ નું નામ 
આપવામાં આવ્યું છે. 
ઊતરાણકાળ અને વિષયવસ્તુઃ 

આ સૂરઃમાં ચાર પ્રવચનોનો સમાવેશ થયેલો છે : 

પહેલું પ્રવચન સૂરઃના આરંભથી ચોથા રુકૂઅની શરૂઆતની બે આયતો સુધી છે અને તે લગભગ 
બદ્રની લડાઈ પછીના નજીકના ગાળામાં જ ઊતરેલું છે. 

બીજું પ્રવચન આયત “ હષ દહાડ હીદ ડછ)0૭ાઈછ ઈદ કા દકાશાહી ”. (અલ્લાહે 
આદમ અને નૂહ અને આલેઇબ્રાહીમ તથા આલેઇમરાનને તમામ દુનિયાના લોકો ઉપર પસંદગી આપીને 
પોતાની રિસાલત (21700011611006) ના કામ માટે પસંદ કર્યા હતાં) થી શરૂ થાય છે અને છઠ્ઠા રુકૂઅના અંત 
ઉપરસમાપ્ત થાય છે. આ પ્રવચન હિજરી સન ૯ માં નજરાનના પ્રતિનિધિમંડળના આગમન પ્રસંગે ઊતર્યું. 

ત્રીજું પ્રવચન ૭મા રુકૂઅના આરંભથી લઈને ૧૨મા રુકૂઅના અંત સુધી ચાલે છે અને તેનો સમયગાળો 
પહેલા પ્રવચન પછી તરત જ જણાય છે. 

ચોથું પ્રવચન ૧૩મા રુકૂઅથી માંડીને સૂરઃ ના અંત સુધી ઉહુદની લડાઈ પછી ઊતર્યું છે. 
સંબોધન અને ચચાંનાં વિષયો :- 

આ અલગ અલગ પ્રવચનોને ભેગાં કરીને જે વસ્તુ એક સળંગ વિષય બનાવે છે, તે હેતુ તથા કેન્દ્રીય 
વિષયની સમાનતા છે. સૂરઃ નું સંબોધન ખાસ કરીને બે જૂથોને થયેલું છે, એક ગ્રંથવાળાં (ભહૂદીઓ અને 
ખ્રિસ્તીઓ) . બીજું, એ લોકો જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં. 

પહેલાં જૂથને એ જ ઢબે વધારાનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે જેનો સિલસિલો સૂરઃ બકરહમાં શરૂ 
કરવામાં આવ્યો હતો. અકીદાને લગતી તેમની ગુમરાહીઓ અને નૈતિક બૂરાઈઓ સામે ચેતવણી આપતાં 
તેમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ રસૂલ અને આ કુઃઅનિ એ જ દીન તરફ બોલાવી રહ્યાં છે જેની તરફ 
શરૂઆતથી તમામ નબીઓ બોલાવતા આવ્યાં છે અને અલ્લાહની રચના પ્રમાણે એક જ સત્યદીન છે. આ 
દીનના સીધા રસ્તેથી ચલિત થઈને જે રસ્તા તમે અપનાવ્યાં છે તે બધા એ ગ્રંથોની રૂએ પણ સાચાં નથી જેમને તમે 
આકાશી ગ્રંથો માનો છો, એટલા માટે આ સત્યનો સ્વીકાર કરો જેના સત્ય હોવાનો તમે પોતે પણ ઈનકાર નથી 
કરી શકતાં. 

બીજા જૃથને, જે હવે ઉત્તમ ઉમ્મત હોવાની હેસિયતથી સત્યનો ધ્વજવાહક તથા દુનિયાની સુધારણા 
માટે જવાબદાર બનાવી દેવામાં આવ્યું છે, એના જ અનુસંધાનમાં વધારાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે 
જેની શરૂઆત સૂરઃ બકરહથી શરૂ થઈ હતી. એમને અગાઉની ઉમ્મતોના ધાર્મિક અને નૈતિક પતનનું દારૂણ 
ચિત્ર દેખાડીને ચેતવવામાં આવ્યાં છે કે એમનાં પગલે ચાલવાથી બચો. એમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે એક 
સુધારક જૂથ હોવાની હેસિયતથી તેઓ કેવી રીતે કામ કરે, તથા એ ગ્રંથવાળા અને દંભી મુસલમાનોની સાથે કેવો 
વ્યવહાર કરે જે ખુદાના રસ્તામાં જાત જાતની અડચણો ઊભી કરી રહ્યા હતાં. એમનું ધ્યાન તેમની એ 
નબળાઈઓની સુધારણા તરફ પણ દોરવામાં આવ્યું છે જે ઉઠદની લડાઈ પ્રસંગે જોવા મળી હતી. 


આવી રીતે આ સૂરઃ પોતાના વિવિધ ભાગોમાં સળંગ અને સંકળાયેલી છે, એટલું જ નહીં બલ્કે સૂરઃ 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


ન 


બકરહની સાથે પણ તેનો એવો નજીકનો સંબંધ દેખાઈ આવે છે કે આ બિલ્કુલ તેની પૂર્તિ લાગે છે, અને એવું 
લાગે છે કે આનું સ્વાભાવિક સ્થાન સૂરઃ બકરહની સાથે જ છે. 

ઊતરાણકાળના સંજોગો :- 

સૂરઃ ની એતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ આ પ્રમાણે છે : 

(૧) સૂરઃ બકરહમાં આ સત્યદીન ઉપર ઈમાન લાવનારા લોકોને જે અજમાયશો અને મુસીબતો તથા 
ક્ઠણાઈઓ સામે અગમચેતી આપી દેવામાં આવી હતી તે સંપૂર્ણ તીવ્રતાની સાથે સામે આવી ગઈ હતી. બદ્રની 
લડાઈમાં જો કે ઈમાનવાળાઓને વિજય મળ્યો હતો પરંતુ આ લડાઈ જાણે કે મધપૂડામાં પથ્થર મારવા સમાન 
હતી. આ સૌ પ્રથમ સશસ્ત્ર મુકાબલાએ આરબપ્રદેશની એ તમામ સત્તાઓને ચોંકાવી દીધી હતી જે આ નવા 
આંદોલન સામે દુશ્મનાવટ રાખતી હતી. ચારે તરફ તોફાનના ચિહ્નો દેખાઈ રહ્યા હતાં , મુસલમાનો ઉપર એક 
કાયમી ભય અને બેચેનીની હાલત છવાઈ ગઈ હતી અને એવું લાગી રહ્યું હતું કેમદીનાની આ નાનકડી વસ્તી, 
જેણે આડોશ-પાડોશની આખી દુનિયા સાથે લડાઈ વહોરી લીધી છે, પૃથ્વીના પટ ઉપરથી નામશેષ કરી દેવામાં 
આવશે. આવા સંજોગોમાં મદીનાની આર્થિક સ્થિતિ ઉપર પર ખૂબ જ માઠી અસરો પડી રહી હતી. પહેલાં તો 
એક નાનકડા મહોલ્લામાં, કે જેની વસ્તી થોડાક સેંકડોથી વધારે ન હતી, ત્યાં એકાએક મુહાજિરો એક મોટી 
સંખ્યામાં આવી જવાથી જ આર્થિક સંતુલન બગડી ગયું હતું. આની ઉપર વધારાની મુસીબત આ યુદ્ધની 
સ્થિતિના કારણે ઊભી થઈ ગઈ હતી. 

(ર) હિજરત પછી નબી સ.અ.વ.એ મદીનાની આસપાસના યહૂદી કબીલાઓ સાથે જે સંધિઓ કરી હતી એ 
લોકોએ એ સંધિઓનું કોઈ માન રાખ્યું નહીં. બદ્રની લડાઈ સમયે આ ગ્રંથવાળાઓની હમદર્દીઓ તૌહીદ અને 
નબૃવ્વત, તથા ગ્રંથ અને આખિરતના માનનારા મુસલમાનોના બદલે મૂર્તિપૂજા કરનારા મુશ્રિકો સાથે હતી. બદ્ર 
પછી આ લોકો છડેચોક કુરેશ તથા બીજા આરબ કંબીલાઓને મુસલમાનો વિરૂદ્ધ ઉત્તેજિત કરીને બદલો લેવા 
માટે ઉશ્કેરવા માંડ્યાં. ખાસ કરીને બનીનઝીરના સરદાર કઅબ બિન અશ્રફે તો આ બાબતમાં પોતાના વિરોધી 
પ્રયાસોને આંધળી દુશ્મનાવટ, બલ્કે અધમતાની હદે પહોંચાડી દીધાં. મદીનાવાસીઓની સાથે આ યહૂદીઓ 
સાથે પાડોશ તથા મિત્રતાના જે સૈકાઓ જૂના સંબંધો ચાલ્યા આવતા હતાં તેમનું પણ તેમણે માન ન રાખ્યું. છેવટે 
જ્યારે તેમના ફિત્નાઓ અને સંધિભંગ સહનશીલતાની હદ વટાવી ગયાં ત્યારે નબી સ.વ.અ.એ, બદ્રના થોડા 
દિવસો પછી, બની કેનુકાઅ ઉપર, કે જે આ યહૂદી કબીલાઓમાં સૌથી વધારે શરારતખોર હતાં, હુમલો કરી 
દીધો અને તેમને મદીનાની આસપાસના વિસ્તારોમાંથી હાંકી કાઢ્યાં. પરંતુ આનાથી બીજા યહૂદી કબીલાઓની 
દુશ્મનાવટની આગ વધુ સળગી ઉઠી. તેમણે મદીનાના દંભી મુસલમાનો અને હિજાઝના મુશ્રિક કબીલાઓ સાથે 
સાંઠગાંઠ કરીને ઇસ્લામ અને મુસલમાનો માટે ચારે તરફથી જોખમો ઊભા કરી દીધાં, એટલે સુધી કે નબી 
સ.અ.વ. ના જીવ વિષે હંમેશાં એવો ડર રહેવા લાગ્યો કે કોણ જાણે કયારે આપની ઉપર ખૂની હૂમલો થઈ જાય. 
સહાબીઓ એ જમાનામાં સામાન્ય રીતે હથિયાર સાથે લઈને સૂઈ રહેતા હતાં. અચાનક હુમલાના ડરથી રાત્રે 
ચોકી કરવામાં આવતી હતી. નબી સ.અ.વ. જો થોડા સમય માટે પણ નજર સામેથી દૂર થાય તો સહાબીઓ 
ગભરાઈને આપને શોધવા માટે નીકળી પડતા હતાં. 

(૩) બદ્રના પરાજય પછી કુરૈેશના દિલોમાં બદલાની આગ તો સળગેલી જ હતી ત્યાં યહુદીઓએ તેમાં ઘી 
હોમ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે એક જ વર્ષ પછી મક્કામાંથી ૩૦૦૦ ના લશ્કરે મદીના ઉપર હુમલો કરી દીધો અને 
ઉહુદની તળેટીમાં એ લડાઈ થઈ જે જંગે ઉહુદના નામથી જાણીતી છે. આ લડાઈ માટે નબી સ.વ.અ.ની સાથે 
૧૦૦૦ માણસો મદીનામાંથી નીકળ્યા હતાં પરંતુ રસ્તામાં ૩૦૦ દંભીઓ એકાએક છૂટા પડીને મદીના તરફ 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


પાછા વળી ગયાં અને જે ૭૦૦ માણસો આપની સાથે રહી ગયા હતાં એમાં પણ દંભીઓનું એક નાનકડું જૂથ 
ભળેલું રહ્યું જેણે લડાઈ દરમ્યાન મુસલમાનોની અંદર ફિત્નો પેદા કરવાના શકય તમામ પ્રયાસો કર્યા:આ પહેલો 
પ્રસંગ હતો જયારે એ ખબર પડી કે મુસલમાનોના પોતાના ઘરમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં આંતરિક દુશ્મનો 
મોજૂદ છે અને તેઓ આવી રીતે બહારના દુશ્મનો સાથે ભળી જઈને પોતાના ભાઈબંધુઓને નુકસાન 
પહોંચાડવા માટે તત્પર છે. 

(૪) ઉહદની લડાઈમાં મુસલમાનોને જે પરાજય મળ્યો તેમાં જો કે દંભીઓની ચાલોનો એક મોટો હિસ્સો હતો 
તેમ છતાં, એની સાથે મુસલમાનોની પોતાની નબળાઈઓનો હિસ્સો પણ કંઈ ઓછો ન હતો, તેમજ આ એક 
સ્વાભાવિક વાત હતી કે, એ ખાસ વિચારસરણી અને નેતિકવ્યવસ્થા ઉપર જે સમુદાય હમણાં જ નવો નવો 
રચાયો હતો, જેની નેતિક કેળવણી હજુ પૂરી થઈ શકી ન હતી, અને જેને પોતાની આસ્થા અને ધર્મની 
[હિમાયતમાં લડવાનો આ બીજો જ પ્રસંગ મળ્યો હતો, તેના કામમાં અમુક નબળાઈઓ પણ દેખાઈ આવે. 
એટલા માટે લડાઈ પછી એ જરૂરી જણાયું કે આ લડાઈની સમગ્ર કાર્યવાહીની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવે 
અને તેમાં ઇસ્લામી દ્રષ્ટિએ જે નબળાઈઓ મુસલમાનોમાં જોવા મળી હતી એમાંથી એક એકની તરફ આંગળી 
ચીંધીને તેની સુધારણા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવે. આ બાબતમાં આ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે આ 
લડાઈ ઉપર કુઅનિની સમીક્ષા એ સમીક્ષાઓ કરતાં કેટલી હદે અલગ છે જે દુનિયાના જનરલો પોતાની 
લડાઈઓ પછી કરતાં હોય છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


“5૬૦૨૬ ૦૮.#-.2 [ર્ટ-2 » 
૪1.55% 


સૂરઃ આલેઇમરાન, મદની આયત : ૨૦૦ 


1 
ધપ 


ક્હ્કાઠ્ધાડડઝ 
ક 7272 ત્‌ 2૭૮2, ૪:29, 7 «ત દ્વ 
હ્ઝઝાયકવઠ કકાડડી 


અલિફ, લામ, મીમ. અલ્લાહ, એ શાશ્વત અને હયાત હસ્તી, જે સૃષ્ટિતંત્રને ટકાવી રહી 
છે, હકીકતમાં તેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી.” 

તેણે તમારી ઉપર આ ગ્રંથ ઉતાર્યો, જે સત્ય લઈને આવ્યો છે અને એ ગ્રંથોનું સમર્થન કરી 
રહ્યો છે જે પહેલાંથી ઊતરેલા હતાં. આની પહેલાં તે માનવજાતના માર્ગદર્શન માટે “તૌરાત' અને 
“ઇજીલ' ઊતારી ચૂકયો છે,” 


(૧) સમજૂતી માટે જૂઓ , સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક ર૭૮ 

(ર) સામાન્ય રીતે લોકો તૌરાતનો અર્થ બાઇબલના જૂના કરારના શરૂઆતના પાંચ પુસ્તકો તથા 
ઇંજીલનો અર્થ નવા કરારની ચાર મશહૂર ઈંજીલો કરે છે, આના લીધે એવો ગૂંચવાડો ઊભો થાય છે કે શું 
હકીકતમાં આ પુસ્તકો ખુદાઈ કલામ છે કે કેમ, અને શું ખરેખર કુઅનિ એ તમામ વાતોનું સમર્થન કરે છે જે તેમાં 
નોંધાયેલી છે ? પરંતુ અસલ હકીકત આ છે કે તૌરાત બાઇબલના પહેલા પાંચ પુસ્તકોનું નામ નથી, બલ્કે તે 
તેમની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલું છે , તથા ઇંજીલ નવા કરારની ચાર ઈંજીલોનું નામ નથી બલ્કે તે એમની 
અંદરજોવા મળે છે. 

હકીકતમાં તૌરાતનો અર્થ એ આદેશો છે જે હઝરત મૂસા અ.સ.ના નબી તરીકે ઉઠવાથી તેમના 
અવસાન સુધી લગભગ ૪૦ વર્ષ દરમ્યાન એમની ઉપર ઊતર્યા હતાં. એમાંથી દસ હુકમો તો એ હતાં જે 
અલ્લાહતઆલાએ પથ્થરની પાટીઓ ઉપર કોતરીને એમને આપ્યા હતાં. બાકીના હુકમોને હઝરત મૂસા 
અ.સ.એ લખાવીને એમની બાર પ્રતો બનીઇસ્ાઈલના બાર કબીલાઓને આપી દીધી હતી અને એક નકલ 
બનીલાવીને સોપી હતી કે જેથી તે એની રક્ષા કરે. આ જ પુસ્તકનું નામ “તૌરાત” હતું. આ આખું પુસ્તક 
બૈતલમકદિસના પહેલા વિનાશના સમય સુધી સુરક્ષિત હતું. તેની એક નકલ જે બનીલાવીને સુપ્રત કરવામાં 
આવી હતી તે, પથ્થરની પાટીઓ સહીત, કરારનામાની પેટીમાં રાખી દેવામાં આવી હતી અને બનીઇસ્નાઈલ તેને 
“હ-»૭7' તૌરેત ના નામથી ઓળખતા હતાં પરંતુ એના પ્રત્યે એમની બેદરકારી એટલી હદે પહોચી ગઈ હતી 
કે યહૂદીયાના રાજા યૂસિયાહના જમાનામાં જયારે હેક્લેસુલૈમાનીની મરામત થઈ ત્યારે અચાનક મુખ્ય પુરોહિત 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


(એટલે કે હૈેકલના ગાદીપતિ અને કોમના સૌથી મોટા ધાર્મિક નેતા) ખિલકિયાહને એક જગ્યાએ તૌરેત રાખેલી 
મળી આવી અને તેણે એક ચમત્કારી વસ્તુની જેમ શાહી મુન્શીને આપી અને શાહી મુનશીએ તેને રાજાની સામે 
પ્રસ્‍તુત કરી, જાણે કોઈ નવાઈની વસ્તુ શોધી કઢાઈ હોય (જુઓ ર-રાજાઓ, પ્રકરણ-રર, આયત-૮ થી ૧૩). 

આ જ કારણ છે કે જયારે બષ્તનસર્રે જેરૂસલેમ જીતી લીધું અને હેકલ સહિત શહેરનો ખુરદો બોલાવી 
દીધો ત્યારે બનીઇસ્રાઈલે તૌરાતની એ અસલ નકલો કે જે એમને ત્યાં અભરાઈએ ચઢાવી દીધેલી હતી તથા જૂજ 
સંખ્યામાં હતી, હંમેશને માટે ખોઈ નાખી . પછી જયારે અઝરા પુરોહિત (ઉઝેર) ના જમાનામાં બનીઇસ્નાઈલના 
વધ્યાઘટ્યા લોકો બેબીલોનની કેદમાંથી જેરૂસલેમ પાછા આવ્યાં અને બૈતલમકદિસનું પુનઃનિમણિ કરવામાં 
આવ્યું ત્યારે અઝરાએ પોતાની કોમના કેટલાક બીજા વડીલોની મદદ લઈને બનીઇસ્રાઈલના સમગ્ર ઇતિહાસનું 
સંપાદન કર્યું જે હવે બાઈબલના પહેલા સત્તર પુસ્તકોને આવરી લે છે. આ ઈતિહાસના ચાર પ્રકરણ એટલે કે 
નિર્ગમન, લેવીય, ગણતરી અને પુનર્નિયમ, હઝરત મૂસા અ.સ.ના જીવનચરિત્રને આવરી લે છે અને આ જ 
જીવનચરિત્રમાં ઊતરાણનો ઈતિહાસ ક્રમ પ્રમાણે તૌરાતની એ આયતોમાં પણ જરૂર પ્રમાણે નોંધી દેવામાં 
આવ્યો છે જે અઝરા અને તેના સહાયક વડીલોને મળી શકી. તેથી હકીકતમાં હવે તૌરાત એ વિખરાયેલા 
ભાગોનું નામ છે જે મૂસા અ.સ.ના જીવનચરિત્રમાં ઠેરઠેર જોવા મળે છે. અમે તેમને માત્ર એ નિશાની વડે 
ઓળખી શકીએ છીએ કે આ એતિહાસિક સંબોધન દરમ્યાન જયાં પણ મૂસા અ.સ.ના જીવનચરિત્ર વિષે લેખક 
કહે છે કે, ખુદાએ મૂસાને આમ કહ્યું, અથવા મૂસાએ કહ્યું કે તમારો ખુદા આમ કહે છે, ત્યાંથી તોરાતનો એક 
ભાગ શરૂ થાય છે, અને જ્યાં ફરીથી જીવનચરિત્રનું સંબોધન શરૂ થઈ જાય છે ત્યાં એ ભાગ પૂરો થાય છે. વચ્ચે 
વચ્ચે જયાં કોઈ વસ્તુ બાઇબલના લેખકે સમજૂતી કે ટિપ્પણીના રૂપમાં ઉમેરેલી છે ત્યાં એક સામાન્ય માણસ માટે 
એ ભેદ કરવો મુશ્કેલ છે કે શું આ અસલ તૌરાતનો ભાગ છે કે પછી સમજૂતી અને ટિપ્પણી. તેમછતાં જે લોકો 
આકાશી ગ્રંથોનું ઊંડું જ્ઞાન ધરાવે છે તેઓ એક હદ સુધી યોગ્ય રીતે જાણી શકે છે કે આ ભાગોમાં કયાં કયાં 
ટિપ્પણીઓ અને સમજૂતીના ઉમેરા જોડી દેવામાં આવ્યાં છે. 

કુર્ઓાન આ જ વિખરાયેલા ભાગોને તૌરાત કહે છે , અને એમનું જ એ સમર્થન કરે છે અને હકીકત આ 
છે કે આ ભાગોને ભેગાં કરીને જયારે કુર્બાનની સાથે સરખાવવામાં આવે છે ત્યારે અમુક અમુક ઠેકાણે ગૌણ 
આદેશોના મતભેદો સિવાય સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણમાં બંને ગ્રંથોમાં વાળ બરાબર પણ તફાવત જોવા નથી મળતો. 
આજે પણ એક વાચક સ્પષ્ટપણે અનુભવ કરી શકે છે કે આ બંને ઝરણાં એક જ સ્ત્રોતમાંથી નીકળેલાં છે. 

આવી જ રીતે ઇંજીલ હકીકતમાં એ દિવ્ય પ્રવચનો અને વચનોનું નામ છે જે મસીહ અ.સ.એ એમના 
જીવનના અંતિમ અઢી-ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન એક નબીની હેસિયતથી આપ્યા હતાં. એ પવિત્ર કથનો એમના 
જીવનમાં લખવામાં કે સંપાદિત કરવામાં આવ્યા હતાં કે નહીં, એના વિષે અત્યારે આપણી પાસે જાણવાનું કોઈ 
સાધન નથી. શકય છે કે અમુક લોકોએ એ નોધી લીધાં હોય , અને એ પણ શકય છે કે સાંભળનારા શ્રદ્ધાળુઓએ 
એમને મોઢે કરી લીધાં હોય. ગમે તેમ પણ એક લાંબાગાળા પછી જયારે એમના જીવનચરિત્ર ઉપર વિવિધ 
પુસ્તકો લખવામાં આવ્યાં ત્યારે તેમાં એતિહાસિક વર્ણનોની સાથે તેમના પ્રવચનો અને કથનો પણ ઠેરઠેર, જરૂર 
જણાય ત્યાં, નોંધી દેવામાં આવ્યાં જે આ પુસ્તકોના લેખકો સુધી મૌખિક રિવાયતો અને લેખિત સ્મૃતિઓ 
મારફતે પહોચ્યા હતાં. આજે માથ્થી, માર્ક, લૂક અને યોહાનના, જે પુસ્તકોને બાઇબલ કહેવામાં આવે છે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ન «તસ કત 


1 . 
-5૫-૫--ઝ્૯- દ્ર! હ 


*”- મેર 


શકા 


“” ફ્જ 


150 વાવા ૪. 


આદેશોને માનવાનો ઈનકાર કરે, તેમને ચોક્કસપણે સખત સજા મળશે. અલ્લાહ અસીમ 
શકિતનો માલિક છે અને દુરાચારનો બદલો આપનાર છે. 

ધરતી અને આકાશની કોઈ પણ વસ્તુ અલ્લાહથી છુપી નથી,” તે જ તો છે જે તમારી 
માતાઓની કૂખમાં તમારા આકાર, ઇચ્છે છે તેમ, બનાવે છે.” એ જોરાવર ડહાપણવાળા સિવાય 
કોઈ બીજો ખુદા નથી. એ જ ખુદા છે જેણે આ ગ્રંથ તમારી ઉપર ઊતાર્યો છે. 


હકીકતમાં એ ઈઇંજીલ નથી બલ્કે ઈંજીલ તો હઝરત મસીહ - ઈસા અ.સ.ના એ કથનો છે જે એમાં નોંધવામાં 
આવેલાં છે. આપણી પાસે એમને ઓળખવા માટે તેમજ જીવનચરિત્રના લેખકોના પોતાના વચનોમાંથી તેમને 
અલગ તારવવાનો આના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી કે, જયાં જીવનચરિત્રનો લેખક કહે છે કે મસીહ ઈસા 
અ.સ.એ આમ કહ્યું, અથવા લોકોને આ શિખવાડ્યું , માત્રએ જ જગ્યાઓ અસલ ઇંજીલના ભાગો છે. કુરાન 
આ જ ભાગના સંગ્રહને ઇંજીલ કહે છે અને એમનું જ એ સમર્થન કરે છે. આજે કોઈ માણસ આ વિખરાયેલા 
ભાગોને સંપાદિત કરીને કુર્ઓાન સાથે એમની સરખામણી કરીને જુએ તો તે બંનેમાં ઘણો ઓછો તફાવત જોશે 
અને જે થોડો ઘણો તફાવત પણ જણાશે, તે પણ પૂર્વગ્રહ વિનાના ચિંતન પછી સહેલાઈથી ઉકેલી શકાશે. 

(૩) એટલે કે તે સૃષ્ટિની તમામ હકીકતોને જાણનાર છે. એટલા માટે જે પુસ્તક તેણે ઊતાર્યું હોય તે 
સદંતર સત્ય જ હોવું જોઈએ, બલ્કે શુદ્ધ સત્ય માત્ર એ જ પુસ્તકમાં માનવીને મળી શકે છે જે તે જાણનાર અને 
ડહાપણવાળા અલ્લાહ તરફથી ઊતરે. 

(૪) આમાં બે મહત્ત્વની હકીકતો તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. એક એ કે, તમારી પ્રકૃતિને જે રીતે 
તે જાણે છે તે જ રીતે બીજું કોઈ જાણી શકે છે, ન તો તમે પોતે પણ જાણી શકો છો. એટલા માટે તેના માર્ગદર્શન 
ઉપર ભરોસો કર્યા વિના તમારી પાસે કોઈ ઉપાય નથી. બીજું એ કે, જેણે તમારા ગર્ભધારણથી લઈને પછીના 
તબક્કાઓ સુધી દરેક પ્રસંગે તમારી નાનામાં નાની જરૂરિયાત સુદ્ધાં પૂરી કરવાની વ્યવસ્થા કરી, એ કઈ રીતે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


દ્વ 513૯. ઝી 


આ ગ્રંથમાં બે પ્રકારની આયતો પ : એક મુહ્કમાત, જે ગ્રંથની અસલ બુનિયાદ છે,' અને બીજી 
મુતશાબિહાત.' 


શકય હતું કે તે દુનિયાના જીવનમાં તમારા માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા ન કરત, જો કે સૌથી વધુ જરૂર જો તમને હોય 
તોતેઆજ છે. 

(૫) “મુહકમ” પુષ્ટ અને પાકી વસ્તુને કહેવામાં આવે છે. “આયાતેમુહકમાત” એવી આયતો છે, 
જેમની ભાષા તદન સ્પષ્ટ છે , જેનો અર્થ નક્કી કરવામાં કોઈ શંકાની ગુંજાશ નથી, જેના શબ્દો અર્થ અને આશય 
માટે સ્પષ્ટ તથા ચોખ્ખી દલીલ કરે છે , જેમને અર્થઘટનની અભ્યાસપાટી બનાવવાની તક ભાગ્યે જ કોઈને મળી 
શકે છે. આ આયતો “ગ્રંથની અસલ બુનિયાદ છે”, એટલે કે કુર્બાનિ જે હેતુ માટે ઉતારવામાં આવ્યું છે એ જ 
હેતુને આ આયતો પૂરો કરે છે. એમની અંદર જ ઇસ્લામની તરફ આવવા માટે દુનિયાને સંદેશ આપવામાં 
આવ્યો છે, એમની અંદર જ બોધપાઠ તથા શિખામણની વાતો કહેવામાં આવી છે , એમની અંદર જ ગુમરાહીના 
કામોનું ખંડન અને સત્યમાર્ગની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, એમની અંદર જ દુનિયાના પાયાના સિદ્ધાંતોનું 
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એમની અંદર જ માન્યતાઓ, ઇબાદતો, નીતિમત્તા, ફરજો તથા આજ્ઞાઓ અને 
પ્રતિબંધોના હુકમો આપવામાં આવ્યાં છે. તેથી જે માણસ સત્ય ઇચ્છતો હોય, તથા એ જાણવા માટે કુરાનની 
તરફ વળવા માગતો હોય કે કયા માર્ગે ચાલે અને કયા માર્ગે ન ચાલે, તેની તરસ છિપાવવા માટે આ મુહકમ 
આયતો જ મૂળ સ્રોત છે , અને સ્વાભાવિક રીતે એની જ ઉપર તેની દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત થશે અને તે મોટાભાગે એમનો 
જ લાભ લેવામાં વ્યસ્ત રહેશે. 

(૬) “મુતશાબિહાત” એટલે એ આયતો કે જેમના અર્થમાં શંકાની ગુંજાશ છે. 

એ દેખીતું છે કે માનવીના જીવન માટે જીવનનો કોઈ માર્ગ ત્યાં સુધી સૂચવી શકાય નહીં જયાં સુધી 
સૃષ્ટિની હકીકત અને તેના આરંભ અને અંત તથા માનવીની હેસિયત, અને એવી જ બીજી પાયાની બાબતો 
[વિષે ઓછામાં ઓછી જરૂરી જાણકારી માણસને આપવામાં ન આવે. અને એ પણ દેખીતું છે કે જે વસ્તુઓ 
મનુષ્યની જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી પર છે, જે માનવજ્ઞાનમાં કયારેય નથી આવી, ન તો આવી જ શકે છે, જે તેણે ન તો 
ક્યારેય જોઈ છે, ન તો સ્પર્શ કર્યો, ન તો ચાખી, તેમના માટે માનવ ભાષામાં ન તો એવાં શબ્દો પણ મળી શકે છે 
જે તેમના માટે બનાવવામાં આવ્યાં હોય, અને ન તો એવી પ્રચલિત વર્ણનશેલીઓ મળી શકે છે જેનાથી ગમે તે 
સાંભળનારના મનમાં તેનું સાચું ચિત્ર દોરાઈ જાય. તેથી નાછૂટકે આ પ્રકારના વિષયોનું વર્ણન કરવા માટે એવાં 
શબ્દો તથા એવી જ વર્ણનશૈલીએ।નો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જે અસલ હકીકત સાથે વધુ નજીકની સમાનતા 
ધરાવતી, અનુભવી શકાતી, વસ્તુઓ માટે માનવભાષામાં જોવા મળે છે. તેથી સૃષ્ટિથી પર એવા પ્રશ્નોનું વર્ણન 
કરવામાં કુઅનિમાં એવી જ ભાષા વાપરવામાં આવી છે, અને મુતશાબિહાતનો મતલબ એ આયતો છે જેમાં આ 
ભાષા વાપરવામાં આવી છે. 

પરંતુ આ ભાષાનો ફાયદો બહુ બહુ તો એટલો જ થઈ શકે છે કે માણસને હકીકતની વધુ નજીક 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ક 
દ્ર સઝ 


જેમના દિલોમાં વક્રતા છે, તેઓ ફિત્નાંની શોધમાં હંમેશાં મુતશાબિહાતની પાછળ પડેલાં રહે છે 
અને તેમને અર્થઘટનો ઉપજાવવાના પ્રયત્નો કર્યા કરે છે, જો કે તેમનાં સાચા અર્થ અલ્લાહ સિવાય 
કોઈ જાણતું નથી. આનાથી વિપરિત, જે લોકો જ્ઞાનમાં અનુભવી છે, તેઓ કહે છે કે “તેમની ઉપર 


અમારો ઈમાન છે, આ બધા જ અમારા માલિક તરફથી છે”' અને સાચું આ છે કે કોઈપણ 
વસ્તુમાંથી સાચો બોધ ફકત બુદ્ધિશાળી લોકો જ પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ અલ્લાહ સમક્ષ દુઆ કરતા રહે 
છે કે 'પાલનહાર ! જ્યારે તું અમને સીધા માર્ગે લગાવી ચૂકયો છે, ત્યારે કયાંક અમારા દિલોને 
વક્રતામાં નાખી ન દેજે. અમને તારા કૃપાના ભંડારમાંથી કૃપા આપ કારણ કે તું જ સાચો દાતા છે. 
પાલનહાર ! તું ચોક્કસપણે તમામ લોકોને એક દિવસ એકત્ર કરવાનો છે, 


પહોંચાડી દે અથવા તેનું એક ઝાંખું ચિત્ર ઉપસાવી દે. આવી આયતોનો અર્થ નક્કી કરવા માટે જેટલો વધારે 
પ્રયત્ન કરવામાં આવશે એટલી જ વધારે શંકાઓ, અર્થો અને અનુમાનોનો સામનો કરવો પડશે, એટલે સુધી કે 
માણસ હકીકતની વધુ નજીક થવાને બદલે વધારે દૂર થતો જશે. તેથી જે લોકો સત્યવાંચ્છી છે અને ખોટો શોખ 
રાખતાં નથી, તેઓ તો “મુતશાબિહાત” વડે હકીકતના એ ઝાંખા ચિત્ર ઉપર જ સંતોષ માની લે છે જે કામ 
ચલાવવા માટે પૂરતો છે અને તેમનુ બધું જ ધ્યાન “મુહકમાત'” ઉપર કેન્દ્રિત કરે છે , પરંતુ જે લોકો ખોટા અથવા 
ફિતનાખોર હોય છે, તેમની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ “મુતશાબિહાત”ની ચર્ચાઓ અને ખણખોદ વિષે જ હોય છે. 
(૭) અહીં કોઈને પણ એવી શંકા ન થાય કે જ્યારે એ લોકો મુતશાબિહાતનો સાચો અર્થ જાણતાં જ 
નથી ત્યારે તેની ઉપર ઈમાન કઈ રીતે લઈ આવ્યાં ? હકીકત એમ છે કે કોઈપણ સામાન્ય સમજ ધરાવતા 
માણસને કુર્અાનના અલ્લાહના કલામ હોવાની ખાતરી મુહકમાતના અભ્યાસ ઉપરથી પ્રાપ્ત થાય છે, નહીં કે 
મુતશાબિહાતના અર્થઘટનોમાંથી , અને જયારે મુહકમ આયતો ઉપર મનન કરવાથી તેને સંતોષ મળી જાય કે 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


શ્ર ત 222122૨4270), ૬ દ. જક 
195 ૯૯ ઉ-કઝીપ્કક્ઝજાલડડડડઝ% 
તે ગજ્જર તત્ર. 2-27. ન 


“કાહ 55556 ક્ગ ગક 
તાતે હ છ 


2-ન 


કછ જજ * 4 ક 

4» 5% 1 કડ છ 
«92૭૭ 25522722688 2ર 2 72 

હ કજદ ની 58 5 “કબ્જા 


જ દ; 25 £7। શક 77 27 ન્વ 84 ? 72 ...૯42! 
હ્કહુકાડહઇ૭૦-5%(%2“કક્હ) 
ટક ન 2 7 ક૦* ૮225 -. “2 
કઈઝકેઝઈ૯ડાહઝ-હુંડઝપઈક્ક્-ઉઝં 
જેના આવવામાં કોઈ શંકા નથી. તું કદાપિ તારા વચનથી ફરી જનારો નથી.' (રુકૂઅ-૧) 
જે લોકોએ કુફનું' વલણ અપનાવ્યું છે,“તેમને અલ્લાહની સામે ન તો તેમનો માલ કોઈ કામ 
આપશે, ન તો સંતાન. તેઓ દોજખનું ઈંધણ બનીને રહેશે. તેમનો અંજામ એવો જ હશે, જેવો 
ફિરઔનના સાથીદારો અને તેમની અગાઉના નાફરમાન લોકોનો થયેલો છે કે તેમણે અલ્લાહની 
આયતોને ખોટી ઠેરવી, પરિણામ આ આવ્યું કે અલ્લાહે તેમના ગુના માટે તેમને પકડી લીધાં અને 
સાચું આ છે કે અલ્લાહ સખત સજા આપનાર છે. પછી હે મુહમ્મદ ! જે લોકોએ તમારા સંદેશને 
સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે, તેમને કહી દો કે એ સમય નજીક છે, જ્યારે તમે પરાજિત થઈ 
જશો અને જહન્ઞમ તરફ હંકારવામાં આવશો અને જહન્નમ અત્યંત ખરાબ ઠેકાણું છે. તમારા માટે 
એ બે જૂથોમાં એક પદાર્થપાઠની નિશાની હતી જે (બદ્રમાં) એકબીજાની સામે યુદ્ધે ચઢયાં. એક 
જૂથ અલ્લાહના માર્ગમાં લડી રહ્યું હતું અને બીજું જૂથ કાફિર હતું. જોનારા પોતાની સગી આંખેથી 
જોઈ રહ્યાં હતાં કે કાફિર જૂથ 


આ ગ્રંથ ખરેખર અલ્લાહનું જ ઊતારેલું ગ્રંથ છે ત્યારપછી મુતશાબિહાત તેના દિલમાં કોઈ બેચેની પેદા કરતાં 
નથી. જયાં સુધી તેમનો સીધોસાદો અર્થ તેને સમજાઈ જાય છે, તેને તે સ્વીકારી લે છે , તથા જયાં ગૂંચવાડો લાગે 
છે ત્યાં સંશોધનો કરવા તથા નુક્તેચીની કરવાને બદલે તે અલ્લાહના કલામ ઉપર સંક્ષિપ્તમાં ઈમાન લાવીને 


પોતાનું ધ્યાન કામની વાતો તરફ ફેરવી લે છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


વત? ત્ર 


2”“હછુ*ાલ 
#-કત#%8 388 


સન 
ક -429,- 472 ત્રઠ્ર દ્વ્ક 1ત:% 
ક જ પિ હેમ 
પક હક્ઝાકટપ્ઝ- જર: 
ન” 
ક 7/#₹તઈ? વહા (8 નવિ? દ્ધ “24૮22 
ક્ર 
તર.૦૭૯ડઝક્વ!ક 812૫ -હઝટ નાહી 
મોમિન જૂથ કરતાં બમણું છે.“પરંતુ (પરિણામે પુરવાર કરી દીધું કે) અલ્લાહ તેની મદદ વડે જેને 
ઇચ્છે છે, સહાય આપે છે. ઊડી દ્રષ્ટિ ધરાવનારાઓ માટે આમાં મોટો બોધ છુપાયેલો છે.“ 
લોકો માટે મનગમતી વસ્તુઓ --સ્ત્રીઓ, સંતાન, સોના-ચાંદીના ઢગ, ચુનંદા ઘોડાં, 
(૮) સમજૂતી માટેજુઓ સૂરઃબકરહ, નોંધ ક્રમાંક,૧ ૬૧ 
(૯) જો કે સાચો તફાવત ત્રણગણો હતો, પરંતુ ઉપરછલ્લી રીતે જોનાર પણ એ અનુભવ કર્યા વગર 
રહી શકતો ન હતો કે કાફિરોનું લશ્કર મુસલમાનો કરતાં બમણું છે. 
(૧૦) બદ્રની લડાઈની ઘટના એ વખતે નજીકના સમયમાં જ ઘટી હતી તેથી તેના અવલોકનો અને 


પરિણામોની તરફ નિદેશ કરીને લોકોને પદાર્થપાઠ લેવા જણાવવામાં આવ્યું છે. આ લડાઈમાં ત્રણ બાબતો ખૂબ 
જ બોધદાયક હતીઃ 


એક આ કે, મુસલમાનો અને કાફિરો જે રીતે એકબીજાની સામે આવ્યા હતાં તેના ઉપરથી બન્નેની 


ઉ? ક 


વચ્ચેનો નૈતિક તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો હતો. એક તરફ કાફિરોના લશ્કરમાં શરાબનો દોર ચાલી રહ્યો 
હતો, નૃત્યાંગનાઓ અને ગાયિકાઓ સાથે આવી હતી અને ખૂબ આનંદ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, તો બીજી 
તરફ મુસલમાનોના લશ્કરમાં સંયમ હતો, ખુદાનો ખોફ હતો, ઉચ્ચ કક્ષાની નૈતિક શિસ્ત હતી, નમાઝો હતી 
અને રોઝા હતાં, વાતે વાતે ખુદાનું નામ હતું અને ખુદાની જ સમક્ષ દુઆઓ અને વિનંતીઓ કરવામાં આવી 
રહી હતી. બંને લશ્કરોને જોઈને કોઈ પણ માણસ સહેલાઈથી જાણી શકતો હતો કે બંનેમાંથી કોણ અલ્લાહના 
માર્ગમાં લડી રહ્યો છે. 

બીજું આ કે, મુસલમાનો એમની ઓછી સંખ્યા અને ટાંચા સાધનો છતાં કાફિરોની મોટી સંખ્યા અને 
વધુ સારા હથિયારો ધરાવતા લશ્કરની સામે જે રીતે સફળ થયાં તેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જણાઈ ગયું હતું કે તેમને 
અલ્લાહની હિમાયત પ્રાપ્ત હતી. 

ત્રીજું આ કે, અલ્લાહની પ્રભુત્્વશાળી શક્તિથી ગાફેલ બનીને જે લોકો પોતાના સાધન-સરંજામ અને 
હિમાયતીઓની સંખ્યા ઉપર ફુલાયેલા હતાં તેમના માટે આ ઘટના ફટકા સમાન હતી કે અલ્લાહ કેવી રીતે 


થોડાક ગરીબ અને સાધનવિહોણા, વતન છોડીને આવેલાં, મુહાજિરો અને મદીનાના ખેડૂતોના નાનકડા 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


૭] દહ 


[ક 9% 
મકવા છિ કેક! હના 
“કડડ3હઝ હ્સ્શ્શ 
ણક 

(155૮4 ૮ ૮ 6% «૮ 
“દહ્ટહાક્છુકક કકક 


કન 


[5 ઇહ હ;ધઝદ “ક 


ન્ન 


ખ્જકાઉ છાડ! ડા 4£092૫ર#-5 


પશુ અને ખેતીની જમીનો --ઘણી મનગમતી બનાવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ આ થી વસ્તુઓ 


દુનિયાના થોડા દિવસના જીવનનો સામાન છે. હકીકતમાં જે સારું ઠેકાણું છે, તે તો અલ્લાહની 
પાસે છે. કહોઃ હું તમને બતાવું કે આમના કરતાં વધારે સારી વસ્તુ કઈ છે ? જે લોકો સંયમનો માર્ગ 


અપનાવે, તેમના માટે તેમના માલિકની પાસે બાગો છે, જેમની નીચે નદીઓ વહેતી હશે, ત્યાં 


ન્૧૧ 


તેમને શાશ્ચત જીવન પ્રાપ્ત થશે, પવિત્ર પત્નીઓ તેમની મિત્ર હશે _ અને અલ્લાહની પ્રસજ્ઞતા વડે 
તેઓ સંમાનિત થશે. અલ્લાહ તેના બંદાઓના વર્તન ઉપર ઊંડી નજર રાખે છે.” આ એ લોકો છે, 
જે કહે છે કે “હે માલિક, અમે ઈમાન લાવ્યાં, અમારા ગુનાઓ પ્રત્યે દરગુજર કર અને અમને 


ભડ 9? 


જહનજ્ઞમની આગથી બચાવી લે.'”' આ લોકો ધૈર્યવાન છે,” 


સમુદાય વડે કુરેશ જેવા કબીલાને પરાજય અપાવી શકે છે જે તમામ અરબજગતમાં શિરમોર હતો. 

(૧૧) સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક, ૨૭ 

(૧૨) અલ્લાહ ખોટી રીતે આપનાર નથી અને ન તો ઉપરછલ્લા ફેંસલાં કરનાર છે. તે લોકોના કર્મો 
અને તેમની નિયતો અને ઇરાદાઓને સારી પેઠે જાણે છે, તેને સારી રીતે ખબર છે કે લોકોમાંથી કોણ તેના 
ઇનામનો હક્કદાર છે અને કોણ નથી. 

(૧૩) એટલે કે સત્યના માર્ગમાં પૂર્ણ અડગતા દેખાડનારાં છે. કોઈપણ નુક્સાન કે મુસીબતથી 
હતોત્સાહ થતાં નથી, કોઈ નિષ્ફળતાથી હૃદયભગ્ન થતાં નથી, કોઈ લાલચથી લપસી પડતાં નથી અને એવી 
પરિસ્થિતિમાં પણ સત્યનો પાલવ મજબૂતાઈપૂર્વક પકડી રાખે છે જયારે બાહ્ય રીતે એમની સફળતાની કોઈ 
શક્યતા દેખાતી ન હોય. (જુઓ, સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક, ૬૦) 


હક ઝડલ્કડડહઝડતઝેડ ક 
દદ %5) 55 5%ર્ડ૦શક્ડ5છુ 
નાનાને કઝા 

ઝાહ્ડાડ2* ડડ 5૯ 


ક છે, આજ્ઞાંકિત અને ઉદાર છે અને રાતની અંતિમ ક્ષણોમાં અલ્લાહ સમક્ષ ક્ષમા માટે 
દુઆઓ માગતા રહે છે. 

અલ્લાહે પોતે આ વાતની સાક્ષી આપી છે કે તેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી” અને (આ જ 
સાક્ષી) ફરિશ્તાઓ અને તમામ વિદ્દાનોએ પણ આપી છે.” તેઓ ન્યાય ઉપર કાયમ છે. તે 
જોરાવર ડહાપણવાળા સિવાય હકીકતમાં કોઈ ખુદા નથી. અલ્લાહને ત્યાં દીન માત્ર ઇસ્લામ છે.” 
આ દીનથી ચલિત થઈને જે વિવિધ રીતો એ લોકોએ અપનાવી, જેમને ગ્રંથ 


(૧૪) એટલે કે અલ્લાહ, જે સૃષ્ટિની તમામ હકીકતોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ધરાવે છે, જે તમામ 
ચીજવસ્તુઓને તેના આવરણ વિના જોઈ રહ્યો છે , જેની નજરથી ધરતી અને આકાશની કોઈ વસ્તુ છૂપી નથી, 
આ તેની ગવાહી છે, અને આનાથી વધારે ભરોસાપાત્ર આંખોદેખી ગવાહી બીજા કોની હશે કે સમગ્ર 
સૃષ્ટિતંત્રમાં તેની પોતાની હસ્તી સિવાય કોઈ બીજી એવી હસ્તી નથી કે જે ખુદાઈ ગુણો ધરાવતી હોય, ખુદાઈ 
સત્તાઓની માલિક હોય, અને ખુદાઈના અધિકારોની હક્કદાર હોય. 

(૧૫) એટલે કે અલ્લાહ પછી સૌથી વધુ ભરોસાપાત્ર સાક્ષી ફરિશ્તાઓની છે, કેમ કે તેઓ સૃષ્ટિના 
રાજયના વહીવટી અમલદારો છે અને તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે તેમના અંગત જ્ઞાનના આધારે સાક્ષી આપી રહ્યાં છે કે 
આ સામ્રાજ્યમાં અલ્લાહ સિવાય કોઈનો હુકમ ચાલતો નથી અને તેના સિવાય કોઈ હસ્તી એવી નથી કે જેની 
પાસે ધરતી અને આકાશની વહીવટી બાબતોમાં તેઓ વળતાં હોય. આના પછી મખલૂકમાંથી જે લોકોને પણ 
સચ્ચાઈઓનું થોડુંઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ બધાની, સૃષ્ટિની રચનાના આરંભથી આજ સુધી, આ સર્વસંમત 
સાક્ષી રહી છે કેએક જ ખુદા આ સમગ્ર સૃષ્ટિનો માલિક અને સંચાલક છે. 

(૧૬) એટલે કે અલ્લાહને ત્યાં માનવી માટે માત્ર એક જ જીવનવ્યવસ્થા અને એક જ જીવનરીતિ સાચી 
અને ખરી છે, અને તે એ છે કે, માનવી અલ્લાહને પોતાનો માલિક અને ઉપાસ્ય માને તથા તેની બંદગી અને 
ગુલામીમાં પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે સુપ્રત કરી દે, અને તેની બંદગી કરવાની રીત જાતે ઉપજાવી ન કાઢે બલ્કે 
તેણે તેના પયગમ્બરો મારફતે જે માર્ગદર્શન મોકલ્યું છે તેમાં કાપકૂપ કર્યા વિના માત્ર તેનું જ અનુસરણ કરે. 
વિચાર અને અમલની આ શૈલીનું નામ “ઈસ્લામ” છે અને આ વાત તદ્દન યોગ્ય છે કે સૃષ્ટિનો સર્જક અને 
માલિક તેની મખલૂક અને રૈયત માટે આ ઇસ્લામ સિવાય બીજી કોઈ કાર્યપદ્ધતિને કાયદેસર ન માને. માણસ 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
2 7/727[%*#: 79 2, 7. "ર"-(.-» ક 

યિ ફર દ્વિ દ્વિ ર 
-બ્હ્ન્ ક ૭ ૭2૬૫ ર્ર 
ક્ત્હ - ».*£? 220 

હાજ ષ્ટ્ટપ્ગ્ક્ટ! ટ્ન્ક્ન્‍ કી 


ક» _ “તદન દ્વ ( ૮ ૮7 કે ઇળજના 2 «૮4 -તાઇ#ઈ 
કજ ક કજ ધ્ધ કજ ક્કક 
કે હહ» 4૯# હડ; 85 હન 
277.76 ૭કત્ર 227»૮.-.#૦૭» .22-ક ક ૨22774.» «૬. 
2 ૬. 2** પ 4. હર ક 
ધિ ક*-શહડ૩5કડ્ઝ- 1199 હઝ 
આપવામાં આવ્યો હતો, તેમનાં આ કાર્યશૈલીનું કોઈ કારણ આના સિવાય ન હતું કે તેમણે જ્ઞાન આવી 
ગયા પછી પરસ્પર એકબીજા ઉપર અત્યાચાર કરવા માટે આવું કર્યું” અને જે કોઈ અલ્લાહના 
આદેશો અને હુકમોનું પાલન કરવાનો ઈનકાર કરી દે, અલ્લાહને તેની પાસેથી હિસાબ લેતાં જરાય વાર 
લાગતી નથી. હવે જો આ લોકો તમારી સાથે ઝઘડો કરે, તો તેમને કહો, “મે અને મારા અનુયાયીઓએ 


તો અલ્લાહ સમક્ષ આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દીધું છે.”” પછી ગ્રંથવાળા અને ગ્રંથવાળા સિવાયના 
બજ્ઞેનેપૂછોઃ “શું તમે પણ તેનું આજ્ઞાપાલન અને બંદગી સ્વીકારી ?*”“જો સ્વીકારી 


પોતાની મૂર્ખાઈના કારણે પોતાને નાસ્તિકતાથી લઈને શિર્ક તથા મૂર્તિપૂજા સુધીની દરેક વિચારસરણી, તથા 
દરેક પદ્ધતિનું અનુસરણ કરવાનો કાયદેસર હક્કદાર માની શકે છે પરંતુ સૃષ્ટિના બાદશાહની નજરમાં તો તે 
નર્યો વિદ્રોહી છે. 

(૧૭) આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહ તરફથી જે પયગમ્બર દુનિયાના કોઈપણ ખૂણામાં કે કોઈપણ 
સમયમાં આવ્યો છે, તેનો દીન ઇસ્લામ જ હતો અને જે ગ્રંથ પણ દુનિયાની કોઈપણ ભાષામાં તથા કોઈપણ 
કોમમાં ઊતર્યો છે, તેણે ઇસ્લામનું જ શિક્ષણ આપ્યું છે. આ અસલ દીનને વિકૃત બનાવીને અને તેમાં વધારો- 
ઘટાડો કરીને જે અનેક ધર્મો-સંપ્રદાયો માનવજાતિમાં પ્રચલિત કરવામાં આવ્યાં, એમના ઉદ્ભવનું કારણ માત્ર 
આ જ હતું કે, લોકો તેમની કાયદેસરની હદથી આગળ વધીને હક્કો, ફાયદા અને વિશિષ્ટ અધિકારો મેળવવાની 
ઇચ્છા ધરાવતા હતાં, અને તેમની ઇચ્છાઓ પ્રમાણે અસલ દીનની માન્યતાઓ, સિદ્ધાંતો અને આદેશોમાં 
ફેરફાર કરી નાખ્યાં. 

(૧૮) બીજા શબ્દોમાં આ વાતને એમ સમજો કે “હું અને મારા અનુયાયીઓ તો શુદ્ધ ઇસ્લામ સ્વીકારી 
ચૂક્યાં છીએ , જે ખુદાનો અસલ દીન છે. હવે તમે બતાવો કે શું તમે તમારા અને તમારા પુરોગામીઓએ ઉમેરેલા 


ર” કન 


હાંસિયાઓને છોડીને આ સાચા અને અસલ દીન તરફ આવો છો.” 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તકફહીમુલકુઅનિ ૧ 


4૨12772 2242 વિકિ 1820] 2-૦ 
4. દડ દાડા [૦૦-૬2 2૬19055155 
કા તમ ઇઝંખ જ 


દ્વ 
ત્ર 
ક 


ક ઈ -ક» -% “2722226: ક.” 5ત્ર્શ્ઠ 
હક ડહઝહડકડ' શક હ્હઝ૯ 
ક ૮. 9.28 બ ક ૭ 
પ૯ શર ્રષ્ટરાડક કર્ક ઝમે 


:#ઈ#ક9ડઇડહ “ઇયુ 


ક ૬0 


ગઝ્ઝાવઇકકતઝહડીકઝબ૦્ટ,#૭ 


તો ઓ સાચો માર્ગ પામી ગયાં, અને જો આનાથી વિમુખ થયાં તો તમારી ઉપર ફકત સંદેશો 
પહોંચાડી દેવાની જવાબદારી હતી. આગળ અલ્લાહ પોતે તેના બંદાઓના મામલાઓ જોનાર છે. 


(રુકૂઅ-૨) 


જે લોકો અલ્લાહના આદેશો અને હુકમોને માનવાનો ઈનકાર કરે છે અને તેના 
પયગમ્બરોની નાહક હત્યા કરે છે તથા એવા લોકોના જીવની પાછળ પડી જાય છે, જે લોકોમાંથી 
ન્યાય અને સત્યની આજ્ઞા આપવા માટે ઊઠે, તેમને પીડાકારક સજાના શુભસમાચાર સંભળાવી 
દો.“આ એ લોકો છે કે જેમના કર્મ દુનિયા અને આખિરત બધ્નેમાં વ્યર્થ થઈ ગયાં,“ અને તેમનો 
મદદગાર કોઈ નથી.“ 

તમે જોયું નહી કે જે લોકોને ગ્રંથના જ્ઞાનમાંથી થોડો હિસ્સો મળ્યો છે, તેમની હાલત કેવી છે ? 


(૧૯) આ કટાક્ષમય વર્ણનશૈલી છે. આનો અર્થ આ છે કે તેમના જે કામો બદલ તેઓ આજે ખુશ છે 
અને માની રહ્યાં છે કે અમે બહુ સારૂં કામ કરી રહ્યાં છીએ તેમને જણાવી દો કે તેમના કામોનું પરિણામ આ છે. 

(૨૦) એટલે કે તેમણે તેમની શક્તિઓ અને પ્રયાસો એવા રસ્તે ખર્ચ્યા છે કે જેનું પરિણામ દુનિયામાં 
પણ ખરાબ છે અને આખિરતમાં પણ ખરાબ. 

(૨૧) એટલે કે કોઈ શક્તિ એવી નથી જે તેમના આ ખોટા પ્રયાસોને સફળ બનાવી શકે અથવા 
ઓછામાં ઓછું ખરાબ પરિણામોથી બચાવી શકે. જે જે શક્તિઓ ઉપર તેઓ ભરોસો કરે છે કે તે શક્તઓ 
દુનિયામાં કે આખિરતમાં , અથવા બશ્ને જગ્યાએ, કામ આવશે, એમાંથી વાસ્તવમાં કોઈપણ તેમની મદદગાર 


પુરવાર થશે નહીં. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


2-42 ટ ૯ “જહાહ.પ ક» 


૮ 2 2 «ર ૮# 2% 


છ 69૦-૦૦2 ગહ 
“છુક ઝક્કાકાડા5 ડછૂ। 


ત્ર 
“જ જ 


221મક્ત્ 4924 27422 
5૦૯% 
કન ક 44 ક-૯.2 
જબમ્ન્ય% ક્કહ્ડ-ડઉ ડક હડક 


તેમને જ્યારે અલ્લાહના ગ્રંથ તરફ બોલાવવામાં આવે છે કે પ તે તે તેમની વચ્ચે ફેંસલો કરે, 
ત્યારે તેમનામાંથી એક પક્ષકાર આનાથી કંતરાય છે અને આ ફેંસલા તરફ આવવાથી મોઢું ફેરવી લે 
છે. તેમનું આ વર્તન આના કારણે છે કે તેઓ કહે છે, “જહન્ઞમની આગ તો અમને સ્પર્શ સુદ્ધાં નહીં 
કરે અને જો અમને જહન્તમની સજા મળશે તો પણ ફકત થોડા દિવસ” જ.” તેમની જાતે 
ઉપજાવેલી કાઢેલી માન્યતાઓએ તેમને તેમના દીનના મામલામાં ભારે ગેરસમજોમાં નાખી 
દીધેલાં છે. પરંતુ શું વીતશે તેમની ઉપર જ્યારે અમે તેમને એ દિવસે એકત્ર કરીશું જેનું આવવું 
નિશ્ચિત છે ? એ દિવસે દરેક માણસને તેની કમાણીનો પૂરેપૂરો બદલો આપી દેવામાં આવશે અને 
કોઈની ઉપર જુલમ નહીં થાય. 


(રર) અથાત્‌ એમને કહેવામાં આવે છે કે ખુદાઈ ગ્રંથને અંતિમ પ્રમાણ માની લો, તેનો ફેંસલો સ્વીકારી 
લો અને જે કંઈ તે અન્વયે સત્ય સાબિત થાય ન સત્ય, અને જે કંઈ તેની રૂએ ખોટું સાબિત થાય, તેને ખોટું માની 
લો. એ યાદ રહે કે અત્રે ખુદાના ગ્રંથનો અર્થ તૌરાત અને ઇંજીલ છે અને ગ્રંથના જ્ઞાનમાંથી થોડો ભાગ 
મેળવનારાઓનો અર્થયહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓના વિઠ્ઠાનો છે. 

(૨૩) એટલે કે આ લોકો પોતાની જાતને ખુદાના વહાલા માની બેઠાં છે. આ લોકો એવો ખોટો ખ્યાલ 
ધરાવે છે કે અમે ભલે ગમે તે કરીએ પણ જન્નત તો અમારી જ છે. અમે ઈમાનવાળાં છીએ, અમે ફ્લાણાની 
સંતાન અને ફ્લાણાની ઉમ્મત અને ફલાણાના શિષ્ય અને ફલાણાના પાલવને ઝાલી રાખનારાં છીએ, તો પછી 
દોજખની શી મજાલ કે અમને સ્પર્શ પણ કરે. અને ધારો કે જો અમને દોજખમાં નાખવામાં પણ આવ્યાં તો બસ 
થોડા દિવસ ત્યાં રાખવામાં આવીશું જેથી ગુન્હાઓની જે ગંદકી લાગી ગઈ છે તે ધોવાઈ જાય, પછી સીધા જ 
જન્નતમાં પહોંચાડી દેવામાં આવીશું. આ જ પ્રકારના વિચારોએ તેમને એટલા હિંમતવાળા અને નિર્ભય બનાવી 
દીધાં છે કે તેઓ ભારેમાં ભારે અપરાધો કર્યે જાય છે , ખરાબમાં ખરાબ ગુન્હાઓનું આચરણ કરી નાખે છે અને 
છડેચોક સત્યથી દૂર જાય છે અને તેમના દિલમાં ખુદાનો સહેજ પણ ડર નથી આવતો. 


છે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ન €૮ ત (હં 


દી 
ડડ, 


“44 કન 5%? ૦2૮- 


તરત 
ઝી ક્જ 
5 ક્ર્ન ક 
2 ઝદ 


જ્ન્ત / / “7ક”#* કકક - 
ક 2 કક 7472 દ્ર દ્ર ક -*્ક્ જ 
બક્ર્ટાહ્ુ#હથઇકઇઈગવક્કકપ્ર્ક્ક્5 
કહો, હે ખુદા ! રાજ્યના માલિક ! તું જેને ઈચ્છે રાજ્યસત્તા આપે અને જેની પાસેથી ઈચ્છે છીનવી 
લે, જેને ઇચ્છે પ્રતિષ્ઠા આપે અને જેને ઈચ્છે અપમાનિત કરી દે. ભલાઈ તારા જ હાથમાં છે, 
નિઃશંક તું દરેક વસ્તુ કરવા માટે શકિતમાન છે. રાતને દિવસમાં પરોવતો લઈ આવે છે અને 
દિવસને રાતમાં. સજીવમાંથી નિર્જીવને કાઢે છે અને નિર્જીવમાંથી સજીવને. અને જેને ઇચ્છે છે, 


અઢળક રોજી આપે છે.” 
મોમિનો ઈમાનવાળાંને છોડીને કાફિરોને તેમના મિત્ર અને સાથીદાર કદાપિ ન બનાવે. 


(ર૪) જ્યારે માણસ એક તરફ કાફિરો અને નાફરમાન લોકોના કરતૂકો જૂએ છે , અને પછી આ જુએ 
છે કે તેઓ દુનિયામાં કેવા સમૃદ્ધ થઈ રહ્યાં છે, બીજી તરફ ઈમાનવાળાઓની આજ્ઞાંકિતતા જુએ છે તથા તેમને 
ભૂખ અને મુસીબતોનો ભોગ બનતાં જૂએ છે જેમાં નબી સ.અ.વ. અને આપના સાથીઓ હિ.સ. ૩ માં અને 
તેની આસપાસના સમયમાં હતાં, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે તેના દિલમાં એક અજબ અફસોસ સાથે સવાલ 
ધુમરાવા લાગે છે. અલ્લાહતઆલાએ અહીં આ જ સવાલનો જવાબ આપ્યો છે , અને એવી નાજુકાઈથી આપ્યો 
છે કે આનાથી વધારે નાજુકાઈની કલ્પના કરી શકાય તેમ નથી. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ન -24 4 555% 
'હટકડ 
ત્રિ 


ન 72૮7 ર ક્ર ળ્કવ્ન્નટ ક પ ક 
ન દ્ર 2ખુંગ્ટ2 “૨ 


27922222228 7 47૪22225 ૨25%? ૪ 

0 પડ, ૩૭૫-* 31 ઝ્9૫--૯ [419455 (€)) (3 
ત 4૮૭4 ક (2 દ્વિ 4; 5 [: 27225 
ઈ“ #શા#ઝીહુ [૭૭મા ૦ ડઝ 2 
*““બઅહ્%ઉકવકડ%૦ઝ્વ 


મ 


જે આવું કરશે તેનો અલ્લાહ સાથે કોઈ ધ નથી. હા એ માફ છે કે તમે તેમના જુલમથી બચવા 
માટે દેખીતી રીતે આવું વર્તન કરી બેસો.” પરંતુ અલ્લાહ તમને તેના પોતાનાથી ડરાવે છે અને 
તમારે તેની જ તરફ પાછા ફરીને જવાનું છે.” હે નબી ! લોકોને ચેતવી દો કે તમારા દિલોમાં જે 
કંઈ છે, તેને તમે ચાહે છુપાવો કે જાહેર કરો, અલ્લાહ દરેક સ્થિતિમાં તેને જાણે છે, ધરતી અને 
આકાશોની કોઈ વસ્તુ તેના જ્ઞાનની બહાર નથી અને તેની સત્તા દરેક વસ્તુ ઉપર છવાયેલી છે. એ 


દિવસ આવવાનો છે, જ્યારે દરેક માણસ તેની કરણીનું ફળ તેની સામે હાજર 


(ર૫) એટલે કે જો કોઈ મોમિન - મુસલમાન કોઈ ઇસ્લામ-દુશ્મન જૂથના સકંજામાં ફસાઈ ગયો હોય, 
અને તેમના તરફથી જોરજૂલમનો ડર લાગતો હોય કે ભય હોય, તો તેને છૂટ છે કે પોતાના ઈમાનને છુપાવીને 
રાખે, અને કાફિરો સાથે બાહ્ય રીતે એવી રીતે રહે કે જાણે તે એમનામાંનો જ એક માણસ છે, અથવા જો તેનું 
મુસલમાન હોવું જાહેર થઈ ગયું હોય તો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે તે કફિરો સાથે મિત્રાચારીભર્યું વલણ 
દાખવી શકે છે, એટલે સુધી કે ખૂબ જ ભયની સ્થિતિમાં, જો માણસ સહનશક્તિ ધરાવતો ન હોય તો, તેને 
કલ્મએકુક સુદ્ધાં બોલી નાખવાની છૂટ છે. 

(ર૬) એટલે કે એવું ન બને કે લોકોનો ડર તમારી ઉપર એટલી હદે છવાઈ જાય કે ખુદાનો ખોફ 
દિલમાંથી નીકળી જાય. માણસો બહુ બહુ તો તમારી દુનિયા બગાડી શકે છે પરંતુ ખુદા તમને કાયમ માટે સજા 
આપી શકે છે. એટલા માટે પોતાના બચાવ માટે જો મજબૂરી પ્રમાણે કયારેક કાફિરોની સામે સત્યને ઇુપાવવું પડે 
તો તે માત્ર એટલી જ હદ સુધી હોવું જોઈએ કે ઇસ્લામના મિશન અને ઇસ્લામી સમુદાયના હિત અને કોઈ 
મુસલમાનના જાનમાલને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તમે તમારા જાનમાલનું રક્ષણ કરી લો. પરંતુ સાવધાન, 
કુફ અને કાફિરોનું કોઈ એવું કામ તમારા હાથે થવું ન જોઈએ જેના કારણે ઇસ્લામની સામે કુફ્રને પ્રોત્સાહન મળે 
તથા મુસલમાનો ઉપર કાફિરોના વિજયી થવાની શકયતા ઉભી થાય. બરાબર રીતે સમજી લો કે જો તમે તમારી 
જાતને બચાવવા માટે અલ્લાહના દીનને, અથવા મુસલમાનોના સમુદાયને, અથવા કોઈ પણ મુસલમાનને 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ધડક 
ન (ચ) 


દ્વિ ઇને હશ 211 5% 27૦% 
ક, ઉડઇશપડા છાડ 2 224 


2255 કે સઈ દઈ «૮ મર ક ક્ટ 
4 જ લ્કે કડહતર્ક્ટ હહ 


દ 
પિ ( 22 _ ૭? ટ 7 કકક શિ 22 
4192 55૦ 5%5દડ 9 

દ્ઝ «તૃ ર૫ મનન દ્ર 

મુ ધ્ળ ધઇ | વિજ પ્ત 

જ હ્ઝ્્હ્ઝ્હઝવ્મઈડ1%*- હક જા 
જોશે, ચાહે તેણે ભલાઈ કરી હોય કે બૂરાઈ. એ દિવસે માણસ એવી કામના કરશે કે કદાચ હજી આ 
દિવસ તેનાથી ઘણો દૂર હોત ! અલ્લાહ તમને તેના પોતાનાથી ડરાવે છે અને તે તેના બંદાઓનો મોટો 
શુભેચ્છક છે. _  (રકુઅ-૩) 


હે નબી ! લોકોને કહી દો કે “જો તમે ખરેખર અલ્લાહનેપ્રેમ કરતાં હોવ, તો મારું અનુસરણ 
અપનાવો, અલ્લાહ તમારી સાથે પ્રેમ કરશે અને તમારા ગુનાઓ પ્રત્યે દરગુજર કરશે. તે મોટો માફ 


કરનાર અને દયાળુ છે.”' તેમને કહો કે “અલ્લાહ અને પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન સ્વીકારી લો.” 
પછી જો તેઓ તમારો આ સંદેશ સ્વીકારે નહીં, તો ચોક્કસપણે એ શકય નથી કે અલ્લાહ એવા 
લોકોનેપ્રેમ કરે, જે તેનું અને તેના પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન કરવાનો ઈનકાર કરતાં હોય.“ 


નુક્સાન પહોંચાડશો , અથવા ખુદાના બંડખોરોની કોઈ નક્કર સેવા કરશો તો અલ્લાહના હિસાબ-કિતાબમાંથી 
કદાપિ છટકી શકશો નહીં કારણ કે જવાનું તો તમારે છેવટે તેની જ પાસે છે. 

(૨૭) એટલે કે આ તેની શુભેચ્છાની હદ છે કે તે તમને અગાઉથી એવાં કામો સામે ચેતવી રહ્યો છે જે 
તમારા અંજામને બગાડવાના કારણો બની શકે છે. 

(૨૮) અહીં પહેલું પ્રવચન પુરૂં થાય છે. તેનો વિષય, ખાસ કરીને બદ્રની લડાઈ તરફ જે ઇશારો 
કરવામાં આવ્યો છે, તેની શૈલી ઉપર વિચાર કરવાથી એવું જ અનુમાન થાય છે કે આ પ્રવચનના ઉતરાણનો 
સમયગાળો બદ્રની લડાઈ પછી અને ઉહ્ુદની લડાઈ પહેલાંનો છે , અર્થાત હિ.સ.૩નો. મુહમ્મદ બિન ઇસહાક 
વણવે છે કે સામાન્ય રીતે લોકોને એવી ગેરસમજ થઈ છે કે આ સૂરઃ ની શરૂઆતની ૮૦ આયતો નજરાનના 
પ્રતિનિધિમંડળના આગમનના સમયે હિ.સ. ૯ માં ઉતરી હતી પરંતુ પહેલાં તો આ પ્રાસ્તાવિક પ્રવચનનો 
વિષય સ્પષ્ટપણે દશ વી રહ્યો છે કે આ આની પહેલાં ઉતરી હશે. બીજું, મુકાતિલ બિન સુલૈમાનની રિવાયતમાં 
સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે નજરાનના પ્રતિનિધિમંડળના આગમન વખતે ફક્ત એ જ આયતો ઉતરી છે જે 
હઝરત યહ્યા અ.સ. અને હઝરત ઈસા અ.સ.ના વર્ણન ધરાવે છે અને જેમની સંખ્યા ૩૦ અથવા તેનાથી થોડી 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ડા ક્ટક “ક ઝવાકઇ 4હક્કાશ 49160 
ક 4:૭2) હિં -2 હ દના 
ઉ-5814* દતક છપ છેલ્રા 
ઝડડીડ્ઝડક્ડ તિ વન 


જ ૯ 


અલ્લાહ 


આદમ અને નૂહ અને ઇઈબ્રાહીમની સંતાન અને ઈમરાનની સંતાનને” સમસ્ત 


દુનિયાના લોકો ઉપર પસંદગી આપીને (તેની પયગમ્બરી માટે) પસંદ કર્યા હતાં. આ એક 
શ્રુખલાના લોકો હતાં, જે એકબીજાના વંશમાંથી પેદા થયા હતાં. અલ્લાહ બધું જ સાંભળે અને 
જાણે છે.“ (તે એ વખતે સાંભળી રહ્યો હતો) જ્યારે ઇમરાનની સ્રી“ કહી રહી હતી કે “મારા 
પાલનહાર ! હું આ બાળકને, જે મારા ગર્ભમાં છે, તને ભેટ ધરૂં 


વધારે છે. 

(ર૯) અહીંથી બીજું પ્રવચન શરૂ થાય છે. આનો ઉતરાણકાળ હિ.સ. ૯ નો છે, જયારે નજરાનના 
ખ્રિસ્તી વિદ્દાનોનું પ્રતિનિધિ મંડળ નબી સ.અ.વ. સમક્ષ ઉપસ્થિત થયું હતું. નજરાન પ્રદેશ હિજાઝ તથા 
યમનની વચ્ચે આવેલું છે. એ વખતે એ પ્રદેશમાં ૪૩ ગામો સામેલ હતાં , અને કહેવાય છે કે એક લાખ વીસ 
હજાર લડાયક પુરૂષો એમાંથી મળી શકતા હતાં. વસ્તી બધી જ ખિસ્તી હતી અને ત્રણ નેતાઓના તાબા હેઠળ 
હતી. એકને આકિબ કહેવામાં આવતો હતો જેની હેસિયત સમગ્ર કોમના આગેવાનની હતી. બીજો સૈયદ 
કહેવાતો હતો, જે તેમની સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય બાબતો ઉપર દેખરેખ રાખતો હતો અને ત્રીજો ઉસ્કુફ 
(બિશપ) હતો જે તેમનો ધાર્મિક આગેવાન હતો. જયારે નબી સ.અ.વ. એ મક્કા જીતી લીધું અને તમામ 
આરબવાસીઓને ખાત્રી થઈ ગઈ કે દેશનું ભવિષ્ય હવે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના હાથમાં છે ત્યારે આરબપ્રદેશના 
[વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આપની પાસે પ્રતિનિધિમંડળો આવવા માંડ્યાં. આના જ અનુસંધાનમાં નજરાનના ત્રણેય 
સરદારો પણ ૬૦ માણસોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ લઈને મદીના પહોંચ્યાં. લડાઈ માટે તેઓ જરા પણ તૈયાર ન 
હતાં. હવે સવાલ માત્ર એ હતો કે તેઓ ઈસ્લામ કબૂલ કરે છે કે પછી ઝિમ્મી બનીને રહેવા માગે છે. એ વખતે 
અલ્લાહતઆલાએ નબી સ.અ.વ. ઉપર આ પ્રવચન ઉતાર્યું કે જેથી એની મારફતે નજરાનના પ્રતિનિધિમંડળને 
ઈસ્લામ તરફ બોલાવી શકાય. 

(૩૦) ઇમરાન હઝરત મૂસા અ.સ. અને હારૂન અ.સ.ના પિતાનું નામ હતું જેને બાઇબલમાં 
“અમરામ” શ લખવામાં આવ્યું છે. 

(૩૧) ખ્રિસ્તીઓની ગુમરાહીઓ - માર્ગભ્રષ્ટતાનું એકમાત્ર કારણ આ છે કે તેઓ મસીહને મનુષ્ય 
અને રસૂલ (પયગમ્બર) માનવાને બદલે અલ્લાહનો પુત્ર અને ખુદાઈમાં તેનો ભાગીદાર ઠરાવે છે. જો તેમની 
આ બુનિયાદી ભૂલ દૂર થઈ જાય તો શુદ્ધ અને સાચા ઇસ્લામની તરફ એમનું પાછું ફરવું સરળ બની જાય. એટલા 
માટે આ પ્રવચનની શરૂઆત એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે આદમ અ.સ. પછી અને નૂહ અ.સ. અને 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ત્ર તજડ્ સ 4૬4% દ્ર 66 ૮ ૪ 
નીટ હ્ડાહ દ. 5 
722720 ન “52૮2 
ડન ળમા ક હ્ડ્હ્ 9 

ડ 
કું ટ હ મરી 29 0 ર૮44 
નનન રે દ્ર દ્વિ દ્વ તતા 2.9 

પ ૨૨ ફક ફક શ 8 

પહ 55૦ ઝા હ ઝ્ડ્દ્ દે 


નૌ 
1.7 «જં «જદઇડ: ન જ તિત જ્શ્ઠશ્્ક 
દં કઈક દડ્ડઉ ૦૫૩2 હુ 


સક 


2/#7કબ 


દ 


તિ 


છું, તે તારાં જ કામ માટે ધર્માદા રહેશે. મારી આ ભેટને સ્વીકારી લે. તું સાંભળનાર અને જાણનાર 
છે.” પછી જ્યારે એ બાળકી તેને ત્યાં જન્મી ત્યારે તેણીએ કહ્યું “માલિક ! મારે ત્યાં તો પુત્રી જન્મી 
ગઈ છે“--જોકેજે તેણે જણ્યું હતું, અલ્લાહને તેની ખબર હતી --અને છોકરો છોકરી જેવો હોતો 
નથી.” ઠીક, મે તેનું નામ મર્યમ રાખી દીધું છે અને હું તેને અને તેની ભાવિ સંતાનને હાંકી કઢાયેલા 
શૈતાનના ઉપદ્રવથી તારી શરણમાં આપું છું.”' છેવટે તેના માલિકે એ બાળકીને સહર્ષ સ્વીકારી લીધી, 
તેને ઘણી સારી કન્યા બનાવીને મોટી કરી. અને ઝકરિય્યાને તેનો પાલક બનાવી દીધો. 


આલેઇબ્રાહીમ તથા આલેઇમરાનના બધા જ પયગમ્બરો મનુષ્યો હતાં , એકના વંશમાંથી બીજો પેદા થતો ગયો, 
તેમનામાંથી કોઈપણ ખુદા ન હતો, તેમની વિશેષતા માત્ર આ હતી કે ખુદાએ તેના દીનના પ્રચાર અને પ્રસાર 
માટે તથા દુનિયાની સુધારણા માટે એમને પસંદ કર્યા હતાં. 

(૩ર) જો ઇમરાનની સ્ત્રીનો અર્થ “ઇમરાનની પત્ની” કરવામાં આવે તો તેનો અર્થ એમ થશે કે આ 
એ ઈમરાન નથી જેમનો ઉલ્લેખ ઉપર થયો છે બલ્કે આ હઝરત મર્યમ અ.સ.ના પિતા હતાં જેમનું નામ 
કદાચ ઇમરાન હશે. (ખ્રિસ્તી રિવાયતો પ્રમાણે હઝરત મર્યમના પિતાનું નામ યૂઆખીમ 10૯01111 
લખેલું છે) . અને જો ઇમરાનની સ્ત્રીનો અર્થ આલેઈમરાનની સ્ત્રી લેવામાં આવે તો તેનો અર્થ આ થશે કે હઝરત 
મર્યમની માતા એ કબીલા સાથે સંબંધ ધરાવતી હતી. પરંતુ આપણી પાસે જાણકારીનો કોઈ એવો સ્રોત નથી 
જેના ઉપરથી ચોક્કસપણે આ બે અર્થોમાંથી કોઈ એકને પસંદગી આપી શકીએ કેમ કે ઇતિહાસમાં આનો કોઈ 
ઉલ્લેખ નથી કે હઝરત મર્યમ અ.સ.ના પિતા કોણ હતાં અને તેમની માતા કયા કબીલાના હતાં. અલબત્ત, જો 
આ રિવાયતને સાચી માની લેવામાં આવે કે હઝરત યહ્યા અ.સ.ની માતા અને હઝરત મર્યમ અ.સ.ની માતા 
સગપણમાં એક બીજાની બહેનો હતી તો પછી “ઈમરાનની સ્ીનો” અર્થ ઇમરાનના કબીલાની સ્ત્રી જ સાચો 
હશે કેમ કે લૂકની ઈંજીલમાં આપણને એ સ્પષ્ટતા મળે છે કે હઝરત યહ્યા અ.સ.ની માતા હઝરત હારૂન 
અ.સ.ની ઓલાદમાંથી હતાં. (લૂક ૧ :૫) 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


“ક2૭ ઉપ હડ 


છૂ 


્કડ#ઝડઈઈડઝ#હ જ 
ડાક્્હઝક ટક 


"છ £૭- નડ દત ર વિ દ્ધ તત્ત 
9 જીુનડઇુચડઝુટકડવઇઝહવડડડહ 
ઝકરિય્યા' જ્યારે પણ તેની પાસે ઓરડામાં“ જતો ત્યારે તેની પાસે કંઈને કંઈ ખાવા- 
પીવાની વસ્તુઓ જોતો. પૂછતો, “મર્યમ, આ વસ્તુઓ તારી પાસે કયાંથી આવી ?' તે જવાબ 
આપતી, “અલ્લાહ પાસેથી આવી છે, અલ્લાહ જેને ઈચ્છે અઢળક રોજી આપે છે.' આ સ્થિતિ 
નિહાળીને ઝકરિય્યાએ તેના માલિકને પોકાર્યો “પાલનહાર ! તારી કુદરતથી મને સદાચારી 
ઓલાદ આપ. તું જ દુઆ સાંભળનાર છે.” 


ન 


(૩૩) એટલે કે તૂં તારા બંદાઓની દુઆઓ સાંભળે છે અને તેમની નિયતોની કેફિયતથી વાકેફ છે. 


જ કિ 


(૩૪) એટલે કે છોકરો એ ઘણી કુદરતી નબળાઈઓ અને સાંસ્કૃતિક બંધનોમાંથી મુકત હોય છે જે 
છોકરીની સાથે જોડાયેલાં હોય છે, એટલા માટે જો છોકરો હોત તો તે હેતુ વધુ સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાત જેના 
માટે હું મારા બાળકને તારા માર્ગમાં અર્પણ કરવામાગુ છું. 

(૩૫) હવે એ સમયનો ઉલ્લેખ શરૂ થાય છે જયારે હઝરત મર્યમ અ.સ. પુખ્તવયે પહોંચી ગયાં અને 
બેતલમકદિસના ઉપાસનાગૃહ (હૈકલ)માં દાખલ કરી દેવામાં આવ્યાં અને રાત-દિવસ ખુદાની યાદમાં રહેવા 
માંડયાં. હઝરત ઝકરિય્યા, જેમની દેખરેખમાં તેમને આપવામાં આવ્યા હતાં, સગપણમાં મોટાભાગે તેમના 
માસા હતાં અને હૈકલના મુજાવરોમાંથી હતાં. આ એ ઝકરિય્યા નબી નથી જેમની હત્યાનો ઉલ્લેખ બાઇબલના 
જૂના કરારમાં કરવામાં આવ્યો છે. 

(૩૬) મેહરાબ શબ્દના લીધે લોકોનું ધ્યાન સામાન્ય રીતે એ મેહરાબ તરફ જતો રહે છે જે આપણી 
મસ્જિદોમાં ઇમામના ઉભા રહેવા માટે બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં મેહરાબનો મતલબ એ નથી. યહૂદી 
ઉપાસનાગૃહો અને ખ્રિસ્તીઓના દેવળોમાં અસલ ઇબાદતગાહની જોડાજોડ જમીનની સપાટીથી સહેજ ઉંચાઈ 
ઉપર ઓરડા બનાવવામાં આવતા હતાં જેમાં ઉપાસનાગૃહના મુજાવર, સેવકો અને તપસ્વીઓ રહેતા હતાં, તેને 
મેહરાબ કહેવામાં આવે છે. આ જ પ્રકારના ઓરડાઓમાંથી એક ઓરડામાં હઝરત મર્યમ અ.સ. તપસ્વીની 
(મુઅતકિફ) તરીકે રહેતા હતાં. 

(૩૭) હઝરત ઝકરિય્યા એ વખતે નિઃસંતાન હતાં. આ યુવાન નેક છોકરીને જોઈને સ્વાભાવિક રીતે 
એમના મનમાં આ ઇચ્છા પેદા થઈ હશે કે કદાચ અલ્લાહ તેમને પણ આવી જ નેક સંતાન એનાયત કરે, અને આ 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


ર યવ#ત્# ૮ “જ %ૂત્ર# 84446 


ધ ક્ન|ત૭.ડ 


હૂડ 
ઇબહાત્રકાહકઈ, 
બદલવાના ઈ 


નિ ત્ર# 2૯ 


દેઈ ્રંહ્ (3100 


ઉત્તરમાં ફરિશ્તાઓએ સાદ દીધો જ્યારે તે ઓરડામાં ઊભો રહી નમાઝ પઢી રહ્યો હતો, કે “અલ્લાહ 
તને યહ્યાના“ શુભસમાચાર આપે છે. તે અલ્લાહના તરફથી એક ફરમાનનો” સમર્થક બનીને 
આવશે. તેની અંદર નેતૃત્વ અને મોટાઈની શાન હશે. પૂર્ણ કક્ષાનો રક્ષક હશે. નબૂવ્વતના દરજ્જા વડે 
સન્માનવામાં આવશે અને સદાચારીઓમાં ગણવામાં આવશે.” ઝકરિય્યાએ કહ્યું, “પાલનહાર ! 
મારે ત્યાં પુત્ર કયાંથી થશે ભલા ? હું તો ઘણો ઘરડો થઈ ગયો છું અને મારી પત્ની વાંઝણી છે.” ઉત્તર 
મળ્યો, “આવું જ થશે,” અલ્લાહ જે ઇચ્છે છે કરે છે.”” કહ્યું, “શાલિક, તો પછી કોઈ નિશાની મારા 


માટે નક્કી કરી દે.” કહ્યું, જનિશાની આ છે કે તમે ત્રણ દિવસ સુધી લોકો સાથે ઈશારા 


જોઈને કે અલ્લાહ કેવી રીતે તેની કુદરત વડે આ એકાંતવાસી છોકરીને ખોરાક પહોંચાડી રહ્યો છે, તેમને એવી 
આશા બંધાઈ કે અલ્લાહજો ચાહે તો આ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તેમને સંતાન આપી શકે છે. 

(૩૮) બાઇબલમાં એમનું નામ “યુહન્ઞા બપ્તિસ્મા આપનાર” (00111 110 3૮051) લખ્યું છે. 
એમના અહેવાલ વિષે જુઓ: મુતા, પ્રકરણ-૩,૧૧ અને ૧૪. માર્ક્સઃ પ્રકરણ-૧ અને ૬, લૂકઃ પ્રકરણ-૧ અને ૩. 

(૩૯) અલ્લાહના હુકમનો અર્થ હઝરત ઈસા અ.સ. છે કેમ કે એમનો જન્મ અલ્લાહતઆલાના 
એક અસાધારણ ફરમાન દ્વારા ચમત્કારિક રીતે થયો હતો તેથી તેમને કુર્ઓાનમજીદમાં 11544 કહેવામાં 
આવ્યાં છે. 

(૪૦) એટલે કે તારા ઘડપણ અને તારી પત્નીના વાંઝિયાપણા છતાં અલ્લાહ તને દીકરો આપશે. 
(૪૧) એટલે કે એવી નિશાની બતાવી દે કે જયારે એક ખૂબ જ ઘરડા અને એક ખૂબ જ વૃદ્ધ વાંઝણીના 


દ... 


ઘરે દીકરાના જન્મ જેવો અસાધારણ બનાવ બનવાનો હોય તો તેની ખબર મને પહેલાંથી થઈ જાય. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હ્5પઝડાઈ- 14-54 
496) ડુ ઈશ ન દાઇ ત ૧0.) 
2242 
બ્હાઝાટઝાતડગઇબડડ ટા 


57 


ડઝ ઝ્કઃ “ 201 કી ની 


કક ૭ ક દ 229 22૪4 222 ષ્‌ 72722?» 
2255 :-.૯2.૦૯૦ 8! (૯% 


પી કોઈ વાતચીત નહી કરો મી અ કરી શકો). આ દરમ્યાન તારા માલિકને પુષ્કળ યાદ 
કરજો અને સવાર-સાંજ તેની પાકીનું વર્ણન કરતા રહેજો.” (રુકુઅ-૪) 
પછી એ સમય આવ્યો જ્યારે મર્યમને ફરિશ્તાઓએ આવીને કહ્યું, “હે મર્યમ! અલ્લાહે 


તનેપસંદ કરી લીધી અને પવિત્રતા આપી અને સમસ્ત જગતની સ્ત્રીઓ ઉપર તને પસંદગી આપીને 
તેની સેવા માટે ચૂંટી લીધી. હે મર્યમ! તારા માલિકની આજ્ઞાપાલક બનીને રહે, તેની સામે 
સિજદામાં માથું ઝૂકાવ, અને જે લોકો તેની સામે ઝૂકનારાં છે તેમની સાથે તું પણ ઝૂકી જા.” 

હે નબી, આ ગેબની વાતો છે જે અમે તમને વહી મારફતે જણાવી રહ્યાં છીએ, નહી તો તમે 
એ વખતે ત્યાં હાજર ન હતાં જ્યારે હેકલના સેવકો આ ફેંસલો કરવા માટે કે મર્યમનો પાલક કોણ 
થાય, પોતપોતાની કલમો ફેકી રહ્યા હતાં” અનેન તો તમે એ વખતે હાજર હતાં 


(૪ર) આ પ્રવચનનો મૂળ આશય ખ્રિસ્તીઓ સમક્ષ તેમની આ માન્યતાની ભૂલને સ્પષ્ટ કરવાનો છે કે 
તેઓ મસીહ અ.સ.ને ખુદાનો પુત્ર અને ખુદા માને છે. પ્રસ્તાવનામાં હઝરત યહ્યા અ.સ.નો ઉલ્લેખ એટલા 
માટે કરવામાં આવ્યો છે કે, જેવી રીતે મસીહ અ .સ.નો જન્મ ચમત્કારિક રીતે થયો હતો એવી જ રીતે એમના છ 
મહિના પહેલાં એ જ કુટુંબમાં હઝરત યહ્યા અ.સ.નો જન્મ પણ એક બીજી રીતે ચમત્કાર દ્વારા થઈ ગયેલો હતો. 
આના દ્વારા અલ્લાહતઆલા ખ્રિસ્તીઓને એમ સમજાવવા માગે છે કે જો યહ્યા અ.સ.ને તેમના વિશિષ્ટ જન્મે 
ખુદા નબનાવ્યાં તો મસીહ અ.સ. માત્ર પોતાના અસાધારણ જન્મના જોરે ખુદા કેવી રીતે હોઈ શકે છે. 

(૪૩) એટલે કે પાસાં ફેંકી રહ્યા હતાં. આ પાસાં ફેંકવાની જરૂરિયાત એટલા માટે ઉભી થઈ હતી કે 
હઝરત મર્યમ અ.સ.ની માતાએ તેમને ખુદાની સેવા માટે હૈકલને અર્પણ કરી દીધા હતાં, અને કેમકે તે છોકરી 
હતાં એટલે આ એક નાજુક પ્રશ્ન બની ગયો હતો કે હેકલના મુજાવરોમાંથી કોના પાલન-પોષણ હેઠળ તેઓ રહે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દ્વા 7 2 1 “ક દ «સત્ર 
જં ક્ક્ન્યાછકફકથઝડઉ%૦૭#્કડ 
4229 ૪ કક 785 14152 વ 
કઝ 2૯૪ ન્ન સૂન 4૦ 


4૦ દ્રિ 
તત મ દ્વ 


ડાડા ડક ક્ા5ઈરડ। 
દ ઉ ઈહકઝાહડર5%૪ ક 
દા 401૭ 1)55હ૬ુ* જ કક ક 29૭2 મ હ 


જ્યારે ન વચ્ચે ઝઘડો થયેલો હતો. 

અને જ્યારે ફરિશ્તાઓએ કહ્યું “હે મર્યમ, અલ્લાહ તને તેના એક ફરમાનના 
શુભસમાચાર આપે છે. તેનું નામ મસીહ ઈસા ઇબ્ને મર્યમ હશે, દુનિયા અને આખિરતમાં આદર 
પામેલો હશે, અલ્લાહના સમીપવર્તી બંદાઓમાં ગણવામાં આવશે, લોકો સાથે પારણામાં પણ 
વાતચીત કરશે અને મોટી વયે પહોંચીને પણ, અને તે એક સદાચારી માણસ હશે.'' આ સાંભળીને 


મર્યમે કહયું, “પાલનહાર ! મારે ત્યાં બાળક કયાંથી થશે, મને તો કોઈ પુરુષે હાથ સુદ્ધાં લગાડયો 
નથી.' ઉત્તર મળ્યો “આવું જ થશે, અલ્લાહ જે ઈચ્છે છે 


ન 


(૪૪) એટલે કે હજી જ્યારે કોઈ પુરૂષે તને સ્પર્શ કર્યો નથી છતાં તારે ત્યાં બાળક જન્મશે. આ શબ્દ 
ક્ઝાલિકા હા) (આવું જ થશે) હઝરત ઝકરિય્યાના જવાબમાં પણ કહેવામાં આવ્યો હતો. તેનો જે અર્થ ત્યાં છે 
એ જ અર્થઅહઢીં પણ હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત પછીનું કથન, બલ્કે આગળ અને પાછળનું તમામ વર્ણન, આ જ 
અર્થને સમર્થન આપે છે કે હઝરત મર્યમ અ.સ.ને તો જાતીય મિલન વિના બાળક જન્મવાના ખુશખબર 
આપવામાં આવ્યા હતાં અને હકીકતમાં એ જ રીતે હઝરત ઈસા અ.સ.નો જન્મ થયો. નહીં તો જો વાત આવી જ 
હોત કે હઝરત મર્યમ અ.સ. ને ત્યાં એ જ પ્રચલિત કુદરતી રીતે બાળક જન્મવાનો હોત જેવી રીતે દુનિયામાં 
સ્રીઓને ત્યાં જન્મતો હોય છે, અને જો હઝરત ઈસા અ.સ.નો જન્મ હકીકતમાં એ જ રીતે થયો હોત તો આ 
તમામ વર્ણન અર્થવિહીન સાબિત થાત જે ચોથા રુકૂઅથી છઠ્ઠા રુકૂઅ સુધી ચાલી રહ્યો છે, અને એ તમામ વર્ણનો 
પણ અર્થહીન બની જાત જે મસીહ અ.સ.ના જન્મના મામલે કુર્બાનના બીજા સ્થળો ઉપર આપણને જોવા મળે 
છે. ખ્રિસ્તીઓએ હઝરત ઈસા અ.સ.ને ખુદા તથા અલ્લાહનો પુત્ર આ કારણસર માન્યા હતાં કે તેમનો જન્મ 
અકુદરતી રીતે બાપ વિના થયો હતો અને યહૂદીઓએ હઝરત મર્યમ અ.સ. ઉપર આરોપ પણ એટલા જ 
કારણસર લગાવ્યો હતો કે બધાની સામે આ ઘટના ઘટી હતી કે એક છોકરી અપરિણીત હતી અને તેને ત્યાં બાળક 
જન્મ્યો. જો આ ઘટના ઘરમૂળથી બની જ ન હોત તો આ બંને જૂથોના વિચારોના ખંડનમાં આટલું જ કહી દેવું 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ટ કીન ઈ કહ ાદમહક દડા: 
મજબના ઝક 


વલ કઝ દ (ડ૭9 વાઝ 


ર 


ક કા રજબ ક “૪ કુડ શૂડછી 
હક59445%હ8:વહ, ઇહ્‌ 


પેદા કરે છે. તે જ્યારે કોઈ કામ કરવાનો ફેંસલો કરે છે ત્યારે ફકત કહે છે કે થઈ જા અને તે થઈ જાય 
છે.” (ફરિશ્તાઓએ પછી તેમની વાત ચાલુ રાખતાં કહ્યું) “અને અલ્લાહ તેને ગ્રંથ અને 
ડહાપણની તાલીમ આપશે, તૌરાત અને ઈંજીલનું જ્ઞાન શીખવાડશે.અને બનીઇસ્રાઈલની તરફ 
તેનોપયગમ્બર નીમશે.” 

(અને જ્યારે તે પયગમ્બરની હેસિયતથી બનીઇસ્ાઈલની પાસે આવ્યો ત્યારે તેણે કહ્યું), 


“હું તમારા માલિક તરફથી તમારી પાસે નિશાની લઈને આવ્યો છું. હું તમારી સામે માટીમાંથી 
પક્ષીના આકારનું એક પૂતળું બનાવું છું અને તેમાં ફૂંક મારું છું, તે અલ્લાહના હુકમથી પક્ષી બની 
જાય છે. હું અલ્લાહના હુકમથી જન્મજાત આંધળા અને કુષ્ઠરોગીને સાજો કરું છું 


તદ્દન પૂરતું હતું કે તમે લોકો ખોટું બોલો છો, તે છોકરી પરિણીત હતી , ફલણો માણસ તેનો પતિ હતો અને તેના 
જ બીજથી ઈસા અ.સ. પેદા થયા હતાં. આ ટૂંકી અને ટચ વાત કહેવાને બદલે આટલી લાંબી પ્રસ્‍તાવનાઓ અને 
ગૂંચવણ ભરેલી વાતો કરવા તેમજ મસીહ બિન ફલાણા કહેવાને બદલે મસીહ બિન મર્યમ કહેવાની શી જરૂર 
હતી જેનાથી વાત ઉકેલવાને બદલે ગુંચવાઈ જાય. તેથી જે લોકો કુઅનિને અલ્લાહનો કલામ-વાણી માને છે, 
અને પછી મસીહ અ.સ. વિષે એમ પણ સાબિત કરવાની કોશિશ કરે છે કે, તેમનો જન્મ રાબેતા મુજબ મા- 
બાપના મિલન દ્વારા થયો છે તેઓ હકીકતમાં એમ સાબિત કરે છે કે અલ્લાહતઆલા દિલમાં રહેલી વાતો અને 


પ દ! કઈ વે. ક 


મુદ્દાની વાત વર્ણવવાની એટલી શક્તિ પણ ધરાવતો નથી જેટલી આ લોકો પોતે ધરાવે છે. ('મઆઝલ્લાહ) 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક ર 2 ડુ 
ર અહં જ હ્મ્ટ્ટડ 
ઉડ ઉછ 67 


અને તેના હુકમથી મડદાને જીવતો કરું છું. હું તમને જણાવું છું કે તમે શું ખાઓ છો અને શું તમારા 
ઘરોમાં સંઘરીને રાખો છો. આમાં તમારા માટે પૂરતી નિશાની છે જો તમે ઈમાન લાવનારા હોવ.” 
અને હું એ શિક્ષણ અને માર્ગદર્શનનું સમર્થન કરનાર બનીને આવ્યો છું જે તોરાતમાંથી અત્યારે 
મારાજમાનામાં હાજર“ છે. 


ક 


(૪૫) એટલે કે આ નિશાનીઓ તમને એ વાતે સંતોષ આપવા માટે પૂરતી છે કે હું એ ખુદાનો મોકલેલો 
છું જે સૃષ્ટિનો નિમતા અને સર્વસત્તાધીશ હાકેમ છે. શરત માત્ર એટલી છે કે તમે સત્યને સ્વીકારવા માટે તેયાર 
હોવ, હઠાગ્રહીન હોવ. 

(૪૬) એટલે કે આ એક બીજો પુરાવો છે કે હું ખુદાનો મોકલેલો છું. જો હું તેના તરફથી મોકલવામાં 
આવેલો ન હોત પણ જૂઠો દાવેદાર હોત તો પોતે જ એક નવા ધર્મની સ્થાપના કરી નાખત અને પોતાના આ 


ચમત્કારોના જોરે તમને અગાઉના દીનથી હટાવીને મારા ઉપજાવી કાઢેલા દીન તરફ લાવવાનો પ્રયાસ કરત. 
પરંતુ હું તો એ જ અસલ દીનને માનું છું, અને એ જ શિક્ષણને સાચો ઠરાવી રહ્યો છું જે ખુદા તરફથી તેના 
પયગમ્બરો મારી પહેલાં લાવ્યા હતાં. 

મસીહ અ.સ. એ જ દીન લાવ્યા હતાં જે મૂસા અ.સ. અને બીજા નબીઓએ પ્રસ્તુત કર્યો હતો, આ 
વાત આજે ઉપલબ્ધ ઈંજીલોમાં પણ સ્પષ્ટપણે આપણને જોવા મળે છે. દા.ત. માથ્થીના વર્ણન પ્રમાણે ટેકરીના 
પ્રવચનોમાં મસીહ અ.સ. સ્પષ્ટપણે કહે છે કે : 

“એમ ન માનો કે હું તૌરેત અથવા નબીઓના ગ્રંથોને રદ કરવા આવ્યો છું. રદ કરવા નહીં બલ્કે પૂર્ણ 
કરવા આવ્યો છું.” (૫:૧૭) 

એક યહૂદી વિઠ્દાને મસીહ અ.સ.ને પૂછ્યું કે, દીનના હુકમોમાં સૌથી પહેલો હુકમ કયો છે ? જવાબમાં 
તેમણે કહ્યું કે: 

“તારા માલિક ખુદા સાથે સંપૂર્ણ દિલથી અને તારા સંપૂર્ણ પ્રાણથી અને તારી સંપૂર્ણ બુદ્ધિથી પ્રેમ રાખ . 
મોટો અને પહેલો હુકમ આ જ છે. અને આના જેવો બીજો હુકમ આ છે કે, તારા પાડોશી સાથે પોતાના જેવો પ્રેમ 
રાખ. આ જબે હુકમો ઉપર તૌરેત અને નબીઓના પુસ્તકોનો આધાર છે.” (માથ્થી, રર:૩૭, ૪૦) 

પછી હઝરત મસીહ અ.સ. તેમના અનુયાયીઓને કહે છે કે : 

“ધાર્મિક કાનૂનશાસ્્રીઓ અને પરંપરાવાદીઓ મૂસાની ગાદી ઉપર બેઠાં છે. તેઓ જે કંઈ તમને બતાવે તે 
બધું કરો અને માનો, પરંતુ એમના જેવાં કામ ન કરો કેમકે તેઓ કહે છે અને કરતાં નથી.” (માથ્થી, ૨૩:ર અને ૩) 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ભ કક :2577:2 2.272 2 ૮9:૪૭ જ ફ્‌,4૩ 
[; “555 ૬ કશ્હઝાડ્ક્ક હડ) 
શક 6 ૨ 8- 2શ*%જ 2 

વ0!હ્ઝ બહર [ક 4 


પ કી 

ક 3-52 [ડડ હ*[ ક 

અને એટલા માટે આવ્યો છું કે તમારા માટે કેટલીક એ વસ્તુઓને હલાલ કરી દઉં જે તમારા પે 
હરામ કરી દેવામાં આવેલી છે.” જુઓ, હું તમારા માટે માલિકના તરફથી તમારી પાસે નિશાની 
લઈને આવ્યો છું, એટલા માટે અલ્લાહથી ડરો અને મારું આજ્ઞાપાલન કરો. અલ્લાહ મારો 
માલિક પણ છે અને તમારો માલિક પણ, એટલા માટે તમે તેની જ બંદગી અપનાવો, આ જ સીધો 
માર્ગછે.'% 

(૪૭) એટલે કે તમારા અજ્ઞાન લોકોની અંધશ્રદ્ધા, તમારા કાયદાશાસ્રીઓની નુક્તેચીનીઓ, તમારા 
સંન્યાસીઓની કષ્ટદાયક સખતાઈઓ, અને બિનમુસ્લિમોના વર્ચસ્વ અને પ્રભુત્્વના કારણે તમારે ત્યાં અસલ 
ખુદાઈ કાનૂન ઉપર જે બંધનોનો ઉમેરો થઈ ગયો છે, હું તેને રદ કરીશ અને તમારા માટે એ જ વસ્તુઓ હલાલ અને 
એ જ વસ્તુઓને હરામ ઠરાવીશ જેમને અલ્લાહે હલાલ કે હરામ ઠરાવેલી છે. 

(૪૮) આના ઉપરથી જણાયું કે નબીઓ અ.સ.ની જેમ હઝરત ઈસા અ.સ.ના સંદેશના પણ 
બુનિયાદી બિંદુઓ આ જ ત્રણ હતાં : 

એક આ કે, સર્વોચ્ચ સત્તા કે જેના પ્રર્ત્ય બંદગીનું વલણ અપનાવવામાં આવે છે અને જેના 
આજ્ઞાપાલન ઉપર નીતિમત્તા અને સંસ્કુતિની તમામ વ્યવસ્થા સ્થપાય છે, તે માત્ર અલ્લાહ માટે વિશિષ્ટ 
માનવામાં આવે. 

બીજું આ કે, એ સર્વોચ્ચ સત્તાવાનના પ્રતિનિધિની હેસિયતથી નબીના હુકમનું પાલન કરવામાં આવે. 

ત્રીજું આ કે, માનવજીવનને હલાલ અને હરામ તથા કાયદેસર અને ગેરકાયદેસરની મર્યાદાઓમાં 
બાંધનાર કાયદો અને શિયમ માત્ર અલ્લાહનો જ હોય, બીજાંઓના લાગૂ કરેલા કાયદાઓને રદ કરી દેવામાં 
આવે. 

આમ, હકીકતમાં હઝરત ઈસા અ.સ., હઝરત મૂસા અ.સ. અને હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ. તથા 
અન્ય નબીઓના મિશનમાં વાળ બરાબર પણ તફાવત નથી. જે લોકોએ અલગ અલગ પયગમ્બરોના અલગ 
અલગ મિશન ઠરાવ્યાં છે , અને તેમની વચ્ચે હેતુ તથા ખાસિયતની રીતે ભેદ કર્યો છે , તેમણે ભારે ભૂલ કરી છે. 
રાજયના માલિકની તરફથી તેની રૈયતની તરફ જે કોઈ માણસ પણ નિમણૂંક પામીને આવશે તેના આવવાનો 
હેતુ આના સિવાય બીજો કોઈ હોઈ જ ન શકે કે તે પ્રજાને નાફરમાની અને સ્વતંત્ર થવાથી રોકે અને શિર્કથી 
(એટલે કે તે સર્વોચ્ય સત્તામાં કોઈપણ હેસિયતથી બીજાંને રાજયના માલિકની સાથે ભાગીદાર ઠરાવે અને 
તેમની વફાદારીઓ અને પૂજા-અર્ચનાને તેમની વચ્ચે વહેંચી દે) રોકે, અને અસલ માલિકની વિશુદ્ધ બંદગી અને 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


આજ્ઞાપાલન તથા પૂજા અને વફાદારીની તરફ બોલાવે. 

અફસોસની વાત છે કે પ્રવર્તમાન ઇંજીલોમાં મસીહ અ.સ.ના મિશનને આવી સ્પષ્ટતા સાથે 
વર્ણવવામાં આવેલો નથી જેવી રીતે ઉપર કુર્ઓાનિમાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યો છે. આમ છતાં, છૂટાછવાયા 
સંકેતોના રૂપમાં આ ત્રણેય બુનીયાદી બિંદુઓ આપણને તેમાં જોવા મળે છે જે ઉપર વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. 
દા.ત. મસીહ અ.સ. માત્ર અલ્લાહની બંદગીમાં જ માનતા હતાં, આ વાત તેમના આ કથન ઉપરથી સ્પષ્ટપણે 
જાહેર થાય છે : 

“તું તારા ખુદાને સિજદો કર અને માત્ર તેની જ ઇબાદત કર.” (માથ્થી ૪:૧૦) 

અને એટલું જ નહીં કે તેઓ આમાં માનતા હતાં બલ્કે તેમના તમામ પ્રયાસોનો આશય પણ આ જ હતો 
કે ધરતી ઉપર ખુદાઈ હુકમોનું એવી જ રીતે પાલન થાય જેવી રીતે આકાશ ઉપર “થઈ જા” ના હુકમનું પાલન 
થઈ રહ્યું છેઃ 

“તારૂં રાજ્ય આવે. તારી મરજી જેવી રીતે આકાશ ઉપર પૂરી થાય છે, ધરતી ઉપર પણ થાય. (માથ્થી 
દ ૧૦) 


બીજું, મસીહ અ.સ. પોતાને નબી અને આકાશી રાજ્ય ના પ્રતિનિધિની હેસિયતથી રજૂ કરતા હતાં, 
અને આ જ હેસિયતથી લોકોને પોતાના અનુસરણ માટે બોલાવતા હતાં. આ વાત તેમના અનેક કથનો ઉપરથી 
જણાઈ આવે છે. તેમણે જયારે તેમના વતન નાસિરહથી પોતાના મિશનની શરૂઆત કરી ત્યારે તેમના પોતાના 
જ ભાઈબંધો અને ગામના લોકો વિરોધમાં ઉભા થઈ ગયાં. આ અંગે માથ્થી, માર્ક, લૂક, આ ત્રણેય એક સંમત 
થઈ રિવાયત કરે છે કે તેમણે કહ્યું: “નબી પોતાના વતનમાં સ્વીકૃત હોતો નથી.” અને જયારે જેરૂસલેમમાં 


તેમની હત્યા કરવાના કાવતરાં ઘડાવા લાગ્યાં અને તેમને સલાહ આપવામાં આવી કે આપ કયાંક બીજે જતાં રહો 
ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, “શકય નથી કે નબી જેરૂસલેમની બહાર હત્યા પામે.” (લૂક ૧૩ : ૨૩) છેલ્લી 
વખતે જયારે તેઓ જેરૂસલેમમાં દાખલ થઈ રહ્યા હતાં ત્યારે તેમના શિષ્યોએ મોટે મોટેથી કહેવા માંડ્યું કે 
“મુબારક છે એ રાજા જે માલિકના નામથી આવે છે.” આ સાંભળી ને યહૂદી વિદ્દાનો ખૂબ નારાજ થયાં અને 
તેમણે હઝરત મસીહ અ.સ. ને કહ્યું કે, તમે તમારા શિષ્યોને ચૂપ કરાવો. તો તેમણે કહ્યું કે, “જો આ લોકો ચૂપ 
રહેશે તો પથ્થરો બોલી ઉઠશે.” (લૂક ૧૯ : ૩૮ થી ૪૦) . એક બીજા પ્રસંગે તેમણે કહ્યું : 

“હે શ્રમ કરનારાઓ અને બોજા તળે દબાયેલાં લોકો, બધા જ મારી પાસે આવો, હું તમને આરામ 
આપીશ. મારી ધૂંસરી તમારી ઉપર ઉપાડી લો મારી ધૂંસરી સુંવાળી છે અને મારો બોજો હળવો.” (માથ્થી 
૧૧:૨૮થી૩૦) 

અને આ વાત કે મસીહ અ.સ. માનવીના ઘડેલા કાયદાઓની જગ્યાએ ખુદાઈ કાયદાઓનું પાલન 
કરાવવા માગતા હતાં , માથ્થી અને માર્કની એ રિવાયતો ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે . આનો ટૂંકસાર એવો છે 
કે યહૂદી વિદ્ધાનોએ વાંધો ઉઠાવ્યો કે આપના શિષ્યો વડવાઓની પરંપરાઓની વિરૂદ્ધ હાથ ધોયા વિના કેમ જમી 
લે છેઃ આના જવાબમાં મસીહ અ.સ.એ કહ્યું કે, તમે બધા દંભી લોકોની હાલત એ જ છે જેની ઉપર યસઅયાહ 
નબીના મોઢેથી આ ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે કે, “આ ઉમ્મત જીભથી તો મારો આદર કરે છે પરંતુ તેમના 


દિલો મારાથી દૂર છે, કેમ કે આ લોકો માનવીના હુકમોનું શિક્ષણ આપે છે.” તમે લોકો ખુદાના હુકમને તો 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


દિન્ીધડિ 
દ્ર ઝાટકી ક્્વાહુ 

2૮6 («સઝ ઉકટસ 77ક 
કના ઉ “55 છી ઉછે કનક 


જ્યારે ઈસાને લાગ્યું કે બનીઈસ્ારાઈલ કુફ્ર અને ઈનકાર માટે તત્પર છે ત્યારે તેણે કહ્યું, 
“કોણ અલ્લાહના માર્ગમાં મારો મદદગાર થાય છે ?' હવારીઓએ* જવાબ આપ્યો, “અમે 
અલ્લાહના મદદગાર છીએ, ” અમે અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવ્યાં, સાક્ષી રહો કે અમે મુસ્લિમ 
(અલ્લાહની સામે આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દેનારાં) છીએ. માલિક, જે ફરમાન તે ઉતાર્યું છે 


અમે તેને માની લીધું અને પયગમ્બરનું અનુસરણ સ્વીકારી લીધું, 


રદબાતલ કરો છો અને તમારા પોતાના ઘડેલાં કાયદાઓને કાયમ રાખો છો.” ખુદાએ તૌરાતમાં હુકમ આપ્યો 
હતો કે મા-બાપનો આદર કરો અને જે કોઈ માબાપને ખરાબ કહે તેને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે. પરંતુ તમે તો 
કહો છો કે જે માણસ પોતાના મા અથવા બાપને એમ કહી દે કે, મારી જે સેવાઓ તમારા કામમાં આવી શકતી 
હતી તેમને હું ખુદાને અપણ કરી ચૂકયો છું તેના માટે આ તદન વ્યાજબી છે કે ત્યારબાદ મા કે બાપની કોઈ સેવા ન 
કરે. (માથ્થી ૧૫: ૩થી ૯, માર્ક? અનેપ થી ૧૩) 

(૪૯) “હવારી” શબ્દ નો અર્થલગભગ એ જ થાય છે જે આપણે ત્યાં અન્સારનો અર્થ છે. બાઇબલમાં 
સામાન્ય રીતે હવારીઓની જગ્યાએ “શિષ્યો” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. અને કેટલીક જગ્યાએ તેમને રસૂલ 
પણ કહેવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ રસૂલ એ અર્થમાં કે મસીહ અ.સ. તેમને પ્રચાર અને પ્રસાર માટે મોકલતા હતાં, 
એ અર્થમાં નહીં કે ખુદાએ તેમને રસૂલ નીમ્યા હતાં. 

(૫૦) દીને ઇસ્લામની સ્થાપનામાં ભાગ લેવાને કુઓનિમજીદમાં ઘણી જગ્યાએ “અલ્લાહની મદદ 
કરવી” કહેવામાં આવ્યું છે. આ એક સ્પષ્ટતા કરવા યોગ્ય વિષય છે. જીવનના જે કોઈ ક્ષેત્રમાં 
અલ્લાહતઆલાએ મનુષ્યને ઇરાદા અને પસંદગીની સ્વતંત્રતા આપી છે, તેમાં તે મનુષ્યને કુક અથવા ઈમાન, 
વિદ્રોહ અથવા આજ્ઞાપાલનમાંથી કોઈ એક રસ્તો અપનાવવા માટે તેની ખુદાઈ તાકાત વડે મજબૂર નથી કરતો. 
આની જગ્યાએ તે દલીલ અને શિખામણ વડે મનુષ્યને એ વાત બતાવવા માગે છે કે ઈનકાર અને નાફરમાની, 
તથા વિદ્રોહની સ્વતંત્રતા ધરાવવા છતાં તેના માટે સત્ય આ જ છે , અને તેની સફળતા અને નજાતનો રસ્તો પણ 
આ જ છે કે તેના પેદા કરનારની બંદગી અને આજ્ઞાપાલનને અપનાવે. આમ, સમજાવટ અને શિખામણ વડે 
લોકોને સીધા રસ્તા પર લાવવા માટે પ્રયાસ કરવા એ હકીકતમાં અલ્લાહનું કામ છે , અને જે લોકો આ કામમાં 
અલ્લાહનો સાથ આપે છે તેમને અલ્લાહ પોતાના મિત્રો અને મદદગાર ગણાવે છે , અને આ એ સર્વોચ્ચ સ્થાન છે 
જેની ઉપર કોઈપણ માણસ પહોંચી શકે છે. નમાઝ, રોઝા અને તમામ પ્રકારની ઇબાદતોમાં તો મનુષ્ય માત્ર 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


1 
ક 


કઝિન 24195 “5ુુવબક*ઃહૃછઝઉઇ 


4 ૧૬ 


42૬: 22૯ 42 1 20 ટ્ર ટ 4» 11 
422631 ક હટુઝ છે છ હ | 5 


અમારાં નામ સાક્ષી આપનારાઓમાં લખી લે.”' 

પછી બનીઇસ્ારાઈલ (મસીહની વિરુદ્ધ) ગુપ્ત કાવત્રાં કરવા લાગ્યાં. જવાબમાં અલ્લાહે 
પણ તેની ગુપ્તયોજના ઘડી અને આવી યોજનાઓમાં અલ્લાહ સૌથી ચઢિયાતો છે. (રકુઅ-૫) (એ 
અલ્લાહની છુપી યોજના જ હતી) જ્યારે તેણે કહ્યું કે “હે ઈસા !હવે હું તનેપાછો લઈ લઈશ અને 


બંદો અને ગુલામ હોય છે પરંતુ દીનના ફેલાવા તથા દીનની સ્થાપનાના સંઘર્ષમાં મનુષ્યને ખુદાની મિત્રતા અને 
મદદગારીનું બહુમાન પ્રાપ્ત થાય છે જે આ દુનિયામાં આત્માના ઉત્થાનનો સૌથી ઊંચો દરજ્જો છે. 

(૫૧) અહીં આયતમાં શબ્દ “મુતવફફીક”” હાડ નો ઉપયોગ થયો છે. હં તવફફીનો મૂળ અર્થ 
લેવું અને વસૂલ કરવું છે. “રૂહ કબ્ઝ કરવી” આ શબ્દનો ધારી લીધેલો ઉપયોગ છે, નહીં કે ખરેખર શબ્દકોશીય 
અર્થ. અહીં આ શબ્દ અંગ્રેજી શબ્દ (10 ર૦૦1) પરત-પાછા બોલાવવાના અર્થમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો 
છે, એટલે કે એક હોદ્દેદારને તેની જગ્યાએથી પાછો બોલાવી લેવો. કેમ કે બનીઇસ્નાઈલ સદીઓથી સતત રીતે 
નાફરમાની કરી રહ્યા હતાં, વારંવારની ચેતવણીઓ અને સમજાવટો છતાં તેમનું કોમી વર્તન બગડતું જઈ રહ્યું 
હતું, એક પછી એક કેટલાય નબીઓની હત્યા કરી ચૂકયા હતાં અને એ દરેક ખુદાના બંદાના લોહીના તરસ્યા 
બની જતા હતાં જે નેકી અને સીધા રસ્તાની તરફ તેમને બોલાવતો હતો , એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમની 
ઉપર દલીલ પૂરી કરવા માટે અને તેમને એક છેલ્લી તક આપવા માટે હઝરત ઈસા અ.સ. અને હઝરત યહ્યા 
અ.સ. જેવા બે ખૂબ જ આદરણીય પયગમ્બરોને એકીસાથે મોકલ્યાં જેમની સાથે અલ્લાહતઆલા તરફથી 
સિમાયેલાં હોવાની એવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ હતી કે તેમનો ઇનકાર માત્ર એ જ લોકો કરી શકતા હતાં જે સત્ય 
અને સચ્ચાઈ પ્રત્યે અતિશય દુશ્મનાવટ ધરાવતા હોય તથા સત્યની સામે જેમનું દુસ્સાહસ અને નફફટાઈ છેલ્લી 
કક્ષાએ પહોંચી ગયાં હોય. પરંતુ બનીઇસ્નાઈલે આ છેલ્લી તક પણ ગુમાવી દીધી અને આ બંને પયગમ્બરોના 
સંદેશને રદ કરી દીધો, એટલું જ નહીં બલ્કે તેમના આગેવાને જાહેરમાં હઝરત યહ્યા અ.સ. જેવા ઉચ્ચ 
દરજ્જાના માનવીનું માથું એક નૃત્યાંગનાની ફરમાઇશ ઉપર કપાવી નાખ્યું, અને તેમના વિઠ્દાનો અને ધાર્મિક 
આગેવાનોએ કાવતરૂં રચીને હઝરત ઈસા અ.સ.ને રોમન સામ્રાજ્ય પાસે મૃત્યુદંડ અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. 
આના પછી બનીઇસ્રાઈલને સમજાવવા માટે વધુ સમય અને શક્તિનો વ્યય કરવો તદ્ન અયોગ્ય હતો એટલા 
માટે અલ્લાહતઆલાએ તેના પયગમ્બરને પાછો બોલાવી લીધાં અને કયામત સુધી બનીઇસ્રાઈલ ઉપર 
અપમાનભર્યા જીવનનો ફેંસલો લખી દીધો. 

અહીં આ બીજી વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે કુર્એાનનું આ સમગ્ર પ્રવચન હકીકતમાં ખ્રિસ્તીઓની 
માન્યતા કે, મસીહ ખુદા છે, તેના ખંડન માટે તેમજ તેની સુધારણા માટે છે, અને ખ્રિસ્તીઓમાં આ માન્યતા 
ઉભી થવા માટેના ત્રણ સૌથી મહત્ત્વના કારણો આ હતાં: 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


વ *-2, ૮_ 71272૪ 1 દ્વા ૮ દ્ધ 
હઝ દ્રિ દ્ર ન્ન 
પ ન 


બજ ઈ ડટઝહ#ડ# 


ત 


જડ મારી ( તરફ ઊઠાવી લઈશ અને જેમણે તારો ઇનકાર કર્યો છે તેમનાથી (અથાંત્‌ તેમના 
સંગાથથી અને તેમના ગંદા વાતાવરણમાં તેમની સાથે રહેવાથી) તને શુદ્ધ કરી દઈશ અને તારું 
ને ત્‌ ઝે ઝે 


અનુસરણ કરનારાઓને કયામત સુધી એ લોકો ઉપર વ્ચસ્વશાળી આપી રાખીશ જેમણે તારો 
ઇનકાર કર્યો છે.” 


(૧) હઝરત મસીહનો વિશિષ્ટ રીતે જન્મ 

(૨) તેમના સ્પષ્ટપણે અનુભવી શકાય એવા ચમત્કારો -મોજીઝાઓ 

(૩) તેમનું આકાશ તરફ ઉઠાવી લેવાવું જેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તેમનાં જ પુસ્તકોમાં જોવા મળે છે. 

કુઅનિ પહેલી વાતનું સમર્થન કર્યું અને કહ્યું કેમસીહ અ.સ.નું બાપ વિના જન્મવું તે માત્ર અલ્લાહની 
કુદરતની કરામત હતી. અલ્લાહ જેને જેવી રીતે ઇચ્છે છે એવી રીતે પેદા કરે છે. આ અસાધારણ પ્રકારની 
જન્મની રીત કદાપિએ વાતની દલીલ નથી કે મસીહ અ.સ. ખુદા હતાં, અથવા ખુદાઈમાં થોડો પણ ભાગ 
ધરાવતા હતાં. 

બીજી વાતને પણ કુર્અનિ સમર્થન આપ્યું અને પોતે મસીહ અ.સ.ના ચમત્કારો એક એક કરીને 
ગણાવ્યાં, પરંતુ જણાવી દીધું કે આ તમામ કામો તેણે અલ્લાહના હુકમથી કર્યા હતાં, પોતાની પસંદગીથી કંઈ 
પણ કર્યું ન હતું, એટલા માટે આમાંથી કોઈપણ વાત એવી નથી જેના ઉપરથી તમે એવું તારણ કાઢવામાં થોડા 
પણ સાચા હોવ કે મસીહ અ.સ.નો ખુદાઈમાં કોઈપણ ભાગ હતો. 

હવે ત્રીજી વાત વિષે જો ખ્રિસ્તીઓની રિવાયતો ધરમૂળથી ખોટી હોત તો તો તેમની માન્યતા કે, મસીહ 
ખુદા છે, તેના ખંડન માટે એ જરૂરી હતું કે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દેવામાં આવત કે જેને તમે ઇલાહ-ખુદા અને 
ઇબ્નુલ્લાહ એટલે કે અલ્લાહનો પુત્ર બનાવી રહ્યાં છો તે અવસાન પામીને માટીમાં ભળી ગયો છે, વધારે સંતોષ 
જોઈતો હોય તો ફલાણી જગ્યાએ જઈને તેની કબર જોઈ લો. પરંતુ આમ કરવાને બદલે કુરબાન માત્ર એમના 
મૃત્યુની સ્પષ્ટતા જ નથી કરતું બલ્કે એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે જે જીવતા ઉઠાવી લેવાનો અર્થ તો ધરાવે જ છે 
બલ્કે ખ્રિસ્તીઓને ઊલટાનું એ પણ બતાવી દે છે કે મસીહ અ.સ.ને શૂળી ઉપર ચઢાવવામાં આવ્યા જ ન હતાં, 
એટલે કે એ માણસ કે જેણે છેલ્લા સમયમાં હંપશ્ય-5પ-૯રહર! કહ્યું હતું અને તે જેની શૂળી ઉપર લટકતી 
હાલતનું ચિત્ર તમે લઈને ફરો છો, તે મસીહ ન હતો , મસીહને તો એ પહેલાં જ ખુદાએ ઉઠાવી લીધો હતો. 

આના પછી જે લોકો કુર્ઓાનની આયતોમાંથી મસીહ અ.સ.ના મૃત્યુનો અર્થ કાઢવાનો પ્રયાસ કરે છે 
તેઓ હકીકતમાં એમ સાબિત કરે છે કે અલ્લાહમાં સાફ અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કરવાની 
આવડત નથી.આનાથી અલ્લાહ અમને બચાવે. હા05હ)૭40105[૬। 

(પર) ઇનકાર કરનારા લોકોનો મતલબ યહૃદીઓ છે, જેમને હઝરત ઈસા અ.સ.એ ઈમાન લાવવા 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુર્ઓન ૧ 
ડડ કછ ઝઉ,ઈડટઈહઉન્ટ ુ 
54 5 ૬104-7૯ 


“કક ક 2 કી ક 2૪-2૮ કી 


ઝડાઈડડકાળ. તવ ક 


ક નત#ત્રઈ ગ -. જ 2૮44 


ક મા” જ્ન્‍્ ઝે 


નત્ન સન 7 છ્‌ “તબ 

શિ ઝક કઈ ઉડ, ઇહ#ાઈ* 4 
પછી તમે બધાએ છેવટે મારી પાસે આવવાનું છે, એ વખતે હું એ વાતોનો ફેસલો કરી ક શજેમાં 
તમારી વચ્ચે મતભેદ થયો છે. જે લોકોએ કુક્ર અને ઇનકારનો માર્ગ અપનાવ્યો છે તેમને દુનિયા 
અને આખિરત બંનેમાં સખત સજા આપીશ અને તેઓ કોઈ મદદગાર નહીં પામે, અને જેમણે 
ઈમાન અને સદાચરણનો માર્ગ અપનાવ્યો છે તેમને તેમના પૂરેપૂરા વળતર આપી દેવામાં આવશે 
અને બરાબર જાણી લો કે અત્યાચારીઓ સાથે અલ્લાહ કદાપિ પ્રેમ કરતો નથી.”” 

આ આયતો અને ડહાપણસભર અહેવાલો છે જે અમે તમને સંભળાવી રહ્યાં છીએ. 
અલ્લાહને ત્યાં ઈસાનું ઉદાહરણ આદમ જેવું છે કે અલ્લાહે તેને માટીમાંથી પેદા કર્યો અને હુકમ 
કર્યો કે થઈ જા અને તે થઈ ગયો.” 


ક દ: 


માટે આમંત્રણ આપ્યું અને જેને તેમણે ઠુકરાવી દીધું. આનાથી વિરૃદ્ધ અનુસરણ કરનારા લોકોનો અર્થજો સાચું 
અનુકરણ કરનારાં હોય તો તે માત્ર મુસલમાનો છે , અને જો આનો મતલબ ટૂંકમાં ઈસા અ.સ.ના અનુયાયીઓ 
હોય તો તેમાં ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાન બંને સામેલ છે. 

(૫૩) એટલે કે માત્ર વિશિષ્ટ રીતે જન્મ જ કોઈને ખુદા અથવા ખુદાનો પુત્ર બનાવવા માટે પૂરતી 
દલીલ હોય તો પછી તમારે આદમ અ.સ. વિષે આના કરતાં મોટી માન્યતા સૂચવવી જોઈતી હતી કેમ કે મસીહ 
અ.સ. તો માત્ર બાપ વિના પેદા થયા હતાં પરંતુ આદમ અ.સ.તો મા અને બાપ બંને વિના પેદા થયાં. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


હડ દ ક્ટ 


હક“ટનછ૯છ ક હઈઈકબજવ્ફઇછ૭5 


ખૂ 


દઝ%#ઈક£# કઝ ત 'હઃહદ્રફાઈઇ,કઈક્ડક 


દ્વક 9૮ ક 


ન 


ક ઝક વ 


આ સાચી હક છે જે તમારા રિક તરફથી જણાવવામાં વા રહી છે અને તમે એ લોકોમાં 
સામેલ ન થાઓ જે આમાં શંકા કરે છે.” 

આ જ્ઞાન આવી ગયા પછી હવે જો કોઈ આ બાબતમાં તમારી સાથે ઝઘડો કરે તો હે નબી, 
તેને કહો કે “આવો અમે અને તમે પોતે પણ આવી જઈએ અને પોતપોતાના બાળ-બચ્ચાંને પણ 
લઈ આવીએ અને અલ્લાહને દુઆ કરીએ કે જે જુઠ્ઠો હોય તેની ઉપર અલ્લાહની લાનત પડે. 


9૫૫ 


ર જ 


(૫૪) અહીં સુધીના પ્રવચનમાં જે બુનિયાદી મુદ્દાઓ ખ્રિસ્તીઓ સામે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે તેનો 
ટૂંકસાર અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે : 

પહેલી વાત જે તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તે આ છે કે મસીહ અ.સ.ની ખુદાઈની 
માન્યતા તમારી અંદર જે કારણોસર પેદા થઈ છે તેમાંથી કોઈ કારણ પણ આવી માન્યતા માટે સાચું નથી. એક 


જક 


માણસ હતો જેને અલ્લાહે તેની યોજના હેઠળ એમ ઉચિત માન્યું કે તેને અસાધારણ રીતે પેદા કરે, અને તેને એવાં 


ક 


ચમત્કારો એનાયત કરે જે નબૂવ્વતની સ્પષ્ટ નિશાની હોય, અને ઇનકાર કરનારાઓને તેને શૂળીએ ચઢાવવા ન 
દે બલે તેને ઉઠાવીને પોતાની પાસે લઈ લે. માલિકને અધિકાર છે કે પોતાના જે બંદાનો જેવી રીતે ઈચ્છે ઉપયોગ 
કરે. માત્ર આ અસાધારણ વર્તનને જોઈને એવું તારણ કાઢવું કઈ રીતે સાચું હોઈ શકે કે તે પોતે માલિક હતો 
અથવા માલિકનો પુત્ર હતો અથવા મિલ્કતમાં તેનો ભાગીદાર હતો. 

બીજી મહત્ત્વની વસ્તુ જે તેમને સમજાવવામાં આવી છે તે આ છે કે, મસીહ અ.સ. જે વસ્તુ તરફ 
બોલાવવા માટે આવ્યા હતાં તે એ જ વસ્તુ છે જેની તરફ મુહમ્મદ સ.અ.વ. બોલાવી રહ્યાં છે. બંનેના મિશનમાં 
રજમાત્ર પણ તફાવત નથી. 

ત્રીજી બુનિયાદી વાત આ પ્રવચનની આ છે કે, મસીહ અ.સ. પછી તેમના હવારીઓનો ધર્મ પણ 
ઇસ્લામ જ હતો, જે કુઅનિ પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યો છે. પછીનો ખ્રિસ્તી ધર્મ એ શિક્ષણ ઉપર કાયમ ન રહ્યો જે મસીહ 
અ.સ. એ આપ્યું હતું, ન તો એ ધર્મનું અનુસરણ કરનારો રહ્યો જેનું અનુસરણ મસીહના હવારી કરતા હતાં. 

(૫૫) ફેંસલાનું આ રૂપ રજૂ કરવાનો આશય હકીકતમાં એ સાબિત કરવાનો હતો કે નજરાનનું 
પ્રતિનિધિમંડળ જાણીજોઈને હઠાગ્રહ કરી રહ્યું છે. ઉપરના પ્રવચનમાં જે વાતો વર્ણવવામાં આવી છે તેમાંથી 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


દિ: ૮ 7૬47?. 2-27 તા 
[42“હ હ ્્દાશડડી 

ત દ્વત્ર! 24:૪4 2» દ * 4-2 22 27? -2272॥ 
સ્ક હહ।%#» ૭ઈએ કઝ કાઝઝાશ્હક 


ક્ત્ત્ઝ 222 


શશ્ન્્ઝકહા#ઝડ્ઝાવક૬ હ હલ 


આ તદ્દન સાચી ઘટનાઓ છે, અને હકીકત આ છે કે અલ્લાહ સિવાય કોઈ માલિક નથી, અને 
તે અલ્લાહની જ હસ્તી છે જેની શકિત સર્વોપરી અને જેનું ડહાપણ જગતના તંત્રમાં કાર્યરત છે. 
પછી જો આ લોકો (આ શરતે મુકાબલામાં આવવાથી) મોઢું ફેરવે તો (તેમનું ઝઘડાખોર હોવું 
સ્પષ્ટપણે ખુલ્લું પડી જશે) અને અલ્લાહ તો ઝઘડાખોરોની હાલતથી વાકેફ જ છે. (રુકુઅ-£) 
કહો,“ હે ગ્રંથવાળાઓ ! આવો એક એવી વાત તરફ જે અમારી અને તમારી વચ્ચે 


કોઈનો જવાબ પણ તેમની પાસે ન હતો. ખ્રિસ્તી ધર્મની જુદી જુદી માન્યતાઓમાંથી કોઈના પણ પક્ષમાં તેઓ 
તેમના પવિત્રગ્રંથોમાં એવું કોઈ પ્રમાણ જોતા ન હતાં જેના આધારે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે એવો દાવો કરી શકાત કે 
તેમની માન્યતા હકીકતમાં બનેલી ઘટના પ્રમાણે છે અને હકીકત તેની વિરૂદ્ધ નથી. બીજું, નબી સ.અ.વ.નું 
ચારિત્ર્ય, આપનું શિક્ષણ અને આપના કામોને જોઈને પ્રતિનિધિમંડળના મોટાભાગના સભ્યો દિલથી આપની 
નબૃવ્વતને માની ગયા હતાં અથવા ઓછામાં ઓછું તેમના ઇનકારમાં ડગુમગુ થઈ ગયા હતાં. એટલા માટે 
જયારે તેમને કહેવામાં આવ્યું કે, સારૂં, જો તમને તમારી માન્યતાની સચ્ચાઈનો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય તો આવો 
અમારી સાથે દુઆ કરો કે જે જુઠ્ઠા હોય તેની ઉપર ખુદાની લાનત પડે, તો તેમનામાંથી કોઈપણ આ વાતનો 
સામનો કરવા માટે તૈયાર ન થયો. આમ, આ વાત સમસ્ત આરબજગતની સામે ખુલી ગઈ કે નજરાનથી 
આવેલા ખ્રિસ્તી આગેવાનો અને પાદરીઓ, કે જેમની પવિત્રતાનો સિક્કો દૂરદૂર સુધી ચાલે છે , તેઓ હકીકતમાં 
એવી માન્યતાઓને અનુસરી રહ્યાં છે જેમની સચ્ચાઈ માટે તેમને પોતાને પૂરતો વિશ્વાસ નથી. 

(૫૬) અહીંથી એક ત્રીજું પ્રવચન શરૂ થાય છે જેના વિષય ઉપર વિચારતાં એમ લાગે છે કે બદ્રની લડાઈ 
અને ઉહુદની લડાઈ વચ્ચેના સમયનું આ પ્રવચન છે. પરંતુ આ ત્રણેય પ્રવચનો વચ્ચે હેતુઓની એવી નિકટતા 
જોવા મળે છે કે સૂરઃ ના આરંભથી લઈને અહીં સુધી વાતનું સાતત્ય જળવાઈ રહે છે. એટલા જ માટે કેટલાક 
તફસીરકર્તાઓને એવી શંકા થઈ છે કેઆ પાછળની આયતો પણ નજરાનના પ્રતિનિધિમંડળ સામેના પ્રવચનના 
અનુસંધાનમાં જ છે. પરંતુ અહીંથી જે પ્રવચન થઈ રહ્યું છે તે દર્શાવે છે કે આ યહૂદીઓને સંબોધીને કરવામાં 
આવી રહ્યું છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


હઝ ક , 


પ 401૯) 
5 લિ 50૮584 ગાણ [, 9 


મિ 
શ્ર 
શ 


હ 2 


“પ્રઝબટડીડ્કંપ્રંક£ હ ક્્ન્ક! 42 ૭-06 

ક ક 2 ક 282 7227,,24૪7જ 

૦“ પે ડ્કક્ન ડ્નડકેકક 45 બનન 
272420 ર 28 

ડઝ 4૫] પ હ [ક ડક 


સમાન છે.“ આ કે આપણે અલ્લાહના સિવાય કોઈની બંદગી ન કરીએ, તેની સાથે કોઈને 
ભાગીદાર ન ઠરાવીએ, અને આપણાંમાંથી કોઈ અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજાને તેનો માલિક ન 
બનાવી લે.” --આ સંદેશનો સ્વીકાર કરવાથી જો તેઓ મોઢું ફેરવે તો સ્પષ્ટ કહી દો કે “સાક્ષી 
રહો, અમે તો મુસ્લિમ (માત્ર અલ્લાહની બંદગી અને આજ્ઞાપાલન કરનારા) છીએ.” 

હે ગ્રંથવાળા ! તમે ઇબ્રાહીમના (દીન) વિષે શા માટે ઝઘડો કરો છો ર? તોરાત અને ઇંજીલ 
તો ઇબ્રાહીમ પછી જ ઊતર્યા છે. પછી શું તમે આટલી વાત પણ નથી સમજતાં “--તમે લોકોજે 
બાબતોનું જ્ઞાન ધરાવો છો તેમાં તો ઘણી ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યાં, હવે એ મામલાઓમાં શા માટે 
ચર્ચાઓ કરવા નીકળ્યાં છો જેમનું કોઈ જ્ઞાન તમારી પાસે નથી. અલ્લાહ જાણે છે, 


ધા ક. મા ત 


(૫૭) એટલે કે એવી માન્યતા ઉપર અમારી સાથે સંમત થઈ જાઓ કે જેની ઉપર અમે ઈમાન લાવ્યાં 
છીએ, અને જેના સાચા હોવાનો ઈનકાર તમે પણ કરી શકતાં નથી. તમારા પોતાના નબીઓ પાસેથી પણ આ જ 
માન્યતા નોંધાયેલી છે. તમારા પોતાના પવિત્ર ગ્રંથોમાં આનું શિક્ષણ મોજૃદ છે . 

(૫૮) એટલે કે તમારૂં આ યહૂદીપણું અને ખ્રિસ્તીપણું આમ તો તૌરાત અને ઇંજીલના ઉતરાણ પછીની 
ઉત્પત્તિ છે અને ઇબ્રાહીમ અ.સ. આ બન્નેના ઉતરાણ પહેલાં થઈ ગયા હતાં. હવે એક સામાન્ય બુદ્ધિશાળી 
માણસ પણ આ વાત સહેલાઈથી સમજી શકે છે કે ઇબ્રાહીમ અ.સ. જે ધર્મપાળતા હતાં તે હકીકતમાં યહૂદીધર્મ કે 
ખ્રિસ્તીધર્મ તો ન હતો. હવે જો હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. સીધા માર્ગ ઉપર હતાં અને મોક્ષ પામેલા હતાં તો એ 
માનવું જ પડે કે કોઈપણ માણસનું સીધા રસ્તે હોવું અને મોક્ષ પામવું યહૂદીધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મના અનુસરણ 
ઉપર આધારિત નથી. (જૂઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક- ૧૩૫ અને ૧૪૧) 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


72477૭ # 427722૭ 79772૮4[47 દા 
9396... €ન૦૯#૪% % 555 
₹77, 2 દ્વિ ૪૦6 «૮ ૮૬4 ન 
ઉહ વ ાડટઈન્નઇ૮ટડ4 
કક કક હ્ઝઊર્હમઈ 


દત દ્વ ધ્ઇ 


ઝકાઈઇડક૬૦૯કડ4* #હટ2 
ક્હાકાઇ5%%*%%7..છાઠ# 
૦૯૩૭ ડાહ્;૯ઈકડ-ઝાવ 


તમે નથી જાણતાં. ઈબ્રાહીમ ન તો યહૂદી હતો ન ખ્રિસ્તી, પરંતુ તે તો એક એકાગ્ર મુસ્લિમ “ હતો 
અને તે કદાપિ મુશ્રિકોમાંથી ન હતો.'”” ઈબ્રાહીમ સાથે સંબંધ ધરાવવાનો સૌથી વધુ અધિકાર જો 
કોઈને પહોંચતો હોય તો એ લોકોને પહોંચે છે જેમણે તેનું અનુસરણ કર્યું અને હવે આ નબી અને 


તેના અનુયાયીઓ આ સંબંધના વધુ અધિકાર ધરાવે છે. અલ્લાહ માત્ર તેમનો જ હિમાયતી અને 
મદદગાર છે જે ઈમાન ધરાવતાં હોય. 

(હે ઈમાન લાવનારાઓ), ગ્રંથવાળાઓમાંથી એક જૂથ ઈચ્છે છે કે કોઈ રીતે તમને સીધા 
માર્ગેથી હટાવી દે, જો કે હકીકતમાં તેઓ તેમના સિવાય કોઈને ગુમરાહીમાં નાખી રહ્યાં નથી પરંતુ 


હ 


તેમને આનું ભાન નથી. હે ગ્રંથવાળા ! શા માટે અલ્લાહની નિશાનીઓનો ઈનકાર કરો છો જો કે 


ન 


તમેપોતે તેમને જોઈ રહ્યાં છો?“ 


(૫૯) આયતમાં ૯$.-ક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ એવો માણસ છે જે દરેક દિશાથી મુખ 

રવીને એક ખાસ રસ્તા ઉપર ચાલે. આ જ શબ્દને અમે “એકાગ્ર મુસ્લિમ” શબ્દો વડે વ્યકત કર્યો છે. 

(૬૦) આ કથનનો બીજો અનુવાદ આમ પણ થઈ શકે કે તમે પોતે સાક્ષી આપો છો. બંને સ્થિતિમાં 
અર્થમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. હકીકતમાં નબી સ.અ.વ.નું પવિત્ર જીવન અને સહાબીઓના જીવન ઉપર 
આપના શિક્ષણ અને તાલીમની આશ્ચર્યજનક અસરો, અને એ ઉચ્ચ દરજ્જાના વિષયો કે જે ફુઅનિમાં 
વણવવામાં આવી રહ્યા હતાં, આ બધી વસ્તુઓ અલ્લાહતઆલાની એવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ હતી કે જે માણસ 
નબીઓની પરિસ્થિતિઓ અને આકાશીગ્રંથોની શૈલીથી વાકેફ હોય, તેના માટે આ નિશાનીઓ જોઈને મુહમ્મદ 
સ.અ.વ.ની નબૃવ્વતમાં શંકા કરવાનું ઘણું જ મુશ્કેલ હતું. એટલા માટે આ હકીકત છે કે ઘણાં એહલેકિતાબ 
એટલે કે ગ્રંથવાળા (ખાસ કરીને તેમના વિદ્વાનો) એ જાણી ગયેલા હતાં કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. એ જ નબી છે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


૬.2 2922582 7» દ્ર “૪2 47»૭» 247 શ 
હ્ક્ત્ડ લ કફ ઝા 9 છઝટઇયાડ-*ક ડત 
-79-77ક્ડ 553514 


હ્ઝીવ્ 1 ઝટ હકક્ાઇડ્કડઠહક્ક 5 
ણાત.) કડ]! 
૭9 #ક#ડડડશ્ર-્કર્ઝકક્કાઇ 


નૈ 


ડડહઠ#હાહડતડડ 5 
ઈ હક* કઝઝડઝ% કડ ક ક ઝાઈ 


હે ગ્રંથવાળા, શા માટે સત્ય ઉપર અસત્યનો ઢોળ ચઢાવીને શંકાસ્પદ બનાવો છો ? શા માટે 
જાણીબૂઝીને સત્યને છુપાવો છો ? (રુકુઅ-૭) 
ગ્રંથવાળાઓમાંથી એક જૂથ કહે છે કે આ નબીના અનુયાયીઓ ઉપર જે કંઈ ઊતર્યું છે 


તેની ઉપર સવારે ઈમાન લાવો અને સાંજે ઈનકાર કરી દો, કદાચ આ યુકિતથી આ લોકો તેમના 
ઈમાનથી ફરી જાય.“ આ ઉપરાંત આ લોકો એકબીજાને કહે છે કે તમારા સહધર્મીઓ સિવાય 
કોઈની વાત ન માનો. હે નબી ! આ લોકોને કહી દો કે “ખરેખર માર્ગદર્શન તો અલ્લાહનું જ 

માર્ગદર્શન છે અને આ તેની જ દેણગી છે કે કોઈને એ જ આપી દેવામાં આવે જે કયારેક તમને 
આપવામાં આવ્યું હતું, અથવા આ કે બીજાઓને તમારા માલિક સમક્ષ પ્રસ્‍તુત કરવા માટે તમારી 
વિરુદ્ધ મજબૂત દલીલ મળી જાય.” હે નબી !આમને કહો, 


જેમના આગમનનો વાયદો અગાઉના નબીઓએ કર્યો હતો. એટલે સુધી કે કોઈક કોઈક વખત તો સત્યની 
તાકાતથી મજબૂર થઈને એમની જીભો આપની સચ્ચાઈ, તથા આપે રજૂ કરેલા શિક્ષણની સત્યતાનો એકરાર 
પણ કરી બેસતી હતી. આ જ કારણસર કુર્અાન વારંવાર આ આરોપ મૂકે છે કે અલ્લાહની જે નિશાનીઓને તમે 
સગી આંખે જોઈ રહ્યાં છો, જેની સચ્ચાઈ માટે તમે પોતે સાક્ષી આપો છો, તેમને તમે ઇરાદાપૂર્વક મનની 
ફિત્નાખોરીના કારણે ખોટી ઠેરવી રહ્યાં છો. 

(૬૧) આ એ ચાલોમાંથી એક ચાલ હતી જે મદીનાની આસપાસ રહેનારા યહુદીઓના આગેવાનો 
અને ધાર્મિક નેતાઓ ઇસ્લામના સંદેશને નબળું પાડવા માટે ચાલતા રહ્યા હતાં. તેમણે મુસલમાનોને નાહિંમત 


કરવા માટે, અને નબી સ.અ.વ. પ્રત્યે લોકોને ગેરસમજમાં નાખવા માટે, ગુપ્ત રીતે માણસોને તેયાર કરીને 
મોકલવાનું શરૂ કરી દીધું જેથી પહેલાં જાહેરમાં તેઓ ઇસ્લામ કબૂલ કરે, પછી મુર્તદ (ઇસ્લામનો ત્યાગ કરનાર) 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


72) ન્ન” ત 


ટે ૭-૦૬ 

છે * હ્ક!194019* બક 
£૦કકકીવુકીડડડા ડડ 
“ડીશ ઇન 


-”2 
ના 22472. 7 2૬% 


[૦% હાન હાઈફ્ડદ”5. પટ ત્ર.₹૦” છીક ન 


ન“ 
ન 


ર્ન 
ક નિલ ૪. 


૯ ડ૪ ન્ન હડ હહહ 


“કુપા અને બહુમાન અલ્લાહના અધિકારમાં છે, જેને ઈચ્છે આપે. તે વિશાળ દ્રષ્ટિવાળો છે” અને બધું 
જ જાણે છે,“ તેની કૃપા માટે જેને ઈચ્છે છે ખાસ બનાવી લે છે અને તેની કૃપા ઘણી મોટી છે.”' 

ગ્રૅથવાળાઓમાં કોઈ તો એવો છે કે જો તમે તેના ભરોસે દોલતનો એક ઢગ પણ આપી દો તો 
એ તમારું ધન તમનેપાછું ચૂકવી દેશે, અને કોઈની હાલત એવી છે કે જો તમે એક દીનારના મામલામાં 
પણ તેની ઉપર ભરોસો કરો તો તે પાછો આપશે નહીં સિવાય કે તેની માથે સવાર થઈ જાઓ. તેમની 
આ નૈતિક દશાનું કારણ આ છે કે તેઓ કહે છે ઉમ્મીઓ (બિનયહૂદી લોકો)ના મામલામાં 


બની જાય. પછી ઠેરઠેર લોકોમાં એવું કહેતાં ફરે કે અમે ઇસ્લામમાં અને મુસલમાનોમાં તેમજ તેમના 
પયગમ્બરોમાં આટ-આટલી ખરાબીઓ જોઈ છે , એટલે જ તો અમે એમનાથી જુદા પડી ગયાં. 

(૬૨) આયતમાં “હૃક!9' શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે સામાન્ય રીતે કુઅનિમાં ત્રણ પ્રસંગે આવતો હોય 
છે. એક એ પ્રસંગે જયાં લોકોના કોઈ જૂથની સંકુચિતતા અને સંકુચિત માનસનો ઉલ્લેખ થાય છે અને તેને આ 
બાબતમાં ચેતવવાની જરૂરિયાત ઉભી થાય છે કે અલ્લાહ તમારી જેમ સંકુચિત દ્રષ્ટિનો નથી. બીજો એ પ્રસંગ કે 
જયાં કોઈની કંજૂસાઈ, સંકુચિતતા અને હતાશા બદલ ઠપકો આપતાં એમ જણાવવાનું હોય કે અલ્લાહ ખૂબ જ 
ઉદાર છે, તમારી જેમ કંજૂસ નથી. ત્રીજો એ પ્રસંગ કે જયાં લોકો તેમની કલ્પનાની સંકુચિતતાને કારણે 
અલ્લાહની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદાઓ સાંકળે છે, અને તેમને એમ જણાવવાનું હોય છે કે, અલ્લાહ 
અમર્યાદ છે. (જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૧૧૬) 

(૬૩) એટલે કે અલ્લાહને ખબર છે કે કોણ કૃપા અને બહુમાનનો હક્કદાર છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


4 /.22»2૭2;0.-.-- કક “7-72 
ક હ ધ્ઇ 
છક્કા 


નહ શ્ર 
-9ક 2૮22 - ત્ર 
લ“ (:)9 "૩ ૯% 

ત હ પજ ૮ ૮% 4૬૮447 7 ત્વં :. ર “ઇર. ડ્‌ 2 ક 727 
2 ક-ક્કાઉ_ઝ્હ- હડપ 2પ. 
2 2૯૯૮2 હત. ત “9/7 ક 7 22:27 ૮42) 272૫452. 
જુ 3 5% હ ૬૦૦૫ ૯5 
અમારી પાસે કોઈ જવાબ માગવામાં નહીં” આવે” અને આ વાત તેઓ માત્ર જૂઠ ઘડી ને 
અલ્લાહના નામે ચઢાવે છે, જો કે તેઓ જાણે છે (કે અલ્લાહે આવી કોઈ વાત કહી નથી). છેવટે શા 
માટે તેમનો જવાબ નહી માગવામાં આવે ? જે કોઈ તેના વાયદાનું પાલન કરશે અને બૂરાઈથી 
બચીને રહેશે તે અલ્લાહનો પ્રિય બનશે, કેમકે સંયમી લોકો અલ્લાહને પસંદ છે. રહ્યાં એ લોકો કે 
જે અલ્લાહ સાથેના વાયદા અને તેમની સોગંદોને થોડી કિંમતમાં વેચી નાખે છે, તો તેમના માટે 
આખિરતમાં કોઈ હિસ્સો નથી, અલ્લાહ કયામતના દિવસે ન તો તેમની સાથે વાત કરશે, ન તો 

તેમની તરફ જોશે અને નતો તેમને શુદ્ધ કરશે“, 

(૬૪) આ માત્ર આમ યહૂદી લોકોનો જ અજ્ઞાનપૂર્ણ ખ્યાલ ન હતો બલ્કે તેમને ત્યાં ધાર્મિક શિક્ષણ 
પણ આવું જ કંઈક હતું, અને એમનાં મોટા મોટા ધાર્મિક આગેવાનોના કાનૂની હુકમો આવા જ હતાં. 
બાઇબલ કરજ અને વ્યાજના હુકમોમાં ઇસ્રાઈલી અને બિનઇસ્નાઈલી વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદ કરે છે (પુનર્નિયમ 
૧૫ઃ૩, ૨૩:૨૦) તલમૂદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ઇસ્નાઈલીનું બળદ કોઈ બિનઇસ્નાઈલીના બળદને 
ઈજા પહોચાંડે તો તે બદલ કોઈ દંડ નથી, પરંતુ બિનઇસ્રાઈલીનું બળદ જો ઈસ્સાઈલીના બળદને જખ્મી કરે તો 
તેની ઉપર દંડ છે. જો કોઈ માણસને કોઈ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ પડેલી મળી જાય તો તેણે જોવું જોઈએ કે 
આસપાસની વસ્તી કયા લોકોની છે. જો વસ્તી ઈસ્નાઈલી લોકોની હોય તો તેણે જાહેરાત કરવી જોઈએ. 
બિનઇમસ્નાઈલીની હોય તો તેણે જાહેરાત કર્યા વિના એ વસ્તુ રાખી લેવી જોઈએ. રબ્બી ઇશ્માઈલ કહે છે કે 
જો ઉમ્મી અને ઇસ્નાઈલીનો મુકદમો ન્યાયાધીશની પાસે આવે તો ન્યાયાધીશ જો ઇસ્નાઈલી કાનૂન પ્રમાણે 
પોતાના ધર્મબંધુને જીતાડી શક્તો હોય તો તે પ્રમાણે જીતાડે અને કહે કે આ અમારો કાનૂન છે અને જો 
ઉમ્મી લોકોના કાનૂન હેઠળ જીતાડી શકતો હોય તો તેની હેઠળ જીતાડે અને કહે કે આ તમારો કાનૂન છે. અને જો 
બંને કાનૂન સાથ આપતાં ન હોય તો પછી કોઈપણ બહાના હેઠળ તે ઇસ્નાઈલીને જીતાડી શકતો હોય તો જીતાડે. 
રબ્બી શમૂઈલ કહે છે કે બિનઇસ્રાઈલીની દરેક ભૂલનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ. (તાલ્મૂદિક મિસલિનિ, પોલ 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


274૮ 102/;?૬(૪2 «# 22% ૮,272 99 9,૯22 
ક્ક્ચહકદ જ, -ફહ79 કવા ગ્ફ9 
ટટ 179 સ દ્વિ 8444 7 ત દ્વ 222 -.કત હં. નિ 

2 હ્ઝહ્# ૦2૫5 |બ૦કડ%હ્ઝદુ 
“ટ & અ. 4644૮ ક કે 72 .222૪724 
2૬4 ખ્રચ્કરહ# 92૫22 દ્રઇ!ખ્ર્ચ્ટરછઝ ૭૯૭૦2 
47 “72277947 


વિ દ્વિધ દત્તક ૭2425૪૪, 6, (4; 22822૮4 
૯૪૫૦૦૬ 554૯૭૭૯ 


ત્ર 


4222 :45.સ૬ તત 40:44 ૦ ક 2 2 5,.28 ત 
હક: ક 883 ડઝગઝ્કહ્ડ્ઝા-9શ્ડડર્ક:૭ 


કજ ખ્ત્ધ્ક 


કક ૯કાલ્ક્ક્કવાગડાક બી 


બલ્કે તેમના માટે તો સખત પીડાજનક સજા છે. 
તેમની અંદર કેટલાક લોકો એવાં છે જે ગ્રંથ વાંચતી વખતે એવી રીતે જીભને ઊલટસૂલટ 
કરે છે કે તમે માનો કે જે કંઈ તેઓ વાંચી રહ્યાં છે તે ગ્રંથનું જ લખાણ છે, જો કે એ ગ્રંથનું લખાણ 


હોતું નથી,“ તેઓ કહે છે કે આ જે કંઈ અમે વાંચી રહ્યાં છીએ તે અલ્લાહના તરફથી છે, જો કે તે 
અલ્લાહના તરફથી નથી હોતું, તેઓ જાણીજોઈને જૂટ્ઠી વાત અલ્લાહના નામે ચઢાવે છે. 

કોઈ માણસનું આ કામ નથી કે અલ્લાહ તો તેને ગ્રંથ અને હુકમ અને નબૂવ્વત બક્ષે અને 
તે લોકોને કહે કે અલ્લાહના બદલે તમે મારા બંદા બની જાઓ. તે તો આમ જ કહેશે કે સાચા 
આઈઝેક હર્શો, લંડન ઈ.સ. ૧૮૮૦, પાન. ૩૭, ૨૧૦ અને ર૨૧) 

(૬૫) આનું કારણ આ છે કે આ લોકો આવા આવા ગંભીર નૈતિક અપરાધો કર્યા પછી પણ પોતાની 
રીતે એમ માનતા હતાં કે કયામતના દિવસે માત્ર તેઓ જ અલ્લાહના નિકટના બંદાઓ હશે, એમની જ તરફ 
કૃપાદ્રષ્ટિ હશે, અને જે થોડોઘણી ગુનાઓની ગંદકી દુનિયામાં એમને લાગી ગઈ હોય તે પણ મહાન માણસોના 
સદકામાં તેમની ઉપરથી ધોઈ નાખવામાં આવશે. જો કે વાસ્તવમાં ત્યાં તેમની સાથે આનાથી તદ્દન ઊલટો 
મામલો થશે. 

(૬૬) આનો અર્થ જો કે આમ પણ થઈ શકે છે કે તેઓ અલ્લાહની કિતાબના અર્થઘટનમાં હેરફેર કરે 
છે, અથવા શબ્દોને આઘાપાછા કરીને કંઈનો કંઈ અર્થ કરે છે, પરંતુ આનો ખરો અર્થ આ છે કે તેઓ ગ્રંથને 
વાંચતી વખતે અમુક ખાસ શબ્દ અથવા કથનોને કે જે તેમના હિત અથવા તેમણે પોતે ઘડેલી માન્યતાઓ અને 
વિચારોની વિરૂદ્ધ જતાં હોય, જીભને ફેરવીને કંઈનું કંઈ બનાવી દે છે. આના દાખલા કુઅનિને માનનારા 
અહલેકિતાબમાં પણ જોવા મળે છે. દા.ત. અમુક લોકો જે નબીના મનુષ્ય હોવામાં માનતાં નથી તેઓ આયત 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
- # ૦977. 22૫48 2292 
[%- ક વ્શ્ડ્ડઝ ક પ 
2. ક ર્ન ન્ન 
.-્્્નજ્ન્-ઈ “4 “«અ«૯«અ- 247 કક નઈ ત્તઈ 
ક ક ક કજ ૦૦ ક 
ટાઇલ [19 ક્ય હડ ન્ન. 


| “7ક#ક- કક ધિ ક *7૦૭૦- 
5પ ક છ ડ ૦૫% 


જુ 


ન” 


2” પ0 દ્વ % 2૮૪૮6૪4 વ્ક્ડ્ટ રિ ર૮ ક પ્ઇ 


બ્ત્રત 


રબ્બાની” બનો જેમ કે આ ગ્રંથની તાલીમનો તકાદો છે જેને તમે વાંચો અને વંચાવો છો. તે તમને 
કદાપિ એમ નહી કહે કે ફરિશ્તાઓને અથવા પયગમ્બરોને તમારા માલિક બનાવી લો. શું આ 
શકય છે કેએક નબી તમને કુફ્રનો આદેશ આપે જ્યારે તમે મુસ્લિમ હોવ ?“ (રુકૂઅ-૮) 

યાદ કરો, અલ્લાહે પયગમ્બરો પાસેથી વાયદો લીધો હતો કે, “આજે મેં તમને ગ્રંથ અને 
ડહાપણ અને બુદ્ધિમત્તાથી નવાજ્યાં છે, કાલે જો કોઈ બીજો પયગમ્બર તમારી પાસે એ જ 


ઉપદેશનું સમર્થન કરતો આવે જે 


5૪ શઉાધ્થી 8 માં છથી ને 14 હ! વાંચે છે અને આનો અનુવાદ આવી રીતે કરે છે કે “હે નબી કહી દો કે 
નિઃશંક નથી હું માનવી તમારા જેવો.” 

(૬૪૭) યહૂદીઓને ત્યાં જે વિદ્વાનો ધાર્મિક પદો ધરાવતા હતાં, અને જેમનું કામ ધાર્મિક બાબતોમાં 
લોકોને માર્ગદર્શન આપવાનું અને ઇબાદતોની વ્યવસ્થા કરવાનું તથા દીનના હુકમોને જારી કરવાનું હતું, 
તેમના માટે હુણિંઠ રબ્બાની શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો જેમ કે ખુદ કુર્બાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 
હડાદ ક ડકાકહ£ડ59 હષ ડહાઇઝઈ (તેમના રબ્બાની અને તેમના વિદ્વાનો તેમને ગુન્હાની 
વાતો કરવાથી અને હરામનો માલ ખાવાથી કેમ રોકતા ન હતાં) આવી જ રીતે ખ્રિસ્તીઓને ત્યાં (ઝિંપ11૦€) પણ 
“રબ્બાની”નો જ સમાનાર્થી છે. 

(૬૮) આ એ બધી જ ખોટી વાતોનું એક સર્વગ્રાહી ખંડન છે જે દુનિયાની અલગ અલગ કોમોએ 
ખુદાના તરફથી આવેલા પયગમ્બરો માટે ઉપજાવી કાઢીને તેમના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં દાખલ કરી દીધી છે અને જેની 
રૂએ કોઈ પયગમ્બર કે ફરિશ્તો કોઈને કોઈ રીતે ખુદા તેમજ ઉપાસ્ય ઠરે છે. આ આયતોમાં આ સામાન્ય [નિયમ 
જણાવવામાં આવ્યો છે કે આવું કોઈ શિક્ષણ કે, જે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની બંદગી અને પૂજા શિખવાડતું 
હોય અને કોઈ બંદાને બંદગીની હદથી આગળ વધારીને ખુદાઈની સ્થિતિ સુધી લઈ જતું હોય, કદાપિ કોઈ 
પયગમ્બરનું આપેલું શિક્ષણ હોઈ શકે નહીં. જયાં પણ કોઈ ધાર્મિક ગ્રંથમાં આ વસ્તુ દેખાય તો સમજી લો કે તે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


દ્ર ત્ર 7: 5૮44444 


5268 5 “552 
નિ કઇ હુકજ ક ન 22 કલી 
કાડ કિ 09 5|18.$5 2 550#% 

-7ક#- ખન્ડ કત્ત્ત ઘ્ઇ પ૪ _શ-4;- 
૭055 (22 હ લે હડ 


72૪ કક -7ક---્ કક ૭2 ડાકક 


ળ્ક્શ્ત્ડ દ્રઇ! હટ ઝક્કા હું હૌ ડક 


અગાઉથી તમારી પાસે મોજૂંદ છે, તો તમારે તેની ઉપર ઈમાન લાવવો પડશે અને તેની મદદ 
કરવાની રહેશે.“ આ કહીને અલ્લાહે પૂછયું “શું તમે આનો સ્વીકાર કરો છો અને આના માટે 
મારા તરફથી વાયદાની મોટી જવાબદારી ઉપાડો છો ?' તેમણે કહ્યું, “હા, અમે સ્વીકારીએ 
છીએ.”” અલ્લાહે કહ્યું, “સારું, તો સાક્ષી રહો અને હું પણ તમારી સાથે સાક્ષી છું, આના પછી જે 
તેના વાયદામાંથી ફરી જાય તે જ ગુનેગાર છે.”” 

હવે શું આ લોકો અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનની રીત (અલ્લાહનો દીન) છોડીને કોઈ બીજી 
રીત ઇચ્છે છે? 


ગુમરાહ કરનારા લોકોએ કરેલી હેરફેરનું પરિણામ છે. 
(૬૯) આનો અર્થ છે કે દરેક પયગમ્બર પાસેથી આ વાતનો પાકો વાયદો લેવાતો રહ્યો છે અને જે 


ડિ ક 


ન્‌ 


વાયદો પયગમ્બર પાસેથી લેવામાં આવ્યો હોય તે તેના અનુયાયીઓ ઉપર આપોઆપ લાગુ થઈ જાય છે કે જે 
નબી અમારી તરફથી એ દીનના પ્રસાર અને સ્થાપના માટે મોકલવામાં આવે જેના પ્રસારણ અને સ્થાપના માટે 
તમે નીમવામાં આવ્યાં છો, તેનો તમારે સાથ આપવો પડશે. તેની સામે પૂર્વગ્રહ ન રાખતાં, પોતાને દીનના 
ઇજારદાર ન માની લેતાં, સત્યનો વિરોધ ન કરતાં, બલ્કે જયાં જે માણસ પણ અમારા તરફથી સત્યનો ધ્વજ 
બુલંદ કરવા માટે નીમવામાં આવે તેના ધ્વજ તળે એકત્ર થઈ જજો. 

અહીં આટલી વાત એ પણ સમજી લેવી જોઈએ કે હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પહેલાં દરેક નબી 
પાસેથી આવો પાકો વાયદો લેવામાં આવતો રહ્યો છે અને આના જ આધારે દરેક નબીએ તેની ઉમ્મતને પાછળથી 
આવનાર નબીના સમાચાર આપ્યાં છે અને તેમનો સાથ આપવાનો હુકમ આપ્યો છે. પરંતુ ન તો કુર્અાનમાં, ન 
તો હદીસમાં, કયાંય પણ એ વાત જોવા મળતી નથી કે હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ. પાસેથી આવો વાયદો લેવામાં 
આવ્યો હોય અથવા આપે આપની ઉમ્મતને પાછળથી આવનાર કોઈ નબીની ખબર આપીને તેની પર ઈમાન 
લાવવા માટેનો હુકમ આપ્યો હોય. 

(૭૦) આ આયતનો આશય અહેલેકિતાબને ચેતવવાનો છે કે તમે અલ્લાહના વાયદાને તોડી રહ્યાં 
છો, મુહમ્મદ સ.અ.વ.નો ઇનકાર તથા તેમનો વિરોધ કરીને એ પાકા વાયદાને તોડી રહ્યાં છો જે તમારા 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ડઝ 56:85 #5%કહ્ડમહુ 
ન તડ ડા ડન્ડ ક્શ્ર્ચ્સ્ટ 


ડક પ 272 ઈ 


ઝ્ા#૫-95* 9 (2 
ઝત ધા 
હ55:“- કક ૯ડદે 


7? .,7:9૪૮2.4«6 2 ૮2 તિ કહ ડડ 


ક ક્દહ2૦ ના. 
બ્હઇહ્કકહુડ્ક ઉ 


દ્‌ 
ઉ 

પે 
ર. 
પ૩ 
-્ન્યે 
વ્‌ 

ષે 


૫૭૬૫ ૧૫9૧ 


---- ૦ 


ક્*્ન 72 ૭૦ જ 


1 52 


હક 


જો કે આકાશ અને ધરતીની સમગ્ર વસ્તુઓ ગમા-અણગમા સાથે જન જ પા 
(મુસ્લિમ) છે” અને તેની તરફ જ બધાએ પાછા ફરવાનું છે. હે નબી ! કહો કે “અમે અલ્લાહને 
માનીએ છીએ, એ શિક્ષણ ને માનીએ છીએ જે અમારી ઉપર ઉતારવામાં આવ્યું છે, એ શિક્ષણ ને 
પણ માનીએ છીએ જે ઈબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઇસહાક, યાફૂબ અને યાકૂબની સંતાન ઉપર ઊતર્યું 
હતું, અને એ આદેશો ઉપર પણ ઈમાન ધરાવીએ છીએ જે મૂસા અને ઈસા અને બીજા 
પયગમ્બરોને તેમના માલિક તરફથી આપવામાં આવ્યાં. અમે તેમની વચ્ચે ભેદભાવ કરતાં નથી” 
અને અમે અલ્લાહના આજ્ઞાંકિત (મુસ્લિમ) છીએ.” આ આજ્ઞાપાલન (ઈસ્લામ) સિવાય જે 
માણસ બીજી કોઈ રીત અપનાવવા માગે તેની તે રીત કદાપિ સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને 


આખિરતમાં તે નિષ્ફળ નીવડશે. 


નબીઓ પાસેથી લેવામાં આવ્યો હતો તેથી તમે હવે ગુનેગાર બની ગયાં છો એટલે કે અલ્લાહના 
આજ્ઞાપાલનમાંથી નીકળી ગયાં છો. 

(૭૧) અથતિ સમગ્ર સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુનો દીન તો આ જ ઇસ્લામ, એટલે કે અલ્લાહનું આજ્ઞાપાલન 
અને બંદગી છે. હવે આ સૃષ્ટિની અંદર રહીને ઇસ્લામ છોડીને બીજી કઈ જીવનની પદ્ધતિ શોધી રહ્યાં છો ? 

(૭૨) એટલે કે અમારી રીત એવી નથી કે કોઈને નબી માનીએ અને કોઈ નબીને ન માનીએ, કોઈને 
જુઠ્ઠો કહીએ અને કોઈને સાચો. અમે પૂર્વગ્રહ અને અજ્ઞાનકાળના ગૌરવથી મુકત છીએ. દુનિયામાં જયાં જે કોઈ 
અલ્લાહનો બંદો અલ્લાહના તરફથી સત્ય લઈને આવ્યો છે, અમે તેના સાચા હોવા માટે સાક્ષી આપીએ છીએ. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


9 5920 6 


ક 


કકાઝકાત છી 
થડ કહા ક 90) ક 
હ્હલ્ટઝક્ડ૯ંક્સલછાકઝડ4 
કઈ હટ25)૦ ૭૭%. ક્ઝડડાડશ તક 
દ? ૪૬૦૪૦૩2૮ ક272247-.% 


૯૦ -કશકદડ0હઉ” નકા બા 
“ડડ 336 ડા ડક, ઈઝી 


ફ્કન 


કેવી રીતે બની શકે કે અલ્લાહ એ લોકોને માર્ગદર્શન આપે જેમણે ઈમાનની નિયામત પામ્યા પછી 
ફરીથી કુફ્ર અપનાવ્યું જો કે તેઓ પોતે આ વાતની સાક્ષી આપી ચૂક્યાં છે કે આ પયગમ્બર સત્ય 
ઉપર છે અને તેમની પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ પણ આવી ગયેલી છે.” અલ્લાહ જુલમીઓને તો 
માર્ગદર્શન આપતો નથી. તેમના જુલમનો સાચો બદલો આ જ છે કે તેમની ઉપર અલ્લાહ અને 
ફરિશ્તાઓ અને તમામ મનુષ્યોની ફિટકાર છે, આ જ દશામાં તેઓ હંમેશાં રહેશે, ન તો તેમની 
સજામાં ઘટાડો થશે અને ન તો તેમને મહેતલ આપવામાં આવશે. અલબત્ત, એ લોકો બચી જશે જે 
આના પછી તૌબા કરી પોતાનું વર્તન સુધારી લે, અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ છે. પરંતુ જે 
લોકોએ ઈમાન લાવ્યા પછી કુફ્ર અપનાવ્યું, પછી તેમના કુક્રમાં વધતા ગયાં.” તેમની તૌબા પણ 


(૭૩) અહીં ફરીથી એ વાતનું પુનરાવર્તન છે જે આની પહેલા વારંવાર વર્ણવવામાં આવેલી છે કે, નબી 
સ.અ.વ.ના જમાનામાં અરબસ્તાનના યહૂદી વિઠ્દાનો જાણી ગયા હતાં, અને એમના મોઢેથી પણ આ વાતની 
સાક્ષી અપાઈ ગયેલી હતી કે, આપ સાચા નબી છે અને જે શિક્ષણ તેઓ લાવ્યાં છે તે એ જ શિક્ષણ છે જે અગાઉના 
નબીઓ લાવતા રહ્યાં છે. ત્યારપછી તેમણે જે કંઈ કર્યું તે માત્ર પૂર્વગ્રહ, હઠાગ્રહ અને સત્યની દુશ્મનાવટની એ 
જૂની ટેવનું પરિણામ હતું જેના તેઓ સદીઓથી અપરાધી ચાલ્યા આવતા હતાં. 

(૭૪) એટલે કે માત્ર ઇનકાર કરીને અટકી ન ગયાં બલ્કે અમલી રીતે પણ વિરોધ અને અડચણો ઉભી 


ધ. દ. 


કરી, લોકોને અલ્લાહના માર્ગથી રોકવાના પ્રયાસમાં બધી જ તાકાત હોમી દીધી , શંકાઓ ઉભી કરી, ગેરસમજો 
ફેલાવી, દિલોમાં શંકાઓ નાખી અને દુષ્ટતમ કાવતરાં અને ષડ્યંત્રો રચ્યાં જેથી નબીનું મિશન કોઈપણ રીતે 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


"સ્ટ ક *ટટ2ત 
હે 1» “6૭ 


4 4₹ કઇ * ૭27 


ઈ હ્૯હ૭-૫ ૧: 


(4૮5૮4 & 7 અ 1: 
૭5% હા“જછડ 


કબૂલ થશે નહીં, આવા લોકો તો સાવ ભટકેલાં છે. ખાત્રી રાખો, જે લોકોએ કુફ્ર અપનાવ્યું અને 
કુફ્રની હાલતમાં મૃત્યુ પામ્યાં તેમનામાંથી કોઈ જો તેને સજામાંથી બચાવવા માટે ધરતીપટ ભરીને 
પણ સોનું મુક્તિદંડ તરીકે આપે તો તેને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આવા લોકો માટે પીડાકારક 
સજા તૈયાર છે અને તેઓ તેમનો કોઈ મદદગાર નહીંપામે. (રુકૂઅ-૯) 
તમે નેકીને પહોંચી શકતાં નથી જ્યાં સુધી તમારી એ વસ્તુઓ (અલ્લાહના માર્ગમાં) ખર્ચ 
ન કરો જે તમને પ્રિય છે, 


સફળ થવાપામે નહીં. 

(૭૫) આનો હેતુ તેમની એ ગેરસમજોને દૂર કરવાનો છે જે તેઓ સદાચાર (નેકી) વિષે ધરાવતા હતાં . 
તેમના દિમાગોમાં નેકીનો ઊંચામાં ઊંચો ખ્યાલ આટલો જ હતો કે સદીઓથી વારસાગત રીતે શરીઅતની 
પાબંદીનું એક બાહ્યરૂપ તેમને ત્યાં અસ્તિત્ત્વમાં આવી ગયું હતું. તેની સંપુર્ણ ખિચડી માણસ પોતાના જીવનમાં 
ઉતારી લે અને તેમના વિદ્દાનોના કાનૂની ફતવાઓ દ્વારા જે એક લાંબીલચ કાનૂની વ્યવસ્થા ઉભી થઈ ગઈ હતી તે 
પ્રમાણે રોજબરોજના જીવનમાં નાના નાના ગૌણ મામલાઓને તોલતો અને માપતો રહે. આ કાનૂની 
પાબંદીઓના ઉપલા પડની નીચે સામાન્ય રીતે યહૂદીઓના મોટામોટા “ધર્મિષ્ઠ” લોકોએ સંકુચિતતા, લાલસા, 
કંજૂસાઈ, સત્યને ઢાંકવા અને સત્યને વેચવા જેવાં દુર્ગુણો છુપાવી રાખેલા હતાં , અને સામાન્ય લોકો તેમને નેક 
માનતા હતાં. આ જ ગેરસમજને દૂર કરવા માટે તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે નેક માણસનું સ્થાન એ 
વસ્તુઓ કરતાં ઉચ્ચતર છે જેમને તમે ભલાઈ અને નેકીની આધાર માની લીધી છે. નેકીનું અસલ હાદ ખુદાનો 
પ્રેમ છે, એવો પ્રેમ કે ખુદાની પ્રસશ્નતાની તોલે દુસ્તિયાની કોઈ વસ્તુ વધારે પ્રિય ન હોય. જે વસ્તુનો પ્રેમમાણસના 
દિલ ઉપર એટલી હદે છવાઈ જાય કે તે તેને ખુદાના પ્રેમ ઉપર કુરબાન ન કરી શકતો હોય તો તે તે જ “બુત” 
(મૂર્તિ) છે અને જયાં સુધી એ બુતને માણસ તોડી ન નાખે, નેકીના દરવાજા તેના માટે બંધ છે. આ હાદથી ખાલી 
થઈ ગયા પછી દેખાવ ખાતરની કાનૂની પાબંદીની હેસિયત માત્ર એ ચળકતા તેલ જેવી છે જે ઉધઈ લાગેલા 
લાકડા ઉપર ચોપડી દેવામાં આવ્યું હોય. માણસ આવા તેલોથી છેતરાઈ શકે છે, પણ ખુદા છેતરાઈ શકતો નથી. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


દઉ 
ધ 


”ત્4 7]ળી, રૈ કત 7 

હર્ટ 2૪105: જજ 
હાડી 2 કનક ૭6 

૯ક-૭૭» 4% ક્ત ક નિ કત” 24 

વિન [84૪  િ 


દિ ક્રિ પ ન્વ નત ક ક 222% ક 
ડાઉ હઝાજન૦ડ,.- 5 હં 
826 


1625 કીક હાડડક્ક 


અને તમે જે કંઈ ખર્ચ કરશો, અલ્લાહ તેનાથી અજાણ નહીં હોય. 

આ બધી ખાધ વસ્તુઓ (જે શરીઅતેમુહમ્મદીમાં હલાલ છે) બનીઇસ્રાઈલ માટે પણ 
હલાલ હતી,“ અલબત્ત, કેટલીક વસ્તુઓ કે જેમને તોરાતના ઉતરાણ પહેલાં ઇસ્રનાઈલે” જાતે 
પોતાના માટે હરામ કરી લીધી હતી. આમને કહો, જો તમે (તમારા વાંધામાં) સાચા હોવ તો લાવો 


તૌરાત અને રજૂ કરો તેનુંકોઈ લખાણ --આનાપછી પણ જે લોકો તેમની જુટ્ટી ઘડી કાઢેલી વાતો 


અલ્લાહના નામે ચઢાવતાં રહે તેઓ જ હકીકતમાં જુલમી છે. કહો, અલ્લાહે જે કંઈ કહ્યું છે સાચું 
કહ્યું છે 


(૭૬ ) કુરબાન અને મુહમ્મદ સ.અ.વ.ના શિક્ષણ ઉપર યહૂદી વિદ્દાનો કોઈ સૈદ્ધાંતિક વાંધો ન ઉઠાવી 
શકયાં (કેમ કે દીનનો પાયો જે આધારો ઉપર છે તેમાં આગળના નબીઓના શિક્ષણ અને આ અરબી નબીના 
શિક્ષણમાં વાળ બરાબર પણ તફાવત ન હતો) ત્યારે તેમણે કાનૂની વાંધાઓ ઉભા કરવા માંડ્યાં. આ અંગે તેમનો 
પહેલો વાધો આ હતો કે નબી સ.અ.વ. એ ખાવા-પીવાની કેટલીક એવી વસ્તુઓને હલાલ ઠરાવી દીધી છે જે 
આગળના નબીઓના જમાનાથી હરામ ચાલી આવી રહી છે. આ જ વાંધાનો અહીં જવાબ આપવામાં આવી 
રહ્યો છે. 

(૭૭) “ઇસ્નાઈલ” નો અર્થ બનીઇસ્નાઈલ કરવામાં આવે તો અર્થ એવો થશે કે તૌરાતના ઉતરાણ 
પહેલાં અમુક વસ્તુઓ બનીઇસ્નાઈલે માત્ર રિવાજ તરીકે હરામ ઠરાવી લીધી હતી. અને જો આનો અર્થ હઝરત 
યાકૂબ અ.સ. કરવામાં આવે તો આનો અર્થ એમ થશે કે તેઓ કેટલીક વસ્તુઓથી સ્વભાવિક અણગમાના કારણે 
અથવા કોઈ બીમારીના કારણે દૂર રહ્યા હતાં, અને તેમની સંતાનોએ પાછળથી તેમને મનાઈ કરેલી વસ્તુઓ 
માની લીધી. આ જ બીજી રૈવાયત વધારે મશહૂર છે અને પછીની આયત ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય 
છે કે ઊંટ અને સસલું વગેરેની મનાઈનો હુકમ બાઇબલમાં લખ્યો છે તે અસલ તૌરાતનો હુકમ નથી બલ્કે યહૂદી 
વિદ્દાનોએ પાછળથી તેમાં દાખલ કરી દીધો છે. (વિગતવાર ચર્ચામાટે જૂઓ સૂરઃ અન્આમ, નોંધ ક્રમાંક-૧૨ર) 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


797૨220, 7 .,(77211[2*2 19.47% .272 દરદ 
%૯બ%ૂંહ્ટહડઈ2*ઉ%5 5-0 | 4219૬ દિ 
526₹5 54 ક ક હઈઝછા ક્ક્ ઝક 4૮; ૬ [છં 


“72 71 #૪ 


ક ”7 “ક ડં “ક સિ 
૯725 ઝ-2 જેક 44501 ૪ જ હક 


તમારે એકાગ્ર બનીને ઈબ્રાહીમની રીતનું અનુસરણ કરવું જોઈ એ, અને ઇબ્રાહીમ શિક 
કરનારાઓમાંથી ન હતો.“ 

નિઃશંક સોથી પહેલું ઉપાસનાગૃહ જે લોકો માટે બંધાયું તે એ જ છે કે જે મક્કામાં આવેલું 
છે. તેને બરકત અને ભલાઈ આપવામાં આવી હતી અને સમગ્ર વિશ્વના લોકો માટે માર્ગદર્શનનું 


કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું.“ તેમાં સ્પષ્ટ નિશાનીઓ છે,“ ઇબ્રાહીમનું ઈબાદત સ્થળ છે, અને 
તેનીસ્થિતિઆ છે કેજે 


(૭૮) આનો અર્થ આ છે કે આ કાનૂની ગૌણ બાબતોમાં કયાં ભરાઈ ગયાં છો ? દીનનું મૂળ તો એક 
અલ્લાહની બંદગી છે જે તમે છોડી દીધી છે અને શિકની ગંદકીમાં પડી ગયાં છો, અને હવે ચર્ચાઓ કાનૂની 
સવાલોની કરો છો. જો કે આ એ સવાલો છે જે ઇબ્રાહીમની રીત ઉપરથી હટી ગયા પછી પતનની લાંબી સદીઓ 
દરમ્યાન તમારા વિદ્ધાનોની કાનૂની નુક્તેચીનીઓમાંથી પેદા થયાં છે . 

(૭૯) યહ્‌દીઓનો બીજો વાંધો આ હતો કે તમે બેતલમકદિસને છોડીને કા'બાને કિબ્લો કેમ બનાવ્યો? 
જો કે અગાઉના નબીઓનો કિબ્લો બેતલમકદિસ જ હતો. આનો જવાબ સૂરઃ બકરહમાં અપાઈ ગયો છે. પરંતુ 
યહૂદીઓ એ પછી પણ તેમના વાંધાઓ ઉપર અડગ રહ્યાં. એટલા માટે અહીં ફરીથી તેનો જવાબ આપવામાં 
આવ્યો છે. બૈતલમકદિસ વિષે ખુદ બાઇબલમાં જ ગવાહી મોજુદ છે કે હઝરત મૂસા અ.સ. ના ૪૫૦ વર્ષ પછી 
હઝરત સુલૈમાન અ.સ.એ તેને બંધાવ્યું. (૧-રાજાઓ, પ્રકરણ - ૬, આયત-૧) અને હઝરત સુલૈમાન 
અ.સ.ના જ જમાનામાં તે તૌહીદપરસ્તોનો કિબ્લો ઠરાવવામાં આવ્યો. (એજન, પ્રકરણ - ૮, આયત - 
૨૯,૩૦) આનાથી ઊલટું, આ વાત અરબસ્તાનમાં ચાલી આવતી તમામ સર્વસંમત રિવાયતો ઉપરથી સાબિત 
થયેલી છે કે, કા'બાને હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ બાંધ્યો, અને તેઓ હઝરત મૂસા અ.સ.ની ૮૦૦-૯૦૦ વર્ષ 
પહેલાં થયાં છે.એટલા માટે કા'બાની પ્રાથમિકતા એક એવી હકીકત છે કે જેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. 

(૮૦) એટલે કે આ ઘરમાં એવી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ જોવા મળે છે જેના ઉપરથી સાબિત થાય છે કે આ 
અલ્લાહને ત્યાં સ્વીકૃત થયેલો છે અને તેને અલ્લાહે પોતાના ઘરની હેસિયતથી પસંદ કર્યો છે. સાવ વેરાન 
જગ્યામાં બનાવવામાં આવેલો છે અને પછી અલ્લાહે તેની આસપાસ રહેનારા લોકો માટે જીવનનિર્વાહના 
સામાનની સારામાં સારી વ્યવસ્થા કરી દીધી. અઢી હજાર વર્ષ સુધી અજ્ઞાનતાના કારણે સમગ્ર અરબસ્તાન ભારે 
અશાંતિની સ્થિતિમાં રહ્યો. પરંતુ આવી અશાંત ભૂમિમાં પણ કા'બાની આસપાસનો એક પ્રદેશ એવો હતો જેમાં 
હંમેશાં શાંતિ રહી. બલ્કે આ કા'બાના પ્રતાપે જ વર્ષમાં ચાર મહિનાના સમય માટે સમગ્ર દેશને શાંતિ મળી જતી 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


જર 92921 


હ્ય #કડ્કાવક૬ 4ક૦ુહઝકં 
હ્ઝાહક૫ “ક૦હકશ્રક્કઈઇ#ડકર્કન5 
કકટઝઝડવડક,વઝઝહદહાડડ કા 
જ હરશ્ર્કર્કળદ હ શ્બાગક*ટોહ્ફડ ડડ 


તેમાં દાખલ થયો સલામત બની ગયો.“ લોકો ઉપર અલ્લાહનો આ હક્ક છે કે જે આ ઘર સુધી 
પહોંચવાની શકિત ધરાવતો હોય તે આની હજ્જ કરે અને જે કોઈ આ હુકમનું પાલન કરવાનો 
ઇનકાર કરે તો તેણે જાણી લેવું જોઈએ કે અલ્લાહને દુનિયાવાળાઓની કોઈ જરૂર નથી. 


કહો, હે ગ્રૅંથવાળા, તમે શા માટે અલ્લાહની વાતો માનવાનો ઈનકાર કરો છો ? જે હરકતો 
તમે આચરી રહ્યાં છો, અલ્લાહ બધું જ જોઈ રહ્યો છે. કહો, હે ગ્રંથવાળા, આ તમારું કેવું વર્તન છે કે 
જે અલ્લાહની વાત માને છે તેને પણ તમે અલ્લાહના માર્ગે જવાથી રોકો છો અને ઇચ્છો છો કે તે 
અવળા માર્ગે ચાલે, જો કે તમે પોતે (તેના સીધા માર્ગે હોવા માટે) સાક્ષી છો. તમારી હરકતોથી 
અલ્લાહ ગાફેલ નથી. 
હતી. બીજું, હમણાં પચાસ વર્ષ પહેલાં જ બધા લોકો જોઈ ચૂકયા હતાં કે અબ્રહાએ જયારે કા'બાને ધ્વસ્ત માટે 
મક્કા ઉપર હુમલો કર્યો ત્યારે તેનું લશ્કર કેવી રીતે ખુદાઈ પ્રકોપનો ભોગ બન્યું હતું. આ કિસ્સાથી એ વખતે 
અરબસ્તાનનો એકેએક માણસ વાકેફ હતો અને તેને નજરે નિહાળનારા સાક્ષીઓ આ આયતોના ઉતરાણ વખતે 
હયાત હતાં. 

(૮૧) અજ્ઞાનના અંધારા યુગમાં પણ આ ઘરનો એટલો બધો આદર હતો કે લોહી તરસ્યા દુશ્મનો પણ 


એક બીજાને ત્યાં જોતાં હતાં તેમ છતાં એક બીજા ઉપર હાથ ઉપાડવાની હિંમત થતી ન હતી. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 

૨22 2.૬4 સ૬[#2 ૮,9»*21૪ 2. ત%27) 

9» ૯૭8%» હઝ શ્ગ્ગ હડ 

492.22 42% *[/? શા 66૮4 ૮ દ્વરિ 

જન નજ ન ડઝ 

*-- ક ક્ક્ર્ઝ 5 1 કક «5 
ક કી રક નદ 


કર્જ 


હ કડક કરડતા 


કઝા 


હમઝા #ક- દયા [૪7 2 દ્વિ 2 
જુ દ્રઇ1લ્ન્‍્! 4૦૭૦ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જો તમે આ ગ્રંથવાળાઓમાંથી એક જૂથની વાત માની તો 
તેઓ તમને ઈમાનથી ફરીથી કુફ્ર તરફ ફેરવીને લઈ જશે. તમારા માટે કુક તરફ જવાનું શું કારણ 
રહ્યું છે જ્યારે કે તમને અલ્લાહની આયતો સંભળાવવામાં આવી રહી છે અને તમારી વચ્ચે તેનો 
પયગમ્બર હાજર છે ? જે અલ્લાહના આશરાને મજબૂતાઈપૂર્વક પકડશે તે ચોક્કસ સીધો માર્ગ 
પ્રાપ્ત કરી લેશે. (રુકૂઅ-૧૦) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહથી ડરો જે પ્રમાણે તેનાથી ડરવાનો તકાદો છે. તમને 
મોત ન આવે પરંતુ એ સ્થિતિમાં કે તમે મુસ્લિમ હોવ.“ સો ભેગાં મળીને અલ્લાહનું દોરડું” 
મજબૂતાઈપૂર્વક પકડી લો અને વિભાજિત ન થઈ જાઓ. 


(૮૨) એટલે કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી અલ્લાહના આજ્ઞાપાલન અને તેની વફાદારી ઉપર કાયમ રહો. 

(૮૩) અલ્લાહના દોરડાનો અર્થ તેનો દીન છે. અને તેને દોરડાની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં 
આવી છે કે આ જ એ સંબંધ છે જે એક તરફ ઈમાનવાળાઓનો સંબંધ અલ્લાહ સાથે સ્થાપે છે અને બીજી તરફ 
બધા જ ઈમાનવાળાંને પરસ્પર ભેગાં કરીને એક સમુદાય બનાવે છે. આ દોરડાને “મજબૂતાઈપૂર્વક પકડવા” 
નો અર્થ આ છે કે મુસલોમાનોની નજર સમક્ષ સાચું મહત્ત્વ “દીન”નું હોય, તેમાં જ તેમને રસ હોય, તેની 
સ્થાપના માટે તેઓ પ્રયત્નશીલ રહે તથા તેની જ સેવા કરવા માટે પરસ્પર એકબીજાને સહયોગ આપતાં રહે. 
જ્યાં દીનના પાયાના શિક્ષણ અને તેની સ્થાપનાના ધ્યેયથી મુસલમાનો ચલિત થાય. અને તેમનું ધ્યાન અને 
રૃચિપેટા અને ગૌણ બાબતો તરફ વળી જાય, ત્યાં તેમની અંદર અનિવાર્યપણે એ જ વિભાજન અને ફાટફૂટ પેદા 
થઈ જશે જે આની પહેલાં નબીઓ અ.સ.ની ઉમ્મતોને તેમના મૂળ જીવનધ્યેયથી દૂર કરીને દુનિયા અને 
આખિરતની ફજેતીમાં નાખી ચૂકયો છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ન 222 | જિ 
હઉ કદા ડઝ ડે કકશ, ડા; 
2 દડ શિ ઉગતી# કજ ટટ કઈક 
ઝઈ્ઝડાડડાઈ પ૭, 


ન્ડ 7૦૨ 

72757277 272 ૮22 2૮૪૨242 22 નિ60 4 72 272૮4 
હહહ 454૦64 
અલ્લાહના એ ઉપકારને યાદ રાખો જે તેણે તમારી ઉપર કર્યો છે. તમે એકબીજાના શત્રુ હતાં, તેણે 
તમારા દિલોને જોડી દીધાં અને તેની કૃપાથી, તમે ભાઈ-ભાઈ બની ગયાં. તમે આગથી ભરેલા એક 
ખાડાના કિનારે ઊભા હતાં, અલ્લાહે તમને તેનાથી બચાવી લીધાં.“ આવી રીતે અલ્લાહ તેની 
નિશાનીઓ તમારી સામે સ્પષ્ટ કરે છે કદાચ આ નિશાનીઓ વડે તમને તમારી સફળતાનો સીધો 
માર્ગદેખાઈ જાય.“ 

તમારામાંથી કેટલાક લોકો તો એવાં જરૂર હોવાં જોઈએ જે નેકીની તરફ બોલાવે, ભલાઈના 


(૮૪) આ ઇશારો છે એ સ્થિતિની તરફ જેમાં ઇસ્લામની પહેલાં આરબવાસીઓ પડેલા હતાં. 
કબીલાઓ વચ્ચે અંદરો-અંદર વેરઝેર, નાની નાની વાતે લડાઈઓ, અને રાત-દિવસની ખૂનામરકી, જેના 
કારણે સમગ્ર કોમ નષ્ટ થઈ જવાની અણીએ પહોંચી ગઈ હતી. આ આગમાં બળી મરવાથી જો કોઈ વસ્તુએ 
તેમને બચાવ્યાં તો તે આ જ ઇસ્લામની [નિયામત હતી. આ આયતો જે સમયે ઉતરી છે તેનાથી ત્રણ-ચાર વર્ષ 
પહેલાં જ મદીનાના લોકો મુસલમાન થયા હતાં . અને ઇસ્લામની આ હરતી-ફરતી નિયામતને બધા જોઈ રહ્યાં કે 
ઓસ અને ખઝરજના એ કબીલાં કે જે વર્ષોથી એકબીજાના લોહીના તરસ્યા હતાં , પરસ્પર ભેગાં મળીને દૂધમાં 
સાકરની જેમ ભળી ગયા હતાં. અને આ બંને કબીલાઓ મક્કાથી આવનારા મુહાજિરોની સાથે એવો અનુપમ 
બલિદાન અને પ્રેમનો વ્યવહાર કરી રહ્યા હતાં જે એક કુટુંબના લોકો પણ પરસ્પર કરતાં નથી. 

(૮૫) એટલે કે જો તમારી પાસે આંખો હોય તો આ નિશાનીઓને જોઈને જાતે જ સમજી શકો છો કે શું 
તમારી સફળતા આ દીનને મજબૂતાઈપૂર્વક પકડી રાખવામાં છે કે પછી એને છોડીને એ જ હાલત તરફ પાછા 
જવામાં કે જેમાં તમે પહેલાં પડેલા હતાં ? તમારા સાચા શુભેચ9ક અલ્લાહ અને તેના રસૂલ છે કે પછી આ યહૂદી 
અને મુશ્રિક અને દંભી લોકો કે જે તમને અગાઉની સ્થિતિ તરફ પાછા લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે ? 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


જી 22 ત "૪૩. “2? 4 222722& ય 
ઉક 250919 કઅહ૯કશ્કઃડક-% 
22 ત્ર 


#7ક છુ 

“ન્ય ક હિ ઈ કડ! ક્ત ન ૭45554 

ક ક ઝન ક,-.-9 ડા] ત 
૬2 હ છ 5૬5 5૪4 શ્ર કશવ 
કકે “8 9 72૭»2૭2 249» કે 77 કટા 2 
ક ગકહ૬૬ડ૯[)ઉઉ“ડ%2 - ઝેક 9 
2 2-52 ૮72,. 2» 2: ટ 7-79 - 
૦9૭૭55 ડવ; ડાહતા%45 ડડ ડક 


“૦૭-92-૮ ક૭»૭૦૭ક૭૭»૭ ૦૭૦૦૬૦૬૦૬૭5 ત્ર 


8ક“ડક્્ડક્ડક ડક 

પ0 72 7[272(:ક2525૮€૮ ૪, ૭1 ક “77કક 
“હડપ દ્રાાહનગાહઇબ૦હક૭5 
કામોની આજ્ઞા આપે અને બૂરાં કામોથી રોકતાં રહે. જે લોકો આ કામ કરશે તેઓ જ સફળતા 
પામશે. કયાંક તમે એ લોકોની જેમ ન થઈ જતાં જે સંપ્રદાયોમાં વહેંચાઈ ગયાં અને સ્પષ્ટ આદેશો 
મેળવ્યા પછી ફરીથી મતભેદોમાં પડી ગયાં.“ જેમણે આ વલણ અપનાવ્યું તેઓ એ દિવસે સખત 
સજા પામશે જ્યારે કે કેટલાક લોકોના ચહેરા ઉજ્જવળ હશે અને કેટલાક લોકોના મો કાળા હશે, 
જેમના મો કાળા હશે (તેમને કહેવામાં આવશે કે) ઈમાનની નિયામત પામ્યા પછી પણ તમે કુફનું 
વલણ અપનાવ્યું ? સારું તો હવે આ કુફ્રના બદલામાં સજાનો સ્વાદ માણો. રહ્યાં એ લોકો કે જેમનાં 
ચહેરા ઉજ્જવળ હશે તો તેમને અલ્લાહના કૃપાક્ષેત્રમાં જગ્યા મળશે અને તેઓ હંમેશાં એ જ 

સ્થિતિમાં રહેશે. આ અલ્લાહની આયતો છે જે અમે તમને સાચેસાચી સંભળાવી રહ્યાં છીએ 


શ્કન 


(૮૬) આ ઇશારો એ ઉમ્મતોની તરફ છે જેમણે ખુદાના પયગમ્બરો પાસેથી સત્યદીનનું સ્પષ્ટ અને 
સીધું શિક્ષણ મેળવ્યું પરંતુ થોડો સમય પસાર થઈ ગયા પછી દીનની પાયાની બાબતો છોડી દીધી અને અસંબદ્ધ 
તથા ગૌણ બાબતોના આધારે અલગ અલગ ફિરકાઓ (સંપ્રદાયો) બનાવવા માંડયાં, ત્યારબાદ નકામી અને 
બેમતલબ વાતોમાં એવા ઝઘડવા લાગ્યાં જેના કારણે તેમને એ કામનું ભાન ન રહ્યું જે અલ્લાહે તેમને સોપ્યું હતું 
અને તેમને ન તો શ્રદ્ધા અને નીતિમત્તાના બુનિયાદી સિદ્ધાંતોમાં પણ કોઈ રસ રહ્યો કે જેની ઉપર હકીકતમાં 
માનવીની સફળતા અને સદ્ભાગ્યનો આધાર છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


-2 હળ ૦.40 
છુ 855 


દ ઝી 
કી 4 7224૮424 છ 7 2228 જ 

ડાકક 15 590 
ક ાડ#. કશીક 24 હક4* દ્ર્પા 


કેમકે અલ્લાહ દુનિયાના લોકો ઉપર જુલમ કરવાનો કોઈ ઈરાદો ધરાવતો નથી.” ધરતી અને 
આકાશોની તમામ વસ્તુઓનો માલિક અલ્લાહ છે અને બધા જ મામલાઓ અલ્લાહની જ સમક્ષ 
રજૂથાય છે. (રુકૂઅ-૧ ૧) 

હવે દુનિયામાં એ ઉત્તમ સમુદાય તમે છો જેને લોકોના માર્ગદર્શન તથા સુધારણા માટે 
ઊભું કરવામાં આવ્યું છે.“ તમે ભલા કામોની આજ્ઞા આપો છો, બૂરા કામોથી રોકો છો અને 
અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવો છો. આ ગ્રંથવાળા“ ઈમાન લાવ્યાં હોત તો તેમના જ હિતમાં વધારે 
સારું હતું. જો કે તેમનામાંથી કેટલાક લોકો 


(૮૭) એટલે કે અલ્લાહ દુનિયાના લોકો ઉપર જુલમ કરવા માગતો નથી તેથી તે તેમને સીધો માર્ગપણ 
દેખાડી રહ્યો છે અને આ વાત પણ એમને આગાહી રૂપે પહેલાંથી જણાવી રહ્યો છે કે, આખરે એ કઈ બાબતો માટે 
તેમને પૂછવાનો છે. આના પછી પણ જે લોકો અવળો માર્ગ અપનાવે, અને તેમની ખોટી નીતિરીતિ છોડે નહીં 
તો તેઓ પોતે જ પોતાની ઉપર જુલમ કરશે. 

(૮૮) આ એ જ વિષય છે જે સૂરઃ બકરહના ૧૭મા રુકૂઅમાં આવી ગયો છે. નબીએઅરબી 
સ.અ.વ.ના અનુયાયીઓને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે દુનિયાના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનના જે પદ ઉપરથી 
બનીઇસ્નાઈલને તેમની બિનલાયકાતના કારણે બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યાં છે તેની ઉપર હવે તમે નીમવામાં 
આવ્યાં છો, એટલા માટે કે નીતિમત્તા અને કર્મની દ્રષ્ટિએ હવે તમે દુનિયામાં સૌથી ઉત્તમ માનવસમુદાય બની 
ગયાં છો, અને તમારી અંદર એ ગુણો પેદા થઈ ગયાં છે જે ન્યાયી નેતૃત્વ માટે આવશ્યક છે, એટલે કે નેકીને 
કાયમ કરવાની તથા બૂરાઈનો નાશ કરવાની ભાવના અને પ્રયાસો, અને અલ્લાહ, કે જે એક છે. અને જેનો કોઈ 
ભાગીદાર નથી, તેને શ્રદ્ધા તેમજ અમલી રીતે પોતાનો ખુદા અને માલિક માનવો. એટલા માટે હવે આ કામ 
તમને સોપવામાં આવ્યું છે અને હવે તમારી આ ફરજ બને છે કે તમે તમારી જવાબદારીઓને સમજો અને એ 
ભૂલો કરવાથી બચો જે તમારા પુરોગામીઓ કરેલી છે . (જુઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૧૨૩, ૧૪૪) 

(૮૯) અહીં એહલેકિતાબનો અર્થબનીઇસ્નાઈલ છે. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
#7«%૬૪, 22:97 2% 2 722 !2 “22727 229 

“હકીક 5૦૯% 56% 
ક 2 ૭ બદ્ધ ૨.2 [દ 

0155૬૦૬૪ જાળઇક ડીક બળા છી 


7 27 ડર ક ૭2૮7 હ ક 
ત્રાટક ડ કહં ડક: 
2 272722. જન “ 7૫૫0 


ક ન્ટ 
-ક૭૭૨ કક 
કશ્ર્ઝાહ્ હ ઈ ડર પ; હ્ય 


ઇન ૭5૯૭ ક ધા હા 


લિ ખ્ન્ન્, 22૯8 .2 22524 

1 વહ હ”દ»“!9“ છહક#પ્ઝક 
માળા પણ જોવા મળે છે પરંતુ તેમના મોટાભાગના લોકો નાફરમાન છે. આ તમારું કશું 
બગાડી શકતાં નથી, બહુ બહુ તો થોડું સતાવી શકે છે. જો આ તમારી સાથે લડશે તો મુકાબલો 
કરવામાં પીઠ દેખાડશે, પછી એવા લાચાર બની જશે કે ક્યાંયથી તેમને મદદ નહી મળે. તેઓ જ્યાં 
પણ જોવામાં આવ્યાં અપમાન જ પામ્યાં, કયાંક અલ્લાહના હવાલા કે લોકોના હવાલા હેઠળ 
આશ્રય મળી ગયું તો એ બીજી વાત“ છે. તેઓ અલ્લાહના પ્રકોપમાં ઘેરાઈ ગયેલાં છે, તેમની 
ઉપર મોહતાજી અને પરાજ્ય થોપી દેવામાં આવ્યાં છે, અને આ બધું માત્ર આ કારણે થયું છે કે 
તેઓ અલ્લાહની આયતોનો ઈનકાર કરતા રહ્યાં અને તેમણે પયગમ્બરોની નાહક હત્યા કરી. આ 
તેમની નાફરમાનીઓ અને અત્યાચારોનું પરિણામ છે. 

પરંતુ બધા જ ગ્રંથવાળાં સમાન નથી. તેમની અંદર કેટલાક લોકો એવાં પણ છે જે સીધા 
માર્ગઉપર કાયમ છે, 


(૯૦) એટલે કે દુનિયામાં જો કયાંય તેમને થોડીઘણી શાંતિ મળી પણ છે તો તે તેમની પોતાની 
તાકાતના જોરે મળેલી શાંતિ નથી બલ્કે બીજા લોકોના ટેકા અને મહેરબાનીનું પરિણામ છે. ક્યાંક કોઈ મુસ્લિમ 
રાજયે એમને ખુદાના વાસ્તે સલામતી આપી દીધી અને કયાંક બિનમુસ્લિમ રાજયે પોતાની રીતે એમને પોતાની 
શરણમાં લઈ લીધાં. આવી જ રીતે ઘણી વખત તેમને દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ મજબૂત થવાની તક પણ મળી 
ગઈ, પરંતુ તેપણ તેમની પોતાની તાકાતના જોરે નહીંબલ્કે માત્ર “પાડોશીની મહેરબાનીથી”. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


। /ક# કન 


“9 279-ક»25»2 કજ ન 
હ 40. હાત ૧55591 વધા 1: હ. 
હ#૯શ્કડડકક્્બડઈ૬ડ કીં. કકડા 


ક્ર “7૭52 ઉદા 


૦૯૦ાકહ્ડ ત “55% 64 
૦૯ 4 “2 ન 94 155556 જ કિ ક ન 
54.59% ન્હાક્યગ્લ્ન્હ ઝ છી 
બ્હડાકપફડ",છાટ્ય્ઝડાઝઃદડન, 


ત ક ક 22? ક ય 
ક્ટ હા ડાક 1457 
| ૪0 4 “દ્ર ઉ 22 ક્ન્યા #હ્હાત્ર 


રાતો દરમિયાન અલ્લાહની આયતો પઢે છે અને તેની સમક્ષ સિજદાં કરે છે, અલ્લાહ અને 
આખિરતના દિવસ ઉપર ઈમાન ધરાવે છે, ભલાઈના કામોની આજ્ઞા આપે છે, બૂરાઈના કામોથી 
રોકે છે અને ભલાઈના કામોમાં સક્રિય રહે છે. આ સદાચારી લોકો છે અને જે નેકી પણ તેઓ કરશે 
તેની નાકદરી નહીં કરવામાં આવે, અલ્લાહ સંયમી લોકોને સારી રીતે જાણે છે. રહ્યાં એ લોકો કે 
જેમણે કુફ્રનું વલણ અપનાવ્યું, તો અલ્લાહની સામે તેમને ન તેમનો માલ કોઈ કામ આપશે, ન તો 
સંતાન, તેઓ તો આગમાં જનારા લોકો છે અને આગમાં જ હંમેશાં રહેશે. જે કંઈ તેઓ તેમના આ 
દુનિયાના જીવનમાં ખર્ચ કરી રહ્યાં છે તેનું ઉદાહરણ એ હવા જેવું છે જેમાં હિમ હોય અને તે એ 
લોકોના ખેતરો ઉપરથી પસાર થાય જેમણે પોતાની ઉપર જુલમ કર્યો છે, અને તેને નષ્ટ કરી મૂકે.“ 


અલ્લાહે તેમની ઉપર જુલમ નથી કર્યો 


(૯૧) આ ઉદાહરણમાં ખેતીનો અર્થ જીવનની ખેતી છે જેની ફસલ માણસે આખિરતમાં કાપવાની છે. 
પવનનો અર્થ ભલાઈની એ બાહ્ય ભાવના છે જેના કારણે કાફિરો જનકલ્યાણના કામો તેમજ દાન વગેરેમાં ધન 
ખર્ચેછે. અને હિમનો અર્થ સાચા ઈમાન અને ખુદાઈ કાનૂન ઉપર અમલીકરણનો અભાવ છે જેના કારણે તેમનું 


જે ક 


સમગ્ર જીવન ખોટું બનીને રહી ગયું છે. અલ્લાહતઆલા આ ઉદાહરણ દ્વારા એમ બતાવવા માગે છે કે જેવી રીતે 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


2“. ૭-2 -૪ક4 1 
૯ ૯%: ૯-કાહ 2ર 
વ કજ 5254 


હકીકતમાં તેઓ પોતે જ પોતાની ઉપર જુલમ કરી રહ્યાં છે. 
હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારા સમુદાયના લોકો સિવાય બીજા લોકોને તમારા 


જાણભેદૂ ન બનાવો. તેઓ તમારા બરબાદીની કોઈ તકનો લાભ લેવાનું ચૂકતાં નથી.“ તમને જે 
વસ્તુથી 


ન 


હવા ખેતીના વિકાસ માટેફાયદાકારક છે પરંતુ જો એ હવામાં હિમ હોય તો ખેતીને વિકસાવવાને બદલે તેને નષ્ટ 
કરી નાખે છે, આવી જ રીતે દાન પણ જો કે આખિરતની ખેતીને વિકસાવનારી વસ્તુ છે, પરંતુ જયારે તેની અંદર 
કુકનું ઝેર ભળેલું હોય ત્યારે આ જ દાન ફાયદાકારક થવાને બદલે ઊલટાનું વિનાશકારી બની જાય છે. દેખીતું છે 
કે મનુષ્યનો માલિક અલ્લાહ છે અને તેના માલનો માલિક પણ અલ્લાહ જ છે જેમાંથી મનુષ્ય ખર્ચ કરી રહ્યો છે, 
અને આ રાજય પણ અલ્લાહનું જ છે જેની અંદર રહીને મનુષ્ય કામ કરી રહ્યો છે, હવે જો અલ્લાહનો આ ગુલામ 
પોતાના માલિકના સર્વાધિકારને માને નહીં અથવા તેની બંદગીની સાથે બીજા કોઈની ગેરકાનૂની બંદગીને પણ 
ભેળવી દે છે, અને અલ્લાહના માલ અને તેના રાજયનો ભોગવટો કરવામાં તેના કાનૂન અને નિયમોનું પાલન 
ન કરે તો તેનો આ તમામ ખર્ચ, ઉપરથી લઈને નીચે સુધી, અપરાધ બની જાય છે. વળતરની વાત તો દૂર રહી, તે 
તો આ તમામ હરકતો માટે ફોજદારી મુકદમો ચલાવવાને પાત્ર છે. તેના ખર્ચનું ઉદાહરણ એવું છે જેમ કે, એક 
નોકર તેના માલિકની પરવાનગી વિના તેના ભંડાર ખોલે અને જ્યાં જ્યાં, તેની સમજ પ્રમાણે યોગ્ય લાગે તે 
ખર્ચ કરી નાખે. 

(૯ર) મદીનાની આસપાસના વિસ્તારમાં જે યહૂદીઓ વસતા હતાં તેમની સાથે ઔસ અને ખઝરજ 
વચ્ચે જૂના જમાનાથી દોસ્તીના સંબંધો ચાલ્યા આવતા હતાં. વ્યક્તિગત રીતે પણ આ કબીલાના માણસો તેમના 
લોકોની સાથે મૈત્રીના સંબંધો ધરાવતા હતાં અને કબીલાની હેસિયતથી પણ આ અને તેઓ એકબીજાના પાડોશી 
અને સંધિ કરારથી જોડાયેલા હતાં. જયારે ઔસ અને ખઝરજના કબીલા મુસલમાન થઈ ગયાં ત્યારે આના પછી 
પણ તેઓ યહૂદીઓની સાથે એ જ જૂના સંબંધો [નિભાવતા રહ્યાં અને તેમના માણસો પોતાના જૂના યહૂદી મિત્રો 
સાથે એ જપ્રેમ અને ખુલ્લા દિલથી મળતા રહ્યાં , પરંતુ યહૂદીઓને નબી સ.અ.વ. તથા આપના મિશન સાથે જે 
દુશ્મનાવટ થઈ ગઈ હતી તેના કારણે તેઓ કોઈ એવા માણસ સાથે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ રાખવા માટે તૈયાર ન હતાં જે 
આ નવા આંદોલનમાં જોડાઈ ગયો હોય. તેમણે અન્સારની સાથે બહારથી તો એ જ સંબંધો રાખ્યાં જે પહેલાંથી 
ચાલ્યા આવતા હતાં પરંતુ દિલમાં તેઓ હવે તેમના સખત દુશ્મન થઈ ગયા હતાં. આ બાહ્ય મિત્રતાનો 
ગેરવ્યાજબી રીતે લાભ ઉઠાવીને હંમેશાં એવો પ્રયત્ન કરતા હતાં કે કોઈપણ રીતે મુસલમાનોના સમુદાયમાં 
આંતરિક ઝઘડાં ઉભા કરે અને તેમના સામાજિક રહસ્યો જાણી લઈને તેમના દુશ્મનો સુધી પહોચાડે. 
અલ્લાહતઆલા અહીં તેમના આ દંભી વર્તન સામે મુસલમાનોને સાવચેત રહેવા માટે હુકમ આપી રહ્યો છે. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


“22૬૯-્્ક નાર 


ભન -ઝક 
હક્ક ઝદ ડ255%:5 
અહ્ધ 5૪5%: પ 
5 કાઈ ઉ ઝક); 
023-51૭ રાય કૂક ઇક કક 
ક્ર્ક્ઈદદડ ક ન દાની દી 


'છઝઝઝકડઈડઝયાન હ, 


નુકસાન થાય તે જ તેમને પ્રિય છે. તેમના દિલોનો દ્દેષ તેમની વાતોમાં છતો થઈ રહ્યો છે અને જે કંઈ 
તેમણે તેમના દિલોમાં છુપાવેલું છે તે આના કરતાં વધારે તીવ્ર છે. અમે તમને તદ્દન સ્પષ્ટ આદેશો 
આપી દીધાં છે, જો તમે બુદ્ધિશાળી હોવ. (તો તમે તેમની સાથે સંબંધ રાખવામાં સાવધાની રાખશો). 
તમે તેમની સાથે પ્રેમ રાખો છો પરંતુ તેઓ તમારી સાથેપ્રેમ રાખતાં નથી, જો કે તમે બધાં જ આકાશી 
ગ્રંથોમાં માનો છો.“ જ્યારે તેઓ તમને મળે છે ત્યારે કહે છે કે અમે પણ (તમારા પયગમ્બર અને 
તમારા ગ્રંથને) માની લીધાં છે, પરંતુ જ્યારે છૂટા પડે છે ત્યારે તમારી વિરુદ્ધ તેમનો ક્રોધ એવો હોય 
છે કે તેમના આંગળાં કરડવા લાગે છે -- આમને કહી દો કે તમારા ગુસ્સામાં જાતે બળી મરો, 
અલ્લાહ દિલોના છુપાયેલાં રહસ્યો સુદ્ધાં જાણે છે --તમારું ભલું થાય છે ત્યારે તેમને ખરાબ લાગે 
છે, અને તમારી ઉપર કોઈ આફત આવે છે ત્યારે તેઓ ખુશ થાય છે, પરંતુ તેમની કોઈ ચાલ તમારી 
વિરુદ્ધ સફળ થઈ શકશે નહી એ શરતે કે તમે ધૈર્ય દાખવો અને અલ્લાહથી ડરીને કામ કરતાં રહો. 


(૯૩) એટલે કે આ અજબ વાત છે કે ફરિયાદ તમને એમની સામે હોત તેના બદલે તેમને તમારી સામે 
છે. તમે તો કુર્ઓાનની સાથે તૌરાતને પણ માનો છો એટલા માટે તેમને તમારી સામે ફરિયાદ હોવા માટે કોઈ 
વ્યાજબી કારણ હોઈ શકે નહીં. અલબત્ત, ફરિયાદ જો હોય તો તમને તેમની સામે હોવી જોઈતી હતી, કેમ કે 
તેઆ કુઅનિને માનતાં નથી. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
૯# (666 ૮# «૮ (4 
ગ્રક્છ્ડ્્ન્ઇઝ્કપક્ટ યાહ 
૭૪ -%»- ક્ત 

“છડ ડ&જડહ્હ--ગ્દત્ર્કહા[ 5 
શ્ર પ૫ હ્સ્ક્2કૅૂ૯ક-વ્ધ 


જે કંઈ આ લોકો કરી રહ્યાં છે અલ્લાહ તેની ઉપર કાબૂ ધરાવે છે. (રુકૂઅ-૧૨) 
(“હેપયગમ્બર! મુસલમાનો સમક્ષ એ પ્રસંગનું વર્ણન કરો) જ્યારે તમે વહેલી સવારમાં 


તમારા ઘરેથી નીકળ્યા હતાં અને (ઉહઠદના મેદાનમાં) મુસલમાનોને યુદ્ધ માટે ઠેર ઠેર નીમી રહ્યા 
હતાં. 


(૯૪) અહીંથી ચોથું પ્રવચન શરૂ થાય છે. આ પ્રવચન ઉહુદની લડાઈ પછી ઉતર્યું છે અને તેમાં ઉહદની 
લડાઈ ઉપર સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. ઉપરના પ્રવચનને પૂરૂં કરતી વખતે અંતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 
“તેમની કોઈ ચાલ તમારી વિરૂદ્ધ સફળ થઈ શકશે નહીં એ શરતે કે તમે ધૈર્ય દાખવો અને અલ્લાહથી ડરીને કામ 
કરતાં રહો.” હવે કેમ કે મેદાનમાં મુસલમાનોના પરાજયનું કારણ જ આ બન્યું કે તેમની અંદરધીરજનો અભાવ 
હતો અને એમના માણસો દ્વારા અમુક એવી ભૂલો પણ થઈ ગઈ હતી કે જે સંયમની વિરૂદ્ધ હતી એટલા માટે આ 
પ્રવચન કે જેમાં તેમને એમની નબળાઈઓ સામે ચેતવવામાં આવ્યાં છે, ઉપરોક્ત કથન પછી જ તરત જ 
નોંધવામાં આવી. 

આ પ્રવચનની વર્ણનશૈલી એવી છે કે ઉડૂદની લડાઈની બાબતમાં જેટલી પણ મહત્ત્વની ઘટનાઓ ઘટી 
હતી, એમાંથી એક એકને લઈને તેની ઉપર થોડાક યોગ્ય વાક્યોમાં ખૂબ જ બોધજનક સમીક્ષા કરવામાં આવી 
છે. આને સમજવા માટે આની ઘટનાકીય પશ્ચાદભૂમિને નજર સામે રાખવી જરૂરી છે. 

હિજરી સન્‌ ૩ના શવ્વાલની શરૂઆતમાં કુરેશના કાફિરોએ લગભગ ૩૦૦૦ નું લશ્કર લઈને મદીના 
ઉપર હુમલો કર્યો. મોટી સંખ્યા ઉપરાંત તેમની પાસે શસ્્ર-સરંજામ પણ મુસલમાનોની સરખામણીમાં વધારે 
હતો, અને આ ઉપરાંત તેઓ બદ્રની લડાઈના વેરની વસૂલાત કરવાની લાગણી પણ ધરાવતા હતાં. નબી 
સ.અ.વ. અને અનુભવી સહાબીઓનો એવો મત હતો કે મદીનામાં કિલ્લેબંધી કરીને બચાવ કરવામાં આવે. 
પરંતુ કેટલાક યુવાનો, કે જે શહાદત માટે બહુ જ ઉત્સુક હતાં અને જેમને બદ્રની લડાઈમાં ભાગ લેવાનો મોકો 
મળ્યો ન હતો, તેમણે બહાર નીકળીને લડવા માટે આગ્રહ કર્યો. છેવટે એમના આગ્રહને વશ થઈને નબી 
સ.અ.વ.એ બહાર રિકળવાનો જ નિર્ણય કર્યો. એક હજાર માણસો આપની સાથે નીકળ્યાં. પરંતુ શૌત નામની 
જગ્યાએ પહોંચીને અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબ્બે પોતાના ૩૦૦ સાથીઓને લઈને અલગ થઈ ગયો. બરાબર અણીના 
સમયે તેની આ હરકતથી મુસલમાનોના લશ્કરમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો, એટલે સુધી કે બનૂસલ્મા અને 
બનૂહારિસાના લોકો તો એટલી હદે હતાશ થઈ ગયાં કે તેમણે પણ પાછા જવાનો નિર્ણય કરી લીધો હતો પરંતુ 
પછી હિંમતવાન સહાબીઓના પ્રયાસોથી આ ગભરાટ દૂર થઈ ગયો. આ બાકી બચેલા ૭૦૦ માણસોની સાથે 
નબી સ.અ.વ. આગળ વધ્યાં અને ઉહૂદના પર્વતની તળેટીમાં (મદીનાથી લગભગ ૪ માઈલના અંતરે) 
પોતાની સેનાની હરોળો એવી રીતે ગોઠવી કે પર્વત પાછળની બાજુએ હતો અને કુરેશની સેના સામેની બાજુએ. 


નકશો : ઉહુદની લડાઈ 


પશ્ચિમ 


આશ્રય લીધો 
અહીં નબી સ.અ.વ.એ ર 
આરામ કર્યો દ 

ન 


દપ 

દુ કે ઝડ 
કછ ૫ણ 
જું હ કટ 

યો ક 
ક અહીં નબી સ.અ.વ.એ 
કાકા આરામ કર્યો $/ 
| નજ જ ર 
પ! ન, અહીં નબી સ.અ.વ.ના [/ [///1! 
મુબારક દાંત દફન છે 11 | 
* ઝરણું | 
અહીં બંને લશ્કરોનો 
મક્કાવાળાની મુકાબલો થયો [---શહીદોની કબરો દ 
છાવણી હેજ જે 
હઝરત હમઝા રદિ. નો જજ 
મકબરો અને મસ્જિદ જ ષક, 
ક, ક 
[. 
9 “હ 
જ 


હઝરત હમઝા રદિ.ની 


રુમાતપવત 
દ દફન થવાની પહેલી જગ્યા 


ઉ! 


ક ૬. પુ અહીંથી 
ફા હિન ખાલિદની ટુકડીએ 


પ શહીદ થયાં ડુ, ઉમલો કર્યો 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ક દ્વિ 


૧/૬2 27 229 2.« "”« 2:22, 3 92,279 7 
ઝડ છક 5%૦9-ઝ્* ત 4.019 


અલ્લાહ બધી જ વાતો સાંભળે છે અને તે ઘણો માહિતગાર છે. 
યાદ કરો જ્યારે તમારામાંથી બે જૂથો કાયરતા દેખાડવા ઉપર આવી ગયા” હતાં, જો કે 


પડખે માત્ર એક પહાડી માર્ગ હતો જેમાંથી અચાનક હુમલો થવાનો ખતરો ઉભો થઈ શકતો હતો. ત્યાં આપે 
અબ્દુલ્લાહ બિન જુબેર રદિ.ની આગેવાની હેઠળ ૫૦ તીરંદાજોને બેસાડી દીધાં અને તેમને તાકીદપૂર્વક જણાવ્યું 
કે “કોઈને પણ અમારી નજીક ફરકરવા ન દેશો, કોઈ પણ સંજોગોમાં અહીંથી ખસશો નહીં, જો તમે જુઓ કે 
અમારું માંસ પક્ષીઓ ચૂંથી રહ્યાં છે તો પણ તમે તમારી જગ્યા પરથી ખસતા નહીં.” ત્યારપછી લડાઈ શરૂ થઈ. 
આરંભમાં મુસલમાનોનું પલ્લું ભારે રહ્યું, એટલે સુધી કે સામેની ફોજમાં નાસભાગ મચી ગઈ પરંતુ આ 
આરંભિક સફળતાને પૂર્ણ વિજય સુધી પહોંચાડવાને બદલે મુસલમાનો માલેગનીમતની લાલચ હેઠળ આવી 
ગયાં અને તેમણે દુશ્મનના લશ્કરને લૂંટવા માંડયું. બીજી તરફ જે તીરંદાજોને નબી સ.અ.વ. એ પાછળની 
સુરક્ષા માટે બેસાડયા હતાં , તેમણે જયારે જોયું કે દુશ્મન ભાગી નીકળ્યો છે અને ગનીમતનો માલ લૂંટાઈ રહ્યો છે 
ત્યારે એ લોકો પણ પોતાની જગ્યાઓ છોડીને ગનીમતના માલ તરફ દોડી પડ્યાં. હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન 
જુબેરે તેમને નબી સ.અ.વ.નો તાકીદી હુકમ યાદ દેવડાવ્યો અને રોકવાનો બહુ પ્રયાસ કર્યો પરંતુ થોડાક લોકો 
સિવાય કોઈ રોકાયું નહીં. આ તકનો લાભ લઈને ખાલિદ બિન વલીદ, જે એ વખતે કાફિરોના લશ્કરના 
રસાલાની કમાન સંભાળી રહ્યા હતાં, તેમણે તરત જ આનો લાભ ઉઠાવ્યો અને પર્વતનો ચકકર કાપીને બાજુના 
પહાડી રસ્તામાંથી હુમલો કરી દીધો. અબ્દુલ્લાહ બિન જુબેર રદિ. કે જેમની સાથે ફક્ત થોડાક જ માણસો રહી 
ગયા હતાં, તેમણે આ હુમલાને ખાળવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ બચાવ કરી શકયા નહીં અને આ પ્રવાહ એકાએક 
મુસલમાનો ઉપર તૂટી પડયો. બીજી તરફ જે દુશ્મનો ભાગી ગયા હતાં તેમણે પણ પાછા વળીને હુમલો કરી 
દીધો. આવી રીતે લડાઈનું પાસું એકદમ ફરી ગયું અને મુસલમાનો આ અણધારેલી પરિસ્થિતિથી એટલા બધા 
હેરાન-પરેશાન થઈ ગયાં કે એમનો એક મોટો ભાગ વેરવિખેર થઈને ભાગી નીકળ્યો. આમ છતાં, થોડાક 
બહાદુર સૈનિકો હજુ સુધી મેદાનમાં અડગ હતાં. એટલામાં કયાંકથી એવી અફવા ઉડી કે નબી સ.અ.વ. શહીદ 
થઈ ગયાં. આ સમાચારના લીધે સહાબીઓના બાકી બચેલા હોશકોશ પણ ઉડી ગયાં અને બચેલા લોકો પણ 
હિંમત ખોઈ બેઠાં. એ વખતે નબી સ.અ.વ.ની આસપાસ માત્ર દસ-બાર શૂરવીર રક્ષકો રહી ગયા હતાં અને 
આપ પોતે પણ ઘાયલ થઈ ગયા હતાં. પરાજય પૂર્ણ થવામાં કોઈ કસર બાકી ન હતી પરંતુ અણીના સમયે 
સહાબીઓને ખબર પડી ગઈ કે નબી સ.અ.વ. જીવિત છે, એટલે તેઓ ચારે તરફથી એકત્ર થઈને આપની 
આસપાસ ભેગા થઈ ગયાં અને આપને સલામતીપૂર્વક પર્વત તરફ લઈ ગયાં. આ પ્રસંગે આ એક કોયડો એવો છે 
જે ઉકેલી શકાયો નહીં કે એ કઈ વસ્તુ હતી જેણે મક્કાના કાફિરોને આપમેળે પાછા ફેરવી દીધાં. મુસલમાનો 
એટલી હદે વિખરાઈ ગયેલા હતાં કે એમનું ફરીથી ભેગાં થઈને વ્યવસ્થિતપણે લડવું મુશ્કેલ હતું. જો કાફિરો 
એમના વિજયને પૂર્ણતા સુધી પહોંચાડવાનો આગ્રહ રાખત તો તેમની સફળતા દૂર ન હતી. પરંતુ કોણ જાણે કેમ 
તેઓ પોતે આપમેળે મેદાન છોડીને જતા રહ્યાં. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ળા ૮૮4 (0 દ્ધ હ દ 


૭258496 દન ઝડ ઈ" 


2૮ 2%-21 5” જ 2727 2»: 20 
જ” 490144 કુલ 5૬% કી 


ક 
૬ જ 


ઝક હા કક ઈઝહક્ાકડક્ઇ 
ક કહ ૭હ%ડઝુઇહ્ક ઝડઝ્ાશ્્કક 


ફક બ શવ 


71 9 «4 9૪ કક 2? 2122૬૮ 
વા ઈ તક.) 9% 212 
હ-5) 495 49૦૭5844564 નહહ 
1.5 કાક ઝક 45૮ : ડઝ 


અલ્લાહ તેમની મદદ માટે હાજર હતો, અને મોમિનોએ અલ્લાહ ઉપર જ ભરોસો રાખવો 
જોઈએ, કેમકે આ અગાઉ બદ્રના યુદ્ધમાં અલ્લાહ તમારી મદદ કરી ચૂકયો હતો જો કે એ વખતે તમે 
ખૂબ કમજોર હતાં. તેથી તમારે અલ્લાહના અપકારી થવાથી બચવું જોઈએ, આશા છે કે હવે તમે 
આભારી બનશો. 

યાદ કરો જ્યારે તમે મોમિનોને કહી રહ્યા હતાં “શું તમારા માટે આ વાત પૂરતી નથી કે 
અલ્લાહ ત્રણ હજાર ફરિશ્તા ઉતારીને તમારી મદદ કરે ?'””---નિઃશંક જો તમે ધૈર્ય રાખો અને 
ખુદાનો ડર રાખીને કામ કરો તો જે ઘડીએ શત્રુ તમારી ઉપર હુમલો લઈ આવશે એ જ ઘડીએ 
તમારો માલિક (ત્રણ હજાર નહીં) પાંચ હજાર નિશાનેબાજ ફરિશ્તાઓ વડે તમારી મદદ કરશે. 
આ વાત તમને અલ્લાહે એટલા માટે જણાવી દીધી છે કે તમે ખુશ થઈ જાઓ અને તમારા દિલો 
સંતુષ્ટ થઈ જાય. વિજય અને મદદ જે કંઈ છે, અલ્લાહના તરફથી છે 


(૯૫) આ ઇશારો બનૂસલ્મા અને બનૂહારિસાની તરફ છે જેમની હિંમત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબ્બે અને 
તેના સાથીદારોના પાછ જતા રહ્યા પછી ઓસરી ગઈ હતી. 

(૯૬) મુસલમાનોએ જયારે જોયું કે એક તરફ દુશ્મન ૩૦૦૦ છે અને અમારા ૧૦૦૦ ના લશ્કરમાંથી 
પણ ૩૦૦ અલગ થઈ ગયાં છે ત્યારે તેમના દિલ નાહિંમત થવા લાગ્યાં. એ વખતે નબી સ.અ.વ. એ તેમને આ 
શબ્દો કહ્યા હતાં. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


- ક૭2- 
જે ઘણો જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે. (અને આ મદદ તે તમને એટલા માટે આપશે) કે જેથી 


કુફ્ના રસ્તે ચાલનારાઓની એક પાંખ કાપી નાખે, અથવા તેમને એવો અપમાનજનક પરાજ્ય 
આપે કે તેઓ નિષ્ફળતા સાથે પરાસ્ત થઈ જાય. 


(હે પયગમ્બર) ફેંસલાના અધિકારમાં તમારો કોઈ હિસ્સો નથી, અલ્લાહને અધિકાર છે 
ચાહે તેમને માફ કરે, ચાહે સજા આપે કારણ કે તેઓ જુલમી છે. આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે 
તેનો માલિક અલ્લાહ છે, જેને ઈચ્છે માફી બક્ષે અને જેને ઈચ્છે સજા આપે, તે માફ કરનાર અને 
દયાળુ છે.” (રુકૂઅ-૧ ૩) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, આ વધતું અને ચડતું વ્યાજ ખાવાનું છોડી દો“ અને 
અલ્લાહથી ડરો, 


કલ્ટ 


(૯૭) નબી સ.અ.વ. જયારે ઘાયલ થયાં ત્યારે આપના મોઢેથી જ કાફિરો માટે આ બદદુઆ નીકળી 
ગઈ અને આપે કહ્યું કે, “એ કોમ કઈ રીતે સફળતા પામી શકે જે પોતાના નબીને ઘાયલ કરે.” આ આયતો એના 
જ જવાબમાં ઊતરી છે . 

(૯૮) ઉહુદના પરાજયનું મોટું કારણ આ હતું કે મુસલમાનો બરાબર સફળતાના આરે હતાં ત્યારે 
માલની લાલચમાં આવી ગયાં અને પોતાના કામને પૂર્ણતાની કક્ષાએ પહોંચાડવાના બદલે ગનીમતનો માલ 
લૂંટવામાં લાગી ગયાં. એટલા માટે ખુદાઆતાલાએ આ સ્થિતિની સુધારણા માટે પૈસાની લાલચના સ્રોત ઉપર બંધ 
બાંધવાનું જરૂરી માન્યું અને હુકમ આપ્યો કે વ્યાજખોરી ત્યજી દો, જેમાં માણસ રાત-દિવસ પોતાના નફાની 


વૃદ્ધિનો હિસાબ લગાવતો રહે છે અને જેના કારણે માણસની અંદર રૂપિયાની લાલસા બેહદ પણ વધતી જ જાય છે. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
વ દ્વ દ્વ જ 2.૬ ૬1 23, દ 222 22 શ2% 
બહા નકતાનના 
ક» (£-.:2€ 222225 %*2%-ન્‍તસ 270.,12721272 
જા ક ન ક દાની 9 
કત શ્ર5્ડ દહ્ત ત્રિ 2૮ ધ્ઇ 
“પક ઝક ત્મ્ચ્ન્હા 


કાછ ડઇહઝઠહાકઇડડ 9; 


જ.,ક- 
ફર 


હટ હક હાક કડા ડક 
[કઝ 15) 64915256 હ હઝાર 


આશા છે કે સફળતા પામશો. એ આગથી બચો જે કાફિરો માટે તેયાર કરવામાં આવી છે અને 
અલ્લાહ અને પયગમ્બરની આજ્ઞામાની લો, આશા છે કે તમારી ઉપર દયા કરવામાં આવશે. 
દોડીને ચાલો એ માર્ગ ઉપર જે તમારા માલિકની ક્ષમા અને એ જજ્ઞત તરફ જાય છે જેની વિશાળતા 
ધરતી અને આકાશો જેવી છે, અને તે એ અલ્લાહથી ડરનારા લોકો માટે તેયાર કરવામાં આવી છે 
જે દરેક સ્થિતિમાં તેમનો માલ ખર્ચ કરે છે, ચાહે ખરાબ હાલતમાં હોય કે સારી હાલતમાં, જે 
ગુસ્સાને પી જાય છે અને બીજાંના ગુના માફ કરી દે છે --આવા સદાચારી લોકો અલ્લાહને બહુ 
પ્રિય છેઈ--અનેજેમની હાલત આવી છે કે જો કયારેય કોઈ નિર્લજ્જ કામ 


(૯૯) જેસમાજમાં વ્યાજખોરી હોય છે તેમાં વ્યાજખોરીના કારણે બે પ્રકારના નૈતિક રોગો ઉત્પન્ન થાય 
છે. વ્યાજ લેનારા લોકોમાં લોભ અને લાલચ, કંજૂસાઈ અને સ્વાર્થીપણું , અને વ્યાજ આપનારા લોકોમાં ધૃણા, 
રોષ અને દુશ્મનાવટ તથા અદેખાઈ. ઉહૂદના પરાજયમાં આ બંને પ્રકારના રોગોનો કંઈકને કંઈક હિસ્સો સામેલ 
હતો. અલ્લાહતઆલા મુસલમાનોને જણાવે છે કે વ્યાજખોરીથી પક્ષકારોમાં જે નૈતિક ગુણો પેદા થાય છે તેનાથી 
તદન વિરૂદ્ધ પ્રકારના ગુણો અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવાના કારણે પેદા થતાં હોય છે, અને અલ્લાહની માફી 
અને તેની જન્નત આ જ બીજા પ્રકારના ગુણોથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, નહીં કે પહેલા પ્રકારના ગુણોથી. (વધુ 


સમજૂતી માટેજૂઓ , સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક-૩૨૦) 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


“કુકર #ડડઉ9 5 કી કઈક દડ 


[સઝ 2222 #-ક હુ કક 


૭૭૦219 2- 4 જા ર15) હકકે બહા 
પ્પ્ઈ કળ કફ જ ક 1 નઇ 49 22:94 ક 7 

ગબ્હ્ટ «કત્ક્શ્ક ઝાગ્ઝાબ્ડ#કડડ નજિ 

હ ૮ 4% પ #.ક૭૭/2&% 


૭% 2 પહે હ્ર »ક 5ણ) 
ક?» 7 કન ૭ 2275 ક”. ૭-7 કત 
પી જ છડ ડઝડડદઝઠહડ45 


ક 2? ક્ર 


હલડકલડ ન્ડ 5૪8 ઉઈ; ઝીંહુ 
સ ડ8£955%::4645ડત%દડ હડે 


“2797” 422૮2 ૯૯૯ની 


૭0 0ઉયક્કર્ક કી છિ 2955 શનક 


તેમના હાથે થઈ જાય છે અથવા કોઈ ગુનાનું આચરણ કરીને પોતાની ઉપર અત્યાચાર કરી બેસે છે 
તેની સાથે જ અલ્લાહ તેમને યાદ આવી જાય છે અને તેની પાસે તેઓ તેમના ગુનાઓની માફી માગે 
છે --કેમકે અલ્લાહ સિવાય બીજો કોણ છે જે ગુના માફ કરી શકતો હોય --અને તેઓ જાણેલા 
સમજવા છતાં પોતાની કરણી માટે દુરાગ્રહ કરતાં નથી. આવા લોકોનો બદલો તેમના માલિકની 
પાસે આ છે કે તે તેમને માફ કરી દેશે અને એવા બાગોમાં તેમને દાખલ કરશે જેમની નીચે નદીઓ 
વહેતી હશે અને ત્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. કેવો સરસ બદલો છે સદકાર્યો કરનારાઓ માટે ! તમારી 
પહેલાં ઘણાં યુગો પસાર થઈ ગયેલાં છે, ધરતી ઉપર હરીફરીને જોઈ લો કે એ લોકોનો શો અંજામ 
આવ્યો જેમણે (અલ્લાહના હુકમો અને આદેશોને) ખોટાં ઠેરવ્યાં. લોકો માટે આ એક સ્પષ્ટ અને 
ખુલ્લી ચેતવણી છે અને જે અલ્લાહથી ડરતાં હોય તેમના માટે માર્ગદર્શન અને શિખામણ. 
નાસીપાસ ન થાઓ, દુઃખી ન થાઓ, તમે જ વિજયી રહેશો જો તમે મોમિન હોવ. અત્યારે જો 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


“હહા4* 10 ૯૮5141 દ ફા ૮7924 
ડં જી વજા જ ધી ડાઇ, 


દ ત્ર દ્િત «6 નન દ્વિ ૪૪૬ ૮# (૧ 2 ૪ 
4916 556 1 જ ફઝ દહે ૭52 
2% 24૮2»??? સ 4:.૦92-4272;272470& 


ડિ ઇ છ ૧૬ યી બ્હ્ાહ્ 9” 


«૪? ૮ ૮# ૮7 ૮૮/7૮ 2 અ ૮# તક ૪ «દ્વ 4દૂછીં 
“૭-2 કશક થા 

ક “2-2 4 5૮-5ત 2-22 ૬૯ « 772 ળા 
62251595322 ક 
તમને ઘા વાગ્યો છે તો આ અગાઉ આવો જ ઘા તમારા વિરોધી પક્ષને પણ વાગી ગયેલો છે.” અ 


તો જમાનાની ચડતી-પડતી છે જેમને અમે લોકોની વચ્ચે ફેરવ્યાં કરીએ છીએ. તમારી દડ આ 
સમય એટલા માટે લાવવામાં આવ્યો કે અલ્લાહ જોવા માગતો હતો કે તમારામાંથી સાચા મોમિન 


કોણ છે, અને એ લોકોને વીણી કાઢવા માગતો હતો જે હકીકતમાં (સત્યના) સાક્ષી હોય -- 
કેમકે અત્યાચારી લોકો અલ્લાહને પસંદ નથી --અને તે આ અજમાયશહદ્દારા મોમિનોને અલગ 
તારવીને કાફિરોને કચડી નાખવા માગતો હતો. શું તમે એમ માની લીધું છે કે આમ જ જજ્ઞતમાં 
જતાં રહેશો જો કે અલ્લાહે હજુ એ તો જોયું જ નથી કે તમારામાંથી કોણ એવાં છે જે તેના માર્ગમાં 
મરવા માટે તેયાર તથા તેની ખાતર ધીરજ રાખનાર છે. તમે તો મોતની તમજ્ઞાઓ કરી રહ્યા હતાં ! 
પરંતુઆ એ વખતની વાત હતી જ્યારે 


(૧૦૦) અહીં ઇશારો બદ્રની લડાઈ તરફ છે અને કહેવાનો આશય આ છે કે જયારે એ ઘાને સહન 
કરીને કાફિરો હતાશ ન થયાં તો આ ઘા ખાઈને તમે શા માટે નાહિંમત થાઓ. 
(૧૦૧) આયતમાં દાહક &5%##4ક્ફંદ શબ્દો છે. આનો એક અર્થ તો આ છે કે તમારામાંથી કેટલાક 


જ" “4 ** 


શહીદ લેવા માગતો હતો, એટલે કે અમુક લોકોને શહાદતનું બહુમાન બક્ષવા માગતો હતો, અને બીજો અર્થ આ 
છે કે ઈમાનવાળા અને નબીઓના એ મિશ્ર જૂથ, કે જેનાથી તમે બનેલાં છો, તેમાંથી એ લોકોને અલગ તારવી 
લેવા માગતો હતો જે ખરેખર ““8ઈુદદાળફર્ક છે, એટલે કે એ ઉચ્ચ પદને પાત્ર છે જેની ઉપર અમે ઉમ્મતે 


મુસ્લિમાને બેસાડી છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ત્રિઈ ત 2#*7.22»2ક૪૮ત 2“૮.-2792૮? 
[૦266 2 | 9 ઠ ૭5:17 (૭8 ના 


ઝવઝાક્ટ શરડ 5૭૬*૮%55) કક 
ફિન િ ફક હક 06 (5 816૬ "હહ 


બહ અાહદક4*છૂક#૬કડઉદ્રઝટદ 
“ઝદઇઝડ્ાહુર્ડ, કડઝહાહહદ 


મોત સામે આવ્યું ન હતું, લો હવે તે તમારી સામે આવી ગયું અને તમે તેને નજરે જોઈ લીધું. ““ 
(રુકૂઅ-૧૪) 

મુહમ્મદ આના સિવાય કંઈ નથી કે માત્ર એક પયગમ્બર છે. તેમની પહેલાં બીજા 
પયગમ્બરો પણ થઈ ગયેલાં છે, પછી શું જો તેઓ અવસાન પામે અથવા કતલ કરી નાખવામાં 


૧૦૩ 


આવે ત્યારે તમે લોકો તરત પાછા“ ફરી જશો ? યાદ રાખો, જે પાછો ફરશે તે અલ્લાહનું કંઈ 


ણ ક દ 


બગાડશે નહીં, અલબત્ત, જે અલ્લાહના આભારી બંદા બનીને રહેશે તેમને તે તેનો બદલો આપશે. 
કોઈ જીવધારી અલ્લાહના હુકમ વિના નથી મરી શકતો. મોતનો સમય તો લખાયેલો છે.“ 


(૧૦૨) અહીં ઇશારો શહાદતની એ તમતન્ઞા કરનારા લોકો તરફ છે જેમના આગ્રહના કારણે નબી 
સ.વ.અ. એ મદીનાથી બહાર નીકળીને લડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 

(૧૦૩) જયારે નબી સ.અ.વ.ની શહાદતની ખબર ફેલાઈ ત્યારે તો મોટાભાગના સહાબીઓ હિંમત 
હારી બેઠાં. આવી હાલતમાં દંભીઓએ (જે મુસલમાનોની સાથે જોડાયેલા હતાં) કહેવા માંડ્યું કે, અબ્દુલ્લા 
બિન ઉબ્બે પાસે જઈએ જેથી તે આપણા માટે અબૂ સુફયાન પાસેથી સલામતી મેળવી આપે. અને અમુક લોકોએ 
તો અહીં સુધી કહી નાખ્યું કે, જો મુહમ્મદ ખુદાના રસૂલ હોત તો કેવી રીતે માર્યા જાત, ચાલો હવે બાપદાદાના 
ધર્મ તરફ પાછા વળી જઈએ. આ જ બાબતોના જવાબમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, જો તમારી “સત્યનિષ્ઠા” 
માત્ર મુહમ્મદના વ્યક્તિત્ત્વ સાથે જોડાયેલી હોય અને તમારો ઇસ્લામ આવા નબળા પાયા ઉપર હોય કે 
મુહમ્મદના દુનિયામાંથી વિદાય થવાની સાથે જ તમે એ જ કુફ્રની તરફ પાછા ફરી જાઓ, જેમાંથી નીકળીને 
આવ્યા હતાં, તો અલ્લાહના દીનને તમારી કોઈ જરૂર નથી. 

(૧૦૪) આના વડે મુસલમાનોને એ વાત સમજાવવાનો આશય છે કે મોતના ડરથી તમારૂં નાસી જવું 
નિરર્થક છે. કોઈપણ માણસ ન તો અલ્લાહના નક્કી કરેલા સમય પહેલાં મરી શકે છે અને ન તો ત્યારપછી જીવી 
જ શકે છે. એટલા માટે તમને ચિંતા મોતથી બચવાની નહીં બલ્કે એ વાતની થવી જોઈએ કે જીવનની જે મહેતલ 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


“૦૪૪-779 29?72૮.2:1272 ક્ટ 7 
જતિ ક 


ન” 
ખર દ્વા તત 


દ્ર 5 55525561125 વિ 
કક હક્ક દા જ ૪૭ કહક્ઝુંદશક 


જ 


ન માણસ દુનિયાનો બદલો મેળવવાના ઇરાદાથી કામ કરશે તેને અમે દુનિયામાંથી જ આપીશું, 
અને જે આખિરતના“ બદલાના ઇરાદાથી કામ કરશે તે આખિરતનો બદલો પામશે અને 


આભાર “ માનનારા લોકોને અમે તેમનો બદલો જરૂર એનાયત કરીશું. આ પહેલાં કેટલાય નબી 
એવા થઈ ગયાં છે જેમની સાથે જોડાઈને ઘણાં ખુદાના વફાદારોએ લડાઈ કરી. અલ્લાહના 
માર્ગમાં જે મુસીબતો તેમની ઉપર આવી તેનાથી તેઓ 


પણ તમને મળેલી છે તેમાં તમારા પ્રયાસોનો ધ્યેય શું છે, દુનિયા કે આખિરત? 

(૧૦૫) સવાબનો અર્થ છે કામનું પરિણામ. દુનિયાના સવાબનો અર્થ એ ફાયદા અને નફા છે જે 
માણસને તેના પ્રયાસોના પરિણામે આ જ દુનિયાના જીવનમાં મળી જાય. અને આખિરતના સવાબનો અર્થ એ 
ફાયદા અને નફા છે જે આ જ પ્રયાસોના પરિણામરૂપે આખિરતના શાશ્ચત જીવનમાં પ્રાપ્ત થશે. ઇસ્લામના 
દ્રષ્ટિકોણથી માનવીય નેતિકતાની બાબતમાં નિર્ણાયિક પ્રશ્ન આ જ છે કે દુનિયાના રણક્ષેત્રમાં માણસ જે દોડધામ 
કરી રહ્યો છે તેમાં શું તે દુનિયાના પરિણામો ઉપર નજર રાખે છે કે આખિરતના પરિણામો ઉપર. 

(૧૦૬) “આભાર માનનારા” નો અર્થએ લોકો છે જે અલ્લાહની આ નિયામતની કદર કરનારા હોય 
કે તેણે દીનનું સાચું શિક્ષણ આપીને તેમને દુનિયા અને તેના સીમિત જીવન કરતાં ઘણી જ વધારે વિસ્તૃત અને 
અસીમ દુનિયાની જાણકારી આપી, અને તેમને એ હકીકતથી આગાહ કરી દીધાં કે માનવીના પ્રયાસોના 
પરિણામો માત્ર આ દુનિયાના થોડાક વર્ષોના જીવન સુધી સીમિત નથી બલ્કે આ જીવન પછી એક બીજી દુનિયા 
સુધી તેમનો સિલસિલો લંબાય છે . આ વિશાળ દ્રષ્ટિ અને દૂરંદેશી તથા પરિણામની આગાહી મળી ગયા પછી જે 
માણસ તેના પ્રયત્નો અને મહેનતોને આ દુનિયાના જીવનના આરંભિક તબક્કામાં ફળટ્ટુપ થતાં ન જુએ, અથવા 
આનાથી ઊલટા જ પરિણામો આવતાં જુએ, અને તેમ છતાં અલ્લાહના ભરોસે તે કામ કરતો જાય જેના વિષે 
અલ્લાહે તેને ખાતરી આપી છે કે, ચોકકસપણે આખિરતમાં તેનું પરિણામ સારૂં જ આવશે, તે આભારી બંદો છે. 
આનાથી ઊલટું, જે લોકો આના પછી પણ ભૌતિકવાદની સંકુચિત દ્રષ્ટિ ધરાવે, જેમની હાલત એવી હોય કે 
દુનિયામાં ખોટા પ્રયાસોના પરિણામો બાહ્ય રીતે સારા આવતાં જણાય, તેમની તરફ તેઓ આખિરતના ખરાબ 
પરિણામોની દરકાર કર્યા વિના ઝૂકી પડે, અને જે સાચા પ્રયાસોની સફળતા અહીં દેખાતી ન હોય, અથવા જેના 
કારણે અહીં નુક્સાન થવાનો ભય હોય, તેમાં આખિરતના સારા પરિણામોની આશાએ પોતાનો સમય, 
પોતાનો માલ અને પોતાની શક્તિઓ ખર્ચવા માટે તૈયાર ન હોય, તેઓ અપકારી છે, અને એ જ્ઞાનની નાકદર 
કરનારા લોકો છે જે અલ્લાહે તેમને બક્ષેલું છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


| 


1 7 
૦૯૦% ર્ડગ્4 કા 5 ડ્ર 
જડ 4૮ - લિ “227૮4 
95153 ઝક ર 9-95. 


કક 


2 ક ઇ,કઠ 
“દકુતાઈડ્ક ન્ડ 195 ન ય 
કઝ છ) હઝ હં હહ હન્ટ ટ 
૦૯%કઇઇડઝઉકઉદ ઝેડ, ઈઝ 


નાસીપાસ ન થયાં, તેમણે કમજોરી ન દેખાડી, તેઓ અસત્યની સામે નમ્યાં નહીં. આવાં જ 
ધૈ્યવાન લોકોને અલ્લાહ પસંદ કરે છે. તેમની દુઆ ફકત આ જ હતી કે “હે અમારા માલિક, 
અમારી ભૂલો અને ખામીઓ પ્રત્યે દરગુજર કર, અમારા કામમાં તારી હદોનું જે કંઈ ઉલ્લંઘન થઈ 


ગયું હોય તેને માફ કરી દે, અમારા પગ મજબૂત જમાવી દે અને કાફિરોની સામે અમારી મદદ 
કર.”' અંતમાં અલ્લાહે તેમને દુનિયાનો બદલો પણ આપ્યો અને તેનાથી સારો આખિરતનો બદલો 
પણ એનાયત કર્યો. અલ્લાહને આવા જ સદાચારી લોકો પસંદ છે. (રુકૂઅ-૧૫) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જો તમે એ લોકોની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલશો જેમણે કુફ્રનો 


૧૦૮ 


માર્ગઅપનાવ્યો છે તો તેઓ તમને પાછા ફેરવી લઈ જશે “અને તમે નિષ્ફળ થઈ જશો. 


(૧૦૭) એટલે કે તેમની અલ્પ સંખ્યા, ટાંચાં સાધનો અને કાફિરોની મોટી સંખ્યા તથા જોરાવરપણું 
જોઈને તેમણે અસત્યવાદીઓની સામે હથિયાર હેઠા મૂક્યાં નહીં. 

(૧૦૮) એટલે કે જે કુક્રની હાલતમાંથી તમે નીકળીને આવ્યાં છો તેમાં આ તમને પાછા લઈ જશે. 
દંભીઓ અને યહૂદીઓ ઉહુદના પરાજય પછી મુસલમાનોની અંદર એવી ભ્રમણા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા 
હતાં કે મુહમ્મદ જો ખરેખર નબી હોત તો પરાજય કેમ પામત. આ તો એક સાધારણ માણસ છે, એમનો મામલો 
પણ બીજા માણસો જેવો જ છે. આજે વિજય છે તો કાલે પરાજય. ખુદાની જે હિમાયત અને મદદનો તેમણે તમને 
વિશ્વાસ અપાવેલો છે તે માત્ર એક ઢોંગ છે . 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ડા 1 પી 

બં કી 

ટ 56: દ્ર, કડા, 

યજ દશન ટ છા ગકિ-2૫45 
ડી નુ 


22.» 27772 ૨, દ “.-૭»૭7? 
ર્‌ 


9 726 --ક5 £2 ડડ 
ક જ કકશ દત 
2 ટ ક “હક્ક્ટાઈ 
2472 ર 797; ક» 2»- 22 કત તકે 
35555228 ર 


(તેમની વાતો ખોટી છે) હકીકત આ છે કે અલ્લાહ તમારો હિમાયતી અને મદદગાર છે અને તે 
ઉત્તમ મદદ કરનાર છે. ટૂંક સમયમાં જ એ સમય આવવાનો છે જ્યારે અમે સત્યનો ઈનકાર 
કરનારાઓના દિલોમાં ધાક બેસાડી દઈશું, એટલા માટે કે તેમણે અલ્લાહની સાથે તેમને 
ખુદાઈમાં ભાગીદાર ઠેરવ્યાં છે જેમના ભાગીદાર હોવા માટે અલ્લાહે કોઈ સનદ ઉતારી નથી. 
તેમનું ઠેકાણું જહન્નમ છે અને ઘણું જ ખરાબ છે એ રહેઠાણ જે એ અત્યાચારીઓને મળશે. 

અલ્લાહે (હિમાયત અને મદદનો) જે વાયદો તમારી સાથે કર્યો હતો તે તો તેણે પૂરો કરી 
દીધો. શરૂઆતમાં તેના હુકમથી તમે જ તેમને કતલ કરી રહ્યા હતાં. પરંતુ જ્યારે તમે નબળાઈ 
દેખાડી અને તમારા કામમાં અંદરોઅંદર મતભેદ કર્યો અને અલ્લાહે જેવી તમને તે વસ્તુ દેખાડી 
જેના મોહમાં તમે પડેલા હતાં (અથાત્‌ ગનીમતનો માલ) તમે તમારા નાયકના હુકમનો ઉલ્લંઘન 
કરી બેઠાં -- એટલા માટે કે તમારામાંથી કેટલાક દુનિયાનાં ચાહનારા હતાં અને કેટલાક 
આખિરતની ઇચ્છા ધરાવતા હતાં --ત્યારે અલ્લાહે તમને કાફિરોના મુકાબલામાં પાછા હટાવી 
દીધાં જેથી તમારી અજમાયશ કરે અને હકીકત આ છે કે અલ્લાહે તો પણ 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


છડ ૦૯% વ-કકાદ ગ 
ઉડ ઝટ ઠક્ાઇપકઈદહક 

519 4 
ડા ઝઝઝા# *૦૭% ઝપટ 


૧૦૯ 


તમને માફ કરી ““દીધાં કેમકે મોમિનો ઉપર અલ્લાહ ઘણી કુપાદ્રષ્ટિ ધરાવે છે. 

યાદ કરો જ્યારે તમે નાસતા જઈ રહ્યા હતાં, કોઈની તરફ પાછા વળીને જોવા સુદ્ધાંનું ભાન 
તમને ન હતું, અને પયગમ્બર તમારી પાછળ તમને પોકારી“ રહ્યો હતો. એ વખતે તમારા આ 
વર્તનનો બદલો અલ્લાહે તમને આ આપ્યો કે તમને દુઃખ ઉપર દુઃખ આપ્યાં કે જેથી ભવિષ્ય 


માટે તમને આ બોધપાઠ મળે કે જે કંઈ તમારા હાથમાંથી જતું રહે અથવા જે મુસીબત તમારી ઉપર 
ઊતરે તેના માટે દુઃખી ન થાઓ. અલ્લાહ તમારા બધાં જ કાર્યોથી વાકેફ છે. 
આ દુઃખ પછી અલ્લાહે તમારામાંથી કેટલાક લોકો ઉપર એવી શાંતિની હાલત ઉતારી દીધી 


(૧૦૯) એટલે કે તમે ભૂલ તો એવી કરી હતી કે અલ્લાહ તમને જો માફ ન કરી દેત તો એ વખતે તમારા 
મૂળ ઉખડી જાત. આ તો અલ્લાહની કૃપા હતી, અને તેની મદદ અને હિમાયત હતી, જેના કારણે તમારો શસ્તુ 
તમારી ઉપર કાબૂ મેળવ્યા પછી હોશકોશ ગુમાવી બેઠો અને કોઈપણ કારણ વિના જાતે જ પરાજિત થઈને જતો 
રહ્યો. 

(૧૧૦) જયારે મુસલમાનો ઉપર અચાનક બે તરફથી એકીસાથે હુમલો થયો અને તેમની 
હરોળોમાં નાસભાગ મચી ગઈ ત્યારે કેટલાક લોકો મદીના તરફ ભાગી નીકળ્યાં અને કેટલાક લોકો ઉહ્ુદ 
ઉપર ચઢી ગયાં, પરંતુ નબી સ.અ.વ. પોતાની જગ્યાએથી એક ઈંચ પણ ખસ્યા નહીં. ચારે તરફ દુશ્મનોના 
ટોળેટોળાં હતાં. દસ-બાર માણસોનું નાનક્ડું જૂથ તેમની પાસે રહી ગયું હતું, પરંતુ અલ્લાહનો રસૂલ 
આવા નાજુક સમયે પણ પહાડની જેમ પોતાની જગ્યાએ અડગ હતો અને ભાગી રહેલાં લોકોને પોકારી રહ્યો 
હતો. ડ્રળડછઈ।ડળડઈં। “અલ્લાહના બંદા મારી તરફ આવો, અલ્લાહના બંદા મારી તરફ આવો.” 

(૧૧૧) દુ:ખ પરાજયનું, દુઃખ એ ખબરનું કે નબી સ.અ.વ. શહીદ થઈ ગયાં, દુઃખ માર્યા ગયેલાં 
અને ઘાયલ થયેલા સંખ્યાબંધ લોકોનું, દુઃખ એ વાતનું કે હવે ઘરોની પણ ખબર નથી, ૩૦૦૦ શત્રુઓ, જેમની 
સંખ્યા મદીનાની કુલ વસ્તી કરતાં પણ વધારે છે , પરાજિત સેનાને કચડીને શહેરમાં ઘૂસી આવશે અને બધાંને 
તબાહ કરી દેશે. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ની નં 


722525 


હ કહં 


“ફ્જ-”:-7 ક 


«ર 
ઝી 
શક ના” 252 મુ 
ઝમે હ 
0૦401 427122 કુ જહ] 2 9» 24 સ 
ઈ 4 દ છે કર હશ હીર નક સ ન 


કે તેઓ ઝોકા ખાવા લાગ્યાં. પરંતુ એક બીજું જૂથ, જેના માટે સઘળું મહત્ત્વ પોતાના લાભનું જ 
હતું, અલ્લાહ વિષે જાત જાતના અજ્ઞાનતાપૂર્ણ અનુમાનો કરવા લાગ્યું જે સત્યથી તદ્દન વિરૂદ્ધ 
હતાં. આ લોકો હવે કહે છે કે “આ કામના સંચાલનમાં અમારો પણ કોઈ હિસ્સો છે ?”' આમને 
કહો, “(કોઈનો કોઈ હિસ્સો નથી) આ કામની તમામ સત્તાઓ અલ્લાહના હાથમાં છે.” 
હકીકતમાં આ લોકોએ તેમના દિલોમાં જે વાત છુપાવી રાખી છે તેને તમારી ઉપર જાહેર કરતાં 
નથી. તેમનો ખરેખર મતલબ આ છે કે, “જો (નેતૃત્વના) અધિકારોમાં અમારો કોઈ હિસ્સો હોત 
તો અહીં અમે માર્યા ન જાત.” તેમને કહી દો કે “જો તમે તમારા ઘરોમાં પણ હોત તો જે લોકોનું 
મોત લખાયેલું હતું તેઓ જાતે તેમના કતલના સ્થળો તરફ નીકળી આવત.'' અને આ મામલો જે 
બન્યો, આ તો એટલા માટે હતો કે જે કંઈ તમારા દિલોમાં છુપાયેલું છે અલ્લાહ 


મ મ 


(૧૧૨) આ એક વિચિત્ર અનુભવ હતો જે તે વખતે ઇસ્લામી લશ્કરના અમુક લોકોને થયો. હઝરત 
અબૂતલ્હા રદિ. , જે આ લડાઈમાં સામેલ હતાં , તેઓ પોતે કહે છે કે એ સ્થિતિમાં અમારી ઉપર એવું ધેન છવાઈ 
રહ્યું હતું કેતલવારો હાથમાંથી છૂટી પડતી હતી. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તકફહીમુલકુઅનિ ૧ 


“ ૭૨2,૬72 47 2724૦ “7. . 472 કકે 22 

ઝા ક્યુદન) 2 છ «જટ ૫ 
1279 “27 ૭2 દ્રિ (દ 
હાહ «55% શ ।૪|9૦,૭૩૫-૭! 


લ 247:2૬,22 ત ક 27 2038 272%૮૮ 2? 
મા ઈિઝજ્ીવ “ટ ૯ ટૂન્ઝા ઝ્હ- કા 


72 દ્વા? કે 1. 274-270 


વ્ઝ ર. દડા -હ*4૫! 


24ત્ર 76 કકક 
6 556 ઝા 
9%1*- 
છ ની ક?ે--”7 

કવા 6 8 [4 ઝી ્રીડે 
7 22»2[ 2 *#*ટ.2૮ 1 2] 7922 
29૯69” જ કવદઝઈ નાડ ત્ર01 ગ્ર *। કાડડ 
તેને અજમાવી લે અને જે ખોટ તમારા દિલોમાં છે તેને દૂર કરી દે, અલ્લાહ દિલોની વાતો સારી 
રીતે જાણે છે. 

તમારામાંથી જે લોકો મુકાબલાના દિવસે પૂંઠ ફેરવી ગયા હતાં તેમની આ ચૂકનું કારણ આ 
હતું કે તેમની કેટલીક નબળાઈઓના કારણે શૈતાને તેમના પગ ડગાવી દીધા હતાં. અલ્લાહે તેમને 
માફ કરી દીધાં, અલ્લાહ મોટો દરગુજર કરનાર અને સહનશીલ છે. (રુકૂઅ-૧ €) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, કાફિરો જેવી વાતો ન કરો જેમના સગા-વહાલા જો કયારેક 
મુસાફરીમાં જાય છે અથવા યુદ્ધમાં ભાગ લે છે (અને ત્યાં કોઈ અકસ્માતનો ભોગ બને છે) ત્યારે 
તેઓ કહે છે કે જો તેઓ અમારી પાસે હોત તો ન તો માર્યા જાત, ન તો કતલ કરવામાં આવત. 


અલ્લાહ આ પ્રકારની વાતોને તેમના દિલોમાં અફસોસ અને દુઃખનું કારણ બનાવી દે છે,” નહીં 
તો, હકીકતમાં મારનાર અને જીવાડનાર તો અલ્લાહ જ છે 


ક, 


(૧૧૩) એટલે કે આ વાતો હકીકત ઉપર આધારિત નથી. હકીકત તો આ છે કે ખુદાઈ ફેંસલા કોઈના 
ટાળે ટાળી શકાતાં નથી પરંતુ જે લોકો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવતાં નથી અને બધું જ પોતાના ઉપાયો ઉપર જ 
અવલંબિત માને છે તેમના માટે આ પ્રકારની ધારણાઓ અફસોસજનક બનીને રહી જાય છે અને તેઓ નિરાશ 
થઈ જાય છે કે, અફસોસ, આમ થયું હોત તો આમ થઈજાત. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


2.2 ક દી ૪2 2-52૭-૭૮ 
ઉં હ%હઝ2૦ સઝ હ શક્ક 


કક 


ન દ ન ઈ [હ્્કટ્ડૂડઈ ૭54 


“ક્ઝ૭વ૮્40 [ક - 


ગડ 401હા% ડડ 40454221: 


[55 ૮ -2 ૮ ૭27-7 દ “729 નઈ શ 
[355 નદ 8 41હન્ર્ડ- ક 

7 ક 24? ક લા ક્ર 2૮7 ક 2% ૮ ફ્ક# ફર્ક 

મૂન હ ૪ 


2727 


7 “૮29૮777 * 292 4 
કા છ) શ્ારહઝડઝઉ હું 2 
4૭: કહઇડશડ૭૦૭ાડતક 


અને તમારા બધા જ કામો ઉપર તે જ નજર રાખે છે. જો તમે અલ્લાહના માર્ગમાં માર્યા જાઓ 
અથવા મરી જાઓ તો અલ્લાહની જે કૃપા અને માફી તમારા હિસ્સામાં આવશે તે એ તમામ 
વસ્તુઓ કરતાં વધારે સારી છે જે આ લોકો ભેગી કરે છે. અને ચાહે તમે મરો કે માર્યા જાઓ, છેવટે 
તમારે બધાએ સમેટાઈને જવાનું તો અલ્લાહની જ તરફ છે. 

(હે પયગમ્બર,) આ અલ્લાહની મોટી કૃપા છે કે તમે આ લોકો માટે ઘણાં મૃદુ સ્વભાવના 
પુરવાર થયાં છો. નહીં તો જો તમે કડક સ્વભાવના અને કઠોરહૃદયી હોત તો આ બધાં તમારી 
આસપાસથી અલગ જાત. તેમના ગુના માફ કરી દો, તેમના માટે માફીની દુઆ કરો, અને દીનના 
કામમાં તેમને પણ વિચારવિમશંમાં સામેલ રાખો, પછી જ્યારે તમારો ઇરાદો કોઈ કામ ઉપર 
મક્કમ થઈ જાય ત્યારે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો કરો, અલ્લાહને એ લોકો પસંદ છે જે તેના જ ભરોસે 
કામ કરે છે. અલ્લાહ તમારી મદદે હોય ત્યારે કોઈ તાકાત તમારી ઉપર વિજયી થવાની નથી, અને 
તે તમને છોડી દે, તો તેનાપછી 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


#ઉા૭ ક ઝકઇહઝીઉડક 
ડાડાઇટનહઈડાહ#૮#૫૬૦ઢ#” 


ત 


જનન ટડ 9 ક્દ્રકાડી ગહ, 


ખક 
-ક2 દિશ દ 


ડી જુ જે ઈ9ન્પ % 


કઇ હ %4* “272 )2-24%4 


ન 4.912 દહ 


કોણ છે જે તમારી મદદ કરી શકતો હોય ? તો સાચા મોમિનો છે તેમણે અલ્લાહની જ ઉપર 
ભરોસો રાખવો જોઈએ. 

કોઈ નબીનું આ કામ હોઈ ન શકે કે તે વિશ્વાસઘાત કરી બેસે” -- અને જો કોઈ 
વિશ્વાસધાત કરે તો તે તેના વિશ્વાઘાત સહિત કયામતના દિવસે હાજર થઈ જશે, પછી દરેક 
માણસને તેની કમાણીનો પૂરેપૂરો બદલો મળી જશે અને કોઈની ઉપર જુલ્મ નહીંથાય--આકઈ 


ર ૧૧૪ 


રીતે બની શકે કે જે માણસ હમેશાં અલ્લાહની મરજી મુજબ ચાલતો હોય તે એ માણસ જેવાં કામ 
કરે જે અલ્લાહના પ્રકોપમાં ઘેરાઈ ગયો હોય અને જેનું અંતિમ ઠેકાણું જહન્ઞમ હોય જે સૌથી 
ખરાબ ઠેકાણું છે ? અલ્લાહને ત્યાં 


(૧૧૪) જે તીરંદાજોને નબી સ.અ.વ.એ પાછળના ક્ષેત્રના રક્ષણ માટે બેસાડ્યા હતાં , તેમણે જયારે 
જોયું કે દુશ્મનની સેના પાછી ફરી રહી છે ત્યારે તેમને એવી શંકા થઈ કે કયાંક તમામ ગનીમતનો માલ એ જ 


કે વ 


લોકોને ન મળી જાય જે આને લૂંટી રહ્યાં છે અને અમે વહેંચણી વખતે વંચિત રહી જઈએ. આ જ કારણે તેમણે 


ન 


પોતાનું સ્થાન છોડી દીધું હતું. લડાઈ પૂરી થઈ ગયા પછી જયારે નબી સ.અ.વ. મદીના પરત આવ્યાં ત્યારે આપે 
એ લોકોને બોલાવીને આ આજ્ઞાભંગનું કારણ પૂછ્યું. તેમણે જવાબમાં કેટલાક બહાના આપ્યાં જે સાવ કમજોર 
હતાં. એ વખતે નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું -54.599#6કાંણકગ્પ્પકહ[; “મૂળ વાત આ છે કે તમને અમારી 
ઉપર ભરોસો ન હતો, તમે એવું ધારી લીધું કે અમે તમારી સાથે બેઈમાની કરીશું અને તમને ભાગ આપીશું 
નહીં.” આ આયતનો ઇશારો આ જ મામલા તરફ છે. આ આયતમાં અલ્લાહતઆલાનો આશય આ છે કે જયારે 
તમારા લશ્કરનો સેનાપતિ ખુદ અલ્લાહનો પોતાનો નબી હતો અને બધા જ મામલાઓ તેના જ હાથમાં હતાં, 
ત્યારે તમારા દિલમાં આ શંકા કેવી રીતે જન્મી કે નબીના હાથમાં તમારા હિત સુરક્ષિત નહીં રહે. શું ખુદાના 
પયગમ્બર પાસેથી આવી અપેક્ષા રાખો છો કે જે માલ તેની દેખરેખ હેઠળ હોય તેની વહેંચણી પ્રમાણિકતા, 


અમાનત અને ન્યાય સિવાય બીજી કોઈ રીતે પણ થઈ શકે છે? 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


હાની (4% -2.2/.ક2 “2 .-»2) | 72 
છ40હ,ડ છ 6શ્ન્જ ટ ઝક 412*ન5ઞડક્ટ 
##95ક»/- ક ૫૪ 7. 9/7 ક ક» 


9. ૯ ૫-- કાહ ડી હક્ક 
ત્વ્્્છ ક હડ હકક ક ઉત્ઝનડ ક” 


દ 


-- 


છ; ક જલ્ર્ય્ત્ડ્ક હસ્ટ્વ્ક્વ વજહ ાઈટટહ) 


7 હ«.- કક... ૭»-4# ક-_૦? ક -- *#ડફ૬-2 શક 
૯ 35253 2 4 95222 
બંને પ્રકારના માણસો વચ્ચે ઘણો તફાવત છે અને અલ્લાહ બધાના કાર્યો ઉપર નજર રાખે છે. 
હકીકતમાં ઈમાનવાળા લોકો ઉપર તો અલ્લાહે આ ઘણો મોટો ઉપકાર કર્યો છે કે તેમની વચ્ચે ખુદ 
તેમનામાંથી જ એવો પયગમ્બર ઉઠાવ્યો જે તેની આયતો તેમને સંભળાવે છે, તેમના જીવન સુધારે 
છે અને તેમને ગ્રંથ અને ડહાપણનું શિ શિક્ષણ આપે છે, જો કે આ અગાઉ આ જ લોકો ખુલ્લી 
ગુમરાહીઓમાં પડેલા હતાં. 


અને આ તમારી શું હાલત છે કે જ્યારે તમારી ઉપર મુસીબત આવી ગઈ ત્યારે તમે કહેવા 


જ? 


લાગ્યાં કે આ કયાંથી આવી ?*” જો કે (બદ્રની લડાઈમાં) આના કરતાં બમણી મુસીબત તમારા 
હાથે (વિરોધી પક્ષ ઉપર) આવી ગયેલી છે. 


જ 


(૧૧૫) મોખરાના સહાબીઓ તો જાણે કે સત્યના પારખી હતાં અને કોઈ ગેરસમજમાં પડી શકે તેમન 
હતાં, પરંતુ સામાન્ય મુસલમાનો એમ માની રહ્યા હતાં કે જયારે અલ્લાહનો રસૂલ અમારી વચ્ચે હાજર છે અને 
અલ્લાહની મદદ અને ટેકો અમારી સાથે છે, ત્યારે કાફિરો કોઈપણ સંજોગોમાં અમારી ઉપર વિજય મેળવી જન 
શકે. એટલા માટે ઉહદમાં તેમનો પરાજય થયો ત્યારે તેમની અપેક્ષા ઉપર ભારે આઘાત થયો અને તેમણે 
પરેશાન થઈને પૂછવા માંડ્યું કે, આ શું થયું ? અમે અલ્લાહના દીનની ખાતર લડવા ગયાં, તેની મદદનું વાચન 
અમારી સાથે હતું, તેનો રસૂલ જાતે લડાઈના મેદાનમાં હાજર હતો, તેમ છતાં પણ અમે હારી ગયાં ? અને હાર 
પણ એ લોકોના હાથે જે અલ્લાહના દીનનો નાશ કરવા માટે આવ્યા હતાં ? આ આયતો આ જ હેરાનીને દૂર 
કરવા માટે ઉતારવામાં આવી છે . 

(૧૧૬) ઉહુદની લડાઈમાં મુસલમાનોના ૭૦ માણસો શહાદત પામ્યાં. આનાથી વિરૂદ્ધ બદ્રની 
લડાઈમાં મુસલમાનોના હાથે ૭૦ કાફિરો માર્યા ગયા હતાં અને ૭૦ માણસો કેદ પકડાયા હતાં. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


હ્્્ન્ટ 
2 6754 44 #22 


1945 જઈ 
૪ દ્ર ઇઝ” હુંશઠઉ 


ત્ર શ્ર 


૦ર ઉફ 2૭ કક, પ 


૧૧૭ 


હે નબી, આમને કહો, આ “કદ તમારી પોતાની લાવેલી છે, અલ્લાહ દરેક વસ્તુ કરવા માટે 
શકિતમાન“ છે. જે નુકસાન લડાઈના દિવસે તમને પહોંચ્યું તે અલ્લાહના હુકમથી હતું અને 
એટલા માટે હતું કે અલ્લાહ જોઈ લે કે તમારામાંથી મોમિનો કોણ છે અને દંભીઓ કોણ. એ 


દંભીઓ કે જેમને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું, “આવો અલ્લાહના માર્ગમાં યુદ્ધ કરો અથવા ઓછામાં 
ઓછું (તમારા શહેરનું) રક્ષણ જ કરો, ત્યારે કહેવા લાગ્યાં, જો અમને ખબર હોત કે આજે યુદ્ધ થશે 
તો અમે ચોક્કસ તમારી સાથે આવ્યાં હોત.“ આ વાત જ્યારે તેઓ કહી રહ્યા હતાં એ વખતે તેઓ 
ઈમાનની સરખામણીમાં કુફ્રથી વધારે નજીક હતાં. તેઓ તેમના મુખેથી એ વાતો કહે છે જે તેમના 


દિલોમાં નથી હોતી અને જે કંઈ તેઓ દિલોમાં છુપાવે છે, અને અલ્લાહ તેને 


(૧૧૭) એટલે કે આ તમારી નબળાઈઓ અને ભૂલોનું પરિણામ છે. તમે ધીરજ ન રાખી, અમુક કામ 
સંયમની વિરૂદ્ધ કર્યા, આજ્ઞાભંગ કર્યો, માલની લાલચમાં પડ્યાં, અંદરોઅંદર ઝઘડાં અને મતભેદ કર્યા, પછી 
શા માટેપૂછો છો કે આ મુસીબત કયાંથી આવી? 

(૧૧૮) એટલે કે જો અલ્લાહ તમને વિજય આપવાની શક્તિ ધરાવે છે તો પરાજય અપાવવાની પણ 
શક્તિધરાવે છે. 

(૧૧૯) અબ્દુલ્લાહ બિન ઉબ્બે જયારે ૩૦૦ મુનાફિકો-દંભીઓને તેની સાથે લઈને રસ્તામાંથી પાછો 


ક ક 


ફરવા લાગ્યો ત્યારે કેટલાક મુસલમાનોએ જઈને તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સાથે આવવા માટે રાજી 


કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેણે જવાબ આપ્યો કે, અમને વિશ્વાસ છે કે આજે લડાઈ નહીં થાય, એટલે અમે જઈ 
રહ્યાં છીએ, નહીં તો જો અમને આપેક્ષા હોત કે આજે લડાઈ થશે તો અમે ચોકક્સ સાથે આવત. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તકફહીમુલકુઅનિ ૧ 


ઈશ્ક કાકા ઈઝઉવહંહક્કઉ 
ડકકડહડઝ2 હદ? ડડ 


1 ક 


દસ : ૮ દ્વજિ 


નકન ડઝ 
કક હુ 
રડ કા -્ક્ગઉલરઝ૦૯ક ગડ 

*2ત427#42 ધિ દ્વિતત્ ૪૧4૪૮ ૮ 


ગડ“ હઝ “૦-5-32 


ક્ટ ૯ જાં 4722.22. ક»2» *-#. જત 
ક્ચ્ ખક ળ“્મ્ગ્ક્ &*54 કડ % 
જ 72 49૮ર્ટ ૮૮ ૮. પ 
ઈઇલહક્કાકાહકક5જાહાદહ કડા 


5 


સારી રીતે જાણે છે. આ એ જ લોકો છે જે પોતે તો બેઠા રહ્યાં અને તેમના જે ભાઈઓ લડવા ગયાં 
અને માર્યા ગયાં તેમના વિષે તેમણે કહી દીધું કે જો તેમણે અમારી વાત માની લીધી હોત તો માર્યાન 
જાત. તેમને કહો કે જો તમે તમારી આ વાતમાં સાચા છો તો ખુદ તમારું મોત આવે ત્યારે તેને 
ટાળીને દેખાડી દેજો. 

જે લોકો અલ્લાહના માગમાં કતલ થયાં છે તેમને મૃત ન માનો, તેઓ તો હકીકતમાં જીવિત 


છે,“ તેમના માલિકને ત્યાં રોજી મેળવી રહ્યાં છે, જે કંઈ અલ્લાહે તેની કૃપાથી તેમને આપ્યું છે તે 


4૨૧ 


બદલ ખુશખુશાલ છે,“ અને સંતુષ્ટ છે કે જે ઈમાનવાળાં તેમની પાછળ દુનિયામાં ૨ રહી ગયાં છે 
અને હજી ત્યાં પહોંચ્યાં નથી તેમના માટે પણ કોઈ ભય અને દુઃખનું કારણ નથી. તેઓ અલ્લાહના 
ઈનામ અને તેની કૃપા બદલ આનંદિત અને ખુશ છે અને તેઓ જાણી ગયાં છે કે અલ્લાહ 
મોમિનોના વળતરનેવ્યર્થજવા દેતો નથી. (રુકૂઅ-૧ ૭) 
(૧૨૦) સમજૂતી માટે જૂઓ , સૂરઃ બકરહ નોંધ ક્રમાંક- ૧૫૫ 
(૧૨૧) મસ્નદ અહમદમાં નબી સ.અ.વ.ની એક હદીસ નોંધાયેલી છે જેનો વિષય આ પ્રમાણે છે કે, 
જે માણસ નેક અમલ કરીને દુનિયામાંથી જાય છે તેને અલ્લાહને ત્યાં એટલી હદે આનંદથી ભરપુર જીવન મળે છે 
કે જેના પછી તે કયારેય દુનિયામાં પાછા આવવાની ઇચ્છા નથી કરતો. પરંતુ શહીદ આમાંથી બાકાત છે. તે 


તમન્ના કરે છે કે, તેને ફરીથી દુનિયામાં મોકલવામાં આવે અને તે ફરીથી એ લિજ્જત, એ આનંદ અને એ નશો 
માણે જેખુદાના માર્ગમાં પ્રાણ આપતી વખતે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


ક્હાડગઉ,ઝઈટડક્કા4ડીકપ્:-ાવઃહ- 
ઠ 456 ડાઇ ઃ 
કાશક છાઈ, ૭૬૯ 
કણક ઉદશઈઇ) ડક્ડાઉ ડક 
હ“-ડડ્રાલદ્રક્ક ક્નઇઈ૯ઠ:ડ.ડક 


જેમણે ઘા ખાધા પછી પણ અલ્લાહ અને પયગમ્બરની હાકલ સાંભળીને હકારમાં જવાબ 


કક ડિક.” 


આપ્યો “' તેમનામાંથી જે માણસો સદાચારી અને સંયમી છે તેમના માટે મોટું વળતર છે. અને એ 
કે જેમને“ લોકોએ કહ્યું કે “તમારી વિરુદ્ધ મોટી સેનાઓ એકત્ર થઈ છે, તેમનાથી ડરો,” તો આ 
સાંભળીને તેમનું ઈમાન ઓર વધી ગયું અને તેમણે જવાબ આપ્યો કે “અમારા માટે અલ્લાહ 


પૂરતો છે અને તે જ ઉત્તમ કાર્યસાધક છે. આખરે તેઓ અલ્લાહતઆલાની નિયામત અને કૃપા 


સાથે પાછા આવ્યાં, તેમને કોઈ પ્રકારની 


(૧૨રર) ઉહુદની લડાઈમાંથી પાછા ફરીને જયારે મુશ્રિક લોકો થોડા માઈલ દૂર જતા રહ્યાં ત્યારે તેમને 
ભાન થયું અને તેમણે એકબીજાને કહ્યું કે, આપણે આ કેવું કૃત્ય કર્યું કે મુહમ્મદની શક્તિને તોડી નાખવાનો જે 
કિંમતી અવસર આપણને મળ્યો હતો તેને ગુમાવીને આવતા રહ્યાં. એટલા માટે એક જગ્યાએ રોકાઈને તેમણે 
અંદરોઅંદર મસલત કરી કે મદીના ઉપર તરત જ બીજો હુમલો કરી દેવામાં આવે. પરંતુ પછી હિંમત થઈ નહીં 
અને મક્કા પાછા જતા રહ્યાં. આ તરફ નબી સ.અ.વ.ને પણ એવો અંદાજ હતો કે આ લોકો કયાંક પાછા ફરીને 
આવે નહીં. એટલા માટે ઉહદની લડાઈના બીજા જ દિવસે આપે મુસલમાનોને ભેગા કર્યા અને કહ્યું કે, 
કાફિરોનો પીછો કરવા માટે જવું જોઈએ. જો કે આ ખૂબ નાજુક સમય હતો, તેમ છતાં પણ જે સાચા મુસલમાનો 
હતાં તે પ્રાણ કુરબાન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં અને નબી સ.અ.વ.ની સાથે હમરા અલ અસદ સુધી ગયાં જે 
મદીનાથી આઠ માઈલના અંતરે આવેલું છે. આ આયતનો ઇશારો આ જ શૂરવીરો તરફ છે. 

(૧૨૩) આ કેટલીક આયતો ઉહુદની લડાઈના એક વર્ષ પછી ઉતરી હતી પરંતુ કેમ કે તેમનો સંબંધ 
ઉહઠુદની ઘટનાઓ સાથે જ હતો તેથી તેમને પણ આ પ્રવચનમાં સામેલ કરી લેવામાં આવી. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


કહ 5ડ55૦ ક 
$55બ૮5ઞ41 ડડ હં હક 
«12 ઇટ ડી ઈહહક્ 


પણ પા. પહોંચી નહીં અને અલ્લાહની મરજી મુજબ ચાલવાનું બહુમાન પણ તેમને પ્રાપ્ત થઈ 
ગયું, અલ્લાહ મોટો કૃપાવાન છે. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે તે ખરેખર શૈતાન હતો જે તેના 
મિત્રોથી ખોટી રીતે બીવડાવી રહ્યો હતો. એટલા માટે ભવિષ્યમાં તમે લોકોથી ન ડરતાં, મારાથી 
ડરજો જો તમે ખરેખર ઈમાનવાળાં છો. 

(હે પયગમ્બર,) જે લોકો આજે કુફ્રના માર્ગમાં ભારે દોડધામ કરી રહ્યાં છે તેમની પ્રવૃત્તિઓ 


તમને દુઃખી ન કરે, આ અલ્લાહનું કંઈ પણ બગાડી શકશે નહીં. અલ્લાહનો ઈરાદો આ છે કે 


(૧૨૪) ઉહ્ુદમાંથી પાછા ફરતી વખતે અબૂસુફયાન મુસલમાનોને પડકાર આપીને ગયો હતો કે 
આવતા વર્ષેબદ્રમાં અમારી અને તમારી વચ્ચે ફરીથી મુકાબલો થશે પરંતુ જયારે વાયદાનો સમય નજીક આવ્યો 
ત્યારે તે હિંમત હારી બેઠો કેમ કે એ વર્ષે મક્કામાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો. તેથી તેણે આનાથી બચવા માટે એવી 
ચાલાકી કરી કે ગુપ્ત રીતે એક માણસને મોકલ્યો, જેણે મદીના પહોંચીને મુસલમાનોમાં એવી ખબરો વહેતી કરી 
દીધી , કે આ વર્ષે કુરેશે ઘણી ભારે તૈયારી કરી છે અને એવું મોટું લશ્કર ભેગું કરી રહ્યાં છે જેનો મુકાબલો આખા 
આરબજગતમાં કોઈ નહીં કરી શકે. આની પાછળનો આશય આ હતો કે મુસલમાનો ડરીને તેમની જગ્યાએ 
રોકાયેલાં રહે અને મુકાબલા માટે નહીં આવવાની જવાબદારી તેમની ઉપર આવે. અબૂસુફયાનની આ ચાલની 
અસર આ થઈ કે જયારે નબી સ.અ.વ.એ બદ્રની તરફ આગળ વધવા માટે મુસલમાનોને અપીલ કરી ત્યારે તેનો 
કોઈ ઉત્સાહવર્ધક જવાબ ન મળ્યો. છેવટે અલ્લાહના રસૂલ સ.અ.વ.એ પણ ભરી સભામાં જાહેર કરી દીધું કે જો 
કોઈ નહીં જાય તો હું એકલો જઈશ. આ સાંભળીને ૧૫૦૦ જેટલાં શૂરવીરો આપની સાથે જવા માટે ઉભા થઈ 
ગયાં અને આપ તેમને જ લઈને બદ્રની તરફ નીકળી પડ્યાં. બીજી તરફથી અબૂસુફયાન ૨૦૦૦ નું લશ્કર લઈને 
નીકળ્યો. પરંતુ બે દિવસનુ અંતર કાપીને તેણે તેના સાથીઓને કહ્યું કે, આ વર્ષે લડવાનું યોગ્ય જણાતું નથી. 
આવતા વર્ષે આવીશું. આમ તે અને તેના સાથીઓ પાછા વળી ગયાં. નબી સ.અ.વ. આઠ દિવસ સુધી બદ્ર 
મુકામે તેની રાહ જોતાં રોકાયેલા રહ્યાં અને એ સમય દરમ્યાન આપના સાથીઓએ એક વેપારી કાફલા સાથે 
વેપાર કરીને ભારે નાણાંકીય લાભ મેળવ્યો. પછી જયારે એવા સમાચાર મળ્યાં કે કાફિરો પાછા જતા રહ્યાં છે 


ત્યારેઆપ મદીના પાછા આવી ગયાં. 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


5: 6 */૮ ક તપી 77.-:૪7૦ ૪૪7 ક દ ક 2777927 .જર 

9 ક્વ્ગાઈન્‍્ફ 2કૅઝ્છેાહુપકક્ ડવ 

*ત,«૮7)1₹ 2૬4-227 1(2%2( ૮₹₹૪,,4૮2, 22 .4, 6 

૬4૩34199 હજઝબ 552 ડાલઝઝજ 
2 


તત ૪4૮૯ *“, «72:22 #»2 «૯૬૪,૮29» 

ઈુન્પ્સ 95 ૯ ૯599 પક: 2 
ટર | 59,222) 22જમ[ટડટ(4, 2 _ 2૮: 9૮ 22% 
ટટ. 


“૭ તરત દ4૮%૮# જ! ત્ર 4 દક» ૪29,૮62 22૮% 

હઝ ક્!2પ૫૭. હઉ :૦૯ક૬5૫-૫ £. 
, 

44 1 70 દ્વ બિ “7 ક. »2૮- 274૮૯ ॥૮ 

[:2“હ્કહ્હ્ડક્ાકઝ હડપ 


“” ફ્જ 

5104 જ 
હબ્ડાહકડડ્નકાહ હાડી 
આખિરતમાં તેમના માટે કોઈ હિસ્સો ન રાખે, અને છેવટે તો તેમને સખત સજા મળવાની છે. જે 
લોકો ઈમાનને છોડીને કુફ્રના ખરીદાર બન્યાં છે, તેઓ નિઃશંક અલ્લાહનું કોઈ નુકસાન નથી કરી 
રહ્યાં, તેમના માટે પીડાકારી સજા તેયાર છે. આ મહેતલ જે અમે તેમને આપી રહ્યાં છીએ તેને આ 
કાફિરો તેમના હિતમાં સારી ન માને, અમે તો તેમને એટલા માટે મહેતલ આપી રહ્યાં છીએ કે આ 

લોકો ગુનાઓનો ભારે બોજ ભેગો કરી લે, ત્યારે પછી તેમના માટે સખત અપમાનજનક સજા છે. 
અલ્લાહ મોમિનોને એ સ્થિતિમાં કદાપિ નહીં રહેવા દે જેમાં તમે લોકો અત્યારે છો, તે 
પાક લોકોને નાપાક લોકોથી અલગ કરીને રહેશે. પરંતુ અલ્લાહની આ રીત નથી કે તમને ગેબની 


૧ર 


વાતો જણાવી દે.“ ગેબની વાતો જણાવવા માટે તો તે તેના પયગમ્બરોમાંથી જેને ઇચ્છે છે 


ત્ર 


(૧૨૫) એટલે કે અલ્લાહતઆલા મુસલમાનોના જૂથને એવી હાલતમાં જોવા માગતો નથી કે તેમની 
અંદરસાચા ઈમાનવાળા અને દંભીઓ , બધાં જ એક સાથે રહે. 

(૧૨૬) એટલે કે મોમિન અને દંભી વચ્ચેના ભેદને સ્પષ્ટ કરવા માટે અલ્લાહતઆલા એવી રીત 
અપનાવતો નથી કે ગેબી રીતે મુસલમાનોને દિલોની હાલત બતાવી દે કે, કોણ મુસ્લિમ છે અને કોણ દંભી, બલ્કે 
તેના હુકમથી એવા અજમાયશ કરતા પ્રસંગો સામે આવશે જેમાં અનુભવ ઉપરથી મોમિન અને દંભીની સ્થિતિ 
સ્પષ્ટથઈ જશે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


ન18વ ક -ન 


ઇડન ઝવ 


“ઇક. 4-2 ત્રિ 24૯6-44 


૪ ઝડ #હાડફડાઇહડડ 


ટું ૮9 દ્વિ દ્ધ ત ત્ર કઝ 4-7 «2૪૮; જે 27૪ ફત 
“કડ ન્ટ ર” દરેડ “ટજક્રાન્ડ» લ 
2-નળદ ૭૭ “૮ ત 


કટક 2314* #5ડહુ)ડા 
ઇન્ક ળકી કહત 49 સ્ક 


પસંદ કરી લે છે, એટલા માટે (ગેબની વાતોના વિષે) અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરો ઉપર ઈમાન 
રાખો. જો તમે ઇમાન અનેખુદાથી ડરવાના માર્ગે ચાલશો તો તમને મોટું વળતર મળશે. 

જે લોકોને અલ્લાહે તેની કૃપાથી નવાજ્યાં છે અને પછી તેઓ કંજૂસાઈ આચરે છે તેઓ 
એવાભ્રમમાં ન રહે કે આ કંજૂસાઈ તેમના માટે સારી છે. નહીં, આ તેમના માટે અત્યંત ખરાબ છે. 
જે કંઈ તેઓ તેમની કંજૂસાઈ દ્વારા ભેગું કરી રહ્યાં છે તે જ કયામતના દિવસે તેમના ગળાની બેડી 
બની જશે, આકાશો અને ધરતીનો વારસો અલ્લાહના જ માટે છે' “ અને તમે જે કંઈ કરો છો 
અલ્લાહ તેનાથી વાકેફ છે. (રુકૂઅ-૧ ૮) 


અલ્લાહે એ લોકોની વાત સાંભળી જે કહે છે કે અલ્લાહ ફકીર છે અને અમે સંપજ્ઞ “ 


શમન વ 4492 


૯5 


ફર 
ક્મ્-્ન 


(૧૨૪૭) એટલે કે ધરતી અને આકાશની જે વસ્તુ પણ કોઈ માણસ ઉપયોગ કરી રહ્યો છે તે હકીકતમાં 
અલ્લાહની જ માલિકીની છે અને તેની ઉપર તેનો કબજો અને ભોગવટો હંગામી છે . દરેકને તેના કબજા નીચેની 
વસ્તુઓથી એક દિવસે તો વંચિત થવાનું જ છે, અને છેવટે તો બધું જ અલ્લાહની પાસે રહી જવાનું છે. એટલા 
માટે બુદ્ધિશાળી એ છે જે આ હંગામી કબજાના સમય દરમ્યાન અલ્લાહના માર્ગમાં દિલ ખોલીને ખર્ચ કરે છે. 
અને એ ભારે બેવકૂફ છે જે તેને બચાવીને રાખવાની કોશિશ કરે છે. 

(૧૨૮) આ કથન યહૂદીઓનું હતું. કુનમજીદમાં જયારે આ આયત ઉતરી કેઈડડઇઝશાઈ,ઇહડહ# 
“કોણ છે જે અલ્લાહને સારૂં કરજ આપે ,”' ત્યારે આની મજાક ઉડાવતાં યહ્‌દીઓ કહેવા લાગ્યાં કે, જી હા, 
અલ્લાહમિયાં ગરીબ થઈ ગયાં છે , હવે તેઓ બંદાઓ પાસેથી કરજ માગી રહ્યાં છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ઝ-્લ21%કા#ડ5- 


જ 


*ક2૪# 


દ્વ ૮ ર૪? 72 242 હ 
ખઅ્હ)3૦ ૦હાડડા*#૩ 
હટ ક» ૬ ટટ ૮22721 તાદ 

ખસ “ઝકગ્હી 


2 
(૮ 5૮74 2૮ દ્વ £ત₹06૪444 0 ત ના 
ર હક્ક પ૭ 
ન 1,772 ક[2૬4 2૫ ૬ 2-7 292»૪/”ૂૂ4- 2»: 22, »ત્ઝ 
છ નક 
કહ ૬૯૭4૦. -58૯8* છૂ) 
મત રટ શ્ર દધ 
ક 2 22-727-4 


-7ક ર 2૮44૪ ઝે શિ હા નીં 222: 2 દત 


આમની આ વાતો પણ અમે લખી લઈશું, અને આ અગાઉ જે તેઓ પયગમ્બરોને નાહક કતલ 
કરતા રહ્યાં છે તે પણ તેમના આમાલનામામાં નોંધાયેલું છે. (જ્યારે કેસલાનો સમય આવશે તે 
વખતે) અમે તેમને કહીશું કે લો, હવે જહન્ઞમની સજાનો સ્વાદ માણો, આ તમારા પોતાના હાથોની 


કમાણી છે, અલ્લાહ તેના બંદાઓ માટે જુલમી નથી. 

જે લોકો કહે છે “અલ્લાહે અમને આદેશ આપી દીધો છે કે અમે કોઈને પયગમ્બર ન 
માનીએ જ્યાં સુધી તે અમારી સામે એવી કુરબાની ન કરે જેને (ગેબમાંથી આવીને) આગ ખાઈ 
જાય.” એમને કહો “તમારી પાસે મારી પહેલાં ઘણાં પયગમ્બરો આવી ગયાં છે જે ઘણી સ્પષ્ટ 
નિશાનીઓ લાવ્યા હતાં અને એ નિશાની પણ લાવ્યા હતાં જેનો તમે ઉલ્લેખ કરો છો, પછી જો 
(ઈમાન લાવવા માટે આ શરત મૂકવામાં) તમે સાચા છો તો એ પયગમ્બરોને તમે શા માટે કતલ 
કર્યા?” 

(૧૨૯) બાઇબલમાં ઘણી જગ્યાએ આ ઉલ્લેખ થયો છે કે ખુદાને ત્યાં કોઈ માણસની કુરબાની 


છ જે 


સ્વીકારાઈ જવાની નિશાની આ હતી કે ગેબમાંથી એક આગ દેખા દઈને તેને ભસ્મ કરી દેતી હતી. (ગુજરાતી 


9. 


બાઇબલ જુઓ ૬ :૨ર૦,૨૧, ૧૩:૧૯,૨૦) . આ ઉપરાંત બાઇબલમાં એમ પણ આવે છે કે, કેટલીક વખતે કોઈ 
નબી હવનની કુરબાની કરતો હતો અને એક ગેબી આગ આવીને તેને ખાઈ જતી હતી. (અહૂબાર ૯ઃર૪ અને 
૨, કાળવૃત્તાંત ૭ : ૧ અને ર) પરંતુ આવું કયાંય નથી લખ્યું કે આ જાતની કુરબાની નબૂવ્વતની કોઈ આવશ્યક 
નિશાની છે, અથવા જે માણસને આ ચમત્કાર અપાયો ન હોય તે કદાપિ નબી હોઈ શકે નહીં. આ માત્ર એક 
ઉપજાવી કાઢેલું બહાનું હતું જે યહૂદીઓએ મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની નબૂવ્વતનો ઇનકાર કરવા માટે ઉપજાવી 


ફે. 


કાઢેલું હતું. પરંતુ સત્ય-દુશ્મનીનો આનાથી પણ વધુ મોટો પુરાવો આ હતો કે બનીઇસ્નાઈલમાંના નબીઓમાંથી 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક્ડાઝટટડ- હડ તી ડિ 6 કીન 
૪5૦,525 ક 


દ્ર. %(૮ ત ના 
6ન્ડાક છાડ ઇના 5૪ 292૯૭ 


૬૫૮૬ ૮૯૮ 


દ હી ઇ0ક,4 ઝડ” ૧૬૬ 
હઝીહહચ્ઝ*કડકડ કહઉડન્ર 


હવે હે મુહમ્મદ ! જો આ લોકો તમને ખોટા ઠેરવી રહ્યાં છે ત્યારે ઘણાં પયગમ્બરો તમારી પહેલાં 
ખોટાં ઠેરવવામાં આવેલાં છે જે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ અને ગ્રંથો અને પ્રકાશ બક્ષનારા પુસ્તકો લાવ્યા 
હતાં. છેવટે દરેક માણસે મરવાનું છે અને તમે બધા પોતપોતાનાં વળતર કયામતના દિવસે 
પામવાના છો. સફળ ખરેખર એ છે જે ત્યાં દોજખની આગથી બચી જાય અને જજ્ઞતમાં દાખલ કરી 
દેવામાં આવે. રહી આ માત્ર દુનિયા તો આ એક દેખીતી છેતરામણી વસ્તુ “છે. 


જ. સ 


મુસલમાનો, તમને માલ અને જાન બજ્ઞે અજમાયશોનો સામનો કરવો જ પડશે અને તમે 
ગ્રંથવાળાં 


પણ કેટલાક એવાં નબી થયાં છે જેમણે આવી આગવાળી કુરબાનીનો ચમત્કાર દેખાડયો તો પણ આ ગુનાખોર 
વૃત્તિ ધરાવતા લોકો એમની હત્યા કરવાથી દૂર ન રહ્યાં. દા.ત. બાઇબલમાં હઝરત ઇલ્યાસ (એલયાહ તિશ્બી) 
વિષે લખ્યું છે કે તેમણે બળદના પૂજારીઓને પડકાર આપ્યો કે એક આમસભામાં એક બળદની કુરબાની તમે 
કરો અને એકની કુરબાની હું કરૂં છું. જેની કુરબાનીને ગેબી આગ ખાઈ જાય તે સત્ય ઉપર છે. આમ, એક મોટી 
જનમેદની સામે આ મુકાબલો થયો અને ગેબી આગે હઝરત ઇલ્યાસ અ.સ.ની કુરબાની ખાઈ લીધી. પરંતુ 
આનું જે પરિણામ આવ્યું તે આ હતું કે ઇગ્નાઈલના રાજાની ગૌપૂજક રાણી હઝરત ઇલ્યાસની દુશ્મન બની ગઈ, 
અને એ બૈરીનો ગુલામ રાજા, તેની રાણી ખાતર તેમને મારી નાખવા માટે પાછળ પડી ગયો અને તેમણે લાચાર 
થઈને દેશ છોડીને સીનાના ટ્વિપકલ્પના પર્વતોમાં આશ્રય મેળવવો પડ્યો. (૧-રાજાઓ - પ્રકરણ - ૧૮ અને 
૧૯) એટલા જ માટે અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હે સત્યના દુશ્મનો ! તમે કયા મોઢે આગવાળી કુરબાનીનો 
ચમત્કાર માગો છો ? જયારે પયગમ્બરોએ આ ચમત્કાર દેખાડ્યો હતો ત્યારે તેમની હત્યા કરવાથી તમે કયારે દૂર 
રહ્યાંછો.? 

(૧૩૦) એટલે કે આ દુનિયાના જીવનમાં જે પરિણામો આવે છે તેમને જ જો કોઈ માણસ સાચા અને 
છેલ્લા પરિણામ માની બેસે અને તેમને જ સત્ય અને અસત્ય, તથા નફા અને નુકસાનના ફેસલાનો આધાર 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


- ૭2 ક્દ્ર “71/79 સે 
2 ઇઝ લીક 


“”શજ 
૪દ્દ 4 હત્ર 
| 219 225૯/ક8 


1૮2 


વજ 4 
ન હ હ૩શ્પંડાઝ 


2-૪2, 2 ૭» 2 “4222 46૮44 5 4%: 4- 
412-5912 ડ59*૯-£179 ૩૭૫-ક કક 


ત 


અને મુશ્રિકો પાસેથી અનેક દુઃખદાયક વાતો સાંભળશો. જો આ તમામ સંજોગોમાં તમે ધૈર્ય અને 


સંયમના માર્ગ ઉપર કાયમ રહો” તો આ ભારે હિંમતનું કામ છે. આ ગ્રંથવાળાઓને એ વાયદો 


જ 


પણ યાદ દેવડાવો જે અલ્લાહે તેમની પાસેથી લીધો હતો કે તમારે ગ્રંથના ઉપદેશને લોકોમાં 
ફેલાવવો પડશે, તેને છુપાવીને રાખશો નહીં, પરંતુ તેમણે ગ્રંથને પીઠ પાછળ નાખી દીધો અને 
થોડી કિંમતના બદલે 

બનાવે, તો હકીકતમાં તે છેતરાઈ જશે . અહીં કોઈની ઉપર નિયામતોની વર્ષા થવી એ વાતનો પુરાવો નથી કે તે 
જ સત્ય ઉપર પણ છે અને તેને જ અલ્લાહના દરબારમાં સ્વીકુતિ પણ મળેલી છે. અને એવી જ રીતે, અહીંકોઈનું 
મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓમાં પડી જવું પણ ફરજીયાતપણે આ અર્થ ધરાવતું નથી કે તે અસત્ય ઉપર છે અને 
અલ્લાહના દરબારમાં હડધૂત થયેલો છે. ઘણી વખતે આ શરૂઆતના તબક્કાના પરિણામો એ છેવટના 
પરિણામોથી ઊલટાં આવે છે જે શાશ્વત જીવનના તબક્કામાં સામે આવવાનાં છે, અને સાચું મૂલ્ય એ જ 
પરિણામોનું છે. 

(૧૩૧) એટલે કે એમનાં મહેણાં-ટોણાં, એમનાં આક્ષેપો, એમની વાત કરવાની બેહૂદી રીત, એમનો 
જુઠ્ઠો પ્રચાર, આ બધાની સામે અધીરા બનીને તમે એવી વાતો કરવા ન માંડો જે સચ્ચાઈ અને ન્યાય, ગૌરવ અને 
સભ્યતા, તથા ઉચ્ચ નીતિમત્તાની વિરૂદ્ધ હોય. 

(૧૩૨) એટલે કે તેમને આ તો યાદ રહી ગયું કે કેટલાક પયગમ્બરોને આગમાં હોમવાની કુરબાનીઓ 
(નિશાનીના રૂપમાં આપવામાં આવી હતી પરંતુ આ યાદ ન રહ્યું કે, અલ્લાહે તેનો ગ્રંથ તેમને સુપ્રત કરતી વખતે 
તેમની પાસેથી શું વાયદો લીધો હતો અને કઈ મોટી સેવાની જવાબદારી તેમની ઉપર નાખી હતી. 

અહીં જે વાયદાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેનો ઉલ્લેખ બાઇબલમાં ઠેર ઠેર આવે છે. ખાસ કરીને 
પુનર્નિયમના પુસ્તકમાં હઝરત મૂસા અ.સ.નું જે છેલ્લું પ્રવચન નોંધવામાં આવ્યું છે તેમાં તેઓ વારંવાર 
બનીઇસ્રાઈલ પાસેથી વાયદો લે છે કે, જે હુકમો તમને મે પંહોચાડ્યાં છે તેમને તમારા દિલ ઉપર કોતરી લેજો , 
તમારી આગામી પેઢીઓને શિખવાડજો . ઘરે બેઠાં, રસ્તે ચાલતાં , સૂતાં અને ઉઠતાં , દરેક ક્ષણે એમને યાદ કરતાં 
રહેજો. તમારા ઘરના આંગણા ઉપર અને દરવાજાઓ ઉપર એમને લખી લેજો. (૬ : ૪-૯) ત્યારપછી તેમની 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૩ 


2કદત્ર 2-(4 શ્ર 
ઈ--5૦૭*૦-૫૦૯--% ડડ 8455 
₹: 27 27-2૪ 272792 2૮ પી ક “95૭272 
કઝ ક્ટ કડ્વ છા ૯» 919-| ટબક્% 


છ હા ૮27 22જ₹ટ&ટ 27૫૫૦૨૪૮૮૦ ્્ન્જુ 
ફ્્ક 


૫પ 9 ડાળ 
ઝદ તપા 544509 હ12ુ% 
શ્હઇકડઝીઝઝકકડક#તહડ્ડ&ાહક્હું 


તેને વેચી નાખ્યો. કેવી ખરાબ લે-વેચ છે જે તેઓ કરી રહ્યાં છે. તમે એ લોકોને સજાથી સલામત ત 


માનો જે તેમના કરતૂકો ઉપર ખુશ છે અને ઇચ્છે છે કે એવા કાર્યોનાં વખાણ તેમને મળે જે ખરેખર 


તેમણે કર્યા નથી.” હકીકતમાં તેમના માટે પીડાકારી સજા તેયાર છે. આકાશો અને ધરતીનો 


જ પ 


નિ 


માલિક અલ્લાહ છે અને તેની કુદરત દરેક વસ્તુઉપર છવાયેલી છે. (રુકૂઅ-૧૯) 
““ાકાશો અને ધરતીના સર્જનમાં અને રાત અને દિવસના વારાફરતી આવવામાં 


છેલ્લી વસિયતમાં તેમણે તાકીદ કરી કે ફિલિસ્તીનની હદમાં દાખલ થયા પછી પહેલું કામ આ કરજો કે, ઈબાલ 
પર્વત ઉપર મોટા મોટા પથ્થરો ગોઠવીને તૌરાતના આદેશો તેમની ઉપર કોતરી લેજો. (૨૭ : ર થી ૪) આ 
ઉપરાંત, બનીલાવીને તૌરાતની એક નકલ આપીને હુકમ આપ્યો કે, દર સાતમા વર્ષે ઈદેખયામ પ્રસંગે કોમના 
પુરૂષો, ત્રીઓ, બાળકો , સૌને ઠેર ઠેર ભેગાં કરીને આ સમગ્ર પુસ્તક શબ્દેશબ્દ તેમને સંભળાવતાં રહેજો. આમ 
છતાં, અલ્લાહના ગ્રંથ પ્રત્યે બનીઇસ્નાઈલની ગફલત ધીમે ધીમે એટલી હદે પહોંચી ગઈ કે હઝરત મૂસા 
અ.સ.ના ૭૦૦ વર્ષ પછી હેકલે સુલૈમાનીના ગાદીપતિ, તથા જેરૂસલેમના યહૂદી રાજા સુદ્ધાં, ને એ ખબર ન 
હતી કે તેમને ત્યાં તૌરાત નામનો ગ્રંથ પણ મોજૂદ છે. (ર-રાજાઓ , રરઃ ૮-૧૩) 

(૧૩૩) દા.ત. તેઓ પોતાની પ્રસંશામાં એમ સાંભળવા માગે છે કે, આ મહાનુભાવો તો ખૂબ સંયમી 
છે, ધર્મિષ્ઠ અને પવિત્ર છે, ધર્મસેવક છે, શરીઅતના હિમાયતી છે, સુધારક અને શુદ્ધિ કરનાર છે, જો કે તેઓ 
કંઈ પણ નથી. અથવા પોતાના માટે એવો પ્રચાર કરાવવા માગે છે કે, ફલાણા માણસો ખૂબ સમર્પણવૃત્તિવાળાં 
નિખાલસ અને પ્રમાણિક આગેવાનો છે અને તેમણે કોમની મોટી સેવા કરી છે, જો કે મામલો આનાથી સાવ 
ઊલટો છે. 

(૧૩૪) આ પ્રવચનનો અંત છે.આનો સંબંધ ઉપરની નજીકની આયતો સાથે નહીંબલ્કે સમગ્ર સૂરઃમાં 
શોધવો જોઈએ. આને સમજવા માટે, ખાસ કરીને, સૂરઃ ની પ્રસ્‍તાવના ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭૩ ૧૭૩ 


દ્વિ ઈ ન્દ્ધ ૮-૮ 


ક્ત ન 27:29 #્‌પ કર્ર” 
ડેવાહકપલઝકવન્પ%૭ડ-%ઝ્૭% 


ક 


42 1 


7 275 ૮૮ ૮ -. 2722 )47;29272 


5566 ક 2 ડક 81222 


9 .હાડાવડડડ 0145 તિ તિ હડહાડઇ 


ફર 


જ ઝક (53 શક 4૪ કબડી ઈ 
ન પ્ર ડડપઝ્ટ્નાડકી 7 9 શાકઝાહ્ 


ફ્ક્ન્ન 


કદુ ઘા ૨૪ “7 922 ૪: $ ક. 
8540 9 ગી શક્કઇછ દભ 2 9૭1 હં 
એ મની! લોકો માટે ઘણી નિશાનીઓ છે જે ઊઠતાં, બેસતાં અને સૂતાં દરેક સ્થિતિમાં ખુદાને 
યાદ કરે છે અને આકાશો અને ધરતીની રચના ઉપર વિચાર કરે છે,” (તેઓ સહસા બોલી ઊઠે 


છે) “પાલનહાર ! આ બધું તે નિરર્થક અને હેતુ વિના બનાવેલું નથી, તું પાક છે આનાથી કે વ્યર્થ 


કામ કરે. તો હે માલિક, અમને દોજખની સજાથી બચાવી લે,“ તેં જેને દોજખમાં નાખ્યો તેને 

હકીકતમાં ભારે અપમાનિત અને ફજેતીમાં નાખી દીધો, અને પછી આવા અત્યાચારીઓનો કોઈ 

મદદગાર નહીં હોય. માલિક, અમે એક પોકારનારને સાંભળ્યો જે ઈમાનની તરફ બોલાવતો હતો 
૧૩૭ 


અને કહેતો હતો કે તમારા માલિકને માનો. અમે તેનો સંદેશ સ્વીકારી લીધો, ” તો હે અમારા 
માલિક, જે ગુના અમારાથી થયાં છે તેમનાથી દરગુજર કર, જે બૂરાઈઓ 


દ 


(૧૩૫) એટલે કે આ નિશાનીઓ વડે કોઈ પણ માણસ સહેલાઈથી હકીકત સુધી પહોંચી શકે છે. શરત 
બસ એટલી જ છે કે તે ખુદાથી ગાફેલ ન હોય અને સૃષ્ટિની નનિશાનીઓને પશુઓની જેમ ન જુઓ બલ્કે ચિંતન 
મનન કરવાની સાથે તેમનું અવલોકન કરે. 

(૧૩૬) જયારે તેઓ સૃષ્ટિના તંત્રનું ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરે છે ત્યારે આ હકીકત તેમની સમક્ષ 
સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આ એક ડહાપણભરી વ્યવસ્થા છે અને આ વાત ડહાપણની તદન વિરૂદ્ધ છે કે જે મખ્લૂકની 
અંદર અલ્લાહે નેતિક સંવેદના પેદા કરી હોય, ભોગવટાના અધિકારો આપ્યાં હોય, બુદ્ધિ અને વિવેક એનાયત 
કર્યા હોય, તેની પાસેથી દુનિયાના જીવનના કામોનો હિસાબ લેવામાં ન આવે, અને તેને નેકી બદલ વળતર 
અને બૂરાઈ માટે સજા આપવામાં ન આવે. આ રીતે સૃષ્ટિના તંત્ર ઉપર ચિંતન-મનન કરવાથી તેમને 


આખિરતનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તેઓ ખુદાની સજાથી રક્ષણ માગવા માંડે છે. 


ઈ૬/કાડછાડછઇકઠ .કઇદઈઇડકડછાડડઇદ 
છર્ગન્ઝા્ડ્રકડડહા.જઉકડયગ% 
ઈ ઝતજ્વાવનકા ત 56:42: 
હત્ઈજબ્રડ્કડકડઠઝહું કકડા 


અમારામાં છે તેમને દૂર કરી દે અને અમારો અંત સદાચારી લોકો સાથે કર. હે માલિક, જે વાયદા તેં 
તારા પયગમ્બરો મારફતે કર્યા છે તેમને અમારી સાથે પૂરા કર અને કયામતના દિવસે અમને 
ફજેતીમાં ન નાખ, નિઃશંક તું તારા વાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર નથી. 

જવાબમાં તેમના માલિકે કહ્યું, “હું તમારામાંથી કોઈનું કર્મ વ્યર્થ કરવાનો નથી. ચાહે 


મકે તો 


પુરૂષ હોય કે સ્રી, તમે સો એકબીજાના એક્જાતિના છો. 


9૧૩૮ 


એટલા માટે જે લોકોએ મારી ખાતર 
તેમના વતન છોડયાં અને જે મારા માર્ગમાં તેમના ઘરોમાંથી કાઢી મૂકાયાં અને સતાવવામાં આવ્યાં 
અને મારા માટે લડયાં અને માર્યા ગયાં તેમના તમામ ગુના હું 


(૧૩૪૭) આવી રીતે આ અવલોકન તેમને એ વાત ઉપર પણ સંતુષ્ટ કરી દે છે કેપયગમ્બર આ સૃષ્ટિ, 
અને તેના આરંભ તથા અંત વિષે જે દ્રષ્ટિબિંદુ રજૂકરે છે, અને જીવનનો જે માર્ગદેખાડે છે તે તદ્દન સત્ય છે . 

(૧૩૮) એટલે કે તેમને આ બાબતમાં તો કોઈ શંકા નથી કે, અલ્લાહ તેના વાયદા પૂરાં કરશે, 
અલબત્ત, દ્વિધા એ બાબતમાં છે કે શું આ વાયદાઓ અમને પણ લાગુ પડી રહ્યાં છે કે કેમ ? એટલા માટે તેઓ 
અલ્લાહ સમક્ષ દુઆ ગુજારે છે કે, આ વાયદાઓના અમને હક્કદાર બનાવી દે અને અમારી સાથે તેમને પૂરાં કર, 
એવું ન થાય કે દુનિયામાં તો અમે પયગમ્બરો ઉપર ઈમાન લાવીને કાફિરોની મશ્કરી અને મહેણાં-ટોણાંનું લક્ષ્ય 
બનેલાં જ છીએ, કયામતમાં પણ આ કાફિરોની સામે અમારી ફજેતી થાય અને તેઓ અમારી ઉપર વાગ્બાણ 
મારે કેઈમાન લાવીને પણ એમનું તો ભલું ન થયું. 

(૧૩૯) એટલે કે તમે બધાં મનુષ્યો છો અને મારી નજરમાં સમાન છો. મારે ત્યાં એવો કાયદો નથી કે 
સ્રી અને પુરુષ, માલિક અને નોકર, કાળા અને ગોરા, ઊંચા અને નીચા માટે ન્યાયના નિયમો અને ફેસલાના 
માપદંડ અલગ અલગ હોય. 


15 


સૂરઃ આલેઇમરાન ૩ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 


2 227૪ દ્ર ક" ફક 22: 


ડાણ ટક છત 

4555૦ હકક ઝહઇદ 
ક-હઠડ*દઇહ%ીહાકઈવત્ઝટક 
શરળાલઝહ#૦૩35૫%હ 4 કક 58659 55 
હરક 5૭૭૪૬5૪૪ 


“9. 9૫૫૪ ૪૭7 


«49.45 ઝક પ્રક 
પત [ઉડ ક્ટર્ક બન્‍્ગઝાડકહ 


માફ કરી દઈશ અને તેમને એવા બાગોમાં દાખલ કરીશ જેમની નીચે નદીઓ વહેતી હશે. આ 
તેમનો બદલો છે અલ્લાહને ત્યાં અને સૌથી શ્રેષ્ઠ બદલો અલ્લાહની જ પાસે છે.” 7 

હે નબી ! દુનિયાના દેશોમાં અલ્લાહના નાફરમાન લોકોની દોડધામ તમને ભ્રમમાં ન 
નાખે. આ માત્ર થોડા દિવસના જીવનનો અલ્પ આનંદ છે. પછી આ બધા જહશ્મમમાં જશે જે સોથી 
ખરાબ ઠેકાણું છે. આનાથી ઊલટું જે લોકો તેમના માલિકનો ડર રાખીને જીવન પસાર કરે છે 
તેમના માટે એવાં બાગો છે જેમની નીચે નદીઓ વહે છે, એ બાગોમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે, 
અલ્લાહના તરફથી આ મિજબાનીનો સામાન છે તેમના માટે, અને જે કંઈ અલ્લાહ પાસે 
સદાચારીઓ માટે છે એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ગ્રંથવાળાઓમાં પણ કેટલાક એવાં લોકો છે જે અલ્લાહને 
માને છે, આ ગ્રંથ ઉપર ઈમાન લાવે છે જે તમારી તરફ મોકલવામાં આવ્યો છે અને 


ટહ212 


(૧૪૦) રિવાયતમાં છે કે કેટલાક બિનમુસ્લિમો નબી સ.અ.વ.ની પાસે આવ્યાં અને કહ્યું કે, મૂસા 
અ.સ. લાઠી અને ચમકતો હાથ, એ બે ચમત્કાર લાવ્યા હતાં. ઈસા અ.સ. આંધળાંને દ્રષ્ટિવાન અને 
કુષ્ઠરોગીઓને સાજા કરી દેતા હતાં. બીજા પયગમ્બરો પણ કોઈને કોઈ ચમત્કારો લાવ્યા હતાં. આપ કહો કે 
આપ શું લાવ્યાં છો? આના જવાબમાં નબી સ.અ.વ.એ તેમને આ રુકૂઅના આરંભથી અહીં સુધીની આયતો 
વાંચી સંભળાવી અને તેમને કહ્યું, હું તો આ લાવ્યો છું. 


સરઃ આલેઇમરાન ૩ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૩ 


શર્્વ્હર રી રે “22624 નગુ રી તિત «૮ ક... ક કર 422 
“દ્રઇહ્ડવમક% દ્ર હ્હ્ક્ઝક- ગ કન! 


શ. ક» .--71 


1૯ *» ૭-72 ક»ક».-»૭૮ ૦?૭2૪૮€ત્‌અર.મ2 ૮ 
ઉ%-શ્મછ”“-છુઈગ્્ટડ્ક્ક્સ-ગ્ક તાડી 
«8,212 ,૮2,22(2727)22 2,, 227,222 દ્વ ર 
કજ, 39259ઝ264 હ 0૫₹₹9૬ટ ડની 

દ 222,22 2%-21,, 8,45 
9 હશ ઝર્ગર્ક4019915 


એ ગ્રંથ ઉપર પણ ઈમાન ધરાવે છે જે આની પહેલાં ખુદ તેમની તરફ મોકલવામાં આવ્યો હતો, 
અલ્લાહની સમક્ષ ઝૂકેલાં છે, અને અલ્લાહની આયતોને થોડી કિંમતમાં વેચી નથી નાખતાં. તેમનું 
વળતર તેમના માલિકની પાસે છે અને અલ્લાહ હિસાબ ચૂકવી આપવામાં વાર લગાડતો નથી. 


૧૪૧ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, ધૈર્ય દાખવો, સત્ય વિરોધીઓની સામે દઢતા દાખવો, 
સત્યની સેવા માટે કટિબદ્ધ રહો, અને અલ્લાહથી ડરતા રહો, આશા છે કે સફળતા પામશો. 
(રુકૂઅ-૨૦) 


(૧૪૧) આયતમાં 1ક્કીપ૭ નો શબ્દ આવે છે. આના બે અર્થ છે, એક આ કે કાફિરો તેમના કુફ્ર ઉપર 
દઢતા દેખાડી રહ્યાં છે અને તેને વિજયી બનાવવા માટે જે જહેમત ઉઠાવી રહ્યાં છે તમે તેમની સરખામણીમાં 
તેમનાથી કરતાં વધારે દઢતા દાખવો. બીજો આ કે, તેમની સરખામણીમાં એકબીજાથી આગળ વધીને દઢતા 
દાખવો. 


તકટોમલકઅન 
૧» ૬૧- 


૪. સૂરઃ અન્નિસા 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


સૂરઃ અનૃતિસા 


ઊતરાણકાળ તથા વિષયવસ્તુઃ- 

આ સૂરઃ અનેક પ્રવચનોની બનેલી છે જે લગભગ [હિજરી સન્‌ ૩ ના અંતથી માંડીને હિજરી સન્‌ ૪ ના 
અંત અથવા હિજરી સન્‌ પ ની શરૂઆતના અલગ અલગ જમાનામાં ઊતરેલાં છે. જો કે ચોકકસપણે આ નકકી 
કરવું મુશ્કેલ છે કે કઈ જગ્યાથી કઈ જગ્યા સુધીની આયતો સળંગ એક પ્રવચનમાં ઊતરી હતી અને તેમનો 
ચોકક્સ ઊતરાણકાળ શું હતો, પરંતુ કેટલાક હુકમો અને કિસ્સાઓની તરફ અમુક સંકેતો એવાં છે જેના 
ઊતરાણની તારીખો આપણને રિવાયતો ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એટલા માટે એમની મદદથી આપણે આ 
અલગ અલગ પ્રવચનૌની એક આછી-પાતળી સીમા બાંધી શકીએ છીએ જેમાં આ હુકમો અને આ ઇશારા 
આવ્યાં છે. 

દા.ત. આપણને ખબર છે કે વારસાની વહેચણી તથા અનાથોના અધિકારો વિષેના હુકમો ઉહુદની 
લડાઈ પછી ઊતર્યા હતાં કે જયારે મુસલમાનોના ૭૦ માણસો શહીદ થઈ ગયા હતાં. અને મદીનાના નાનકડા 
શહેરમાં આ દુર્ઘટનાના કારણે ઘણાં ઘરોમાં આ સવાલ ઊભો થઈ ગયો હતો કે શહીદોનો વારસો કેવી રીતે 
વહેંચવામાં આવે તથા જે અનાથ બાળકો તેમણે પાછળ મૂક્યાં છે તેમના હિતોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવે. 
આના આધારે આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે શરૂઆતના ચાર રુકૂઓ અને પાંચમા રુકૂઅની પહેલી ત્રણ 
આયતો આ જ ગાળામાં ઊતરી હશે. 

રિવાયતોમાં સલાતેખૌફ (ચાલુ યુદ્ધમાં નમાઝ પઢવી)નો ઉલ્લેખ આપણને ઝાતુર્રિકાઅની લડાઈમાં 
મળે છે જે હિજરી સન્‌ ૪ માં થઈ હતી. આના ઉપરથી અંદાજ કરી શકાય છે કે આની આસપાસના જમાનામાં જ 
એ પ્રવચન ઊતર્યું હશે જેમાં આ નમાઝની રીતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. (રુકૂઅ - ૧૫) 

મદીનામાંથી બનીનઝીરનો દેશનિકાલ હિજરી સન્‌ ૪ના રબીઉલઅવ્વલમાં થયો, આના ઉપરથી એવું 
અનુમાન કરવામાં આવે છે કે આ પ્રવચન તેની પહેલાં નજીકના સમયમાં જ ઊતર્યું હશે જેમાં યહૂદીઓને છેલ્લી 
ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, “ઈમાન લઈ આવો એ પહેલાં કે અમે ચહેરા વિકૃત કરીને પાછળની તરફ 
ફેરવી દઈએ.” 

પાણી નહીં મળવાના કારણે તયમ્મુમની છૂટ બનીમુસ્તલિકની લડાઈ પ્રસંગે આપવામાં આવી હતી જે 
હિજરી સન્‌ પ માં થઈ હતી. તેથી એ પ્રવચન કે જેમાં તયમ્મુમનો ઉલ્લેખ છે આનાથી નજીકના સમયનો માનવો 
જોઈએ. (રુકૂઅ -૭) 
ઊતરાણની પૃષ્ઠ ભૂમિકા અને ચર્ચાના વિષયો :- 

આમ, સમગ્ર રીતે સૂરઃ નો ઉતરાણકાળ જણાઈ ગયા પછી આપણે હવે એ સમયના ઇતિહાસ ઉપર એક 
નજર નાખવી જોઈએ જેથી સૂરઃ ના વિષયોને સમજવામાં તે મદદરૂપ થાય. 

નબી સ.અ.વ.ની સામે એ વખતે જે કામ હતું તેને મુખ્ય ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચી શકાય : એક એ નવા 
સંગઠિત ઇસ્લામી સમાજનો વિકાસ કે જેનો પાયો [હહિજરતની સાથે જ મદીના અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં 


નખાઈચૂકયો હતો અને જેમાં જહાલતકાળના જૂના રીત-રિવાજોને સમાપ્ત કરીને નૈતિકતા, સંસ્કૃતિ, સભ્યતા, 
સામાજિક જીવન, આર્થિક બાબતો અને રાજય સંચાલનના નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા હતાં. બીજું, 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


એ સંઘર્ષનો મુકાબલો જે આરબ મુશ્રિકો, યહૂદી કબીલાઓ તથા દંભીઓની સુધારણા વિરોધી શક્તિઓ સાથે 
જોરશોરથી ચાલુ હતો. ત્રીજું, ઇસ્લામના સંદેશને અવરોધક શક્તિઓની વિરૂદ્ધ જઈને ફેલાવવો અને વધારેમાં 
વધારે દિલો અને દિમાગોને જીતી લેવાં. અલ્લાહતઆલા તરફથી આ પ્રસંગે જેટલા પ્રવચનો ઊતારવામાં 
આવ્યાં તે બધાં આ જ ત્રણ વિભાગોને લગતાં છે. 

ઇસ્લામી સમાજના સંગઠન માટે સૂરઃ બકરહમાં જે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી હવે એ સમાજ 
તેનાથી વધારે હુકમો માગતું હતું, એટલા માટે સૂરઃ નિસાના આ પ્રવચનોમાં વધુ વિગતે બતાવવામાં આવ્યું છે કે 
મુસલમાનો તેમના સામાજિક જીવનને ઇસ્લામની રીત મુજબ કઈ રીતે સુધારે. કુટુંબવ્યવસ્થાના (નિયમો 
જણાવવામાં આવ્યાં, લગ્નો ઉપર મયાદાઓ મૂકવામાં આવી, સમાજમાં સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધો વચ્ચેની 
સીમાઓ બાંધવામાં આવી, અનાથોના હક્કો નકકી કરવામાં આવ્યાં, વારસાની વહેંચણીના નિયમો નકકી 
કરવામાં આવ્યાં, આર્થિક બાબતોની સુધારણા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી, ખાનગી ઝઘડાં ઉકેલવાની 
રીત શિખવાડવામાં આવી, ફોજદારી કાનૂનનો પાયો નાખવામાં આવ્યો, દારૂ પીવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં 
આવ્યો, સ્વચ્છતા અને ચૌખ્ખાઈના હુકમો આપવામાં આવ્યાં, મુસલમાનોને જણાવવામાં આવ્યું કે કોઈપણ 
નેક માણસનું વર્તન ખુદા અને બંદાઓ સાથે કેવું હોવું જોઈએ. મુસલમાનોની અંદર સામાજિક શિસ્ત સ્થાપવા 
માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી. ગ્રંથવાળાઓના નૈતિક અને ધાર્મિક વલણની સમીક્ષા કરીને મુસલમાનોને 
ચેતવવામાં આવ્યાં કે તમારા આ પુરોગામી જૂથોના પગલે ચાલવાથી દૂર રહો. દંભીઓના વર્તન ઉપર ટીકા 
કરીને સાચી પ્રમાણિકતાના તકાદાઓ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યાં, અને ઈમાન તથા દંભને જુદાં પાડી તદ્દન સ્પષ્ટ 
કરી દેવામાં આવ્યાં. 

સુધારણા વિરોધી શક્તિઓ સાથે જે સંઘર્ષ ચાલુ હતો તેણે ઉહુદની લડાઈ પછી વધુ ગંભીર રૂપ ધારણ 
કરી લીધું હતું. ઉદુદના પરાજયના કારણે આસપાસના મુશ્રિક કબીલાઓ , પાડોશી યહૂદીઓ અને આંતરિક 
દંભીઓની હિંમત ખૂબ વધી ગઈ હતી અને મુસલમાનો ચારેય તરફથી જોખમોથી ઘેરાઈ ગયા હતાં. આવી 
પરિસ્થિતિમાં અલ્લાહતઆલાએ એક તરફ ઉત્સાહથી ભરેલાં પ્રવચનો વડે મુસલમાનોને સામનો કરવા માટે 
પ્રોત્સાહિત કર્યા અને બીજી તરફ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં કામ કરવા માટે તેમને અલગથી જરૂરી સૂચનાઓ આપી. 
મદીનામાં દંભીઓ અને નબળા ઈમાનવાળા લોકો દરેક પ્રકારના ભયાનક સમાચારો ઉપજાવીને તેમની અંદર 
ગભરાટ ફેલાવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતાં. તેથી હુકમ આપવામાં આવ્યો કે આવી દરેક ખબર હોદેદારો સુધી 
પહોંચાડવામાં આવે અને જયાં સુધી તેઓ કોઈ ખબરની ચકાસણી ન કરી લે ત્યાં સુધી તેને ફેલાવવાથી રોકવામાં 
આવે. મુસલમાનોને વારંવાર લડાઈઓ અને મોરચાઓ ઉપર જવું પડતું હતું અને ઘણી વખત એવા 
રસ્તાઓમાંથી પસાર થવું પડતું હતું જયાં પાણી મળી શકે તેમ ન હતું. એટલા માટે છૂટ આપવામાં આવી કે, 
પાણી ન મળે તો સ્નાન અને વૂઝૂ, બંનેની જગ્યાએ તયમ્મુમ કરી લેવામાં આવે આ ઉપરાંત આવી પરિસ્થિતિમાં 
નમાઝ ટૂંકાવવાની પણ છૂટ આપવામાં આવી તથા જયાં જોખમ માથે તોળાતું હોય ત્યાં, સલાતેખૌફ અદા 
કરવાની રીત બતાવવામાં આવી. અરબસ્તાનના વિવિધ વિસ્તારોમાં જે મુસલમાનો કાફિર કબીલાઓ વચ્ચે 
વિખરાયેલા હતાં , અને ઘણી વખત લડાઈની લપેટમાં આવી જતા હતાં , તેમનો મામલો ભારે પરેશાન કરનારો 
હતો. આ સમસ્યા અંગે એક તરફ ઇસ્લામી સમાજને વિગતવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવી અને બીજી તરફ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


મુસલમાનોને પણ હિજરત માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યાં કે જેથી તેઓ દરેક બાજુએથી સમેટાઈને દારૂલ- 
ઇસ્લામમાં આવી જાય. 

યહ્‌દીઓમાંથી બનીનઝીરનું વલણ સવિશેષ બહુ જ દુશ્મનાવટ ભર્યું થઈ ગયું હતું અને તે સંધિઓનું 
ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન કરીને ખુલ્લંખુલ્લા ઇસ્લામના દુશ્મનોનો સાથ આપી રહ્યા હતાં અને પોતે મદીનામાં 
મુહમ્મદસ.અ.વ. તથા આપના જૂથની વિરૂદ્ધ ષડ્યંત્રોની જાળ પાથરી રહ્યા હતાં . તેમના આ વર્તન બદલ ભારે 
પકડ કરવામાં આવી અને ચોપ્ખા શબ્દોમાં છેલ્લી ચેતવણી આપી દેવામાં આવી. આના પછી જ મદીનામાંથી 
તેમનો દેશનિકાલ આપવામાં આવ્યો. 

દંભીઓના વિવિધ જૂથો અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતાં અને મુસલમાનો માટે એ નકકી કરવાનું 
મુશ્કેલ હતું કે કયા પ્રકારના મુનાફિકો સાથે કેવો વ્યવહાર કરે. આ બધાંને જુદા જુદા વર્ગોમાં વહેંચીને દરેક 
વર્ગના દંભીઓ વિષે જણાવી દેવામાં આવ્યું કે આમની સાથે આવું વર્તન કરવું જોઈએ. નિષ્પક્ષ સંધિવાળા 
કબીલાઓ સાથે જે વલણ મુસલમાનોનું હોવું જોઈતું હતું તેની પણ સ્પષ્ટતા કરી દેવામાં આવી. 

સૌથી વધુ મહત્ત્વની વસ્તુ આ હતી કે, મુસલમાનનું પોતાનું ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક હોવું જોઈએ, કેમ કે આ 
સંઘર્ષમાં આ નાનક્ડું જૂથ જો જીતી શકે તેમ હતું તો પોતાની ઉચ્ચ નૈતિકતાના જોરે જ જીતી શકે તેમ હતું. એટલા 
માટે મુસલમાનોને ઉચ્ચતમ નૈતિકતાનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું અને જે કોઈ કમજોરી તેમના જૂથમાં દેખાઈ 
તેના માટેસખત પકડ કરવામાં આવી. 

સંદેશ અને પ્રસારનું પાસું પણ આ સૂરઃ માં બાકી રાખવામાં આવ્યું નથી. જહાલતકાળની 
સરખામણીમાં ઇસ્લામ જે નૈતિક અને સાંસ્કૃતિક સુધારણા તરફ દુનિયાને બોલાવી રહ્યું હતું તેની સ્પષ્ટતા કરવા 
ઉપરાંત યહૂદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ અને મુશ્રિકો, ત્રણેય જૂથોના ખોટાં ધાર્મિક ખ્યાલો તથા ખોટી નીતિમત્તા અને 
કર્મોઉપર આ સૂરઃ માં આલોચના કરીને તેમને સત્યદીનનું નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


(નદ્ાદ#5 5; 'હ્યા્થ્ણા 


સૂરઃ પિસ મક્કી 


જહ હુકકાદ્રા-ક-5 
ગ્રહ હ ઇશા ધી₹10 
કડાઈ ડાઇ ઝર હક 
૦૩5૬૮૪ ૧છ-ડછછડજડકદ્રાકહ શ 


જટ? 


“હ્ય 6% 6 5 


લોકો, તમારા માલિકથી ડરો જેણે તમને એક જીવમાંથી પેદા કર્યા અને એ જ જીવમાંથી 


તેનું જોડું બનાવ્યું અને આ બજ્ઞેમાંથી ઘણા પુરૂષો અને સ્રીઓ દુનિયામાં ફેલાવી દીધાં.' એ ખુદાથી 

ડરો જેને વચ્ચે રાખીને તમે એકબીજા પાસેથી તમારા હક્કો માગો છો, અને સગાવહાલાના 

સંબંધોને બગાડવાથી બચો. વિશ્વાસ રાખો કે અલ્લાહ તમારી ઉપર દેખરેખ રાખી રહ્યો છે. 
અનાથોના માલ તેમનેપાછાં આપો,' સારા માલને ખરાબ માલ વડે બદલી ન નાખો,” 


(૧) કેમ કે આગળ જતાં માનવી માનવી વચ્ચેના પરસ્પર અધિકારોનું વર્ણન કરવાનું છે, અને 
વિશેષરૂપે, કૌટુંબિક વ્યવસ્થાને વધુ સારી અને મજબૂત બનાવવા માટે જરૂરી કાનૂનો આપવામાં આવનાર છે, 
એટલા માટે પ્રસ્‍તાવના એવી રીતે શરૂ કરવામાં આવી કે એક તરફ અલ્લાહથી ડરવાની અને તેની નારાજગીથી 
બચવાની તાકીદ કરવામાં આવી અને બીજી તરફ એ વાત સમજાવવામાં આવી કે તમામ મનુષ્યો એક જ 
મૂળમાંથી છે અને એકબીજાના લોહી અને માંસ છે. 


ક 


“તમને એક જીવમાંથી પેદા કર્યાં” એટલે કે માનવજાતના સર્જનની શરૂઆત એક વ્યક્તિથી કરી. 
બીજી જગ્યાએ કુર્અાન પોતે આની સ્પષ્ટતા કરે છે કે, એ પહેલો માનવી આદમ હતો જેનાથી દુનિયામાં 
માનવવંશ ફેલાયો. 

“એ જ જીવમાંથી તેનું જોડું બનાવ્યું” , આની વિગતવાર માહિતી આપણી જાણમાં નથી. સામાન્ય રીતે 
જે વાત તફસીરકર્તાઓ કહે છે, અને જે બાઇબલમાં પણ વર્ણવવામાં આવી છે, તે આ છે કે આદમની 


પાંસળીમાંથી હવ્વાનું સર્જન કરવામાં આવ્યું . (તલમૂદમાં આ બાબત વધુ વિગતે જણાવવામાં આવી છે કે હઝરત 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


ડાન ૪૩5 ઇડ 
ડઝ ડડ હહ 54 ડડ હડક હ ઝં 


ર 


અને તેમના માલ તમારા માલ સાથે ભેળવીને ખાઈ ન જાઓ, આ ઘણો મોટો ગુનો છે. 

અને જો તમને ડર હોય કે અનાથો સાથે ન્યાય નહીં કરી શકો તો જે સ્રીઓ તમને પસંદ 
આવે તેમાંથી બબ્બે, ત્રણ-ત્રણ, ચાર-ચાર સાથે લગ્ન કરી લો.” પરંતુ જો તમને ડર હોય કે તેમની 
સાથે ન્યાય નહીંકરી શકો તો 
હવ્વાને આદમ અ.સ.ની જમણી તરફની ૧૩ મી પાંસળીમાંથી સર્જવામાં આવ્યા હતાં.) પરંતુ અલ્લાહની 
કિતાબ આ અંગે મૌન છે, અને જે હદીસ આના ટેકામાં રજૂ કરવામાં આવે છે તેનો અર્થ એ નથી જે લોકોએ 
સમજી લીધો છે. એટલા માટે વધુ સારૂં આ જ છે કે વાતને આવી રીતે સંક્ષિપ્ત રહેવા દેવામાં આવે જેવી રીતે 
અલ્લાહે તેને સંક્ષિપ્ત રાખી છે અને તેની વિગતવાર પરિસ્થિતિ નક્કી કરવામાં સમય વેડફવામાં ન આવે. 

(૨) એટલે કે જયાં સુધી તેઓ બાળકો છે, તેમના માલ તેમના હિત માટે જ વાપરો અને જયારે મોટાં 
થઈ જાય ત્યારે જે તેમનો હક્ક છે તે તેમને પાછો આપી દો. 

(૩) સર્વગ્રાહી વાક્ય છે જેનો એક અર્થ આ છે કે, હલાલ કમાણીને બદલે હરામખોરી કરવા ન લાગો 
અને બીજો અર્થ આ છે કે, અનાથોના સારા માલને પોતાના ખરાબ માલ વડેબદલી ન લો. 

(૪) આના ત્રણ અર્થ તફસીરક્તાઓએ વર્ણવ્યાં છે : 

(૧) હઝરત આઇશા રદિ. આની તફસીર કરતાં કહે છે કેજટાલતના જમાનામાં જે અનાથ બાળાઓ 
લોકોની દેખરેખ હેઠળ રહેતી હોય તેમના માલ તથા તેમના રૂપના કારણે, અથવા એમ માનીને કે તેમનો કોઈ 
વાલી-વારસ તો છે નહીં, અમે ઈચ્છીએ તેમ તેમને દબાવીને રાખીશું, તેઓ તેમની સાથે પોતે જ લગ્ન કરી લેતા 
હતાં અને પછી તેમની ઉપર અત્યાચાર કરતાં હતાં. આના માટે આયતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો તમને એવો 
ભય હોય કે અનાથ બાળા સાથે ન્યાય નહીં કરી શકો તો બીજી સ્રીઓ દુનિયામાં મોજૂદ છે , તેમાંથી જે તમને 
પસંદ આવે તેમની સાથે લગ્ન કરી લો. આ જ સૂરઃ ના ૧૯મા રુકૂઅની પહેલી આયત આ અર્થઘટનને ટેકો આપે 


ન્‌ 


છ. 


(૨) ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. અને તેમના શિષ્ય ઇકરિમહ આનું અર્થઘટન કરતાં કહે છે કે, જઠાલતના 
જમાનામાં લગ્નની કોઈ સંખ્યા-મર્યાદા ન હતી. એક-એક માણસ દસ-દસ પત્નીઓ રાખતો હતો અને જયારે 


અનેક પત્નીઓ હોવાના કારણે ખર્ચા વધી જતા હતાં ત્યારે મજબૂર થઈને પોતાના અનાથ ભત્રીજાઓ, 
ભાણિયાઓ તથા બીજા લાચાર સગાંના હકકો પડાવી લેતો હતો. આના માટે અલ્લાહતઆલાએ લગ્ન માટે 


ક્ર કુ 


ચારની મર્યાદા નકકી કરી દીધી અને હુકમ આપ્યો કે અત્યાચાર અને અન્યાયથી બચવાનો માર્ગ આ છે કે એકથી 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૩ 


ઠા૭ કથી 4 દાઈ ૭5441 ક8ડડાતર્ક 


પછી એક જ પત્ની કરો' અથવા એ સ્ત્રીઓને પત્નીઓ બનાવી લો જે તમારા કબજામાં આવી છે,” 
અન્યાયથી બચવા માટે આ સદ્વ્યવહારની વધુ નજીક છે. 


લઈને ચાર સુધી એટલી પત્નીઓ કરો જેમની સાથે તમે ન્યાય ઉપર કાયમ રહી શકો. 

(૩) સઈદ બિન જુબેર અને કતાદા તથા બીજા પણ ઘણાં તફસીરકર્તાઓ કહે છે કે, જયાં સુધી 
અનાથોનો મામલો છે જહાલતકાળના લોકો પણ તેમની સાથે અન્યાયપૂ્ણ વર્તનને સારી નજરે જોતા ન હતાં. 
પરંતુ સ્રીઓની બાબતમાં તેમનું માનસ ન્યાયની ભાવનાથી ખાલી હતું. મનફાવે તેટલાં લગ્નો કરી લેતા હતાં 
અને પછી તેમની સાથે જોરજુલમ કરતા હતાં. આના માટે આયતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જો તમે અનાથોની 
સાથે અન્યાય કરવાથી ડરો છો તો પત્નીઓની સાથે પણ અન્યાય કરવાથી ડરો. પ્રથમ તો ચારથી વધારે લગ્નો જ 
ન કરો, અને ચારની મર્યાદામાં પણ ફકત એટલી જ પત્નીઓ રાખો જેમની સાથે તમે ન્યાય કરી શકો. 

આયતના શબ્દોમાં આ ત્રણેય અર્થઘટનો સમાયેલાં છે અને બની શકે કે ત્રણેય અર્થઘટન લેવાનો 
આશય હોય. આ ઉપરાંત, આનું એક અર્થઘટન આ પણ હોઈ શકે છે કે જો તમે અનાથો સાથે બીજી રીતે ન્યાય ન 
કરી શકતાં હોવ તો એ સ્્રીઓ સાથે લગ્ન કરી લો જેમની સાથે અનાથ બાળકો હોય. 

(૫) ઉમ્મતના ફિકહ શાસ્્રીઓ વચ્ચે આ બાબતમાં સર્વસંમતિ પ્રવર્તે છે કે, આ આયતની રૂએ 
પત્નીઓની સંખ્યા મર્યાદિત કરવામાં આવી છે અને એક સાથે ચારથી વધારે પત્નીઓ રાખવાની મનાઈ કરી 
દેવામાં આવી છે. રિવાયતો ઉપરથી પણ આને સમર્થન મળે છે. એટલા માટે હદીસોમાં આવ્યું છે કે, તાઇફનો 
ઉમરાવ ગૈલાન જયારે મુસલમાન થયો ત્યારે તેની નવ પત્નીઓ હતી. નબી સ.અ.વ. એ તેને હુકમ આપ્યો કે 
ચાર પત્નીઓ રાખી લે અને બાકીને છોડી દે. આવી જ રીતે એક બીજો માણસ (નૌફલ બિન મુઆવિયહ) ની 
પાંચ પત્નીઓ હતી . આપે હુકમ આપ્યો કે એમાંથી એકને છોડી દે. 

આ ઉપરાંત પત્નીઓની સંખ્યાની છૂટને આ આયત ન્યાયની શરત સાથે સાંકળે છે. જે માણસ ન્યાયની 
શરત પૂરી કરતો નથી પણ એક કરતાં વધારે પત્નીઓ કરવાની છૂટનો લાભ ઉઠાવે છે, તે અલ્લાહની સાથે 
દગાબાજી કરે છે. ઇસ્લામી રાજયની અદાલતોને એ અધિકાર છે કે પત્ની અથવા જે પત્નીઓની સાથે તે અન્યાય 
કરી રહ્યો હોય તેમની ફરિયાદ સાંભળી ન્યાય કરે. 

કેટલાક લોકો પશ્ચિમના ખ્રિસ્તીવાદના મતથી પ્રભાવિત થઈને તેની અસર હેઠળ એમ સાબિત કરવાનો 
પ્રયાસ કરે છે કે કુઃઈનનો મૂળ આશય પત્નીઓની સંખ્યાની પ્રથાને (જે પશ્ચિમી દ્રષ્ટિકોણથી ખરેખર ખરાબ 
પ્રથા છે) ખતમ કરી દેવાનો હતો. પરંતુ કેમ કે આ પ્રથા ખૂબ જ પ્રચલિત થઈ ગયેલી હતી તેથી આની ઉપર 
મયદિાઓ મૂકીને છોડી દેવામાં આવી. પરંતુ આ પ્રકારની વાતો હકીકતમાં માત્ર માનસિક ગુલામીનું પરિણામ 
છે. પત્નીઓની સંખ્યા જાતે જ એક બુરાઈ હોવી એ વાત સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કેમ કે ઘણી પરિસ્થિતિઓ 
એવી હોય છે જેમાં આ એક સાંસ્કૃતિક અને નૈતિક જરૂરિયાત બની જાય છે. જો તેની છૂટ ન હોય તો પછી એ 
લોકો કેજે એક પત્ની ઉપર સંતોષ રાખી શકતાં નથી, લગ્ન-બંધનની બહાર જાતીય અરાજકતા ફેલાવવા માંડે છે 


કા ક 
ઝક હદઝહકઠાકહ#ડકટડાળી 

૮5 નઝમ? #૦૪છકકડ 
ઉ8ઇ% ડીક ઉછ ઉડ 


અને સ્ત્રીઓની મહર રાજીખુશીથી (ફરજ સમજીને) ચૂકવો, અલબત્ત જો તેઓ તેમની 
મરજીથી મહરનો અમુક ભાગ તમને માફ કરી દે તો તેને તમે ખુશીથી ખાઈ શકો છો.” 

અને તમારા એ માલ જેમને અલ્લાહે તમારા માટે જીવનનિર્વાહના સાધન બનાવ્યાં છે, 
મૂર્ખ લોકોના હવાલે ન મૂકો, અલબત્ત તેમને ખાવા અને પહેરવા માટે આપો અને તેમને સારી 
શિખામણ આપો. 
જેના નુક્સાનો સંસ્કૃતિ તથા નીતિમત્તા માટે તેના કરતાં ઘણા વધારે છે જે વધારે પત્નીઓના કારણે થઈ શકે છે. 
એટલા જ માટે કુર્અાનિ એ લોકોને આની છૂટ આપી છે જે આની જરૂર અનુભવતાં હોય. આમ છતાં, જે લોકોની 
નજીક એકથી વધારે પત્નીઓની સંખ્યા પોતે જ એક બૂરાઈ છે , તેમને આ હક્ક તો જરૂર પ્રાપ્ત છે કે તેઓ ઇચ્છે 
તો કુર્અાનિની વિરૂદ્ધ જઈ તેને વખોડે અને તેને મોકૂફ રાખવાની સલાહ આપે, પરંતુ તેમને એ હક્ક પહોંચતો 
નથી કે પોતાના અભિપ્રાયને અમસ્તાં જ કુર્અનના નામે ચઢાવી દે. કેમ કે કુરઓનિ ચોખ્ખા શબ્દોમાં આ પ્રથાને 
કાયદેસર ઠરાવી છે અને ઇશારામાં કે આડકતરી રીતે પણ તેને વખોડવા માટે એવા કોઈ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો 
નથી જેના ઉપરથી એમ જણાય કે હકીકતમાં તે આને રોકવા માગતો હતો. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓઃ મારૂં 
પુસ્તક, “સુશ્ત કી આઈની હૈસિયત”,પૃષ્ઠઃ ૩૦૭થી ૩૧૬) 

(૬) અહીં કહેવાનો આશય દાસીઓ છે, એટલે કે એ સ્રીઓ જે યુદ્ધમાં કેદ પકડાઈને આવે અને રાજય 
તરફથી લોકોમાં વહેંચી દેવામાં આવે. આનો અર્થ આ છે કે, જો એક સ્વતંત્ર ખાનદાની પત્નીનો બોજો પણ 
ઉઠાવી શકતાં ન હોવ તો પછી દાસી એટલે કે ગુલામ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરી લો જેમ કે આગળ ચોથા રુકૂઅમાં આવે 
છે. અથવા આ કે જો એક કરતાં વધારે પત્નીઓની તમને જરૃરિયાત હોય તથા સ્વતંત્ર ખાનદાની પત્નીઓ વચ્ચે 
ન્યાય જાળવવાનું તમારા માટે મુશ્કેલ હોય ત્યારે દાસીઓ તરફ વળો, કેમ કે તેમના કારણે તમારી ઉપર 
જવાબદારીઓનો બોજો પ્રમાણમાં ઓછો પડશે. (આગળ નોંધ ક્રમાંક -૪૪ માં દાસીઓ વિષેના હુકમોની વધુ 
વિગતો જોવા મળશે.) 

(9) હઝરત ઉમર રદિ. અને કાઝી શુરેહનો ચુકાદો આવો છે કે જો કોઈ પત્નીએ તેના પતિની પૂરેપૂરી 
મહેર અથવા તેનો કોઈ ભાગ માફ કરી દીધો હોય, અને પાછળથી તે તેની ફરીથી માગણી કરે, તો પતિને તેનું 
ચૂકવણું કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવશે, કેમ કે તેની માગણીનો અર્થ એવો થાય છે કે તે પોતાની રાજીખુશીથી 
મહેર અથવા તેનો કોઈ ભાગ છોડવા માગતી ન હતી. (વધુ વિગત માટેજુઓ- “હુકૂકુઝ્ઝૌજેન'”', શીર્ષક: મહર) 

(૮) આ આયત વિશાળ અર્થધરાવે છે. આમાં મુસલમાનોને એક સર્વગ્રાહી હુકમ આપવામાં આવ્યો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ક 


૧ શ કાતી ૦ 5-5 
814 દં “શ્રમ કક 8ન્કડડાડ-ડં 
કીક ધાઈ 


અને અનાથોની અજમાયશ કરતાં રહો જ્યાં સુધી તેઓ પરણવા લાયક ઉંમરે પહોંચી 
જાય.“ પછી જો તેમને એમની અંદર યોગ્યતા જણાય તો તેમના માલ તેમને સોપી દો.” એવું 
કદાપિ ન કરશો કે ન્યાયની હદ ઓળંગીને એ બીકે તેમના માલ ઝડપથી ખાઈ જાઓ કે તેઓ મોટાં 
થઈ તેમના હક્કની માગણી કરશે. અનાથનો જે પાલક માલદાર હોય તે સંયમી રીતે વર્તે 
છે કે, માલ કે જે જીવન ટકાવવા માટેનું સાધન છે , કોઈપણ સંજોગોમાં એવા મૂર્ખ લોકોના અખત્યાર અને કબજા 
હેઠળ ન રહેવો જોઈએ જે તેને ખોટી રીતે વાપરીને સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક વ્યવસ્થા તેમજ આખરે નૈતિક 


દ. 


વ્યવસ્થાને દુષિત કરી મૂકે. મિલ્કતના અધિકારો કે જે કોઈપણ માણસને તેની મિલ્કત ઉપર મળેલાં છે તે એટલી 
હદે અમર્યાદિત નથી કે તે આ અધિકારોનો સાચી રીતે ઉપયોગ કરવાને લાયક ન હોય, અને તેના ઉપયોગ વડે 
સામાજિક બગાડ ફેલાવી દે, તો પણ તેના એ અધિકારો છીનવી ન શકાય. જયાં સુધી વ્યક્તિની જીવન 


જરૂરિયાતની વસ્તુઓને સંબંધ છે , તો તે ચોકકસપણે પૂરી થવી જોઈએ. પરંતુ જયાં સુધી મિલ્કતના અધિકારનો 
સ્વતંત્ર રીતે ઉપયોગ કરવાનો સવાલ છે, તેની પર અંકુશ હોવો જોઈએ કે, આ ઉપયોગ નીતિમત્તા, સંસ્કૃતિ તથા 
સામાજિક સ્થિતિ માટે સ્પષ્ટપણે નુકસાનકારક ન હોય. આ હુકમ પ્રમાણે નાના પાયે દરેક પૈસાદારે આ વાતનું 
ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તે પોતાનો માલ જેને સોપી રહ્યો છે તે તેનો ઉપયોગ કરવાની લાયકાત ધરાવે છે કે કેમ? 
અને મોટા પાયે ઇસ્લામી રાજયે આ બાબતની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે જે લોકો તેમના માલ ઉપર માલિકી 
હક્કનો ઉપયોગ કરવા માટે લાયક ન હોય, અથવા જે લોકો તેમનું ધન ખોટી રીતે વાપરી રહ્યાં હોય, તેમની 
મિલ્કતોને પોતાના વહીવટ હેઠળ લઈ લે અને તેમની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડવાની વ્યવસ્થા કરે. 

(૯) એટલે જયારે તેઓ પુષ્ટ વયની નજીક પહોચી રહ્યાં હોય ત્યારે જોતાં રહો કે તેમની બુદ્ધિનો વિકાસ 
કેવો છે અને તેમની અંદર તેમના વ્યવહારોને જાતે પોતાની જવાબદારી ઉપર ચલાવવાની લાયકાત કેટલી હદે 
પેદા થઈ રહી છે. 

(૧૦) માલ તેમને સોપવા માટે બે શરતો મૂકવામાં આવી છે : એક પુષ્ઠ વય અને બીજી અક્કલ- 
હોશિયારી, એટલે કે પૈસાનો સાચો ઉપયોગ કરવાની લાયકાત. પહેલી શરત વિષે તો શરીઅતના નિષ્ણાંતો 
વચ્ચે સહમતિ પ્રવર્તે છે. બીજી શરત વિષે ઇમામ અબૂહનીફા રદિ.નો મત એવો છે કે જો પુષ્ટ વયે પહોંચી ગયા 
પછી અનાથ બાળકમાં અકક્લ-હોશિયારી જોવા ન મળે તો અનાથના પાલકે વધુમાં વધુ બીજા સાત વર્ષ રાહ 
જોવી જોઈએ, ત્યારપછી તેની અંદર અક્કલ-હોશિયારી જોવા મળે કે ન મળે, તેનો માલ તેને સોપી દેવો જોઈએ. 
અને ઇમામ અબૂ યૂસુફ, ઈમામ મુહમ્મદ, અને ઇમામ શાફઈનો એવો અભિપ્રાય છે કે માલ સોપવા માટે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


હોઈ 


ઉડ્ઇ ટ 
કાડિ શિન ડડ હસ કવ 
5614.) વિ વ બાઇ કઇ 
૩4૬ 1515615: જજ નિ 


૭ ફ૦ 


2 હ વ 2૭ દૃ ચુ પ 222 
48 55225 ઉહ ક્ન્્ છે હે-શ%કા 
અને જે ગરીબ હોય તે પ્રચલિત રીતે ખાય. ' પછી જ્યારે તેમના માલ તેમને સોંપતા હોવ ત્યારે 
લોકોને આના માટે સાક્ષી બનાવી લો, અને હિસાબ લેવા માટે અલ્લાહ પૂરતો છે. 

પુરુષો માટે એ માલમાં હિસ્સો છે જે માબાપ અને નજીકના સગાંએ પાછળ મૂકયો હોય, 
અને સ્રીઓ માટે પણ એ માલમાં હિસ્સો છે જે માબાપ અને નજીકના સગાંએ પાછળ મૂકયો હોય, 
ચાહે થોડો હોય કે વધારે,*' અને આ હિસ્સો (અલ્લાહ તરફ થી) ઠરાવેલો છે. 

અને જ્યારે વહેંચણીના સમયે કુટુંબના લોકો, અને અનાથો અને ગરીબો આવે ત્યારે આ 


માલમાંથી તેમને પણ થોડું આપો 


કોઈપણ સંજોગોમાં અકકલ-હોશિયારી હોવી અનિવાર્ય છે. છેલ્લે ઉલ્લેખ કરાયેલા મહાનુભાવોના મત પ્રમાણે 
આ વાત વધુ યોગ્ય ગણાશે કે આ મામલો શરીઅતના કાઝી સમક્ષ લઈ જવામાં આવે અને જો કાઝી સમક્ષ એવું 
સાબિત થઈ જાય કે તેની અંદર અક્કલ-હોશિયારી નથી તો તેના મામલાઓની દેખરેખ રાખવા માટે તે પોતે કોઈ 
યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી આપે. 


(૧૧) એટલે કે તેની સેવાનું વેતન એટલું જ લે કે કોઈપણ નિષ્પક્ષ સમજુ માણસ તેને યોગ્ય ગણે. આ 
ઉપરાંત, તે જે કંઈ સેવા-વેતન લે તે ચોરી-છૂપીથી ન લે બલ્કે જાહેર રીતે નકકી કરીને લે અને તેનો હિસાબ રાખે. 
(૧૨) આ આયતમાં સ્પષ્ટપણે પાંચ કાનૂની હુકમ આપવામાં આવ્યાં છે : એક આ કે, વારસો માત્ર 
પુરૂષોનો જ હિસ્સો નથી બલ્કે સ્ત્રીઓ પણ તેની હક્કદાર છે . બીજો આ કે, વારસો કોઈપણ સંજોગોમાં વહેચાવો 
જોઈએ, પછી તે ગમે તેટલો ઓછો હોય. જો મરનારે એક વાર કપડું પણ પાછળ મૂક્યું હોય, અને તેના દસ 
વારસદારો હોય તો તેને પણ દસ ભાગમાં વહેંચવો જોઈએ. એ વાત બીજી છે કે, એક વારસદાર બીજા 


વારસદારો પાસેથી તેમનો હિસ્સો ખરીદી લે. ત્રીજી વાત આ આયત ઉપરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, વારસાનો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


વ ન * હટ 4૬2 


જ નહ 


૬4:ર્‌? 
હાક 


વે; તેમની સાથે સજ્જનો જેવી વાત કરો.” 

લોકોએ આ વાતનો વિચાર કરીને ડરવું જોઈએ કે જો તેઓ પોતે તેમની પાછળ લાચાર 
સંતાન મૂકી ગયાં હોત તો મરતી વખતે તેમને તેમના બાળકો વિષે કેવાં કેવાં ડર લાગ્યાં હોત. તેથી 
તેમણે અલ્લાહથી ડરવું જોઈએ અને યોગ્ય અને સીધી વાત કરવી જોઈએ. જે લોકો અન્યાયપૂર્વક 
અનાથોના માલ ખાય છે હકીકતમાં તેઓ તેમના પેટ આગથી ભરે છે અને તેઓ જરૃર જહજ્ઞમની 
ભડકે બળતી આગમાં ઝોકવામાં આવશે. (રુકૂઅ- ૧) 

તમારી સંતાન વિષે અલ્લાહ તમને આદેશ આપે છે કે : 

પુરૂષનો હિસ્સો બે સ્રીઓ સમાન છે.” 


ન 
ષ્ટ 
કટુ 


કાયદો દરેક પ્રકારના માલ અને મિલ્કત ઉપર લાગુ પડશે, ચાહે તે જંગમ હોય કે સ્થાવર, ખેતીની હોય કે 
ઔદ્યોગિક, અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિમાં ગણતરી થતી હોય. ચોથી વાત આના ઉપરથી એ પણ 
જણાય છે કે, વારસાનો હકક ત્યારે જ પેદા થાય છે જયારે મરનાર કોઈ માલ છોડીને મર્યો હોય. આના ઉપરથી 
એ નિયમ પણ નીકળે છે કે વધુ નજીકના સગાંઓની હાજરીમાં દૂરનો સગો વારસો મેળવશે નહીં. 

(૧૩) અહીં સંબોધન મરનારના વારસદારોને કરવામાં આવ્યું છે અને તેમને હુકમ આપવામાં આવી 
રહ્યો છે કે વારસાની વહેંચણીના સમયે જો દૂરના તથા નજીકના સગાં અને પરિવારના ગરીબ લોકો તેમજ 
અનાથ બાળકો આવી જાય તો તેમની સાથે સંકુચિત મનથી વ્યવહાર ન કરો. વારસામાં શરીઅત પ્રમાણે તેમનો 
હિસ્સો નથી, તો કંઈ નહીં, ઉદાર દિલ રાખીને વારસામાંથી તેમને પણ કંઈને કંઈ આપી દો, અને તેમની સાથે 
એવી દિલ દુભાવનારી વાતો ન કરો જે આવા પ્રસંગો વખતે સામાન્ય રીતે સંકુચિત મનના અણસમજુ માણસો 
કરતાં હોય છે. 

(૧૪) હદીસમાં આવ્યું છે કે ઉહુદની લડાઈ પછી હઝરત સઅદ બિન રબીઅ રદિ.ની પત્ની તેમની બે 
છોકરીઓને લઈને નબી સ.અ.વ.ની સેવામાં હાજર થયાં અને તેમણે કહ્યું કે, “હે અલ્લાહના રસૂલ ! આ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


હ૪૭)5* કળા હદ જ 


૮ 


નનન “54*હછાઉઉ 
9595554 5૭76 ઝુ“ %5હટડાડક 


2» 2૭5 2૮924: તરહ 2/૯ 27૨ 2 

“૭% ષ્ક કકક ક હઈઇહઇય્ડકદ્ક5 

જો (મરનારની વારસદાર) બેથી વધારે પુત્રીઓ હોય તો તેમને વારસાનો બેતૃતિયાંશ 
આપવામાં આવે.“ 

અને જો એકજ પુત્રી વારસદાર હોય તો અડધો વારસો તેનો છે. 

જો મરનાર સંતાન ધરાવતો હોય તો તેના માબાપમાંથી દરેકને વારસાનો છઠ્ઠો હિસ્સો 
મળવો જોઈએ.” 

અને જો તે નિઃસંતાન હોય અને માબાપ જ તેના વારસદાર હોય તો માને ત્રીજો હિસ્સો 
આપવામાં આવે. 


ન 


અને જો મરનારના ભાઈ-બહેન પણ હોય તો મા છઠ્ઠા ભાગની હક્કદાર “થશે. 


સઅદની છોકરીઓ છે જે આપની સાથે ઉહુદમાં શહીદ થયાં છે. આમના કાકાએ સમગ્ર મિલ્કત ઉપર કબજો કરી 
લીધો છે અને આમના માટે એક પૈસો સુદ્ધાં છોડ્યો નથી. હવે આ છોકરીઓ સાથે કોણ લગ્ન કરશે ?” આ પ્રસંગે 
આ આયતો ઉતરી. 

(૧૫) વારસાની બાબતમાં આ સૌથી પહેલો સૈદ્ધાંતિક હુકમ છે કે પુરૂષનો હિસ્સો સ્ત્રી કરતાં બમણો છે. 
શરીઅતે કૌટુંબિક જીવનમાં પુરુષ ઉપર વધારે આર્થિક જવાબદારીઓનો બોજ નાખેલો છે અને સ્ત્રીને ઘણી એવી 
આર્થિક જવાબદારીઓના બોજામાંથી મુકત રાખી છે, તેથી ન્યાયનો તકાદો આ જ હતો કે વારસામાં સ્ત્રીનો 
હિસ્સો પુરૂષની સરખામણીમાં ઓછો રાખવામાં આવે. 

(૧૪) આ જ હુકમ બે પુત્રીઓનો પણ છે. એટલે કે જો કોઈ માણસે પુત્ર પાછળ ન મૂકયો હોય અને 
તેની સંતાન માત્ર પુત્રીઓ જ હોય, તો ચાહે બે પુત્રીઓ હોય અથવા બે થી વધારે, આવા સંજોગોમાં તેના કુલ 
વારસાનો ર/૩ હિસ્સો એ પુત્રીઓ વચ્ચે વહેચાશે અને બાકીનો ૧/૩ અન્ય વારસદારોમાં. પરંતુ મરનારનો માત્ર 
એક જ પુત્ર હોય તો આ બાબતમાં સર્વસંમતિ છે કે, બીજા વારસદારોની ગેરહાજરીમાં તે તમામ માલનો 
વારસદાર થશે, અને બીજા વારસદારો મોજૂદ હોય ત્યારે, તેમનો હિસ્સો આપી દીધા પછીનો બાકીનો બધો જ 
માલ તેને મળશે. 

(૧૭) એટલે કે મરનાર સંતાન ધરાવતો હોય તો આવા સંજોગોમાં મરનારના માતા-પિતામાંથી દરેક 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


79299૭2747 2 46૪:#૮ ૪ ૮ઝ 


૭55 ઝદ હટડઈઉ,વકક,,ઝહટ 
[શિ 1 શટ ન ૮% હં «27 9 7૪7 
નઇ હિ ડી ડક 4૭5૪ 4 હ ત્ફ 


(આ તમામ હિસ્સા એ વખતે કાઢવામાં આવશે) જ્યારે વસિયત કે કે જે મરનારે કરી હોય પૂરી કરી 
દેવામાં આવે અને દેવું જે તેના માથે હોય ચૂકવી દેવામાં આવે. તમે નથી જાણતાં કે તમારા 
માબાપ અને તમારી સંતાનમાંથી કોણ લાભની દ્રષ્ટિએ તમારાથી વધુ નિકટ છે. આ હિસ્સા 
અલ્લાહે નક્કી કરી દીધાં છે, અને અલ્લાહ નિઃશંક તમામ હકીકતોથી વાકેફ 


૧/૬ નો હક્કદાર હશે, પછી ભલે મરનારના વારસદાર માત્ર પુત્રીઓ હોય, અથવા માત્ર પુત્રો હોય, અથવા 
પુત્રો અને પુત્રીઓ હોય, અથવા એક પુત્ર હોય અથવા એક પુત્રી. હવે પછીના બાકી ર/૩ માલમાં બીજા 
વારસદારો સામેલ થશે. 

(૧ ૮) માતા-પિતા સિવાય બીજો કોઈ વારસદાર ન હોય તો બાકીનો ર/૩ વારસો પિતાને મળશે, નહીં 
તો ૨/૩ માલમાં પિતા અને બીજા વારસદારો સામેલ થશે. 

(૧૯) ભાઈ-બહેન હોય તો માતાનો હિસ્સો ૧/૩ ની જગ્યાએ ૧/૬ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આવી 
રીતે, માતાના હિસ્સામાંથી જે ૧/૬ હિસ્સો લઈ લેવામાં આવ્યો છે તે પિતાના હિસ્સામાં નાખવામાં આવશે, કેમ 
કે આ સંજોગોમાં પિતાની જવાબદારીઓ વધી જાય છે. એ સ્પષ્ટ રહે કે મરનારના માતાપિતા જો હયાત હોય તો 
તેના બહેન-ભાઈઓને હિસ્સો પહોચતો નથી. 

(૨૦) વસિયતનો ઉલ્લેખ કરજની પહેલાં એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે દરેક મરનારના કિસ્સામાં 
કરજનું હોવું જરૂરી નથી, અને વસિયત કરવાનું તેના માટે જરૂરી છે. પરંતુ હુકમની રૂએ ઉમ્મત આ બાબતમાં 
સર્વસંમતિ ધરાવે છે કે, કરજ વસિયતની ઉપર પ્રાથમિકતા ધરાવે છે. એટલે કે, જો મરનારને માથે કરજ હોય તો 
સૌથી પહેલાં મરનારના વારસામાંથી તે ચૂકવી આપવામાં આવશે, પછી વસિયત પૂરી કરવામાં આવશે અને 
ત્યારપછી વારસો વહેંચાશે. વસિયત વિષે સૂરઃ બકરહમાં નોંધ ક્રમાંક - ૧૮૨ માં અમે જણાવી ગયાં છીએ કે, 
દરેક માણસને તેના કુલ માલના ૧/૩ હિસ્સાની મર્યાદામાં વસિયત કરવાનો અધિકાર છે અને આ વસિયતનો 
કાયદો એટલા માટે નકકી કરવામાં આવ્યો છે કે વારસાના કાનૂનની રૂએ જે સંબંધીઓને વારસામાંથી હિસ્સો 
પહોંચતો નથી તેમનામાંથી જેને અથવા જે જે માણસને માણસ મદદને લાયક જુએ, તેના માટે તેના 
વિશેષાધિકારથી , હિસ્સો નકકી કરી દે. દા.ત. કોઈ અનાથ પૌત્ર અથવા પૌત્રી હયાત હોય, અથવા કોઈ પુત્રની 
વિધવા મુશ્કેલીમાં જીવન પસાર કરી રહી હોય, અથવા કોઈ ભાઈ કે બહેન કે ભાભી અથવા ભત્રીજો અથવા 
ભાણેજ અથવા કોઈ સગો એવો છે જે સહારાનો મોહતાજ જણાતો હોય, તો તેની તરફેણમાં વસિયત વડે હિસ્સો 
મુકર્રર કરી શકાય છે. અને જો સગાંમાં કોઈ એવો ન હોય તો બીજા હકકદારો માટે, અથવા કોઈ જનકલ્યાણના 
કામમાં વાપરવા માટે, વસિયત કરી શકાય છે. ટૂંકમાં વ્યક્તિની કુલ મિલ્કતમાંથી ર/૩ અથવા તેનાથી થોડા 
વધારા માટે શરીઅતે વારસાના નિયમો બનાવી દીધાં છે જેમાંથી નામાંકન કરેલાં વારસદારોને નકકી કરેલો 


ઉ હકક 30 

ઉકાઇ હ#ાઈઈક્ઝડઈઇહદડઠાણ %% 
ઝકછ, કઇાહઇડઃહ્ટડ પ લ-રકશ્ક્,ક 
હહ્ક્ઈ£% કહઇહ#*૭ # કડક કી 


ક” ર ટત 


ક દિ દ ૮4 દ્વ ન 
“હ્ટકકા ઉટ્રહક્ડ9 £શ્્ક્ઝઝકલ્ટ--2-ઉ 


છે અને તમામ હિકમતોનો જાણનાર છે.” 

અને તમારી પત્નીઓએ જે કંઈ પાછળ મૂક્યું હોય તેનો અડધો હિસ્સો તમને મળશે જો 
તેઓ નિઃસંતાન હોય, નહી તો સંતાન હોવાની સ્થિતિમાં વારસાનો એક ચતુર્થાશ હિસ્સો તમારો 
છે, એ પછી કે જે વસિયત તેમણે કરી હોય પૂરી કરી દેવામાં આવે, અને જે દેવું તેઓ મૂકી ગઈ હોય 
તે ચૂકવી આપવામાં આવે. અને તેઓ તમારા વારસામાંથી પા હિસ્સાની હિસ્સેદાર થશે જો તમે 
નિઃસંતાન હોવ, નહીં તો સંતાનવાળા હોવાની સ્થિતિમાં તેમનો હિસ્સો આઠમો” હશે, એ પછી કે 
જ્યારે એ વસિયત જે તમે કરી હોય તે પૂરી કરી દેવામાં આવે અને જે દેવું તમે મૂકી ગયાં હોવ તે 
ચૂકવી આપવામાં આવે. 


[હિસ્સો મળશે. અને ૧/૩ અથવા તેનાથી થોડુંક ઓછું , તેની પોતાની વિવેકબુદ્ધિ ઉપર છોડી દેવામાં આવ્યું છે કે, 
તેના ખાસ કૌટુંબિક સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને (સ્પષ્ટ છે કે દરેક વ્યક્તિની બાબતમાં તે અલગ અલગ હશે) 
જેવી રીતે યોગ્ય સમજે, વહેંચવાની વસિયત કરી દે. પછી જો કોઈ માણસ પોતાની વસિયતમાં અન્યાય કરે, 
અથવા બીજા શબ્દોમાં પોતાના વિશેષાધિકારને એવી ખોટી રીતે વાપરે કે જેનાથી કોઈના કાયદેસરના હકકો 
પ્રભાવિત થતાં હોય, તો તેના માટે આ ઉપાય રાખી દેવામાં આવ્યો છે કે કુટુંબના લોકો પરસ્પર રાજીખુશીથી 
આને સુધારી લે, અથવા કાઝીને હસ્તક્ષેપ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે અને તે વસિયતને સુધારી દે. (વધુ 
વિગતો માટેજૂઓ મારી પુસ્તિકા : “યતીમ પોતે કી વિરાસત”) 

(૨૧) આ જવાબ છે એ મૂર્ખઓને જે વારસાના આ ખુદાઈ કાનૂનને સમજતાં નથી અને તેમની 
ખામીયુક્ત બુદ્ધે વડે એ કચાશ પૂરી કરવા માગે છે જે તેમના મતે અલ્લાહના બનાવેલા કાનૂનમાં રહી ગઈ છે. 

(૨ર) એટલે ચાહે એક પત્ની હોય અથવા એક કરતાં વધારે પત્નીઓ હોય, સંતાન હોવાના સંજોગોમાં 
તેઓ ૧/૮ ની અને સંતાન ન હોવાના સંજોગોમાં ૧/૪ ની હિસ્સેદાર હશે અને આ ૧/૪ અથવા ૧/૮ હિસ્સો બધી 
જ પત્નીઓ વચ્ચે સરખા ભાગે વહેંચવામાં આવશે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


“ટ્રક “કતા હાં 

4શથટડડઠફ હ 2 
ક્તત ૮#:૫ તિત ૭% 
ઇન હ ખુ 


ત 


#।:2/ દ્વિ” ધ 72૮ 
ક્£4012* હ ૬૬%“) 5 દક ધ્ર 


અને જો તે પુરૂષ અથવા સ્ત્રી (જેનો વારસો વહેંચવાપાત્ર છે) નિઃસંતાન પણ હોય અને તેના 
માબાપ પણ જીવતાં ન હોય, પરંતુ તેનો એક ભાઈ અથવા એક બહેન હયાત હોય તો ભાઈ અને 
બહેન દરેકને છઠ્ઠો હિસ્સો મળશે, અને ભાઈ-બહેન જો એક કરતાં વધારે હોય તો કુલ વારસાના 
એક તૃતિયાંશમાં તે તેઓ તમામ ભાગીદાર થશે, જ્યારે કે વસિયત જે કરવામાં આવી હોય તે પૂરી 
કરી દેવામાં આવે, ક્ત  દૈવું જે મરનારે પાછળ મૂકયું હોય તે ચૂકવી દેવામાં આવે, એ શરતે કે તે 
નુકસાનદાયક ન હોય. “ આહુકમ છે અલ્લાહ તરફથી અને અલ્લાહ જાણનાર 


(૨૩) બાકી રહેલા ૫/૬ અથવા ર/૩ હિસ્સામાં જો કોઈ બીજો વારસદાર મોજૂદ હોય તો તેને હિસ્સો 
મળશે, નહીં તો બાકી રહેલી આ તમામ મિલ્કત વિષે એ માણસને વસિયત કરવાનો અધિકાર હશે. 

આ આયત વિષે તફસીરક્તાઓ વચ્ચે સર્વસંમતિ છે કે આમાં ભાઈ અને બહેનોનો અર્થ અખ્યાફી ભાઈ 
અને બહેન છે એટલે કે જે મરનારની સાથે માત્ર માતા તરફથી સંબંધ ધરાવતાં હોય, અને બાપ એમનો બીજો 
હોય. હવે રહ્યાં સગા ભાઈ-બહેન અને એ સાવકા ભાઈ-બહેનો કે જે બાપની તરફથી મરનારની સાથે સંબંધ 
ધરાવતાં હોય, તો એમના વિષેનો હુકમ આ જ સૂરઃ ના અંતમાં આપવામાં આવ્યો છે. 

(૨૪) વસિયતમાં નુકસાન પહોંચાડવાનો અર્થ આ છે કે વસિયત એવી રીતે કરવામાં આવે કે જેનાથી 
હકકદાર સગાવહાલાંઓના હકકો છીનવાઈ જતાં હોય, અને કરજમાં નુકસાન પહોચાડવું એ છે કે માત્ર 
હકકદારોને તેમના હકકથી વંચિત રાખવા માટે માણસે અમસ્તાં જ પોતાની ઉપર એવા કરજનો એકરાર કરી 
લીધો હોય જે તેણે ખરેખર લીધો ન હોય, અથવા બીજી કોઈ એવી ચાલ રમે જેનો આશય એ હોય કે હકકદારો 
વારસાથી વંચિત થઈ જાય. આ પ્રકારના નુકસાનને ગુનાહેકબીરા ઠરાવવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે હદીસમાં 
આવ્યું છે કે, વસિયતમાં નુક્સાન પહોંચાડવો એ મોટા ગુન્હાઓમાંથી છે. અને બીજી એક હદીસમાં નબી 
સ.અ.વ. એ કહ્યું છે કે, માણસ આખી જીંદગી જશ્નતી જેવાં કામ કરતો રહે છે પરંતુ મરતી વખતે વસિયતમાં 
નુક્સાન પહોંચાડીને તેના જીવનની કિતાબને એવા કર્મ ઉપર પૂરી કરી જાય છે જે તેને જટન્નમને પાત્ર બનાવી દે 
છે. આ નુક્સાન અને હકક છીનવો, આમ તો દરેક સ્થિતિમાં ગુન્હો જ છે પરંતુ ખાસ કરીને, કલાલાના 
મામલામાં અલ્લાહતઆલાએ તેનો ઉલ્લેખ એટલા માટે કર્યો છે કે જે માણસને ન તો ઓલાદ હોય, ન તો 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
276 7272227 વ ૮ 2૭252 હાક નન દ્ર 
ક કી 9-૦) 9 40 છટ 4 ઝપ્ઞગ્હા ઉ ઝડ 
દ 52-૫5 212 ક”“ક ક ટ ત 
હ1)39 હરંપ્ડ :%ણ્ક્ “લ૯્%જ્ન્સ 
616₹₹6 ૮4 7 ત. 2૮૮4! *#.૮ 4 :- 472, 2242 
- 9૬095 20 ૯-29 ઝક 59 
ન્વ જ દ્વ નિ દ્વિ ત્ર &156ડ્‌[ડ. *76૮479૭2૭ 
છિ હસક વાન 9 ૩5% પ“ ક વાઝ. 5:૩૭૫૫ 
અને નરમ સ્વભાવનો છે.” 

આ અલ્લાહે ઠેરવેલી હદો છે. જે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન કરશે તેને 
અલ્લાહ એવા બાગોમાં દાખલ કરશે જેની નીચે નદીઓ વહેતી હશે અને એ બાગોમાં તે હંમેશાં 
રહેશે અને આ જ મોટી સફળતા છે. અને જે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરની નાફરમાની કરશે 
અને તેણે ઠેરવેલી હદોનું ઉલ્લંઘન કરશે તેને અલ્લાહ આગમાં નાખશે જેમાં તે હંમેશાં રહેશે અને 
તેના માટે નામોશીભરી સજા છે. (રુફૂઅ-૨) 


માબાપ, ત્યારે તેમાં સામાન્ય રીતે એવું વલણ પેદા થઈ જાય છે કે પોતાની મિલ્કતને કોઈને કોઈ રીતે વેડફીને 
જાય અને પ્રમાણમાં દૂરના સગાંને હિસ્સો મેળવવાથી વંચિત કરી દે. 

(ર૫) અહીં અલ્લાહતઆલાના સર્વજ્ઞ હોવાનો ઉલ્લેખ બે કારણે કરવામાં આવ્યો છે : એક આ કે જો 
આ કાનૂનનો ભંગ કરવામાં આવ્યો તો અલ્લાહની પકડમાંથી કોઈ પણ માણસ બચી શકશે નહીં. બીજું આ કે 
અલ્લાહે જે હિસ્સા જે રીતે નકકી કર્યા છે તે બિલકુલ બરાબર છે, કેમ કે લોકોનું હિત જે વસ્તુમાં છે તેને અલ્લાહ 
પોતે લોકો કરતાં વધારે સારી રીતે જાણે છે. અને અલ્લાહના સહિષ્ણુ એટલે કે દરગુજર કરનાર હોવાનો ઉલ્લેખ 
એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે અલ્લાહે આ કાનૂન નકકી કરવામાં સષ્ટાઈ રાખી નથી, બલ્કે એવાં નિયમો 
નકકી કર્યા છે જેમાં લોકો માટે વધારેમાં વધારે આસાની છે જેથી તેઓ મુશ્કેલી અને તંગીમાં મુકાય નહીં. 

(રપ-અ) આ એક ખૂબ જ ડરામણી આયત છે જેમાં એ લોકોને કાયમી સજાની ધમકી આપવામાં 
આવી છે જે અલ્લાહતઆલાના મુકરર કરેલા કાનૂનને બદલી નાખે , અથવા બીજી કાનૂની હદોને તોડે જે ખુદાએ 
તેના ગ્રંથમાં સ્પષ્ટપણે ઠરાવી દીધી છે . પરંતુ ખૂબ જ અફસોસની વાત છે કે, આટલી કડક ધમકી હોવા છતાં 
મુસલમાનોએ બિલકુલ યહૂદીઓ જેવી હિંમત સાથે ખુદાના કાનૂનને બદલ્યો, અને તેની હદોને તોડી, આ 
વારસાના કાનૂનની બાબતમાં જે આજ્ઞાભંગ કરવામાં આવ્યો છે તે ખુદાની વિરૂદ્ધ ખુલ્લા બંડની હદ સુધી પહોચે 
છે. કોઈક ઠેકાણે સ્રીઓને વારસામાંથી કાયમ માટે વંચિત કરી દેવામાં આવી , કોઈક જગ્યાએ માત્ર જયેષ્ઠ પુત્રને 
વારસાનો હકકદાર ઠરાવવામાં આવ્યો, કયાંક વારસાની વહેંચણીની રીતનો ધરમૂળથી ત્યાગ કરવામાં આવ્યો 
અને સંયુકત કૌટુંબિક મિલ્કતની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી. કયાંક સ્રીઓ અને પુરુષોનો હિસ્સો સરખેસરખો 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
2 2 2.9૮7 9૭2 ટાઈ ૮4 તન “9 .-ક»2.?- (ક 
ક -ે કક 7૮,૬49 5» :# 5૮2: 22 ત 44.4 4 7644 
ધ્ર ફ હ *# ધ્ઇ 
હઈ-*ડઝ-819૩૭૭ ઉ ગ્ત્લ્ડ 


ત્રિ 
“ક»ત21 -.».--.-7 2» »-૭9 ના 47 ક #»227 
છ ઇદી સહ 91૯5.*1 ૯હ્્લ્ય્ન્ડ (ક્પ્ક્વ્ડક- 
40 2 :રટ(27227#૮ ક્શ્ર દ્વિ 1૬64 '#્.ક - 
કઇછહઇવ૫52ઉ 55 પ૫ડ૭%હ્૭્ગ2૦ 5 
##2 જાર,તળ 2૮૦૦૮૪, ૬૦૬ :224),2-2% 27૮૮2૮272૮ 
01ઇ9 કાછી ૯64૫0૯7” [928 પડત 


તમારી સ્ત્રીઓમાંથી જે દુષ્કર્મ કરે તેમના માટે તમારામાંથી ચાર પુરુષોની સાક્ષી લો, અને 
જો ચાર પુરુષો સાક્ષી આપી દે તો તેમને ઘરોમાં બંધ રાખો એટલે સુધી કે તેમને મોત આવી જાય 
અથવા અલ્લાહ તેમના માટે કોઈ રસ્તો કાઢી આપે. અને તમારામાંથી જે આ કૃત્ય આચરે તે બજ્ઞેને 


ન્‌ 


પીડા આપો, પછી જો તેઓ તોબા કરે અને પોતાને સુધારી લે તો તેમને છોડી દો કારણ કે અલ્લાહ 
મોટો તોબા સ્વીકારનાર અને દયા કરનાર છે.” 


કરી દેવામાં આવ્યો, અને હવે આ જૂના બંડ સાથે અધતન બંડ આ છે કે કેટલાક મુસ્લિમ રાજયો પશ્ચિમના 
લોકોના અનુસરણમાં મૃત્યુવેરો (2૦1 2૫1)/) તેમને ત્યાં લાગુ કરી રહ્યાં છે, જેનો અર્થ આ છે કે મરનારના 
વારસદારોમાં એક વારસદાર રાજય પણ છે જેનો હિસ્સો રાખવાનું અલ્લાહ ભૂલી ગયા હતા. જો કે ઇસ્લામી 
કાનૂન પ્રમાણે જો મરનારનો વારસો કોઈ રીતે રાજયને પહોંચતો હોય તો તે માત્ર એ રીતે પહોંચે છે કે, 
મરનારનો કોઈ નજીકનો કે દૂરનો સગો ન હોય, અને તેનો પાછળ મૂકેલો તમામ માલ બિનવારસી મિલ્કત 
(ળાવંદ્વાં 1૦૮ 21000૦11૦5) તરીકે સરકારી ભંડોળમાં જમા થઈ જાય, અથવા રાજય એ સંજોગોમાં કોઈ 
હિસ્સો મેળવી શકે છે જયારે મરનાર તેની વસીયતમાં રાજય માટે કોઈ હિસ્સો નકકી કરીને જાય. 

(૨૬) આ બંને આયતોમાં વ્યભિચારની સજાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલી આયત માત્ર 
વ્યભિચારી સ્ત્રીઓ વિષે છે અને તેમની સજા આ જણાવવામાં આવી છે કે, તેમને બીજો હુકમ આવે ત્યાં સુધી 
કેદમાં રાખવામાં આવે. બીજી આયત વ્યભિચારી પુરૂષ અને વ્યભિચારી સ્ત્રી બંને વિષે છે કે, બંનેને પીડા 
આપવામાં આવે, એટલે કે મારપીટ કરવામાં આવે, ભારે ઠપકો આપવામાં આવે અને તેમનું અપમાન કરવામાં 
આવે. વ્યભિચાર વિષે આ આરંભિક હુકમ હતો, ત્યાર પછી સૂરઃ નૂરની એ આયત ઊતરી જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી, 
બંને માટે, એક જ હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, એમને ૧૦૦-૧૦૦ કોરડાં મારવામાં આવે. આરબવાસીઓ કેમ 
કે એ વખત સુધી કોઈ વિધિવત રાજયની તાબેદારી હેઠળ રહેવા માટે તથા અદાલત અને કાયદાની વ્યવસ્થાનું 
પાલન કરવા ટેવાયેલા ન હતાં એટલા માટે આ વાત ડહાપણની વિરૂદ્ધ હોત જો ઇસ્લામી રાજય કાયમ થતાંની 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


૪?[।:૮272222229 29 
કા હ ઇન 


ખ્ર-% ત્ર. 


જી ક 6 વિ 


બિડ 5» --ક દ ૮% ત્વર્ક | 


સ ગ તત્તત# 


હા, આ જાણી લો કે અલ્લાહ ઉપર તોબાના સ્વીકારનો હક્ક એ જ લોકો માટે છે જે 
અજાણતાં કોઈ ખરાબ કૃત્ય કરી બેસે છે અને એ પછી તરત જ તોબા કરી લે છે. આવા લોકોની ઉપર 
અલ્લાહ તેની કૃપાદ્રષ્ટિથી ફરીથી ધ્યાન આપે છે અને અલ્લાહ બધી જ વાતોની ખબર રાખનાર 
અને ડહાપણવાળો છે. પરંતુ તોબા એ લોકો માટે નથી જે ખરાબ કૃત્યો કરતાં જ રહે છે એટલે સુધી 
કે જ્યારે તેમનામાંથી કોઈના મૃત્યુનો સમય આવી જાય છે તે વખતે તે કહે છે કે હવે મેં તોબા કરી. 


સાથે જ આ કોજદારી કાનૂન બનાવીને તેમની ઉપર તાત્કાલિક રીતે લાગુ કરી દેવામાં આવત. 
અલ્લાહતઆલાએ તેમને ધીરે ધીરે ફોજદારી કાનૂનથી ટેવાવવા માટે પહેલાં વ્યભિચાર વિષે આ સજાઓ 
સૂચવી. પછી તબકકાવાર વ્યભિચાર, બોતાન - ક અને ચોરીની હદો નકકી કરી, અને છેવટે આ જ 
આધારે ફોજદારી કાનૂન વિગતવાર રીતે બન્યો જે નબી સ.અ.વ. અને ખુલફાએરાશેદીનના રાજયમાં 
અમલમાં હતો. 

તફસીરકર્તા સુદ્ધાંઓને આ બંનેના બહારથી દેખાતા ફરકના કારણે એવી ગેરસમજ થઈ છે કે પહેલી 
આયત પરણેલી સ્ત્રીઓ માટે છે અને બીજી આયત અપરિણીત સ્તી અને પુરૂષ માટે. પરંતુ આ એક કમજોર 
તફસીર છે જેના ટેકામાં કોઈ વજનદાર દલીલ નથી. અને આનાથી વધારે કમજોર વાત આ છે જે અબૂ મુસ્લિમ 
અસ્ફહાનીએ લખ્યું છે કેપહેલી આયત સ્ત્રી અને સ્ત્રીના જાતીય સંબંધ વિષે છે અને બીજી આયત પુરૃષ અને પુરૂષ 
વચ્ચેના જાતીય સંબંધ વિષે છે. આશ્ચર્ય થાય છે કે અબૂ મુસ્લિમ જેવા વિદ્દાનમાણસની નજર આ હકીકત તરફ 
કેમ ન ગઈ કે કુર્ઓાન માનવ જીવન માટે કાયદા અને નીતિમત્તાનો ધોરી માર્ગ બનાવે છે, અને એ જ 
સમસ્યાઓની ચર્ચા કરે છે જે આ ધોરી માર્ગ ઉપર સામે આવે છે. ગલીઓ અને પગદંડીઓની વાત કરીએ તો 
એમની તરફ ધ્યાન આપવું અને એમાં સામે આવનારી ગૌણ સમસ્યાઓ ઉપર ચર્ચા કરવી, શાહી કલામ માટે 
કદાપિ યોગ્ય નથી. આવી વસ્તુઓને ઇજ તિહાદ માટે છોડી દેવામાં આવી છે. આ જ કારણ છે કે નબી 
સ.અ.વ.ના જમાના પછી જયારે આ પ્રશ્ન ઊભો થયો કે પુરૂષ અને પુરૂષ વચ્ચેના જાતીય સંબંધ માટે શું સજા 
આપવમાં આવે ત્યારે સહાબીઓમાંથી કોઈએ પણ એમ ન સમજ્યું કે સૂરઃ નિસાની આ આયતમાં તેનો હુકમ 
મોજૃદ છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


ક ૭-7 પકડ] ત્ર - 298224 ક 
ક * ક દ્વિ 
હ ૫5 નાર જ 


ફ્જ 


કશા ન હઉ ૦ક્ ઉ 
972 દ્ર! 


ઉ્ઝાઉ ક *%૯-#દ5 જ 


છ 


અને આવી જ રીતે તોબા એ લોકો માટે પણ નથી જે મૃત્યુપર્યત કાફિર રહે. આવા લોકો માટે તો 
અમે પીડાકારી સજા તેયાર કરી રાખી છે.” 
હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારા માટે આ હલાલ નથી કે બળજબરીપૂર્વક સ્રીઓના 


વારસદાર બની બેસો“ અને એ પણ હલાલ નથી કે તેમને પજવીને એ મહરનો કેટલોક ભાગ 
પડાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરો જે તમે તેમને આપી દીધેલો છો. 


(૨૭) તૌબાનો અર્થ પાછા ફરવું અને રજૂ થવાનો છે. ગુન્હો કર્યા પછી બંદા દ્વારા ખુદા સમક્ષ તૌબા 
કરવી એવો અર્થધરાવે છે કે એક ગુલામ કે જે તેના માલિકનો નાફરમાન બનીને તેનાથી વિમુખ થઈ ગયો હતો, 
હવે પોતાની કરણી બદલ પસ્તાય છે અને આજ્ઞાપાલનની તરફ પાછો વળ્યો છે. અને ખુદા તરફથી બંદા ઉપર 


તૌબાનો અર્થ આ છે કે ગુલામ તરફથી માલિકની કૃપાદ્રષ્ટિ જે દૂર થઈ ગઈ હતી તે નવેસરથી તેની તરફ પાછી 


વળી છે. અલ્લાહતઆલા આ આયતમાં કહે છે કે, મારે ત્યાં ક્ષમા માત્ર એ બંદાઓ માટે છે જે ઇરાદાપૂર્વક નહીં 
બલ્કે અજાણતાં કસૂર કરી બેસે છે, અને જયારે આંખ આગળથી અજ્ઞાનનો પડદો ખસી જાય છે ત્યારે પસ્તાઈને 
પોતાના કસૂર બદલ ક્ષમા માગી લે છે. આવા બંદા જયારે પણ પોતાની ભૂલ બદલ પસ્તાઈને પોતાના માલિકની 
તરફ પાછા ફરશે, ત્યારે તેઓ તેનો દરવાજો ખુલ્લો જોશે. 
ઈં દરગહે મા દરગહે નૌમીદી નીસ્ત 
સદબાર અગર તૌબા શિકસ્તી બાઝ આ 
(અમારો આ દરબાર એ નિરાશાનું સ્થાન નથી. જો તું ૧૦૦ વખત તૌબા તોડે તો પણ પાછો આવ.) 
પરંતુ તૌબા એ લોકો માટે નથી જે પોતાના ખુદાથી નિર્ભય તથા બેપરવા બનીને જીવનભર ગુન્હા પર 
ગુન્હા કરતાં જાય અને પછી બરાબર એ વખતે કે જયારે મોતનો ફરિશ્તો સામે ઊભો હોય ત્યારે માફી માગવા 
લાગે. આ જ વિષયને નબી સ.અ.વ. એ આ શબ્દોમાં વર્ણવ્યો છે, કેં ,* ૫૧૪૯4) 
“અલ્લાહ બંદાની તૌબા માત્ર ત્યાં સુધી જ સ્વીકારે છે જયાં સુધી મોતની નિશાનીઓ શરૂ ન થઈ જાય.” કેમ કે 
પરીક્ષાનો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયો અને જીવનનું પુસ્તક પુરૂં થઈ ગયું ત્યારે હવે પાછા ફરવાની કોઈ તક નથી. 
આવી જ રીતે, જયારે કોઈ માણસ કુક્રની હાલતમાં આ દુનિયામાંથી વિદાય લે અને બીજા જીવનની સરહદમાં 
દાખલ થઈ પોતાની આંખો વડે જોઈ લે કે મામલો તેનાથી ઊલટો છે જે તે દુનિયામાં માનતો રહ્યો, તો એ વખતે 
માફી માગવાની કોઈ તક નથી. 
(૨૮) આનો આશય આ છે કે, પતિના મરણ પછી તેના કુટુંબીજનો તેની વિધવાને મરનારનો વારસો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


હી «દ** ત ત 


જ ઊં ક્ષ્થ 
ગપ છાર નિવ ક્્ષ્ર્ન્ન 5૫ હ ક 


20), 7294 ૮2 “4 1 તન 
વહ 8છઈીક્કકડહ્ઝઈ-ક્ક હ 
ડટકતાડ્વ ટડ હ)૬૦ ૬45 


હા જો તેઓ કોઈ દેખીતું બદકારીનું કામ કરે (તો ચોક્કસ તેમને તકલીફ આપવાનો હક્ક છે.) 
તેમની સાથે ભલી રીતે જીવન ગુજારો. જો તેઓ તમને પસંદ ન હોય તો બની શકે છે કે એક વસ્તુ 
તમને પસંદ ન હોય પરંતુ અલ્લાહે તેમાં જ ઘણી ભલાઈ રાખી દીધી હોય.” અને જો તમે એક 
પત્નીની જગ્યાએ બીજી પત્ની કરવાનો નિશ્ચય 


માનીને તેના વાલીવારસ ન બની જાય. સ્ત્રીનો પતિ જયારે મરી ગયો છે ત્યારે તે હવે મુકત છે. ઇદ્તનો સમય 
પસાર કરીને ચાહે ત્યાં જાય, અથવા ચાહે તેની સાથે લગ્ન કરીલે. 
(૨૯) માલ ઉડાવી નાખવા માટે નહીં બલ્કે દુરાચરણ કરવાની સજા આપવા માટે. 


ઉ 


(૩૦) એટલે કેજો સ્ત્રી સુંદરન હોય, અથવા તેમાં કોઈ એવી ખામી હોય જેના કારણે તે પતિને ન ગમે, 
તો એ યોગ્ય નથી કે પતિ તરત જ નારાજ થઈને તેને છોડવા માટે તૈયાર થઈ જાય. બને ત્યાં સુધી તેણે ધીરજ 
રાખવી જોઈએ. ઘણી વખત એવું બને છે કે, કોઈ સ્ત્રી સુંદર હોતી નથી પરંતુ તેની અંદર કેટલાક એવાં ગુણ હોય 
છે જે દાંપત્યજીવનમાં સુંદર રૂપ કરતાં વધારે મહત્ત્વ ધરાવે છે . જો તેને તેણીને એ ગુણોને બહાર લાવવાની તક 
મળે તો એ જ પતિકે જે શરૂઆતમાં માત્ર તેના રૂપની ખામીના કારણે નારાજ થતો હતો, તેના ચારિત્ર્યની 
સુંદરતા ઉપર મોહી જાય છે. આવી જ રીતે ઘણી વખત દાંપત્યજીવનની શરૂઆતમાં પત્નીની અમુક વાતો પતિને 
ગમતી નથી અને તે તેનાથી નારાજ થઈ જાય છે, પરંતુ જો તે ધીરજ રાખે અને પત્નીની તમામ શક્તિઓને બહાર 
આવવાની તક આપે તો તેની ઉપર આપોઆપ સાબિત થઈ જાય છે કે એ પત્નીમાં ખામીઓ કરતાં તેની ખૂબીઓ 
વધારે છે. એટલા માટે આ વાતને, પસંદ કરવામાં આવતી નથી કે કોઈપણ માણસ દાંપત્ય સંબંધોને કાપી 
નાખવામાં ઉતાવળ કરે. તલાક એટલે કે છૂટાછેડા છેલ્લો ઉપાય છે જેનો મજબૂરીની હાલતમાં જ ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ. નબી સ.અ.વ.ના શબ્દો છે કે, હશ 0હાહગ્ર#। (શ્ર! અર્થાત કે છૂટાછેડા જો કે કાયદેસર છે 
પરંતુ તમામ કાયદેસર કામોમાં અલ્લાહને સૌથી વધારે અણગમતી વસ્તુ હોય તો તે છૂટાછેડા છે. બીજી એક 
હદીસમાં છે કે કકક હક» ક%શ્રાર્હાકા%&ઇ-5%91 #૨952 એટલે કે લગ્ન કરો અને છૂટાછેડા 
ન આપો કેમ કે અલ્લાહ એવા પુરૂષો અને સ્રીઓને પસંદ કરતો નથી જે ભમરાની જેમ ફૂલે ફૂલે સ્વાદ ચાખતા 
ફર. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


# ૭૭-47 


“4૬ 9ઞડઇઝજીઈપઇ હફ) ડ) કઇ 
દાળ” ૬૭:56 ક)કઇઉ્કડ, ડઝ 


ફક 


[585 ૭ ઝન 
દિ 6૫ (6દ્ 445) દઝાહ કટઉાક્ક 5 


જ કરી લો તો પછી ભલે તમે તેને ઢગલો માલ આપ્યો હોય, તો પણ તેમાંથી કંઈપણ પાછું ન લેશો. શું 
તમે તેની ઉપર તહોમત મૂકીને અને ખૂલ્લો અન્યાય કરીને પાછું લેશો ? અને તમે તેને કેવી રીતે તેલઈ 
લેશો જ્યારે તમે એકબીજાને માણી ચૂક્યાં છો અને તેઓ તમારી પાસેથી પાકો કરાર લઈ ચૂકી છે?“ 

અને જે સ્ત્રીઓ સાથે તમારા પિતાઓ લગ્ન કરી લીધેલાં હોય તેમની સાથે કદાપિ લગ્ન ન 
કરો, પરંતુજે પહેલાં થઈ ગયું તે થઈ ગયું.“ 


(૩૧) પાકા વાયદાનો આશય નિકાહ છે, કેમ કે તે હકીકતમાં એક મજબૂત વફાદારીનો કરાર છે, 
જેના ટકી રહેવા ઉપર ભરોસો કરીને જ કોઈ સ્ત્રી પોતાની જાતને એક પુરૂષના હવાલે કરે છે. હવે જો પુરૂષ 
પોતાની મરજીથી તેને તોડે તો તેને એ અવેજ પાછું લેવાનો કોઈ હકક નથી જે કરાર કરતી વખતે તેને આપ્યો 
હતો. (જુઓ સૂરઃ બકરહ નોંધ ક્રમાંક-૨૫૧) 

(૩૨) સાંસ્કુતિક અને સામાજિક સમસ્યાઓમાં જહાલતકાળની ખોટી પ્રથાઓને પ્રતિબંધિત ઠરાવતાં 
સામાન્ય રીતે કુરઓનમજીદમાં આ વાત જરૂર કહેવામાં આવે છે કે, જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું . આના બે અર્થ છે. 
એક આ કે, જહાલતના જમાનામાં જે ભૂલો તમે કરતાં રહ્યાં છો તે બદલ પકડ કરવામાં આવશો નહીં, પરંતુ શરત 
એ છે કે, હવે હુકમ આવી ગયા પછી તમારૂં વર્તન સુધારી લો અને જે ખોટાં કામો છે તેમને ત્યજી દો. બીજું આ કે, 
પાછલા જમાનાની કોઈ રીત કે, જેને હવે હરામ ઠરાવવામાં આવી છે, તો આના ઉપરથી એવું તારણ કાઢવું યોગ્ય 
નથી કે પાછલા કાનૂન અથવા રિવાજ પ્રમાણે જે કામ પહેલાં કરી નાખવામાં આવ્યાં છે તેમને રદબાતલ, તથા 
તેમના કારણે આવેલા પરિણામોને ગેરકાનૂની , અને લાગુ પડેલી જવાબદારીઓ પણ રદ કરવામાં આવી રહી 
છે. દા.ત. જો સાવકી માતા સાથે લગ્ન કરવાને આજે હરામ ઠરાવવામાં આવ્યું છે તો આનો અર્થ એમ નથી કે 
જેટલા લોકોએ આવા લગ્ન કર્યા હતાં તેમની સંતાનને હરામી ઠરાવવામાં આવી રહી છે, અને તેમના 
પિતાઓના માલમાં તેમનો વારસાનો હકક રદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આવી જ રીતે, જો લેવડ-દેવડની કોઈ 
પદ્ધતિને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી હોય તો આનો અર્થ એ નથી કે, અગાઉ જેટલા મામલાઓ આ પદ્ધતિ પ્રમાણે 
થયાં છે તેમને પણ રદબાતલ ઠરાવી દેવામાં આવ્યાં છે, અને હવે એ બધો જ પૈસો જે આ પદ્ધતિથી લોકોએ 
કમાવ્યો હોય, તેમની પાસેથી પાછો લઈ લેવામાં આવશે , અથવા એ માલને હરામ ઠરાવી દેવામાં આવશે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


હકીકતમાં આ એક નિર્લજ્જતાપૂર્ણ કૃત્ય છે, ઘુણાસ્પદ છે અને બુરૂંચલન છે.” (રુફૂઅ-૩) 


3 ૩૪ ડડ ગ્પ ર ટ ક 


તમારા માટે હરામ કરવામાં આવી તમારી માતાઓ, પુત્રીઓ, બહેનો,  ફોઈઓ, 
માસીઓ, 


(૩૩) ઇસ્લામી કાનૂનમાં આ કૃત્ય ફોજદારી ગુન્હો છે અને તે પોલીસના હસ્તક્ષેપને પાત્ર છે. અબૂ 
દાઊદ, નસાઈ અને મુસ્નદ અહમદમાં આ રિવાયતો જોવા મળે છે કે નબી સ.અ.વ.એ આ અપરાધ કરનારા 
લોકોને મૃત્યુદંડઅને માલ-મિલ્કતની જપ્તીની સજા આપી છે . અને ઇબ્ને માજહએ ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. પાસેથી 
જે રિવાયત નોંધી છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે, નબી સ.અ.વ.એ આ સામાન્ય નિયમ નકકી કર્યો હતો કે 
કકક ૦ ,₹૯-36ન્‍્છકછ “જે માણસ મુહર્રમાતમાંથી કોઈની સાથે વ્યભિચાર કરે તો તેને મૃત્યુદંડ આપો!” 
શરીઅતના વિદ્ધાનો વચ્ચે આ બાબતમાં મતભેદ છે. ઇમામ અહમદ તો એમ માને છે કે આવા માણસને મૃત્યુદંડ 
આપવામાં આવે અને તેની સંપત્તિ જપ્ત કરી લેવામાં આવે. ઇમામ અબૂ હનીફા, ઇમામ માલિક અને ઇમામ 
શાફઈનો મત આ છે કે, જો તેણે મુહર્રમાતમાંથી કોઈની સાથે વ્યભિચાર કર્યો હોય તો તેની ઉપર વ્યભિચારની 
સજા લાગુ પાડવાની રહેશે, અને જો લગ્ન કર્યા હોય તો તેણે સખત પદાર્થપાઠ આપતી સજા આપવામાં આવશે. 

(૩૪) “માતા' નો શબ્દ સગી અને સાવકી, એમ બંને પ્રકારની માતાઓને લાગુ પડે છે એટલા માટે 
બંને હરામ છે. આ ઉપરાંત, આ જ હુકમમાં પિતાની માતા અને માતાની માતાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

એ બાબતે મતભેદ પ્રવર્તે છે કે જે સ્ત્રી સાથે પિતાનો ગેરકાનૂની સંબંધ રહી ચુકયો હોય તે પણ પુત્ર માટે 
હરામ છે કે નહીં. સલફમાંથી કેટલાક આને હરામ હોવાનું માનતાં નથી, અને અમુક આને પણ હરામ ઠરાવે છે, 
બલ્કે તેમને ત્યાં જે સ્ત્રીને પિતાએ જાતીય ઈચ્છા સાથે સ્પર્શ કર્યો હોય તે પણ પુત્ર માટે હરામ છે. આવી જ રીતે 
સલફમાં આ બાબતે પણ મતભેદ રહ્યો છે કે જે સ્ત્રી સાથે પુત્રનો જાતીય સંબંધ રહી ચૂકયો હોય તે પિતા 
માટે હરામ છે કે કેમ ? અને જે પુરૂષ સાથે માતા અથવા પુત્રીનો જાતીય સંબંધ રહ્યો હોય અથવા પાછળથી થઈ 
જાય, ત્યારે તેની સાથે લગ્ન માતા અને પુત્રી બંને માટે હરામ છે કે કેમ ? આ બાબતમાં કાનૂની ચર્ચાઓ ખૂબ 
લાંબી છે, પરંતુ આ વાત સહેજ પણ સંકોચ વિના સમજી શકાય છે કે કોઈપણ પુરૂષના નિકાહમાં એવી સ્ત્રીનું 
હોવું કે જેની ઉપર પિતા અથવા તેનો પુત્ર પણ નજર રાખતો હોય. અથવા માતા અથવા પુત્રી ઉપર પણ તેની 
નજર હોય, એક તંદુરસ્ત સમાજજીવન માટે કોઈપણ રીતે યોગ્ય હોઈ શકે નહીં. ખુદાઈ કાનૂનનો સ્વભાવ આ 
બાબતમાં એ સુક્ષ્મ કાનૂની ચચઓનો સ્વીકાર કરતો નથી જેના આધારે નિકાહ અને ગેરનિકાહ, અને નિકાહ 
પૂર્વેઅને નિકાહ પછી, અને સ્પર્શ તથા નજર, વગેરેમાં ફરક કરવામાં આવે છે. સીધી અને ચોખ્ખી વાત આ છે 
કે, કૌટુંબિક જીવનમાં એક જ સ્ત્રીની સાથે પિતા અને પુત્રનો, અથવા એક જ પુરૂષની સાથે માતા અને પુત્રીનું, 
જાતીય ઇચ્છાઓ સાથે જોડાયેલાં હોવું ભારે બગાડનું કારણ છે અને શરીઅતનો કાયદો આને કોઈપણ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


કક્કડ (છૂઞાક્કકડડ્છાડ્ઝડટઈાય્ડ 
બાકઝાઈઃ કડર્ડકીડાછાહ ઝકાત 


ભત્રીજીઓ, ભાણીઓ” અને તમારી એ માતાઓ જેમણે તમને ધવડાવ્યાં હોય, અને તમારી દૂધ- 
-બહેનો, “અને તમારી પત્નીઓની માતાઓ, અને તમારી પત્નીઓની પુત્રીઓ જેમણે 


સંજોગોમાં સહન કરતો નથી. નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું છે કે પ્ચ્કા કહવ ર્ા,ગદ કહા કહન “જે 
પુરૂષે કોઈ સ્ત્રીના ગુપ્તાંગો ઉપર નજર નાખી હોય તેની માતા અને પુત્રી બંને તેના માટે હરામ છે.” અને 
પિચ્કાકા,.નદ કકશન, % “ખુદા એવા માણસનું મોઢું જોવાનું પસંદ કરતો નથી જે એક સાથે 
માતા અને પુત્રી, બન્નેના ગુપ્તાંગો ઉપર નજર નાખે.” આ રિવાયતો ઉપરથી શરીઅતના કાનૂનનો ઇરાદો 
સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. 

(૩૫) પુત્રીના હુકમમાં પૌત્રી અને દોહિત્રી પણ સામેલ છે. અલબત્ત, એ બાબતે મતભેદ છે કે 
ગેરકાયદે જાતીય સંબંધોના પરિણામે જે પુત્રી જન્મી હોય તે પણ હરામ છે કે કેમ ઇમામ અબૂ હનીફા,ઇમામ 
માલિક અને ઇમામ અહમદ બિન હંબલના મતે તેઓ પણ કાયદેસર પુત્રીની જેમ જ મુહર્રમાતમાંથી છે, અને 
ઈમામ શાફઈના મતે તેઓ મુહર્રમાતમાંથી નથી. પરંતુ હકીકતમાં આ વિચાર પણ સારા સ્વભાવ માટે બોજારૂપ 
છે કે, જે છોકરી વિષે માણસ આ જાણતો હોય કે તે તેના જ બીજનું સંતાન છે , તેની સાથે લગ્ન કરવાનું તેના માટે 
કાયદેસર હોય. 

(૩૬) સગી બહેન અને એક માની દીકરી તથા એક પિતાની દીકરી, ત્રણેય આ હુકમમાં સમાન છે. 

(૩૭) આ તમામ સંબંધોમાં સગા અને સાવકા વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. પિતા અને માતાની બહેન, ચાહે 
સગી હોય કે સાવકી, અથવા એક બાપથી, દરેક સંજોગોમાં તે પુત્ર માટે હરામ છે. આવી જ રીતે, ભાઈ અને 
બહેન, ચાહે સગાં હોય કે સાવકાં, અથવા એક બાપથી, તેમની પુત્રીઓ કોઈપણ માણસ માટે તેની પોતાની 
પુત્રીની જેમ જ હરામ છે. 

(૩૮) આ બાબતમાં તમામ મસ્લકના વિદ્ઠાનો વચ્ચે સર્વસંમતિ છે કે, કોઈ છોકરા કે છોકરીએ જે સ્ત્રીનું 
ધાવણ લીધું હોય તેના માટે તે સ્રી માતાના હુકમમાં , અને તેનો પતિ બાપના હુકમમાં છે. અને એ તમામ સંબંધો 
જે સગી માતા અને પિતા તરફથી હરામ હોય છે , ધાવણ આપનાર માતા અને પિતાના સંબંધથી પણ હરામ થઈ 
જાય છે. આ હુકમનું સ્રોત નબી સ.અ.વ.ના આ શબ્દો છે કે, વ્વહ.૦ કદ પ૭,હ*ર અલબત્ત, 
એ બાબતમાં મતભેદ છે કે ધાવણની હુર્મત કેટલા પ્રમાણમાં ધાવણ લેવાથી પુરવાર થાય છે. ઇમામ અબૂ હનીફા 
અને ઇમામ માલિકના મતે જેટલા જથ્થાથી રોઝાદારનો રોઝો તૂટી શકે છે એટલા જ પ્રમાણમાં જો બાળક કોઈનું 
ધાવણ લઈ લે તો હુર્મત સાબિત થઈ જાય છે. પરંતુ ઇમામ અહમદના મતે ત્રણ વખત ધાવણ લેવાથી, તથા 
ઇમામ શાહે ત્યાં પાંચ વખત ધાવણ લેવાથી આ ડુર્મત સાબિત થાય છે. આ ઉપરાંત આ બાબતમાં પણ 
મતભેદ છે કે, કઈ ઉમરે ધાવણ લેવાથી આ સંબંધ હરામ થઈ જાય છે. આ બાબતમાં ઇસ્લામી કાયદાના 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
2£22શ&ૂ ?૪ 2૮૬૪ *2?7?૮2સ ફે! 4600 જ “હ તુતતિ ત ત્મ 
»»5 ઝક “કગાકઝડઝબકક્ક્ઝ્હ 
7૨૦૭૮ ૭૪૪-2254? .:7દ€ #2?૮તસ 

દપક હ“ટગ્ક જિન ઈઇપ8૭ક ડડ 


તમારાખોળામાં ઉછેર મેળવેલો છે“--એપત્નીઓની પુત્રીઓ જેમની સાથે તમારો પતિ-પત્ની 
તરીકેનો સંબંધ થઈ ગયેલો હોય. નહીં તો જો (માત્ર લગ્ન થયાં હોય અને) પતિ-પત્નીનો સંબંધ 
ન થયો હોય તો (તેમને છોડીને તેમની પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કરી લેવામાં) તમારી ઉપર કોઈ પકડ 
નથી--અનેતમારાએપુત્રોનીપત્નીઓ 


નિષ્ણાંતોના કથનો નીચે પ્રમાણે છે : 

(૧) એ જ જમાના ના ધાવણને ગણતરીમાં લેવામાં આવશે જયારે બાળકનું ધાવણ છોડાવવામાં 
આવેલું ન હોય, અને ધાવણ ઉપર જ તેના ખોરાકનો આધાર હોય. નહીં તો ધાવણ છોડાવી દીધા પછી જો કોઈ 
બાળકે બીજી સ્ત્રીનું ધાવણ લીધું હોય તો તેની હેસિયત એવી જ છે જેમકે તેણે પાણી પી લીધું. આ મત 
ઉમ્મેસલમા રદિ. અને ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.નો છે. હઝરત અલી રદિ. દ્વારા પણ એક રિવાયત આ અર્થમાં 
આવેલી છે. સુહરી, હસન બસરી, કતાદા, ઇકરિમહ અને ઔઝાઈ પણ આમ જ માને છે. 

(૨) બે વર્ષની ઉંમરની અંદર જે ધાવણ લેવામાં આવ્યું હોય માત્ર તેનાથી જ ધાવણની હુર્મત સાબિત 
થશે. આ મત હઝરત ઉમર રદિ., ઇબ્નેમસઊદ, અબૂ હુરેરા અને ઇબ્ને ઉમરનું કથન છે, અને શરીઅતના 
કાયદાશાસ્રીઓમાંથી ઇમામ શાફઈ, ઈમામ અહમદ, ઇમામ અબૂ યૂસુફ, ઈમામ મુહમ્મદ અને સુફયાન 
સૌરીએ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. ઇમામ અબૂ હનીફા દ્વારા પણ એક કથન આના જ ટેકામાં નોંધાયેલું છે. ઇમામ 
માલિક પણ આ જ મયદિમાં માને છે, પરંતુ તેઓ કહે છે કે બે વર્ષ કરતાં જો મહિના બે મહિના વધારે ઉમર પણ 
હોય તો તેમાં ધાવણ લેવાનો આ જ હુકમ છે. 

(૩) ઇમામ અબૂ હનીફા તથા ઇમામ ઝુફરનું વિખ્યાત કથન આ છે કે, ધાવણનો સમય અઢી વર્ષ છે 
અને તેની અંદરધાવણ લેવાથી ધાવણની હુર્મત સાબિત થાય છે. 

(૪) ગમે તે ઉમરમાં ધાવણ લેવામાં આવે તો તેની હુર્મત સાબિત થઈ જશે. એટલે કે આ મામલામાં 
અસલ મુદ્દો દૂધનો છે , નહીં કે ઉમરનો. પીનાર જો વૃદ્ધપણ હોય તો તેનો હુકમ આ જ છે જે ધાવણા બાળકનો છે. 
આ જ અભિપ્રાય હઝરત આઇશા રદિ.નો છે અને હઝરત અલી રદિ. મારફતે પણ વધુ સહીહ-પ્રમાણભૂત- 
રરેવાયત આના ટેકામાં નોંધાયેલી છે. શરીઅતના કાનૂનશાસ્ત્રીઓમાંથી ઉર્વાહ બિન ઝુબેર, અતા, લૈસ બિન 
સઅદ અને ઇબ્ને હઝ્મ દ્વારા આ જ કથન અપનાવવામાં આવ્યું છે. 

(૩૯) એ બાબતે મતભેદ પ્રવર્તે છે કે, જે સ્ત્રીની સાથે માત્ર નિકાહ જ થયો હોય તેની માતા હરામ છે કે 
કેમ. ઇમામ અબૂ હનીફા, માલિક, અહમદ અને શાફઈ તેની હુર્મતમાં માને છે. અને હઝરત અલી રદિ.નો 
અભિપ્રાય એવો છે કે જયાં સુધી કોઈ સ્ત્રી સાથે સહવાસ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તેની માતા હરામ થતી નથી. 

(૪૦) આવી છોકરીનું હરામ હોવું એ શરત ઉપર આધારિત નથી કે તે સાવકા પિતાના ઘરમાં ઉછેર 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


કમક 5552 હ 


ક 


ષી હ્તકહ્ૂડ 
જ ક મ દ્રિત 4 %«« 
સિ 45 5595500155 
હડ. દ. હડ-ડકદ 
દા જ ડક દાઈ 


જે તમારી કેડમાંથી હોય. અને આ પણ તમારા માટે હરામ કરવામાં આવ્યું છે કે એકીસાથે બે 
બહેનોને ભેગી કરો,” પરંતુ અગાઉ જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ 
છે.” અને એ સ્ત્રીઓ પણ તમારા માટે હરામ છે જે કોઈ બીજાના લગ્નબંધનમાં હૌય, 
(સુહસનાત) અલબત્ત, એવી સ્ત્રીઓ આમાંથી બાકાત છે જે (યુદ્ધમાં) તમારા હાથમાં આવે.. આ 
અલ્લાહનો કાનૂન છે જેનું પાલન તમારા માટે ફરજિયાત કરી દેવામાં આવ્યું છે. 

આ સિવાયની જેટલી સ્ત્રીઓ છે તેમને તમારા માલ દ્વારાપ્રાપ્ત કરવાનું તમારા માટે 


પામી છે. આ શબ્દો અલ્લાહતઆલાએ આ સંબંધની નજાકતને જાહેર કરવા માટે વાપર્યા છે. શરીઅતના 
કાયદાશાસ્રીઓ આ બાબતમાં લગભગ સર્વસંમત્ત છે કે સાવકી પુત્રી પુરૂષ માટે કોઈપણ સંજોગોમાં હરામ છે, 
ચાહે તેનો ઉછેર સાવકા પિતાના ઘરમાં થયો હોય કે ન થયો હોય. 

(૪૧) આ બંધન આ હેતુથી ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, જેને માણસે પુત્ર બનાવી લીધો હોય તેની વિધવા 
અથવા છૂટાછેડા પામેલી સ્રી, માણસ માટે હરામ નથી. હરામ માત્ર એ પુત્રની પત્ની છે જે માણસના પોતાના 
બીજમાંથી હોય, અને પુત્રની જેમ જ પૌત્ર અને દૌહિત્રની પત્ની પણ દાદા અને નાના માટે હરામ છે. 

(૪૨) નબી સ.અ.વ.નો હુકમ છે કે, માસી અને ભાણી, તથા ફોઈ અને ભત્રીજીને પણ એક સાથે 
[નિકાહમાં રાખવી હરામ છે. આ બાબતમાં એટલો નિયમ સમજી લેવો જોઈએ કે એવી બે સ્ત્રીઓને ભેગી કરવી 
કોઈ પણ સંજોગોમાં હરામ છે જેમાંથી કોઈ એક જો પુરૂષ હોત તો તેનો [નિકાહ બીજી સાથે હરામ હોત . 

(૪૩) એટલે કે જહાલતકાળમાં જે અત્યાચાર તમે લોકો કરતાં રહ્યાં છો કે, બે બહેનોને એકી સાથે 
પરણી જતાં હતાં તેના માટે પૂછવામાં નહીં આવે, એ શરતે કે, હવે તેનાથી દૂર રહો. (જુઓઃ નોંધ ક્રમાંક -૩ર) 
આના જ આધારે આ હુકમ છે કે, જે માણસે કુક્રની હાલતમાં બે બહેનોને નિકાહમાં ભેગી કરી હોય, તેણે 
ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર્યાપછી એકને રાખવી અને બીજીને છોડી દેવી પડશે . 

(૪૪) એટલે કે જે સ્રીઓ યુદ્ધમાં કેદ પકડાઈને આવી હોય અને જેમના કાફિર પતિઓ દારૂલહર્બ 
એટલે કે યુદ્ધે ચઢેલા દેશમાં હયાત હોય, તેઓ હરામ નથી, કેમ કે દારૂલહર્બમાંથી દારૂલઈઇસ્લામમાં આવ્યા પછી 


તેમના નિકાહ તૂટી ગયાં. આવી સ્ત્રીઓની સાથે નિકાહ પણ કરી શકાય છે, અને જેની માલિકી હેઠળ તે તેમનો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


જાતીય લાભ પણ લઈ શકે છે. અલબત્ત, શરીઅતના કાયદાવિદો વચ્ચે આ બાબતમાં મતભેદ છે કે, જો પતિ- 
પત્ની બંને એક સાથે કેદ પકડાય ત્યારે એમના વિષે શું હુકમ છે. ઇમામ અબૂ હનીફા અને તેમના સાથીઓ કહે 
છે કે તેમનો નિકાહ ચાલુ રહેશે, અને ઇમામ માલિક તથા શાફઈનો મત એવો છે કે, તેમનો નિકાહ પણ બાકી 
નહીં રહે. 

દાસીઓનો જાતીય લાભ ઉઠાવવાની બાબતમાં લોકો ઘણી ગેરસમજો ધરાવે છે, એટલા માટે નીચેના 
પ્રશ્નોને સારી રીતે સમજી લેવાં જોઈએઃ 

(૧) જે સ્રીઓ યુદ્ધમાં કેદ પકડાય તેમને પકડતાં જ દરેક સૈનિક તેમનો જાતીય લાભ ઉઠાવવાનો હક્ક 
ધરાવતો નથી, બલ્કે ઇસ્લામી કાનૂન એવો છે કે, આવી સ્ત્રીઓ રાજયને હવાલે કરી દેવામાં આવશે. રાજયને 
અધિકાર છે કે, ચાહે તો તેમને મુકત કરી દે, ચાહે તો તેમની પાસેથી ફિદયો લે, ચાહે તો તેમની અદલાબદલી એ 
મુસલમાન કેદીઓની સામે કરે જે દુશ્મનના કબજામાં હોય, અને ચાહે તો તેમને સૈનિકો વચ્ચે વહેંચી આપે. કોઈ 
પણ સૈનિક માત્ર એ જ સ્ત્રીનો જાતીય લાભ ઉઠાવવાનો અધિકાર ધરાવે છે જે રાજય તરફથી નિયમાનુસાર તેના 
કબજામાં આપવામાં આવી હોય. 

(ર) જે સ્ત્રી આવી રીતે કોઈના માલિકીપણામાં આપી દેવામાં આવે તેનો ત્યાં સુધી જાતીય લાભ લઈ 
શકાય નહીં જયાં સુધી તેને એક વખત માસિક આવી ન જાય, અને એ ખાત્રી ન થઈ જાય કે તે સગર્ભાનથી, અને 
જો તે સગર્ભા હોય તો પ્રસૂતિ પહેલાં પણ જાતીય લાભ લેવો ગેરકાનૂની છે. 

(૩) યુદ્ધમાં પકડાયેલી સ્ત્રીઓનો જાતીય લાભ લેવાની બાબતમાં એવી શરત નથી કે તે એહલેકિતાબ 
એટલે કે ગ્રંથવાળાઓમાંથી હોય. તેમનો ધર્મ ગમે તે હોય પણ જયારે તેમને વહેંચી દેવામાં આવે ત્યારે જે જેમના 
હિસ્સામાં આવે તે તેનો જાતીય લાભ લઈ શકે છે. 

(૪) જે સ્ત્રી જે પુરૂષના હિસ્સામાં આપી દેવામાં આવી હોય માત્ર તે જ તેનો જાતીય લાભ લઈ શકે છે, 
બીજા કોઈને તેને અડવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ સ્ત્રીથી જે સંતાન થશે તે એ જ માણસની કાયદેસર સંતાન 
ગણવામાં આવશે જેની માલિકીમાં એ સ્રી છે. એ સંતાનના કાનૂની હક્કો એ જ હશે જે શરીઅતમાં તેના સંતાન 
માટે ઠરાવવામાં આવેલાં છે. સંતાનવાળી થઈ ગયા પછી તે સ્ત્રીને વેચી શકાશે નહીં, અને માલિકનું મરણ થતાં 
જ તેઆપોઆપ મુકત થઈજશે. 

(૫) જે સ્ત્રી આવી રીતે કોઈ પુરૂષની માલિકીમાં આવી હોય, અને તેને જો તેનો માલિક બીજા કોઈ 
પુરુષના નિકાહમાં આપી દે, તો પછી માલિકને તેની પાસેથી બીજી સેવાઓ લેવાનો હક્ક તો રહે છે પરંતુ જાતીય 
લાભ લેવાનો હકક બાકી રહેતો નથી. 

(૬) જેવી રીતે શરીઅતે પત્નીઓની સંખ્યા પર ચારની મયદિ મૂકી છે એવી રીતે દાસીઓની સંખ્યા પર 
મૂકી નથી. પરંતુ આ મામલામાં કોઈ મયાદા નહીં મૂકવા પાછળ શરીઅતનો ઇરાદો એવો ન હતો કે ધનવાન 
લોકો અસંખ્ય દાસીઓ ખરીદી-ખરીદીને ભેગી કરી લે અને પોતાના ઘરને એયાશીનો અડી બનાવી દે, બલ્કે 
હકીકતમાં આ મામલામાં સંખ્યા નિશ્ચિત નહીં કરવાનું કારણ આ છે કે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ નક્કી કરી શકાતી નથી. 

(૭) મિલ્કત ધારણ કરવાના બીજા અધિકારોની જેમ જ એ માલિકી હક્કો પણ તબદીલ થઈ શકે છે જે 
કોઈ વ્યક્તિને કાનૂનની રૂએ એક યુદ્ધ કેદી ઉપર રાજયે આપ્યાં હોય. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭ ૧૭૩ 


ક *,.2ન્‍૪*-૭,[7૪], * 7.૮79 વિ 
મા ઈ 5 


«27227 નજિ હે *ટ૮ 


ઈક કપ ઝદ પ ટ 
ક્કરછ્ ઝડ ત*હટકાઠ'શ્૪૬,5 
ધાક ડાળ જ5/%% 
હ 22 દ ળા, ટિ [, 6 છ 


હલાલ કરી દેવામાં આવ્યું છે, એ શરતે કે લગ્નબંધનમાં ર સુરક્ષિત કરો, એમ નહી કે 
સ્વછંદતાપૂર્વક કામવાસના પૂરી કરો. પછી દાંપત્યજીવનનો જે આનંદ તમે તેમની પાસેથી મેળવો 
તેના બદલામાં તેમનાં મહર ફરજ તરીકે ચૂકવો, અલબત્ત, મહર નક્કી થઈ ગયા પછી પરસ્પર 
રાજીખુશીથી તમારી વચ્ચે જો કોઈ સમજૂતી થઈ જાય તો તેમાં કોઈ હરજ નથી, અલ્લાહ જાણનાર 
અને ડહાપણવાળો છે. અને તમારામાંથી જે માણસ એટલી શકિત ન ધરાવતો હોય કે ખાનદાની 


મુસલમાન સ્ત્રીઓ (મુહસનાત) સાથે લગ્ન કરી શકે તો તેણે તમારી એ ગુલામ સ્ત્રીઓમાંથી 
કોઈની સાથે લગ્ન કરી લેવું જોઈએ જે તમારા કબજામાં હોય અને મુસલમાન હોય. અલ્લાહ 
તમારા ઈમાનોની સ્થિતિને સારી રીતે જાણે છે, તમે સો એક જ સમુદાયના લોકો છો,” 


(૮) રાજય તરફથી મિલ્કતના અધિકારો વિધિવત રીતે આપવામાં આવે તે એવું જ એક કાનૂની કૃત્ય છે 
જે રીતે નિકાહ એક કાનૂની કૃત્ય છે. એટલા માટે કોઈ કારણ નથી કે જે માણસ શિકાહમાં કોઈ પણ જાતનો 
અણગમો અનુભવતો નથી તે ખોટી રીતે દાસી સાથે જાતીય લાભ લેવામાં અણગમો અનુભવે. 

(૯) યુદ્ધ કેદીઓમાંથી એક સ્ત્રીને કોઈ પુરૂષની માલિકીમાં આપી દીધા પછી રાજય તેને પાછી લઈ 
લેવાનો અધિકાર ધરાવતું નથી, બિલકુલ એવી જ રીતે જેવી રીતે કોઈ સ્ત્રીનો વાલી કોઈના (નિકાહમાં આપી 
દીધા પછી તેને પાછી લેવાનો અધિકારધરાવતો નથી. 

(૧૦) જો કોઈ લશ્કરી સેનાપતિ હંગામી ધોરણે પોતાના સૈનિકોને સ્રીઓ મારફતે જાતીય તરસ 
સંતોષવા માટે પરવાનગી આપી દે અને માત્ર થોડા સમય માટે તેમને લશ્કરમાં વહેંચી દે, તો આ ઇસ્લામી 
કાનૂનની રૂએ તદ્દન ગેરકાનૂની કૃત્ય છે. આમાં અને વ્યભિચારમાં કોઈ ફરક નથી, અને વ્યભિચાર ઇસ્લામી 
કાનૂનમાં અપરાધ છે. (વિગતવાર ચર્ચા માટે જૂઓ મારૂં પુસ્તક “તફહીમાત” ભાગ-ર અને 
“રસાઇલોમસાઇલ” ભાગ-૧) 

(૪૫) એટલે કે સમાજની અંદર લોકોની વચ્ચે દરજ્જાના જે તફાવત છે તે માત્ર એક આદરની વસ્તુ છે, 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


(1 [૬ 
હઝ ઈ22&ઉ 


તેથી તેમના વાલીઓની પરવાનગીથી તેમની સાથે લગ્ન કરી લો અને પ્રચલિત રીતે તેમનાં મહર 
ચૂકવી દો, કે જેથી તેઓ લગ્નબંધનમાં સુરક્ષિત (મુહસનાત) થઈ રહે, સ્વછંદતાપૂર્વક કામવાસના 
પૂરી કરતી ન ફરે અને ન તો છાનેછપને યારીઓ કરે. પછી જ્યારે તેઓ લગ્નબંધનમાં સુરક્ષિત થઈ 
જાય અને ત્યારપછી કોઈ બદકારી કરી બેસે તો તેમના માટે એ સજાના પ્રમાણમાં અડધી સજા છે જે 
ખાનદાની સ્ત્રીઓ (મુહસનાત) માટે ઠરાવેલી” છે. આ સરળતા” તમારામાંથી એ લોકો માટે 
ઊભી કરવામાં આવી છે જેમને લગ્ન ન કરવાથી સંયમનો અંકુશ તૂટી જવાનો ભય હોય. પરંતુ જો 


નહીં તો હકીકતમાં તમામ મુસલમાનો સમાન છે, અને જે તફાવતનું કોઈ સાચું કારણ તેમની વચ્ચે હોય તો તે 
ઈમાન છે, જે માત્ર ઉચ્ચ કુળોનો જ હિસ્સો નથી. બની શકે કે એક દાસી/ગુલામસ્્રી ઈમાન અને નેતિકતાની 
બાબતમાં એક કુળવાન સ્ત્રીની સરખામણીમાં સારી હોય. 

(૪૪૬) ઉપરછલ્લી રીતે જોતાં અત્રે એક ગૂંચવણ ઉભી થાય છે જેનો લાભ ખ્વારજી ફિર્કાએ અને એ 
બીજા લોકોએ ઉઠાવ્યો છે કે જે રજમનો ઈનકાર કરે છે. તેઓ કહે છે કે “જો પરણેલી સ્રી માટે ઇસ્લામી 
શરીઅતમાં વ્યભિચારની સજા રજમ છે તો તેની અડધી સજા શું હોઈ શકે જે દાસીને આપવામાં આવે. 
એટલા માટે આ આયત એ વાતની પૂર્ણ દલીલ છે કે ઇસ્લામમાં રજમની સજા છે જ નહીં.” પરંતુ આ લોકોએ 
કુર્ાાનના શબ્દો ઉપર વિચાર કર્યો જ નથી. આ રુકૂઅમાં મુહસનાત હડક શબ્દ (સુરક્ષિત સ્ત્રીઓ) બે 
અલગ અલગ અર્થોમાં વાપરવામાં આવ્યો છે. એક, પરણેલી સ્ત્રીઓ કે જેમને પતિની સુરક્ષા પ્રાપ્ત છે, બીજું, 
કુળવાન સ્ત્રીઓ જેમને કુટુંબની સુરક્ષા પ્રાપ્ત હોય કે જ્યારે તેઓ પરણેલી ન હોય. ચર્ચા હેઠળની આયતમાં 
મુહસનાત હં“કર્ક શબ્દ દાસીની સરખામણીમાં કુળવાન સ્ત્રીઓ માટે બીજા અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો 
છે, નહીં કે પહેલા અર્થમાં, જે આયતના વિષય ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, દાસીઓ 
માટેમુહસનાતનો ર્હુડકર્ક શબ્દ પહેલા અર્થમાં વપરાયો છે અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જયારે 
તેમને નિકાહનું રક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ જાય ઉહ્્કાડઈ) ત્યારે તેમના માટે વ્ય ભિચારનું આચરણ કરવા માટેની એ 
સજા છે જે ઉપર વવામાં આવી છે. હવે જો ઊંડું ઉતરીને જોવામાં આવે તો આ વાત તદન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે 
કુળવાન સ્રીઓને બે સુરક્ષાઓ મળે છેઃ એક કુળનું રક્ષણ , જેના કારણે તેઓ લગ્ન કર્યા સિવાય પણ “મુહસના' 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


2 4્રજ તાત્િવત્વ જ ક્ત 8? કી 
01: .5 કં ૦ ક*£4915 કકક ઝત 
-” કક કદ્ર જ “૨5 દ્વ _ દ 
#ઝકવવઝીવ્ડક 24 
પ ૭2 4) 258૮૯72 


હ પ 120) 5 ક કાડડ બડ 


તમે ધૈર્યરાખો તો આ તમારા માટે સારું છે, અને અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ ન (રુકૂઅ-૪) 

અલ્લાહ ઇચ્છે છે કે તમારી ઉપર એ રીતોને સ્પષ્ટ કરે અને એ જ રીતો ઉપર તમને ચલાવે 
જેમનું અનુસરણ તમારી અગાઉ થઈ ગયેલાં સદાચારીઓ કરતા હતાં. તે તેની કૃપા સાથે તમારી 
તરફ વળવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, અને તે જાણનાર પણ છે અને ડહાપણવાળો પણ.“ હા, અલ્લાહ 
તો તમારી તરફ કૃપાપૂર્વક 


હોય છે. બીજું, પતિનું રક્ષણ જેના કારણે તેમના માટે કુળના રક્ષણ ઉપર એક બીજા રક્ષણનો વધારો થઈ જાય છે. 
આનાથી વિરૂદ્ધ, દાસી જયાં સુધી દાસી હોય છે, મુહસિના હોતી નથી કારણ કે તેને કોઈ કુળનું રક્ષણ પ્રાપ્ત 
નથી. અલબત્ત, [નિકાહ થઈ ગયા પછી તેને માત્ર પતિનું રક્ષણ મળે છે અને તે પણ અધૂરું, કેમ કે પતિના 
રક્ષણમાં આવ્યા પછી પણ ન તો તે એ લોકોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થાય છે જેમની માલિકી હેઠળ તે હતી, અને ન 
તો સમાજમાં તેને એ દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે જે કુળવાન સ્ત્રીને મળતો હોય છે. આથી, તેને જે સજા આપવામાં 
આવશે તે અપરિણીત કુળવાન સ્ત્રીઓની સજા કરતાં અડધી હશે, નહીં કે પરણેલી કુળવાન સ્રીઓની સજા 
કરતાં. આ ઉપરાંત, અહીં એ વાત પણ જણાઈ ગયું કે સૂરઃ નૂરની બીજી આયતમાં વ્યભિચારની જે સજાનો 
ઉલ્લેખ છે, તે માત્ર અપરિણીત કુળવાન સ્ત્રીઓ માટે છે કે જેમની સરખામણીમાં અત્રે પરણેલી દાસીની સજા 
અડધી જણાવવામાં આવી છે . હવે રહી એ પરણેલી કુળવાન સ્રીઓ , તો તેઓ અપરિણીત મુહસનાત કરતાં કડક 
સજાને પાત્ર છે, કેમ કે તેઓ બમણાં રક્ષણને તોડે છે. જો કે કુરાન તેમના માટે રજમની સજાની સ્પષ્ટતા કરતો 
નથી, પરંતુ ખૂબ જ સુક્ષ્મ રીતે તેની તરફ ઈશારો કરે છે જે ઓછી બુદ્ધિના લોકોથી છૂપું તો રહી જાય, પણ 
નબીની તેજ નિગાહથી છૂપું રહી શકતું ન હતું. 

(૪૭) એટલે કે કુળવાન સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો કોઈ દાસી સાથે, તેના 
માલિકોની પરવાનગી લઈને, લગ્ન કરવાની સગવડ. 

(૪૮) સૂરઃ ના આરંભથી અહીં સુધી જે હુકમો આપવામાં આવ્યાં છે, અને આ સૂરઃ ના ઊતરાણ 
પહેલાં સૂરઃ બકરહમાં સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પ્રશ્નો વિષે જે હુકમો અપાઈ ગયા હતાં, એ બધાની તરફ 
સામૂહિક રીતે ઇશારો કરીને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ સામાજિક વ્યવસ્થા, નૈતિકતા અને સંસ્કુતિના એ 
શિયમો છે જેમની ઉપર ખૂબ જ પ્રાચીન કાળથી દરેક યુગના નબીઓ અને તેમના સદાચારી અનુયાયીઓ અમલ 
કરતાં આવ્યાં છે, અને આ અલ્લાહની મહેરબાની અને કૃપા છે કે તે જહાલતની હાલતમાંથી કાઢીને 
સદાચારીઓની જીવનપદ્ધતિ તરફ તમારું માર્ગદર્શન કરી રહ્યો છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


#*9/ 278 તદર 7૭22 ૬72 72 ક “ર 2227 


ક જિ થ્રક્હાધડજ્ ર [9.2 5544 


હા 


0 કહા દ; છીડા કી 5 


વળવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, પરંતુ જે લોકો તેમના મનની ઈશછાનું અનુસરણ કરી રહ્યાં છે તેઓ 
ઇચ્છે છે કે તમે સીધા માર્ગથી હટીને દૂર નીકળી જાઓ. “અલ્લાહ તમારી ઉપરના બંધનોને હળવા 
કરવા માગે છે કારણ કે માનવીને કમજોર પેદા કરવામાં આવ્યો છે. 


(૪૯) અત્રે ઇશારો દંભીઓ , પરંપરાવાદી અંધશ્રદ્ધાળુઓ અને મદીનાની આસપાસના યહૂદીઓની 
તરફ છે. દંભીઓ અને રૂઢિચુસ્તોને તો એ સુધારણાના પગલાં સહેજ પણ ગમતાં ન હતાં જે સભ્યતા અને 
સમાજમાં સદીઓથી રૂઢ થયેલાં અને ચાલ્યા આવતાં પૂર્વગ્રહો તથા રીત-રિવાજોની વિરૂદ્ધમાં જઈ રહ્યા હતાં. 
વારસામાં પુત્રીઓનો હિસ્સો , વિધવા સ્્રીની સાસરિયાના બંધનોમાંથી મુક્તિ અને ઇદ્તના ગાળા પછી કોઈ પણ 
વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા માટે મુકત થઈ જવું, સાવકી માતાની સાથે સિકાહનું હરામ હોવું, બે બહેનોને એકી- 
સાથે લગ્ન બંધનમાં ભેગી કરવાને ગેરકાનૂની ઠરાવવું, દત્તક બાળકને વારસામાંથી વંચિત કરવો. દત્તક પુત્રની 
[વિધવા તથા છૂટાછેડા લીધેલી સ્ત્રીનું માની લીધેલા પિતા માટે હલાલ હોવું, આ અને આવાં બીજા સુધારાઓમાંથી 
દરેક વસ્તુ એવી હતી કે જેની સામે ઘરડાં અને બાપ-દાદાની પરંપરાઓના અનુયાયીઓ ચિત્કાર કરી ઉઠ્યા 
હતાં. લાંબા સમય સુધી આ હુકમો ઉપર અંદરોઅંદર ચચ ઓ થયા કરતી હતી. ફિત્નાખોરો આ વાતોને હાથો 
બનાવીને નબી સ.અ.વ. અને આપના સુધારણાના સંદેશની સામે લોકોની ઉશ્કેરણી કરતા હતાં. દા.ત. જો 
કોઈ એવા લગ્ન ધ્વારા પેદા થયો હોય જેને હવે ઇસ્લામી શરીઅતનો કાનૂન હરામ ઠરાવી રહયો હોય તો તેને 
એવું બોલી બોલીને ઉશ્કેરવામાં આવતો કે “લો, આજે જે નવા હુકમો આવ્યાં છે એ પ્રમાણે તમારી માતા અને 
તમારા બાપનો સંબંધ ગેરકાનૂની ઠરાવી દેવામાં આવ્યો છે.” આવી રીતે મૂર્ખ લોકો એ સુધારણાના કામમાં 
વિક્ષેપો નાખી રહ્યા હતાં જે એ વખતે અલ્લાહના હુકમો હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. 

બીજી તરફ યહૂદીઓ હતાં જેમણે સદીઓથી કાનૂનની નુક્તેચીનીઓ વડે મૂળ ખુદાઈ કાનૂનો ઉપર 
તેમના પોતાના ઘડી કાઢેલાં હુકમો અને કાયદાઓનું એક ભારે આવરણ ચઢાવી રાખેલું હતું. અસંખ્ય બંધનો 
અને ઝીણી ઝીણી છણાવટો અને કડકાઈઓ હતી જે તેમણે શરીઅતમાં વધારી દીધી હતી. અનેક હલાલ વસ્તુઓ 
એવી હતી જેમને તેઓ હરામ કરી બેઠા હતાં, ઘણાં એવા વહેમો હતાં જેમણે તેમને ખુદાના કાનૂનમાં દાખલ કરી 
દીધા હતાં. હવે આ વાત તેમના વિદ્દાનો અને આમ લોકો, બંનેની માનસિકતા અને સ્વભાવની બિલકુલ વિરૂદ્ધ 
હતી કે તેઓ આ સીધીસાદી શરીઅતનું મૂલ્ય સમજી શકે જે કુઅનિ રજૂ કરી રહ્યો હતો. તેઓ કુર્બાનના હુકમો 
સાંભળીને બેચેન બની જતા હતાં.એક-એક વસ્તુની સામે ૧૦૦-૧૦૦ વાંધાં ઊભા કરતા હતાં. તેઓ એવી 
માગણી કરતા હતાં કે, કાં તો ફુઅનિ તેમના કાયદાશાસ્ત્રીઓના તમામ તારણો અને તેમના પુરોગામીઓના 
બધાં જ વહેમો અને ખોટા રિવાજોને ખુદાઈ શરીઅત ઠરાવે, નહીં તો આ અલ્લાહની કિતાબ છે જ નહીં. દા.ત. 
યહૂદીઓને ત્યાં એવો નિયમ હતો કે, માસિકના ગાળામાં સ્ત્રીને બિલકુલ નાપાક માનવામાં આવતી હતી, ન તો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


45 ઝા ક#ઇઝાાહ કકડપ 


ત * 


* “ઉ શ્ર પ્રિ 95 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, પરસ્પર એકબીજાનો માલ ખોટી રીતો દ્વારા ન પાઓ 
લેવડ-દેવડ એકબીજાની સંમતિથી થવી જોઈએ, અનેપોતાની જાતની હત્યાન કરો. 


તેના હાથનું રાંધેલું ખાતા હતાં, ન તો તેના હાથનું પાણી પીતા હતાં, ન તો તેની સાથે જમીન પર બેસતા હતાં, 
બલ્કે તેનો હાથ અડી જવાને પણ તેઓ નાપસંદ કરતા હતાં. આ ગણતરીના દિવસોમાં સ્ત્રી પોતે તેના ઘરમાં 
અસ્પૃશ્ય બનીને રહી જતી હતી. આ જ રિવાજ યહૂદીઓની અસર હેઠળ મદીનાના અનસારીઓમાં પણ ફેલાઈ 
ગયો હતો. જયારે નબી સ.અ.વ. મદીના આવ્યાં ત્યારે આપને આના વિષે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો. જવાબમાં 
એ આયત આવી જે સૂરઃ બકરહમાં ર૮મા રુકૂઅની શરૂઆતમાં નોધાયેલી છે. નબી સ.અ.વ.એ એ આયતની 
રૂએ હુકમ આપ્યો કે માસિકગાળામાં માત્ર જાતીય સંબંધ ગેરકાયદેસર છે , બાકીના તમામ સંબંધો સ્રીઓ સાથે 
એવી જ રીતે રાખવામાં આવે જેવી રીતે બીજા દિવસોમાં રાખવામાં આવે છે. આની સામે યહ્‌દીઓમાં ભારે 
હોબાળો મચી ગયો. તેઓ કહેવા માંડયાં કે આ માણસ તો કસમ ખાઈ ને બેઠો છે કે જે કંઈ આપણે ત્યાં હરામ છે 
તેને હલાલ કરીને રહેશે અને જે જે વસ્તુને આપણે નાપાક કહીએ છીએ તેને પાક ઠરાવી દેશે . 

(૫૦) “ખોટી રીતો” નો આશય એ તમામ રીતો છે જે સત્યની વિરૂદ્ધ હોય, અને શરીઅત તેમજ નેતિક 
રીતે ગેરકાયદેસર હોય. “લેવડ-દેવડ” નો અર્થ આ છે કે પરસ્પર ફાયદા અને હિતની તબદીલી થવી જોઈએ 
જેવી રીતે વેપાર, હુન્નર-ઉધ્યોગમાં થાય છે કે, એક માણસ બીજા માણસની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પરિશ્રમ 
કરે છે અને તે તેનું વળતર આપે છે. એકબીજાની સંમત્તિનો અર્થ આ છે કે, લેવડ-દેવડ ન તો કોઈ ગેરકાયદેસર 
દબાણ હેઠળ થાય, ન તો દગા અને છેતરપિંડી ધ્વારા. લાંચરૂશ્ચત અને વ્યાજમાં બહારથી સંમત્તિ દેખાય છે, પરંતુ 
હકીકતમાં તે સંમત્તિ લાચારીયુક્ત હોય છે અને દબાણના પરિણામે હોય છે. જુગારમાં પણ બહારથી સંમત્તિ 
દેખાય છે પરંતુ હકીકતમાં જુગારમાં ભાગ લેનાર દરેક માણસ એવી આશાએ સંમત હોય છે કે જીત તેની થશે, 
હારવાના ઇરાદાથી કોઈપણ સંમત નથી હોતો. બનાવટ અને છેતરપિંડીના ધંધામાં પણ બહારથી તો સંમત્તિ હોય 
છે પરંતુ તે એવી ગેરસમજના કારણે હોય છે કે તેમાં કોઈ બનાવટ કે ફરેબ નથી. જો બીજા પક્ષકારને ખબર હોય કે 
તમે તેની સાથે બનાવટ અથવા ફરેબ કરી રહ્યાં છો તો તે કદાપિ તેના માટે સંમત ન થાય. 

(૫૧) આ વાકય પાછલા વાકયની પુરવણી પણ હોઈ શકે છે તેમજ પોતે એક અલગ વાકય પણ. જો 
પાછલા વાકયની પુરવણી માનીએ તો આનો અર્થ એવો છે કે, બીજાના માલ ગેરકાયદેસર રીતે ખાઈ જવા એ 
ખુદ પોતાની જાતને વિનાશમાં નાખવી છે. દુનિયામાં આના લીધે સાંસ્કૃતિક વ્વવસ્થા બગડે છે અને તેના ખરાબ 
પરેણામોથી હરામખોર માણસ પોતે પણ બચી શકતો નથી. અને આખિરતમાં આના કારણે તે માણસ સખત 
સજાને પાત્ર બની જાય છે. અને જો તેને અલગ વાકય તરીકે માનીએ તો તેના બે અર્થ થાય છે : એક આ કે, 
એકબીજાની હત્યા ન કરો, અને બીજો આ કે, આત્મહત્યા ન કરો. અલ્લાહતઆલાએ શબ્દો એવા અર્થસભર 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ઉ ડડ્હ્ટ૦4૦ 8 ક “હટ હ) 


કહ કકે 


૦ ઉડાડ ઉડાડ જ 
કકડા 


વિશ્વાસ રાખો કે અલ્લાહ તમારી ઉપર મહેરબાન” છે. જે માણસ અત્યાચારપૂર્વક આવું કરશે તેને 
અમે ચોક્કસ આગમાં ઝોકીશું અને અલ્લાહ માટે આ કોઈ મુશ્કેલ કાર્ય નથી. અને જો તમે એ મોટાં 
મોટાં ગુનાઓથી બચતાં રહો જેમનાથી તમને રોકવામાં આવી રહ્યાં છે તો તમારા નાના નાના 
ગુનાઓને અમે તમારા હિસાબમાંથી કાપી નાખીશું” અને તમને આદરના 


મ. 


વાપર્યા છે , તેમજ એવા વર્ણનનો ક્રમ એવો રાખ્યો છે કે, આમાંથી ત્રણેય અર્થનીકળે છે અને ત્રણેય સાચાં છે. 

(પર) એટલે કે અલ્લાહ તમારો શુભેચ્છક છે , તમારી ભલાઈ ઇચ્છે છે, અને આ તેની મહેરબાની જ છે 
કે તે તમને એવાં કામોથી રોકી રહ્યો છે જેમાં તમારી પોતાની બરબાદી છે. 

(૫૩) એટલે કે અમે એવા સંકુચિત મનના તેમજ સંકુચિત દ્રષ્ટિના નથી કે નાની નાની વાતો બદલ 
પકડ કરીને અમારા બંદાઓને સજા આપીએ. જો તમારી કર્મનોંધ મોટા અપરાધોથી ખાલી હોય તો નાની 
ભૂલોની અવગણના કરવામાં આવશે અને તમારી ઉપર તહોમતનામું મુકવામાં નહીં આવે. અલબત્ત, જો મોટાં 
અપરાધો કરીને આવશો તો મુકદમો ચલાવવામાં આવશે અને તેમાં નાની ભૂલો પણ પકડમાં આવી જશે. 

અત્રે એટલું સમજી લેવાની જરૂર છે કે નાના ગુન્હા અને મોટા ગુન્હા વચ્ચે સૈદ્ધાંતિક તફાવત છે. 
જયાં સુધી મેં કુરબાન અને સુશ્નત ઉપર વિચાર કર્યો છે મને એવું જણાય છે કે (૫-કર્ક્ા?ડ4૬14409 - સાચી વાત 
અલ્લાહ જ બહેતરજાણે છે) કે ત્રણ વસ્તુઓ એવી છે જે કોઈપણ કૃત્યને મોટો ગુન્હો બનાવે છે : 

(૧) કોઈનો હક્ક મારવો, ચાહે તે ખુદા હોય જેનો હક્ક મારવામાં આવ્યો હોય, અથવા માતા-પિતા 
હોય, અથવા બીજા લોકો, અથવા ખુદ પોતાની જાત. જેનો હક્ક જેટલો વધારે છે તેટલા જ પ્રમાણમાં તેનો હક્ક 
મારવો એટલો મોટો ગુન્હો બને છે. એટલા જ માટે ગુન્હાને જુલમ પણ કહેવામાં આવે છે અને આના જ કારણે 
શિકને કુઅનિમાં “ઝુલ્મેઅઝીમ* કહેવામાં આવ્યો છે. 

(ર) અલ્લાહ પ્રત્યે નીડર થઈ જવું અને તેની સામે ઘમંડ કરવો જેના લીધે માણસ અલ્લાહના હુકમો 
અને પ્રતિબંધોની દરકાર ન કરે અને આજ્ઞાભંગ કરવાના આશયથી ઇરાદાપૂર્વક એ કામ કરે જેની અલ્લાહે 
મનાઈ કરી છે, અને ઇરાદાપૂર્વક એ કામોને ન કરે જેનો તેણે હુકમ આપ્યો છે. આ નાફરમાની જેટલી હદે વધારે 
નફફટાઈ, હિંમત તથા ખુદાની બીકના ભાવના વિનાની કેફફિયત ધરાવતી હશે એટલા પ્રમાણમાં ગુન્હો પણ 
તીવ્ર બનશે. આ જ અર્થના કારણે ગુન્હા માટે “ (કં ” અને “ હજ્ન્ચ્થ ” ના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવ્યો છે. 

ને તોડવાં અને એ સંબંધોને બગાડવાં જેને જોડવા અને મજબૂત કરવા તથા સુધારવા 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


રઝ ૦55 શક્ક «% 41૮ હક 2 ઝડ ડં 
કહ્સ્કાકઃકઉડ્ડકઝઃહક 
9પ્દ્રછથહુ હટતા હકહટશાઇક-* ડન 


ઇજ્જતના સ્થાનમાં દાખલ કરીશું. 

અને અલ્લાહે જે કંઈ તમારામાંથી કોઈ બીજાની સરખામણીમાં વધારે આપ્યું છે તો તેની 
કામના ન કરો. જે કંઈ પુરુષોએ કમાવ્યું છે તેના પ્રમાણમાં તેમનો હિસ્સો છે અને જે કંઈ સ્રીઓએ 
કમાવ્યું છે તેના પ્રમાણેમાં તેમનો હિસ્સો. હા, અલ્લાહ પાસે તેની કૃપાની દુઆ માગતા રહો, 
નિઃસંદેહ અલ્લાહ દરેક વસ્તુની જાણકારી ધરાવે છે.” 


ઉપર માનવજીવનની શાંતિનો આધાર છે, પછી એ સંબંધો બંદા અને ખુદા વચ્ચેનાં હોય અથવા બંદા અને બંદા 
વચ્ચેનાં હોય. પછી જે સંબંધ જેટલો વધારે મહત્ત્વનો છે , અને જેના કપાઈ જવાથી શાંતિને જેટલું વધારે નુકસાન 
પહોંચે છે, તેમજ જેના મામલામાં શાંતિની જેટલી વધારે અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, એટલા જ પ્રમાણમાં તેને 
તોડવાનો અને કાપવાનો અને ખરાબ કરવાનો ગુન્હો વધારે મોટો છે. દા.ત. વ્યભિચાર અને તેના જુદા જુદા 
દરજ્જાઓ ઉપર વિચાર કરો. આ કૃત્ય પોતે જ સામાજિક જીવનને ખરાબ કરનાર છે. એટલા માટે એ પોતે જ 
એક મોટો ગુન્હો છે, પરંતુ તેના અલગ અલગ રૂપો એકબીજા કરતાં ગુન્હામાં ભારે છે. પરણેલો માણસ 
વ્યભિચાર કરે તે અપરિણીતની સરખામણીમાં સખત ગુન્હો છે. પરણેલી સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવો અપરિણીત 
સ્રી સાથે વ્યભિચાર કરવા કરતાં વધારે ખરાબ છે . પાડોશીના ઘરના સભ્યો સાથે વ્યભિચાર કરવો બિનપાડોશી 
સાથે વ્યભિચાર કરવા કરતાં વધારે ખરાબ છે . મુહર્રમાત જેમકે બહેન, પુત્રી અથવા માતા સાથે વ્યભિચાર કરવો 
અન્ય સ્તી સાથે વ્યભિચાર કરવાની સરખામણીમાં વધારે ખરાબ છે. મસ્જિદની અંદર વ્યભિચાર કરવો અન્ય 
કોઈ જગ્યાએ વ્યભિચાર કરવા કરતાં વધારે ખરાબ છે. આ ઉદાહરણોમાં એક જ કૃત્યના અલગ અલગ રૂપો 
વચ્ચે ગુન્હા હોવાની હેસિયતથી દરજ્જાઓનો ફરક આ જ કારણોસર છે જે ઉપર વર્ણવામાં આવ્યાં છે. જયાં 
શાંતિની અપેક્ષા જેટલા પ્રમાણમાં વધારે રાખવામાં આવે છે , જયાં માનવીય સંબંધ આદરને પાત્ર છે , અને જયાં 
આ સંબંધને કાપવો જેટલા પ્રમાણમાં બગાડનું કારણ છે, ત્યાં વ્યભિચારનું આચરણ એટલા જ પ્રમાણમાં વધારે 
મોટો ગુન્હો છે. આ જ અર્થની દ્રષ્ટિએ ગુન્હા માટેફુજૂર »કર્ટ નો રૂઢિપ્રયોગ કરવામાં આવે છે. 

(પ૪) આ આયતમાં એક મહત્ત્વનું નૈતિક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે જેને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં 
આવે તો સામાજિક જીવનમાં માનવીને મોટી શાંતિ મળી જાય. અલ્લાહતઆલાએ તમામ મનુષ્યોને એકસરખા 
બનાવ્યાં નથી બલ્કે તેમની વચ્ચે અનેક હેસિયતોથી ફરક રાખ્યો છે. કોઈ સુંદર છે તો કોઈ કદરૂપો, કોઈ સુંદર 
કંઠ ધરાવે છે તો કોઈ કર્કશ અવાજ ધરાવે છે, કોઈ બળવાન છે તો કોઈ નબળો , કોઈ તંદુરસ્ત અવયવો ધરાવે છે 
તો કોઈ જન્મજાત શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવે છે, કોઈને શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓમાંથી એક શક્તિ 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
[૭ “હશ ડડઝઢ# 62 મક્ત પ” 

તિ ક 779 7 222 *7€₹[7%% 

66૪5 ડક જાઇ ૪ 


ર અમે એ દરેક વારસાના હક્કદારો નિશ્ચિત કરી દીધાં છે જે માબાપ અને નજીકના 
સગાં પાછળ મૂકે : હવે રહ્યાં એ લોકો કે જેમની સાથે તમારા કરાર થયેલાં હોય તો તેમનો હિસ્સો 
તેમને આપો, નિઃસંદેહ, અલ્લાહ દરેક વસ્તુ ઉપર નજર રાખનાર છે. (રુકૂઅ-૫) 


વધારે આપી છે અને કોઈને બીજી શક્તિ, કોઈને વધુ સારી સ્થિતિમાં પેદા કર્યોછે અને કોઈને ખરાબ સ્થિતિમાં, 
કોઈને વધારે સાધનો આપ્યાં છે અને કોઈને ઓછાં. આ જ ફરક અને ભેદ ઉપર માનવસભ્યતાની બધી જ 
વિવિધતા ટકી રહેલી છે , અને આ ડહાપણનો તકાદો પણ છે. જયાં આ ભેદને તેની કુદરતી મર્યાદાથી વધારીને 
માનવી પોતાના ઉપજાવી કાઢેલાં ભેદભાવોનો તેમાં ઉમેરો કરે છે ત્યાં એક પ્રકારનો બગાડ ઉદ્ભવે છે, અને 
જયાં આ ફરકને સાવ નાબૂદ કરવા માટે પ્રકૃતિની સામે લડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે ત્યાં એક બીજા 
પ્રકારનો બગાડ પેદા થાય છે. માનવીનું આ માનસ કે, કોઈને કોઈ પણ હેસિયતથી પોતાની સરખામણીમાં 
પોતાના કરતાં આગળ જુએ ત્યારે બેચેન થઈ જાય, આ જ સામાજિક જીવનમાં અદેખાઈ, ઈષ્યા, સ્પર્ધા, 
અદાવત, અડચણ અને ખેંચતાણનું મૂળ છે. અને આનું પરિણામ એ આવે છે કે જે શ્રેષ્ઠતા તેને કાયદેસર રીતો 
વડે પ્રાપ્ત થતી નથી, તેને તે ગેરકાયદેસર ઉપાયો વડે પ્રાપ્ત કરવા તેયાર થઈ જાય છે. અલ્લાહતઆલા આ 
આયતમાં આ જ માનસિકતાથી બચવા માટે માર્ગદર્શન આપે છે. આ આયતનો હેતુ આ જ છે કે જે શ્રેષ્ઠતા તેણે 
બીજાંને આપી હોય તેની તમન્ના ન કરો. અલબત્ત, અલ્લાહ પાસે શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રાર્થના કરતાં રહો, તે જે 
શ્રેષ્ઠતાને પોતાના જ્ઞાન અને ડહાપણથી તમારા માટે યોગ્ય માનશે, તમને આપી દેશે. અને પુરૂષોએ જે કંઈ 
કમાવ્યું છે તે મુજબ તેમનો હિસ્સો છે અને જે કંઈ સ્રીઓએ કમાવ્યું છે તે મુજબ તેમનો હિસ્સો. કહેવાનો 
મતલબ, જયાં સુધી હું સમજી શકયો છું, આ છે કે પુરૂષો અને સ્રીઓમાંથી જેને જે કંઈ અલ્લાહે આપ્યું છે તેનો 
ઉપયોગ કરીને જેટલી અને જેવી બૂરાઈ અથવા ભલાઈ કમાશે તેના જ પ્રમાણે, અથવા બીજા શબ્દોમાં, એ જ 
પ્રકારની વસ્તુમાંથી અલ્લાહને ત્યાં હિસ્સો પામશે . 

(૫૫) આરબોમાં એવો કાયદો હતો કે જે લોકો વચ્ચે મિત્રતા અને ભાઈચારાના સંધિ-કરાર થઈ જતા 
હતાં તેઓ એકબીજાના વારસાના હક્કદાર બની જતા હતાં. આવી જ રીતે, જેને પુત્ર બનાવી લેવામાં આવતો તે 
પણ મો-બોલા-બાપનો વારસદાર ઠરતો હતો. આ આયતમાં જહાલતકાળની આ પ્રથાને રદ કરીને કહેવામાં 
આવ્યું છે કે વારસો તો એ જ કાયદા પ્રમાણે સગાં વચ્ચે વહેંચાવો જોઈએ જે અમે ઠરાવેલો છે. અલબત્ત, જે 
લોકોની સાથે તમારા સંધિ-કરાર હોય તેમને તમારા જીવન દરમ્યાન તમે જે ચાહો આપી શકો છો. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


%કકકશાહકાડદડાહહઝ#વણા 
ડડ અ ઈશ્ટાતરા ્્ કાઇક 


પ2 


“ક 42 22 દત 


છા ન જડ 
“7૭5% ક તઝ ક *# .%૭? 
્હ્શકાક્છ્ક્માહડ 22 ડક 


પુરુષો સ્ત્રીઓ ઉપર કવ્વામ છે, કારણ કે અલ્લાહે તેમનામાંથી એકને બીજા ઉપર 
શ્રેષ્ઠતા આપી છે, અને એટલા માટે પણ કે પુરુષો તેમનાં માલ ખર્ચ કરે છે. પછી જે સદાચારી 
સ્ત્રીઓ છે તે આજ્ઞાંકિત હોય છે અને પુરુષોની ગેરહાજરીમાં અલ્લાહના રક્ષણ અને દેખરેખ હેઠળ 


તેમના હક્કોનું રક્ષણ કરે છે. “ અને જે સ્રીઓ તરફથી તમને વિદ્રોહનો ડર, હોય તેમને સમજાવો, 
શયનખંડોમાં તેમનાથી અલગ રહો અને મારો, 


(પ૬) “કવ્વામ”-8ક અથવા “કય્યિમ” કકક એવા માણસને કહેવામાં આવે છે જેને કોઈ માણસ 
અથવા સંગઠનના વ્યવહારોને સારી હાલતમાં ચલાવવા માટે તથા તેની જાળવણી અને દેખરેખ રાખવા માટે, 
તેમજ તેની જરૂરીયાતો પૂરી પાડવા માટેજવાબદાર બનાવવામાં આવે. 

(૫૭) અહી શ્રેષ્ઠતા કુળ, પ્રતિષ્ઠા અને આબરૂના અર્થમાં નથી, જેમ કે કોઈ સામાન્ય ભાષા બોલનાર 
માણસ આ શબ્દનો અર્થ કરશે, બલ્કે અહીં આ શબ્દ એ અર્થમાં છે કે આમાં એક જાતિ (પુરૂષ)ને અલ્લાહે 
પ્રાકૃતિક રીતે એવા વિશિષ્ટ ગુણો અને શક્તિઓ આપ્યાં છે જે બીજી જાતિ (સ્ત્રી) ને નથી આપ્યાં અથવા તેના 
કરતાં ઓછા આપ્યાં છે. આના આધારે કૌટુંબિક વ્યવસ્થામાં પુરૂષ જ “કવ્વામ” _શ5ક માટેની લાયકાત ધરાવે 
છે અને સ્ત્રી પ્રાકૃતિક રીતે એવી બનાવવામાં આવી છે કે તેને કૌટુંબિક જીવનમાં પુરૂષની સુરક્ષા અને દેખરેખ 
હેઠળ રહેવું જોઈએ. 

(૫૮) હદીસમાં છે કે નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું, “ઉત્તમ પત્ની એ છે કે જયારે તમે તેને જુઓ તો તમારૂં 
મન ખુશ થઈ જાય, જયારે તમે તેને કોઈ વાતનો હુકમ આપો તો તે તમારૂં આજ્ઞાપાલન કરે, અને જયારે તમે 
ઘરમાં ન હોવ ત્યારે તે તમારી પાછળ તમારા માલનું અને પોતાની જાતનું રક્ષણ કરે.” આ હદીસ આ આયતની 
ઉત્તમ તફસીર છે. પરંતુ અહીં આટલું સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે કે, સ્ત્રી ઉપર પોતાના પતિના 
આજ્ઞાપાલન કરતાં મહત્ત્વનું અને પ્રાથમિકતાવાળું કામ પોતાના સર્જનહારનું આજ્ઞાપાલન છે. એટલા માટે જો 
કોઈ પતિ ખુદાનો ગુન્હો કરવાનો આદેશ આપે, અથવા ખુદાએ નાખેલી કોઈ ફરજથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરે 
તો તેનું આજ્ઞાપાલન કરવાનો ઈનકાર કરી દેવાની પત્નીની ફરજ છે. આવા સંજોગોમાં જો તે તેનું આજ્ઞાપાલન 
કરશે તો ગુનેગાર ઠરશે. આનાથી વિરૂદ્ધ, પતિ તેની પત્નીને નફલ નમાઝ (સ્વૈચ્છિક નમાઝ) અથવા નફલ રોઝા 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


હતર પ ૯ હ નિ [₹26 શ્ડ તદ્‌ વિ વદાવકા કાંધ ક 
ડઝ તાક ટડ ક્ટેમ્તડઝ ડ 


દ્ર? 


515 પ હઇપડડન્ઞાક૭ણડ 


દ્વ 


તરત «૯ 0% 470 7 2 4 # દી દ્ધ 

ક ત ક ધ્ઇ જ 

૯ ઝૂ #્હઈડ0લપ્ક “0૯ 
પછી જો તે તમારી આજ્ઞાંકિત થઈ જાય તો કારણ વિના તેમની ઉપર મારઝૂડ કરવા માટે બહાના ન 
શોધો, નિઃશંક ઉપર અલ્લાહ મોજૂદ છે જે મહાન અને ઉચ્ચતર છે. અને જો કયાંક તમને પતિ અને 


પત્નીના સંબંધો બગડી જવાનો સંદેહ હોય તો એક મધ્યસ્થી પુરુષના સગાંમાંથી અને એક સ્ત્રીના 
સગાંમાંથી નીમો, તેઓ બન્ઞે” સંબંધો સુધારવા માગશે તો અલ્લાહ તેમની વચ્ચે સુમેળનો રસ્તો 


કાઢી આપશે, અલ્લાહ બધું જ જાણે છે અને માહિતગાર છે.“ 


ત 


છોડી દેવા માટે કહે તો તેની આજ્ઞા માનવી ફરજિયાત છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જો તે નફલ અદા કરશે તો તે 
સ્વીકારાશે નહીં. 

(પ૯) અત્રે એવો અર્થ નથી કે ત્રણેય કામ એકીસાથે કરી દેવામાં આવે, બલ્કે અર્થ આ છે કે આદેશ 
નહીં માનવાની સ્થિતિમાં આ ત્રણેય ઉપાયો અજમાવવાની છૂટ છે. હવે તેની ઉપર અમલ કરવાની વાત કરીએ, 
તો હંમેશાં તેમાં કસૂર અને સજા વચ્ચે પ્રમાણ જળવાવવું જોઈએ , અને જયાં હળવા ઉપાયથી સુધારો થઈ શકતો 
હોય ત્યાં કડક ઉપાયનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ નહીં. નબી સ.અ.વ.એ પત્નીઓને મારવા માટે જયારે પણ છૂટ 
આપી છે ત્યારે કમને આપી છે અને તે પછી પણ તેના પ્રત્યે નાપસંદગી જ દર્શાવી છે. આમ છતાં, કેટલીક 
પત્નીઓ એવી હોય છે જે માર ખાધા વિના સુધરી શકતી નથી. આવી સ્થિતિમાં નબી સ.અ.વ.એ કહ્યું છે કે, 
મોઢા પર મારવામાં ન આવે, નિર્દયી રીતે મારવામાં ન આવે અને એવી વસ્તુથી મારવામાં ન આવે જેનાથી 
શરીરઉપર નિશાની રહી જાય. 

(૬૯૦) બંનેનો આશય મધ્યસ્થી પણ છે અને પતિ-પત્ની પણ . દરેક ઝઘડામાં સમાધાનને અવકાશ છે, 
બસ, શરત એટલી જ છે કે બંને પક્ષકારો પણ સમાધાનને પસંદ કરતાં હોય અને વચ્ચેના માણસો પણ ઇચ્છતાં 
હોય કે બંનેની વચ્ચે કોઈપણ રીતે સમાધાન થઈ જાય. 

(૬૯૧) આ આયતમાં હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે જયાં પતિ-પત્ની વચ્ચે સુમેળ ન રહે ત્યાં ઝઘડાથી 
સંબંધ તૂટવા સુધીની નોબત આવે અથવા મામલો અદાલતમાં જાય તે પહેલાં, ઘરમેળે જ મામલો સુધારી લેવાનો 
પ્રયાસ કરી લેવો જોઈએ , અને તેનો ઉપાય આ છે કે પતિ અને પત્નીમાંથી દરેકના કુટુંબના એક-એક માણસને 
આના માટે નીમવામાં આવે કે બંને જણા મળીને મતભેદના કારણોની તપાસ કરે, અને પછી ભેગાં મળીને 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


શ કક «1 7-૭ 


તત્ર ક પ 
કછ! 55%5401893ડકા9 
* [7227 20જા4 177, 3 22? ત 
હડ કહ્કઝીડહ્સટક હે“ %૪૭ 
તિ ક ક કક ન 222 - 
«26 છુ?કહ્બપ્ડ્કરકાકહગ્સડ્ટક 
નિ ક “ન” 9 * 7 * 


અને તમે સૌ અલ્લાહની બંદગી કરો, તેની સાથે કોઈને ભાગીદાર ન બનાવો, માબાપની 
સાથે સદ્વ્યવહાર કરો, સગા-સંબંધીઓ અને અનાથો અને જરૂરતમંદ લોકો સાથે ભલું વર્તન 


કરો, અને પાડોશી સગાની સાથે, અજાણ્યા પાડોશી સાથે, પડખે બેઠેલા સાથી“ અને મુસાફર 
સાથે, અને એ નોકર-નોકરાણીઓ સાથે જે 


વિચારણા કરે અને પતાવટનો કોઈ ઉપાય શોધી કાઢે. આ પંચ અથવા મધ્યસ્થી નકકી કોણ કરે ? આ સવાલનો 
જવાબ અલ્લાહતઆલાએ મોઘમ રાખ્યો છે કે જેથી પતિ-પત્ની પોતે ઈચ્છે તો પોતપોતાના સગાંમાંથી એક-એક 
માણસને તેમના મતભેદ અંગે નિર્ણય કરવા માટે પસંદ કરી લે, નહીં તો બંને કુટુંબોના વડીલો વચ્ચે પડીને પંચ 
નીમી દે, અને જો મુકદમો અદાલતમાં પહોંચી જાય તો અદાલત પોતે, કોઈપણ કાર્યવાહી કરતાં પહેલાં, 
કૌટુંબિક પંચ નીમીને સુધારણાનો પ્રયાસ કરે. 

આ બાબતમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે કે મધ્યસ્થીઓની સત્તા શું છે. શરીઅતના નિષ્ણાંતોમાંથી એક જૂથ 
એમ કહે છે કે, આ મધ્યસ્થી ફેસલો કરવાનો અધિકાર ધરાવતાં નથી, અલબત્ત, પતાવટનું જે સ્વરૂપ તેમની 
દ્રષ્ટિએ યોગ્ય હોય તેના માટે ભલામણ કરી શકે છે, માનવું કે ન માનવું તે પતિ-પત્નીના અખત્યારની વાત છે. 
હા, જો પતિ-પત્નીએ તેમને છૂટાછેડા, અથવા ખુલાઅ હ્ક , અથવા બીજી કોઈ બાબતનો ફેંસલો કરવા માટે 
પોતાના વકીલ બનાવ્યાં હોય તો અલબત્ત, તેમના નિર્ણયને માનવો પતિ-પત્ની માટે ફરજીયાત બનશે. આ 
મસ્લક હનફી અને શાફઈ વિદ્દાનોનો છે. બીજા જૃથના મતે, બંને પંચોને સુમેળ કરાવવાનો ફેસલો કરવાનો 
અધિકાર છે પરંતુ છૂટા પાડવાનો ફેસલો તેઓ આપી શકે નહીં. આ મત હસન બસરી, કતાદા અને શરીઅતના 
બીજાં કેટલાક વિઠ્દાનો છે. બીજું એક જૂથ એમ માને છે કે, આ પંચોને ભેગા કરવાના અને અલગ કરવાના 
પૂરેપૂરા અધિકારો છે. ઇબ્ને અબ્બાસ, સઈદ બિન જુબેર, ઇબ્રાહીમ નખઈ, શિઅબી, મુહમ્મદ બિન સીરીન 
અને બીજા લોકોએ આ મત અપનાવ્યો છે. 

હઝરત ઉસ્માન રદિ. અને હઝરત અલી રદિ. એ આપેલાં ચુકાદાઓના જે ઉદાહરણો આપણા સુધી 
પહોંચ્યાં છે તેમના ઉપરથી જણાય છે કે, આ બંનેએ પંચ નીમતી વખતે અદાલતે તેમને હુકમ કરવાના અધિકારો 
આપ્યા હતાં. એટલા માટે હઝરત અકીલ બિન અબી તાલિબ અને તેમની પત્ની ફાતિમા બિન્તે ઉત્બા બિન 
રબીઆનો મુકદમો જયારે હઝરત ઉસ્માન રદિ. ની અદાલતમાં રજૂ થયો ત્યારે તેમના પતિના કુટુંબમાંથી 
હઝરત ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ.ને અને પત્નીના કુટુંબમાંથી હઝરત મુઆવિયહ બિન અબુ સુફયાનને પંચ તરીકે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


#-“2 2» ., તૃ? ૮» 2.770, જ ૪૪૮447 ૪ ત#૮ 
કનડઇબ્ડન્‍્ફઝજાહઈ* કય 
નં દ્વિ 4-4 ૮% ૬૪૮૭૮૪ ભમ «ર 


ઈ%*₹2૯*“શ્હ્ ૯ર! છ! 


«2-2૮-4 ક 2/1, 2.351 
ક ફ્જ ક ક ક ધઃ 

દ્વા 49 (૦ 401 ગ 

જ્ન્ 227,94૪ 2252-92.» 2.292.26,:૯,.કક 27૯2) ૯«૮ક 
શ્ર ક ક પધ 

દઈ) ૯19૦1૯૯9૯4૫ 
નઈ અ કજ જક જક કિ. ઝા કક ક 
તમારા કબજામાં હોય, ભલાઈપૂર્વક વર્તો. નિઃશંક અલ્લાહ એવા માણસને પસંદ કરતો નથી જે 
અભિમાની હોય અને પોતાની મોટાઈ માટે ઘમંડ કરે. અને એવાં લોકો પણ અલ્લાહને પસંદ નથી 
જે કંજૂસાઈ કરે છે અને બીજાંને પણ કંજૂસાઈનો રસ્તો દેખાડે છે અને જે કંઈ અલ્લાહે તેની કૃપાથી 
તેમને આપ્યું છે તેને છુપાવે છે.” આવા નિયામતોનો ઈનકાર કરનાર લોકો માટે અમે ફજેત 


કરનાર સજા તેયાર કરી રાખી છે. અને એ લોકો પણ અલ્લાહને નાપસંદ છે જે તેમના માલ માત્ર 
લોકોને દેખાડવા માટે 


નીમ્યાં અને એમને કહયું કે, જો તમારા બંનેના અભિપ્રાય મુજબ તેમની વચ્ચે છૂટાછેડા કરાવી દેવાનું યોગ્ય હોય 


તો છૂટાં પાડી દો. આવી રીતે, એક મુકદમામાં હઝરત અલી રદિ. એ મધ્યસ્થી નીમ્યાં અને તેમને અધિકાર 
આપ્યો કે તેઓ ચાહે તો મેળ કરાવી દે અને ચાહે તો છૂટાં પાડી દે. આના ઉપરથી જણાયું કે, પંચ પોતે પોતાની 
રીતે તો અદાલતની સત્તાઓ ધરાવતાં નથી પરંતુ જો અદાલત તેમને નીમતી વખતે સત્તાઓ આપી દે તો તેમનો 
ચુકાદો એક અદાલતી ચુકાદાની જેમ લાગૂ પડશે. 

(૬૨) આયતમાં અસ્સાહિબુ બિલજંબ હહ કહેવામાં આવ્યું છે જેનો અર્થ સાથે બેસતો 
મિત્ર પણ છે અને એવો માણસ પણ કે જેની સાથે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વખતે કયાંક માણસનો સંગાથ થઈ જાય. 
દા.ત. તમે બજારમાં જઈ રહ્યાં હોવ અને કોઈ માણસ તમારી સાથે ચાલી રહ્યો હોય, અથવા કોઈ દુકાન ઉપર 
વસ્તુ ખરીદી રહ્યાં હોવ અને બીજો કોઈ ખરીદનાર પણ તમારી પાસે બેઠો હોય, અથવા મુસાફરી દરમ્યાન કોઈ 
માણસ તમારી સાથે સફર કરતો હોય. આ હંગામી પાડોશ પણ કોઈ પણ સભ્ય અને સજજન માણસ ઉપર એક 
ફરજ લાગુ કરે છે જેનો તકાદો આ છે કે તે બને ત્યાં સુધી તેની સાથે ભલું વર્તન કરે અને તેને તકલીફ 
પહોચાડવાથી દૂર રહે. 

(૬૩) અલ્લાહની કૃપાને છુપાવવાનો અર્થ આ છે કે, માણસ એવી રીતે રહે જાણે કે અલ્લાહે તેની ઉપર 


આ કા. ક” 


કપા નથી કરી. દા.ત. કોઈ માણસને અલ્લાહતઆલાએ પૈસો આપ્યો હોય અને તે તેની હેસિયતથી નીચી 


જ. ક. 


કક્ષામાં રહે, ન તો પોતાની જાત ઉપર, અને ન તો પોતાના ઘરના માણસો ઉપર ખર્ચ કરે, ન તો લોકોની મદદ 


7 
ન્‌ 


કરે, ન તો નેકીના કામોમાં ભાગ લે. લોકો જુએ તો એમ સમજે કે બિચારો ગરીબડો છે. હકીકતમાં આ 


સૂરઃ નિસા૪ તફહીમુલકુઅન ૧ 
જં જ 2 નઝર મ 
હડ કે.» 
! 22212 * 27.1૮6027%& 
દ્ર ૦3% “ફઝ ૦૭ 
દ્વિ 


પાઈ 
!। 226₹.% [22૬% 


42.79 ક»21)76૮2126॥ 7 દ 
9 ઝતા? 4684૫. # ઉડ કે 


શ્જ્” દ્ર નિ 


દ્વિ (044૮4૮ નહ ધ 
કપશચ્ટ વ્હડ્ડ્ડઝહ)ી 
ધાક -72 ત્રવ ૮-..4%૮% શ.7)4*#27%૭2 2» 
ક શન ક ફ 
“હ રાઝ ત % ઝાંઝર ન 
-24_.ક 229 દજ"ઝઝરટત $૮૭- જ 
92 છ 1ઝડકક્કેક્ક્ડડા, ગ 
નદ ન દ4%4 ૮ ૪6 


વિર 1“₹જતસ22૮4 તદા 
“૭9 કક હમ 6#%-31#5'હ 


ફ્ક 


ખર્ચ કરે છે અને હકીકતમાં ન તો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ધરાવે છે, ન તો અંતિમ દિવસ ઉપર. સાચું 
આ છે કે શૈતાન જેનો સાથી થયો તેને ઘણો જ ખરાબ સંગાથ મળ્યો. છેવટે આ લોકો ઉપર શું 
આફત તૂટીપડી હોત જો તેઓ અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન ધરાવતાં હોત અને જે કંઈ 
અલ્લાહે આપ્યું છે તેમાંથી ખર્ચ કરતાં હોત. જો તેઓ આવું કરતાં હોત તો તેમની નેકીની હાલત 
અલ્લાહથી છુપી રહી ન હોત. અલ્લાહ કોઈની ઉપર રજભાર પણ અત્યાચાર નથી કરતો. જો કોઈ 
એક નેકી કરે તો અલ્લાહ તેને બમણી કરે છે અને પછી પોતાના તરફથી મોટું વળતર એનાયત કરે 
છે. પછી જરા વિચારો કે તે વખતે આ લોકો શું કરશે જે વખતે અમે દરેક ઉમ્મતમાંથી એક સાક્ષી 
લાવીશું અને આ લોકો માટે તમને (એટલે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને) સાક્ષી તરીકે ઊભાં કરીશું.“ એ 
વખતે એ સૌ લોકો કે જેમણે પયગમ્બરની વાત ન માની અને તેની નાફરમાની કરતા રહ્યાં, કામના 
કરશે કે ધરતી ફાટી જાય અને તેઓ તેમાં સમાઈ જાય. 


અલ્લાહતઆલા પ્રત્યે ભારોભાર અપકાર છે. હદીસમાં આવ્યું છે કેનબી સ.અ.વ.એ કહ્યું. “_૩4૦11514/હ! 


4ના 71 હાદ પ્ક2હક્કે '' અલ્લાહ જયારે કોઈ બંદાને નિયામત આપે છે ત્યારે તેને એ પસંદ 


કરે છે કે એ નિયામતની અસર બંદા ઉપર જાહેર થાય.” એટલે કે તેના ખાનપાનમાં, રહેણીકરણીમાં, 
રહેઠાણમાં અને પોશાકમાં તથા આપવા-લેવામાં, દરેક બાબતમાં અલ્લાહે આપેલી એ નિયામત વ્યકત થતી 


(૬૪) એટલે કે દરેક જમાનાનો પયગમ્બર તેના જમાનાના લોકો માટે અલ્લાહની અદાલતમાં સાક્ષી 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭ ૧૭૩ 


29.17» 6૬ 1(7#૪જ [5 દ્વ ૮ ૮ શક્ક 474 
કલાક હર ૬1૪90 0 ક ક્ક!લ*5%4 


4-7 ત્ર ત્રાઈ -૮ ૮ સ 


"ડડ ઠર્ક 74511 કકક (ડૂ ન પ કા 
[5% 5. કડક ન ડાણ્શ્ક 


ત્યાં આ લોકો તેમની કોઈ વાત અલ્લાહથી છુપાવી શકશે નહી. (સ્કૂઅ- ૬) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જ્યારે તમે નશાની હાલતમાં હોવ ત્યારે નમાઝની નજીક” 
ન જાઓ. નમાઝએ સમયે પઢવી જોઈએ જે સમયે તમે જાણતાં હોવ કે શું બોલી રહ્યાં“ છો. અને 
આવી જ રીતે નાપાકીની” હાલતમાં પણ નમાઝની નજીક ન જાઓ જ્યાં સુધી સ્નાન ન કરી લો, 
સિવાય કે રસ્તામાંથી પસાર થતાં હોવ. અને જો કયારેક એવું થાય કે તમે 


આપશે કે જીવનનો એ સીધો માર્ગ તથા વિચાર, અને અમલની એ સાચી રીત કે જેનું શિક્ષણ આપે મને આપ્યું 
હતું, તેને મેં આ લોકો સુધી પહોંચાડી દીધું હતું. પછી આ જ ગવાહી મુહમ્મદ સ.અ.વ. પોતાના જમાનાના 
લોકો માટે આપશે. અને કુરબાન ઉપરથી જણાય છે કે આપનો જમાનો આપના નબી થવાથી માંડીને કયામત 
સુધીનો છે. (આલેઇમરાન, નોંધ ક્રમાંક- ૬૯) 

(૬૫) શરાબ વિષેનો આ બીજો હુકમ છે. પહેલો હુકમ એ હતો જે સૂરઃ બકરહની ૨૧૯ મી આયતમાં 
આવી ગયો છે. તેમાં માત્ર એટલું જ જાહેર કરીને છોડી દેવામાં આવ્યું કે દારૂ ખરાબ વસ્તુ છે, અલ્લાહને પસંદ 
નથી. એટલે હવે મુસલમાનોમાંથી એક વર્ગ આના પછી જ દારૂથી દૂર રહેવા લાગ્યો હતો. પરંતુ ઘણાં લોકો તેનો 
રાબેતા મુજબ ઉપયોગ કરી રહ્યા હતાં, એટલે સુધી કે ઘણી વખત નશાની હાલતમાં નમાઝ પઢવા ઊભા થઈ 
જતા હતાં અને કંઈનું કંઈ પઢવા લાગતા હતાં. હિજરી સન્‌ ૪ની શરૂઆતમાં આ બીજો હુકમ આવ્યો અને 
નશાની હાલતમાં નમાઝ પઢવાની મનાઈ કરી દેવામાં આવી. આની અસર એ થઈ કે લોકોએ તેમના દારૂ 
પીવાના સમય બદલી નાખ્યાં અને એવા સમયે દારૂ પીવાનું છોડી દીધું જેમાં એવો ભય હોય કે કયાંક નશાની 
હાલતમાં નમાઝનો સમય આવી ન જાય. આના થોડા સમય પછી જ દારૂને સંપૂર્ણ હરામ ઠરાવવાનો એ હુકમ 
આવ્યો જે સૂરઃ માઇદહની ૯૦ અને ૯૧મી આયતમાં છે. અહીં એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે આયતમાં 
'સુકર' 4૭ એટલે નશો શબ્દ આવે છે. એટલા માટે આ હુકમ માત્ર દારૂ પૂરતો મર્યાદિત ન હતો બલ્કે દરેક 
માદક વસ્તુ માટે સામાન્ય હતો, અને આજે પણ એ હુકમ અમલી છે. માદક વસ્તુઓનો ઉપયોગ જો કે પોતે જ 
હરામ છે પરંતુ નશાની હાલતમાં નમાઝ પઢવી બમણો અને વધુ મોટો ગુન્હો છે. 

(૬૬) આ જ કારણસર નબી સ.અ.વ.એ હુકમ આપ્યો કે જયારે પણ કોઈ માણસને ઊંઘ ચઢી ગઈ 
હોય અને તે નમાઝ પઢતાં પઢતાં વારંવાર ઝોકાં ખાતો હોય ત્યારે તેણે નમાઝ છોડીને સૂઈ જવું જોઈએ. કેટલાક 
લોકો આ આયત વડે એવી દલીલ કરે છે કે જે માણસ નમાઝના અરબી લખાણનો અર્થ સમજતો નથી તેની 
નમાઝ થતી નથી. પરંતુ આ એક બિનજરૂરી સષ્ટાઈ છે તેમજ ખુદ કુર્ઓાનના શબ્દો પણ આને સાથ આપતાં 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


ધાક કાટા 
વ શ્્ન્યકુકાડત 2 


12 તીન ન. કિ 


માંદા હોવ, અથવા મુસાફરીમાં હોવ, અથવા તમારામાંથી કોઈ કુદરતી હાજતે જઈને આવે 
અથવા તમે સ્ત્રીઓને સ્પર્શ કર્યો હોય,“ અને પછી પાણી ન મળે, ત્યારે પાક માટીનો ઉપયોગ કરો 
અને તેનાથી તમારા ચહેરાં અને હાથો ઉપર હાથ ફેરવી કરી લો,” નિઃશંક અલ્લાહ દરગુજર 
કરનાર અને માફી આપનાર છે. 


નથી. કુઅનિમાં હ%%&૦1%8#& છ!» કહેવામાં આવ્યું નથી બજે -છ%#ા નકક કહેવામાં 
આવ્યું છે. એટલે કે નમાઝમાં માણસને એટલું ભાન રહેવું જોઈએ કે, એ જાણે કે તે કઈ વસ્તુ તેના મોઢેથી બોલી 
રહ્યો છે. એવું ન બને કે તે ઉભો હોય નમાઝ પઢવા અને શરૂ કરી દે કોઈ ગાયન. 

(૬૭) હક્ક જનાબતનો મૂળ અર્થ દૂર રહેવાનો અને સંબંધ નહીં રાખવાનો છે. આના ઉપરથી 
અજનબી શબ્દ નીકળ્યો છે. શરીઅતની ભાષામાં જનાબતનો અર્થ એ ગંદકી છે જે જાતીય ઈચ્છા સંતોષવાથી 
અથવા સ્વપ્નમાં વીર્યસ્ખલન થવાથી લાગુ પડે છે કેમ કે આના કારણે માણસ પાકીથી દૂર થઈ જાય છે. 

(€ ૮) શરીઅતના કાયદાવિદો અને તફસીરકતઓમાંથી એક વર્ગેઆ આયતનો અર્થ આ લીધો છે કે, 
જનાબતની હાલતમાં મસ્જિદમાં જવું જોઈએ નહીં, સિવાય કે કોઈ કામ અર્થે મસ્જિદમાંથી પસાર થવાનું હોય. 
આ જ અભિપ્રાયને અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ, અનસ બિન માલિક, હસન બસરી અને ઇબ્રાહીમ નખઈ વગેરે 
લોકોએ અપનાવ્યો છે. બીજો વર્ગ આનો અર્થ મુસાફરી કરે છે, એટલે કે જો માણસ મુસાફરીમાં હોય અને 
જનાબત લાગુ થઈ જાય તો તયમ્મુમ કરી શકાય છે. મસ્જિદના મામલાની વાત કરીએ તો, આ વર્ગના 
અભિપ્રાયમાં જનાબતવાળા માણસે વુઝૂ કરીને મસ્જિદમાં બેસવું કાયદેસર છે. આ અભિપ્રાય હઝરત અલી 
રદિ., ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. , સઈદ બિન જુબેર રદિ. અને કેટલાંક બીજા લોકોએ અપનાવ્યો છે. જો કે આ બાબતે 
લગભગ બધા વચ્ચે સહમતિ છે કે માણસ મુસાફરીમાં હોય અને જનાબત લાગુ પડી જાય અને નહાવાનું શક્ય ન 
હોય તો તયમ્મુમ કરીને નમાઝ પઢી શકે છે. પરંતુ પહેલો વર્ગ આ પ્રશ્નને હદીસમાંથી મેળવે છે અને બીજો વર્ગ 
આ રિવાયતનો આધાર કુર્ઓ7ાનની ઉપરોકત આયત ઉપર મૂકે છે. 

(૬૯) આ વાતમાં મતભેદ છે કે “લમ્સ' “ર એટલે કે સ્પર્શ કરવાનો અર્થ શું છે. હઝરત અલી રદિ., 
ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. , અબૂ મૂસા અશઅરી રદિ. , ઉબ્બે ઇબ્ને કઅબ રદિ., સઈદ બિન જુબેર રદિ., હસન મરી 
અને ઘણાં ઇમામોનો અભિપ્રાય છે કે આનો અર્થ સંભોગ છે અને આ જ અભિપ્રાયને ઇમામ અબૂ હનીફા અને 
તેમના સાથીઓ તથા ઇમામ સુફયાન સૌરીએ અપનાવ્યો છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદ 
રદિ. અને અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર રદિ. નો મત છે. અને કેટલીક રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે હઝરત ઉમર 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


40૬612722૮4 જિ મ” 
નમક બપ ૯ 


ર્ન 2720 ટ ત્ર ત ત્4 «6 દ્ધ 
લાઈન દાન 4015 છં હન!!! 9 5 ૭૫૦૦૦૦ હાડ: 


શુંતમે એ લોકોને પણ જોયાં જેમને ગ્રંથના જ્ઞાનનો કેટલોક ભાગ આપવામાં આવ્યો છે“? 
તેઓ જાતે ગુમરાહીના ખરીદનારા બનેલાં છે અને ઇચ્છે છે કે તમે પણ માર્ગ ગુમાવી બેસો. 
અલ્લાહ તમારા શત્રુઓને બરાબર રીતે જાણે છે 


ઇબ્નેખત્તાબ રદિ.નો પણ આ જ મત છે કે, આનો અર્થ સ્પર્શ કરવો કે ઢાથ લગાડવો છે, અને આ જ મતને ઇમામ 
શાફઈએ અપનાવ્યો છે. કેટલાક ઇમામોએ વચલો માર્ગપણ અખત્યાર કર્યો છે. દા.ત.ઇમામ માલિકનો મત છે 
કે, જો સ્રી અથવા પુરૂષ એક બીજાને જાતીય ઈચછા સાથે સ્પર્શ કરે તો તેમનો વુઝૂ તૂટી જશે અને નમાઝ માટે તેમણે 
નવો વુઝૂ કરવો પડશે , પરંતુ જો જાતીય ઈચ9। વિના એકનું શરીર બીજાને સ્પર્શી જાય તો તેમાં કોઈ હરજ નથી. 

(૭૦) આ હુકમની વિગતો એવી છે કે જો માણસ વુઝૂ વગરનો હોય અથવા સ્નાનની જરૂર હોય અને 
પાણી ન મળે તો તયમ્મુમ કરીને નમાઝ પઢી શકે છે. જો બીમાર હોય અને સ્નાન અથવા વુઝૂ કરવાથી તેને હાનિ 
પહોંચવાનો ભય હોય તો પાણી હોવા છતાં તયમ્મુમની છૂટનો લાભ લઈ શકે છે. 

તયમ્મુમનો અર્થ ઇરાદો કરવાનો છે, એટલે કે જયારે પાણી ન મળે, અથવા પાણી હોય પણ તેનો 
ઉપયોગ શકય ન હોય, તો શુદ્ધ માટીનો ઇરાદો કરો. 

તયમ્મુમની રીતમાં શરીઅતના કાનૂનવિદો વચ્ચે મતભેદ છે. એક વર્ગના મતે આની રીત એવી છે કે, 
એક વખત માટી ઉપર હાથ મારીને મોઢા પર ફેરવી લેવામાં આવે, પછી બીજી વખત માટી ઉપર હાથ મારીને 
કોણીઓ સુધી હાથો ઉપર ફેરવી લેવામાં આવે. ઇમામ અબૂ હનીફા, ઇમામ શાફઈ, ઇમામ માલિક અને 
શરીઅતના ઘણાં કાયદાવિદોનો મસ્લક આ જ છે, અને સહાબીઓ તથા તાબેઈનમાંથી હઝરત અલી રદિ., 
અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર રદિ., હસન બસરી, શિઅબી અને સાલિમ બિન અબ્દુલ્લાહ વગેરે આને માનતા હતાં. 
બીજા વર્ગના મતે માત્ર એક જ વખત હાથ મારવો પૂરતું છે. એ જ હાથ મોઢા પર પણ ફેરવી લેવામાં આવે અને 
તેને જ કાંડા ઉપર પણ ફેરવી લેવામાં આવે. કોણીઓ સુધી હાથ-મસહ કરવાની- ફેરવવાની જરૂર નથી. આ 
અતા, મકહૂલ અને ઔઝાઈ અને અહમદ ઇબ્ને હંબલ રહ. નો મસ્લક છે અને સામાન્ય રીતે એહલેહદીસ આમાં 
જમાને છે. 

તયમ્મુમ માટે એ જરૂરી નથી કે જમીન ઉપર હાથ મારવામાં આવે. આના માટે કોઈપણ ધૂળવાળી 
વસ્તુ, અને એ દરેક વસ્તુજેજમીનના સૂકા ભાગોની બનેલી હોય, પૂરતી છે . 

કેટલાક લોકો એવો વાંધો ઉઠાવે છે કે આવી રીતે માટી ઉપર હાથ મારીને મોઢા અને હાથો પર ફેરવી 
લેવાથી પાકી કેવી રીતે મળી શકે છે. પરંતુ હકીકતમાં આ માણસની અંદર પાકીની લાગણી અને નમાઝનો 
આદર કાયમ રાખવા માટેનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ માનસિક ઉપાય છે. આનાથી લાભ એ છે કે, માણસને ગમે તેટલા 
સમય સુધી વાપરવા માટે પાણી ન મળે તો પણ તેની અંદર પાકીની લાગણી જળવાઈ રહેશે, સ્વચ્છતાના જે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


કટ ઝીહ્ર૦ કક્ષ ક કરડ વિવિ 
વઉ ડાહી 
હઉ ગ્કઝપછપ્ાઈછતૂદહ 
ઈકડદડધાડઉએડઈઉ છીક હ્ટડ 


અને તમારી હિમાયત અને મદદ માટે અલ્લાહ જ પૂરતો છે. જે લોકો યહ્‌દી બની ગયાં છે“ તેમાં 
કેટલાક લોકો છે જે શબ્દોને તેમની જગ્યાએ ફેરવી દે છે,” સત્યદીનની વિરૂદ્ધ દંશ મારવા માટે 
તેમની જીભોને આડી અવળી કરીને બોલે છે “સમિઅના વ અસેના” અને “ઈસ્મઅ ગૈર 


મુસ્મઈન અને “રાઈના”.“ જો કે તેઓ કહેત કે “સમિઅના વ અતઅતા”, અને “ઈસ્મઅ”' 
અને “ઉન્ઝુરના” તોઆ 


નિયમો શરીઅતમાં નકકી કરી દેવામાં આવ્યાં છે તેમનું પાલન તે શિયમિત રીતે કરતો રહેશે અને તેના 
મગજમાંથી નમાઝને લાયક હોવાની હાલત અને નમાઝને લાયક ન હોવાની હાલત વચ્ચેનો ફરક અને ભેદ 
કયારેય ભૂંસાશે નહીં. 

(૭૧) એહલેકિતાબના વિદ્દાનો વિષે કુર્ઓાને મોટાભાગે આ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે કે “તેમને 
ગ્રૅથના જ્ઞાનનો કેટલોક ભાગ આપવામાં આવ્યો છે,” આનું કારણ આ છે કે, પહેલાં તો તેમણે અલ્લાહના 
ગ્રૅથનો એક હિસ્સો ખોઈ નાખ્યો હતો. પછી જે કંઈ અલ્લાહની કિતાબમાંથી તેમની પાસે મોજૂદ હતું તેના હાદ 
તથા તેના હેતુથી પણ તેઓ અજાણ બની ગયા હતાં. તેમનો તમામ રસ શાબ્દિક ચર્ચાઓ અને હુકમોની ગૌણ 
બાબતો તથા અકીદાઓની ઉપરછલ્લી ગૂંચવણો સુધી મર્યાદિત હતો. આ જ કારણ હતું કે, તેઓ દીનની 
સચ્ચાઈથી અજાણ અને દીનના સત્ત્વથી ખાલી બની ગયા હતાં, જો કે તેઓ દીની વિદ્વાનો અને કોમના 
આગેવાનો ગણાતા હતાં. 

(૭૨) એમ નથી કહેવામાં આવ્યું કે “યહૂદી છે” બલ્કે કહેવામાં આવ્યું છે કે “યહૂદી બની ગયાં છે.” 
કેમ કે શરૂઆતમાં તો તેઓ પણ મુસલમાન જ હતાં, જેવી રીતે દરેક નબીની ઉમ્મત મૂળભૂત રીતે મુસલમાન 
હોય છે, પરંતુ પાછળથી તેઓ માત્ર યહૂદી બનીને રહી ગયાં. 

(9૩) આના ત્રણ અર્થ છે : એક આ કે, અલ્લાહની કિતાબના શબ્દોમાં ફેરફાર કરે છે. બીજો આ કે, 
પોતાના અર્થઘટનો વડે કિતાબની આયતોના અર્થ કંઈના કંઈ કરી નાખે છે. ત્રીજો આ કે, આ લોકો મુહમ્મદ 
સ.અ.વ. અને આપના અનુયાયીઓની સોબતમાં આવીને એમની વાતો સાંભળે છે અને પાછા ફરીને લોકોની 
સામે ખોટી રીતે વર્ણવે છે. વાત કંઈ કહેવામાં આવે છે અને તેઓ તેને પોતાની ચતુરાઈથી કંઈનું કંઈ બનાવીને 


છેકે” 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


“7ક 211) 7242 173 7૮57:. 22૬૮ 


ડિ વાડજ 455983 09 
દડ શ્છાહાઈલઝ₹૦5હડ હ 


ત - (7૬ હાઈ“*૯ ન બ્ઝઝઉઈડડ#ઉા 
માઇ 71 2૮4 ઝઈડઈ ડી 


નરહ 722 1 દ્ર 
જાડી ક 540૯૦12 શહ 
દત્ત્વા ૨₹ ૭-24 ત્જિ 2:(૬ 2[,૬$ 7221(₹:»5 *- 
ક્ક* ધ્ર ક કે 5 /ક જે 
ષ્ર્ન્ટ ડક (૯728 ટડ ઝાડ કનાઇ/(૬ 
તેમના જ માટે સારું હતું અને વધારે સાચી રીત હતી. પરંતુ તેમની ઉપર તો તેમની જૂઠપરસ્તીના 
કારણે અલ્લાહની ફિટકાર પડેલી છે તેથી તેઓ ભાગ્યે જ ઈમાન લાવે છે. 
હે એ લોકો જેમને ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો ! માની લો એ ગ્રંથને જે હવે અમે ઊતાર્યો છે 
અનેજેએ ગ્રંથનું સમથન કરે છે જે તમારી પાસે અગાઉથી મોજૂદ” હતો. આની ઉપર ઈમાન લઈ 
આવો એ પહેલાં કે અમે ચહેરાં વિકૃત બનાવીને પાછળની તરફ ફેરવી દઈએ અથવા તેમને એવી 
રીતે ધિક્કાર પામેલાં બનાવી દઈએ જેવી રીતે સબ્તવાળાઓ સાથે અમે કર્યું હતું,” અને યાદ રાખો 
કે અલ્લાહનો હુકમ અમલી બનીને જ રહે છે. અલ્લાહ માત્ર શિકંને જ માફ નથી કરતો, “આ 


સિવાય બીજાં જેટલાં ગુના છે તે જેના માટે ઈચ્છે છે, માફ કરી દે છે.“અલ્લાહની સાથે જેણે બીજા 
કોઇને ભાગીદાર ઠેરવ્યો તેણે તો 


ર 


ધ પ સો 


લોકોમાં ફેલાવે છે જેથી એમને બદનામ કરવામાં આવે અને એમના વિષે ગેરસમજો ફેલાવીને લોકોને ઇસ્લામી 
સમુદાયની તરફ આવતાં રોકવામાં આવે. 

(9૭૪) એટલે કે જયારે તેમને ખુદાના હુકમો સંભળાવવામાં આવે છે ત્યારે મોટેથી કહે છે 
“સમિઅના” પચ્ક્#્ન (અમે સાંભળી લીધું) અને ધીમેથી કહે છે “અસૈના” પ5 (અમે સ્વીકાર્યું નથી). 
અથવા “અતઅ'ના” [છૂર્કા (અમે સ્વીકારી લીધું) નું ઉચ્ચારણ એવી રીતે જીભને લચક આપીને કરે છે કે 
“અસૈના” પ%#55 બની જાય છે. 

(૭૫) એટલે કે વાતચીત દરમ્યાન જયારે તેઓ કોઈ વાત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને કહેવા માગે છે ત્યારે 
કહેછે હૂં “ઇસ્મઅ” (સાંભળો) અને પછી સાથે જ “ગૈર મુસ્મઇન” હૃશ્ચ્કકર્ક પણ કહે છે જે દિઅર્થી છે. 
આનો અર્થ આ છે કે, આપ એવા આદરણીય છો કે આપને કોઈ વાત મરજી વિરૂદ્ધ સંભળાવી શકાતી નથી. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


દઇ કનયજનનનનૂત 


કમ 


દ્ર» બાના ૮2 ક» 2૭» 
કાઇ નાડરઇત 


દ્વિ 


૮ - દ્રિ ૮22૪: 
4૭૭ હદ “૯-૨ 


12 


[ડાકક કાકતદ ક ક હ લહી 


ઘણુંજ પક જૂઠ્ઠાણું ઘડી કાઢયું અને ભારે ગુનાની વાત કહી. 

શું તમે એ લોકોને પણ જોયાં જે તેમના મનની પવિત્રતાનો દાવો કરે છે ? જો કે પવિત્રતા તો 
અલ્લાહ જ જેને ઇચ્છે છે એનાયત કરે છે, અને (આમને જો પવિત્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી તો 
હકીકતમાં) આમની ઉપર લેશમાત્ર અત્યાચાર કરવામાં આવતો નથી. જુઓ તો ખરા, આ લોકો 
અલ્લાહ માટે પણ જૂઠી વાતો ઘડવાથી ચૂકતાં નથી અને તેમના સ્પષ્ટપણે ગુનેગાર હોવા માટે આ 
જ એક ગુનો પૂરતો છે. (રુકૂઅ-૭) 

શું તમે એ લોકોને નથી જોયાં જેમને ગ્રંથના જ્ઞાનમાંથી કેટલોક ભાગ આપવામાં આવ્યો છે 
અને જેમની દશા આ છે કે જિબ્ત 
બીજો અર્થ આ છે કે, તમે એ લાયક નથી કે તમને કોઈ કંઈ સંભળાવે. એક બીજો અર્થ આ છે કે, ખુદા કરે તમે 
બહેરાથઈજાઓ. 

(૭૪) આની સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક-૧૦૮ 

(9૭) આની સમજૂતી માટે જુઓ , સૂરઃ આલે ઇમરાન, નોંધ ક્રમાંક -૨ 

(9૮) આની સમજૂતી માટેજુઓ , સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક- ૮ર અને ૮૩. 

(૭૯) આવું એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે ગ્રંથવાળા જો કે પયગમ્બરો અને આકાશી ગ્રંથોના 
અનુસરણનો દાવો કરતા હતાં પરંતુ શિકમાં પડી ગયેલા હતાં. 

(૮૦) આનો અર્થ આવો નથી કે માણસ માત્ર શિર્ક ન કરે અને બાકીના બીજા ગુના મન મૂકીને કરતો 
રહે. બલ્કે હકીકતમાં આનો આશય એ સમજાવવાનો છે કે શિક, કે જેને આ લોકોએ ખૂબ જ મામૂલી વસ્તુ માની 
લીધી હતી, તે તમામ ગુન્હાઓથી મોટો ગુન્હો છે , એટલે સુધી કે બીજા ગુન્ડાઓની માફી તો શકય છે પરંતુ આ 
એવો ગુન્હો છે જે માફ કરી શકાતો નથી. શરીઅતના યહૂદી વિઠ્દાનો નાના નાના આદેશો વિષે તો ખૂબ કાળજી 
લેતા હતાં પરંતુ તેમનો બધો જ સમય એ ગૌણ બાબતોની આંકણીમાં જ પસાર થઈ જતો હતો જે તેમના 
કાયદાવિદોએ ચકાસણી ઉપર ચકાસણીઓ કરીને તારવેલી હતી. પરંતુ શિક તેમની નજરમાં એક એવું હળવું 
કૃત્ય હતું કે ન તો પોતે જ તેનાથી બચવાની ચિંતા કરતા હતાં, ન તો તેમની કોમને શિર્કયુકત વિચારો અને 
આચરણથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં, અને ન તો મુશ્રિકોની મિત્રતા અને હિમાયત કરવામાં તેમને કોઈ 


- ૧ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


ઝહ્ાઝમઇડાડડાદડડ# 


2-4-૪૪. 


કા ઝઝ 
4 ડઝડઉા 


શ 


“૭92૭92૦4 «હ 
ન્ટ 


હક્ક «50૭» 
હાઉ ટક ૭451 2 


જાટર 


અને તાગૂતને“ માને છે અને કાફિરો વિષે કહે છે કે ઈમાન લાવનારાઓ કરતાં તો આ જ વધુ સાચા 
રસ્તે છે.“ આવાં જ લોકો છે જેમની ઉપર અલ્લાહે ફિટકાર કરી છે અને જેની ઉપર અલ્લાહ ફિટકાર 
કરી દે પછી તમે તેનો કોઈ મદદગાર નહી | જુઓ. શું રાજ્યમાં તેમનો કોઈ ભાગ છે ? જો આવું હોત તો 
તેઓ બીજાંને ફટી કોડી પણ ન આપત.” તો પછી તેઓ બીજાંની અદેખાઈ એટલા માટે કરે છે કે 
અલ્લાહે તેમને તેની કૃપા વડે નવાજી દીધાં“ ? જો આ વાત છે તો તેમને માલૂમ થાય કે અમે તો 


વાંધો દેખાતો હતો. 

(૮૧) હટ “જિબ્ત'નો અર્થ મિથ્યા, પાયાવિનાની અને નકામી વસ્તુ છે. ઇસ્લામની ભાષામાં જાદુ 
વિદ્યા, જયોતિષવિદ્યા, દાણાં નાખવાં, ટૌણાં-ટોટકા, શુકન અને મૂહુર્ત તેમજ બીજી તમામ અંધશ્રદ્ધા અને 
કાલ્પનિક વાતોને “જિબ્ત' કહેવામાં આવી છે. એટલા માટે હદીસમાં આવ્યું છે કે ઝક ૭૯8 £.1 9481.21 
હવ્લ્ફહ્* એટલે કે, પ્રાણીઓના અવાજો ઉપરથી શુકન લેવાં, જમીન ઉપર પશુઓના પગલાંના નિશાન 
ઉપરથી શુકન કાઢવાં અને જયોતિષવિદ્યાની બીજી રીતો , બધું જ જિબ્તના જુદા જુદા પ્રકારો છે. તેથી જિબ્તનો 
અર્થ એ જ છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં વહેમો-અંધશ્રદ્ધા કડીએ છીએ અને જેના માટે અંગ્રેજીમાં 
(૩૫0૦1૩0115) શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

(૮૨) સમજૂતી માટે જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૨૮૬ અનેર૮૮. 

(૮૩) યહૂદી વિઠદ્દાનોનો હઠાગ્રહ એટલી હદે પહોંચી ગયો હતો કે જે લોકો મુહમ્મદ સ.અ.વ. ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા હતાં તેમને તેઓ આરબ મુશ્રિકોની સરખામણીમાં વધુ ગુમરાહ ગણતા હતાં અને કહેતા હતાં કે 
તેમના કરતાં તો આ મુશ્રિક લોકો જ વધારે સીધા માર્ગ ઉપર છે. જો કે તેઓ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ રહ્યા હતાં કે, એક 
તરફ વિશુદ્ધ તૌહીદ છે જેમાં શિકનો અંશમાત્ર નથી અને બીજી તરફ ખુલ્લી મૂર્તિપૂજા છે જેના ખંડનથી સમગ્ર 
બાઇબલ ભરેલી છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


ક 29૪ બ 55૭9 2 7 હ દ્વિ 


ક રઇ 


1 વાત 
5*& ડડ“ ગ્૭54- ૬૯૯“--ઝ્્પ્ટ 


છ શ હઝીજકએ-ક- ન્ન 2 _ડ-હ્લ 
ત્રિ ત 2-76 £. ૦ 2 ત 2 ક 52 
5 કક ઝઝસ્ટક્કઈક ૦૪ ડક 


ન 


છાઈ” હાડ] ૧6 0%662 
છ ક. 46 


ઇબ્રાહીમ (અ.સ.)ની સંતાનને ગ્રંથ અને ડહાપણ આપ્યાં અને મહાન હકૂમત બક્ષી“ દીધી, પરંતુ 
તેમનામાંથી કોઈ તેની ઉપર ઈમાન લાવ્યો અને કોઈ વિમુખ બની ગયો,” અને મુખ ફેરવી 
જનારાઓ માટે તો જહન્ઞમની ભડકે બળતી આગ જ પૂરતી છે. જે લોકોએ અમારી આયતોને 


માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે તેમને નિઃશંક અમે આગમાં ઝોકીશું અને જ્યારે તેમના શરીરની 
ચામડી ગળી જશે ત્યારે તેની જગ્યાએ બીજી ચામડી પેદા કરી દઈશું જેથી તેઓ બરાબર રીતે 
સજાનો સ્વાદ ચાખે, અલ્લાહ ભારે જોરાવર છે અને તેના ફેંસલાં અમલી બનાવવાનું ડહાપણ બહુ 
સારી રીતે જાણે છે. અને જેમણે અમારી આયતોને માની લીધી અને સદકાર્યો કર્યા તેમને અમે 
એવાં બાગોમાં દાખલ કરીશું 


જ જ ભ જટ 


(૮૪) એટલે કે શું ખુદાના સામ્રાજયનો કોઈ હિસ્સો તેમના કબજામાં છે કે તેઓ ફેસલો કરવા જઈ રહ્યાં 
છે કે કોણ માર્ગદર્શન પામેલો છે અને કોણ નથી ? જો એમ હોત તો, તેમના હાથે બીજા લોકોને એક કાણો પૈસો 
પણ મળત નહીં, કેમ કે તેમના દિલ તો એટલા નાનાં છે કે તેઓ સત્યનો સ્વીકાર પણ કરી શકતાં નથી.બીજો અર્થ 
આ પણ થઈ શકે છે કે, શું તેમની પાસે કોઈ દેશનું રાજય છે કે તેમાં બીજા લોકો હિસ્સો માગે છે અને આ લોકો 
તેમને એમાંથી કંઈપણ આપવા નથી માગતાં ? અહીં તો માત્ર સત્યના સ્વીકારનો પ્રશ્ન સામે છે અને એમાં પણ 
આ લોકો કંજૂસાઈ દાખવી રહ્યાં છે. 

(૮૫) એટલે કે આ લોકો તેમની બિનઆવડત છતાં અલ્લાહની જે કૃપા અને જે ઈનામની આશા 
પોતાની મેળે રાખીને બેઠાં છે, તેનાથી જયારે બીજા લોકોને નવાજવામાં આવ્યાં અને અરબસ્તાનના અભણો 
લોકોમાં એક ભવ્ય નબીના પ્રગટ થવાથી એ આધ્યાત્મિક, નૈતિક તથા માનસિક અને સક્રીય જીવન જન્મ્યું હતું 


જેનું અનિવાર્ય પરિણામ પ્રગતિ અને વિજય છે, ત્યારે હવે આ લોકો આના માટે ઈર્ષ્યા કરી રહ્યાં છે, અને આ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


સ્‍્ઝઉડવંઝઝંઈણવાવ 
પાઠ 21 ક 52 65 
2 “”#» ક. તી દ્વ 
દ'છાકાહ। ડડ દદઈ ડઝ જદડાડ 
£૯6/*હપશંદકકહાબઝછાહ્ કક 
છા છડઝડહટતછાહ* છત 


નજ 


જેમની નીચે નદીઓ પી હશે, જ્યાં તેઓ હંમેશાં રહેશે અને તેમને પાક પત્નીઓ મળશે અને 
તેમને અમે ઘનિષ્ઠ છાંયડાંમાં રાખીશું. 

મુસલમાનો, અલ્લાહ તમને હુકમ આપે છે કે થાપણો થાપણદારોને સોપી દો, અને જ્યારે 
લોકો વચ્ચે ફેંસલો કરો ત્યારે ન્યાયપૂર્વક કરો,“ અલ્લાહ તમને ખૂબજ ઉમદા શિખામણ આપે છે 
અને નિઃશંક અલ્લાહ બધું જ સાંભળે છે અને જુએ છે. 


વાતો આ જ ઇષ્યના કારણે તેમના મોઢેથી નીકળી રહી છે. 

(૮૪) “મહાન હકૂમત”નો અર્થ જગતની સરદારી અને આગેવાની તેમજ દુનિયાની કોમો ઉપર 
નેતૃત્વની સત્તા છે જે અલ્લાહની કિતાબનું જ્ઞાન મેળવવાથી તેમજ આ જ્ઞાન અને ડહાપણ અનુસાર અમલ 
કરવાથી ચોકક્સપણે પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૮૭) યાદ રહે કે, અહીં જવાબ બનીઇસ્નાઈલની ઇર્ષ્યાયુકત વાતોનો આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ 
જવાબનો અર્થ આ છે કે, તમે લોકો કઈ વાત માટે ખાર ખાઓ છો ? તમે પણ ઇબ્રાહીમની સંતાન છો અને આ 
બનીઇસ્માઇલ પણ ઇબ્રાહીમની જ ઓલાદ છે. ઇબ્રાહીમ સાથે દુનિયાની સરદારીનો જે વાયદો અમે કર્યો હતો 
તે ઇબ્રાહીમની સંતાનમાંથી માત્ર એ લોકો માટે હતો જે અમારા મોકલેલા ગ્રંથ અને ડહાપણનું અનુસરણ કરે. 
આ ગ્રંથ અને ડહાપણ અમે તમારી પાસે મોકલ્યા હતાં પરંતુ તમારી પોતાની ગેરલાયકાતના કારણે તમે તેમના 
તરફથી મોઢું ફેરવી લીધું. હવે એ જ વસ્તુ અમે બનીઈઇસ્માઈલને આપી છે અને આ તેમનું સદ્ભાગ્ય છે કે તેઓ 
આની ઉપર ઈમાન લાવેલાં છે. 

(૮૮) એટલે કે તમે એ બૂરાઈઓથી બચીને રહેજો જેમાં બનીઇસ્નાઈલ પડી ગયાં છે. બનીઇસ્નાઈલની 
મૂળભૂત ભૂલોમાંથી એક ભૂલ આ હતી કે, તેમણે તેમના પડતીના જમાનામાં તેમની અમાનતો, એટલે કે 
જવાબદારીના હોદ્દા, ધાર્મિક નેતૃત્વ, કોમની સરદારીના પદ (2૩૦૩ ॥૦1૧૭ ૦/ 11૫51) એવા લોકોને આપવા 
માંડ્યાં જે લાયકાત વિનાના, ઓછી બુદ્ધિના, અનેતિક, અપ્રમાણિક અને દુરાચારી હતાં. પરેણામ એ આવ્યું 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


5521 દાઉદ 
7, 72727૮ 2425 224 


ક જજ રી ૪925 ટ્રુ હ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, આજ્ઞાપાલન કરો લા ન અને આજ્ઞાપાલન કરો 
પયગમ્બરનું અનેએ લોકોનું જે તમારામાંથી સત્તા ધરાવતા હોય, પછી જો કોઈ મામલામાં તમારી 
વચ્ચે ઝઘડો પડી જાય ત્યારે તેને અલ્લાહ અને પયગમ્બરની તરફ“ વાળીદો, 


કે, ખરાબ લોકોના નેતૃત્વ હેઠળ સમગ્ર કોમ બગડતી ગઈ. મુસલમાનોને હુકમ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે તમે 
એવું ન કરશો બલ્કે અમાનતો એવા લોકોને સુપરત કરજો જે તેમને પાત્ર હોય. એટલે કે જેમની અંદર 
અમાનતનો બોજો ઉપાડવાની ક્ષમતા અને લાયકાત હોય. બનીઇસ્રાઈલની બીજી નબળાઈ આ હતી કે તેમની 
અંદરન્યાયનો આત્મા રહ્યો જ ન હતો. તેઓ વ્યક્તિગત અને કોમી હિતો માટે વિના સંકોચે ઈમાનને ગળી જતા 
હતાં, ખુલ્લો હઠાગ્રહ કરતા હતાં, ન્યાયના ગળા પર છરી ફેરવવામાં તેમને સહેજ પણ સંકોચ થતો ન હતો. 
તેમના અન્યાયનો સૌથી કડવો અનુભવ એ જમાનામાં મુસલમાનોને થઈ રહ્યો હતો. એક તરફ તેમની સામે 
મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને તેમની ઉપર ઈમાન લાવનારા લોકોના શુદ્ધ જીવન હતાં , બીજી તરફ એ લોકો હતાં જે 
મૂર્તિઓને પૂજી રહ્યા હતાં , પુત્રીઓને જીવતી દફનાવી દેતા હતાં, સાવકી માતાઓ જેડે નિકાહ સુદ્ધાં કરી લેતા 
હતાં અને કા'બાની ફરતે સાવ નગ્ન અવસ્થામાં તવાફ કરતાં હતાં. આ કહેવાતા ગ્રંથવાળાઓ આમાંથી બીજા 
વર્ગને પહેલા વર્ગઉપર પસંદગી આપતા હતાં અને તેમને એવું બોલતાં જરા પણ શરમ આવતી ન હતી કે પહેલા 
વર્ગની સરખામણીમાં બીજો વર્ગ વધારે સાચા માર્ગ ઉપર છે. અલ્લાહતઆલાએ તેમના આ અન્યાય સામે 
ચેતવ્યાં પછી હવે મુસલમાનોને હુકમ આપે છે કે, તમે કયાંક આવા અન્યાયી ન બની જતાં. ભલે કોઈની સાથે 
દોસ્તી હોય કે દુશ્મની, હંમેશાં જયારે પણ વાત કહો, ત્યારે ન્યાયની કહો, અને જયારે પણ ફેસલો કરો, 
ન્યાયપૂર્વક કરો. 

(૮૯) આ આયત ઇસ્લામની સમસ્ત ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાનો પાયો છે તેમજ 
ઇસ્લામી રાજયના બંધારણની સૌથી પહેલી કલમ છે. આમાં નીચે પ્રમાણેના નિયમો કાયમ માટે સ્થાપી દેવામાં 
આવ્યાંછેઃ 

(૧) ઇસ્લામી વ્યવસ્થામાં જેનું આજ્ઞાપાલન કરવાનું છે તે અસલમાં અલ્લાહ જ છે. એક મુસલમાન 
સૌથી પહેલાં ખુદાનો બંદો છે, બાકી જે કંઈ છે, આના પછી છે. મુસલમાનનું વ્યક્તિગત જીવન, મુસલમાનોની 
સામાજિક વ્યવસ્થા, બંનેનુ કેન્દ્ર અને ધરી, ખુદાનું આજ્ઞાપાલન તથા વફાદારી છે. બીજા આજ્ઞાપાલનો અને 
વફાદારીઓ માત્ર એ જ રૂપમાં કબૂલ કરવામાં આવશે કે તે ખુદાના આજ્ઞાપાલન અને વફાદારીની વિરૂદ્ધ ન 
હોય, બલ્કે તેની હેઠળ અને તેને તાબે હોય, નહીં તો આજ્ઞાપાલનની દરેક બેડી તોડીને ફેંકી દેવામાં આવશે જે આ 
અસલ અને પાયાના આજ્ઞાપાલનની હરીફ હોય. આ જ વાત છે જેને નબી સ.અ.વ. એ આ શબ્દોમાં કહી છેઃ 
હાક!હક્્્ઉેકગ્ક૧દાઇઈ% “સર્જનહારની નાફરમાનીમાં કોઈ મખ્લૂક માટે કોઈ આજ્ઞાપાલન નથી.” 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


(૨) ઇસ્લામી વ્યવસ્થાનો બીજો પાયો પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન છે. આ કોઈ સ્વતંત્ર આજ્ઞાપાલન 
નથી બલ્કે ખુદાના આજ્ઞાપાલનનું એકમાત્ર અમલીરૂપ છે. પયગમ્બર એટલા માટે અનુસરણીય છે કે, એ જ 
એક પ્રમાણભૂત માધ્યમ છે જેના દ્વારા આપણા સુધી ખુદાના હુકમો અને આદેશો પહોચે છે. આપણે ખુદાનું 
આજ્ઞાપાલન આવી જ રીતે કરી શકીએ છીએ કે પયગમ્બરની આજ્ઞા માનીએ. ખુદાનું કોઈ આજ્ઞાપાલન 
પયગમ્બરની સનદ વિના ભરોસાપાત્ર નથી, અને પયગમ્બરના અનુસરણથી વિમુખ થવું ખુદાની સામે 
વિદ્રોહ છે. આ જ વિષયને આ હદીસ વધુ સ્પષ્ટ કરે છેઃ 40હ્પ્કહક્છ-૦૭40દાખદક,#ર્લાક!હ્ન 
“જેણે મારું આજ્ઞાપાલન કર્યું તેણે ખુદાનું આજ્ઞાપાલન કર્યું અને જેણે મારી અવજ્ઞા કરી તેણે ખુદાની અવજ્ઞા 
કરી.” અનેઆ જવાતખુદ કુઅનિમાં સંપૂણ સ્પષ્ટતા સાથે આગળ આવી રહી છે. 

(૩) ઉપરોકત બંને આજ્ઞાપાલન પછી તેમની હેઠળ ત્રીજું આજ્ઞાપાલન કે જે ઇસ્લામી વ્યવસ્થામાં 
મુસલમાનો માટે ફરજિયાત છે તે એ “ઉલુલઅપમ્ર” નું આજ્ઞાપાલન છે જે ખુદ મુસલમાનોમાંથી હોય. 
“ઉલુલઅમ્ન” ના અર્થમાં એ તમામ લોકોનો સમાવેશ થાય છે જે મુસલમાનોની જાહેર બાબતોનો વહીવટ કરતાં 
હોય, પછી એ બૌદ્ધિક અને વૈચારિક આગેવાની કરનારાં વિદ્યાનો હોય, અથવા રાજકીય આગેવાની કરનારાં 
નેતાઓ, અથવા દેશના તંત્રનું સંચાલન કરનારા સત્તાવાળાં હોય, અથવા અદાલતી ચુકાદાઓ આપનારાં 
ન્યાયાધીશો, અથવા સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક બાબતોમાં કબીલાઓ, ગામો અને શેરીઓની આગેવાની 
કરનારા વડીલો અને નાયકો હોય. એટલે કે જે હેસિયતમાં પણ મુસલમાનોનો સત્તાધારી છે તે આજ્ઞાપાલનનો 
અધિકાર ધરાવે છે , અને તેનાથી અલગ થઈને મુસલમાનોના સામાજિક જીવનમાં ખલેલ નાખવાનું યોગ્ય નથી, 
એ શરતે કે તે પોતે મુસલમાનોના સમુદાયમાંથી હોય, અને ખુદા અને પયગમ્બરનો આજ્ઞાપાલક હોય. આ બંને 
શરતો આ આજ્ઞાપાલન માટે અનિવાર્ય છે. અને ઉપરોકત આયતમાં આ વસ્તુઓનો સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવ્યો છે, એટલું જ નહીં બલ્કે હદીસમાં નબી સ.અ.વ.એ તેની સંપૂર્ણ સમજૂતી વિગતો સાથે વર્ણવેલી છે. 
દા.ત. નીચે જણાવેલી હદીસો જુઓ : 

“મુસલમાન માટે એ ફરજિયાત છે કે તે પોતાના ઊલુલઅમ્રની વાત .”હુચ્યર્કા:) ક્ટ્ન્ન 
સાંભળે અને માને, ચાહે તેને પસંદ હોય કે નાપસંદ, એટલે સુધી કે તેને ગુન્ડાનો _*ફ ૫4૪,89૯. 5૦ 
હુકમ આપવામાં ન આવે, અને જયારે તેને ગુન્હાનો હુકમ આપવામાં આવે ત્યારે હૃ#%84..« 5 ન્‍ક 
તેણે કશું સાંભળવું જોઈએ નહીં, ન તો માનવું જોઈએ.” (બુખારી અને મુસ્લિમ) (.1-*, ૪.૫૭ નિ 

“ખુદા અને પયગમ્બરની નાફરમાનીમાં કોઈનું આજ્ઞાપાલન નથી. કૂ.) ઉમા 
આજ્ઞાપાલન જે કંઈ પણ છે “મા'રૂફ” માં છે.” (બુખારી અને મુસ્લિમ) ઉગા), હ 

“નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું, તમારી ઉપર એવા લોકો પણ શાસન કરશે 
ર સ ર ધ. 
જેમની કેટલીક વાતોને તમે મા'રૂફ જોશો અને કેટલીકને મુન્કર. તો જેણે એમની 4 , 
મુન્કર વાતો ઉપર નારાજગી વ્યકત કરી તે જવાબદારીમાંથી મુકત થયો અને જેણે “2 *૯ કકક, 
તેમને નાપસંદ કરી તે પણ બચી ગયો. પરંતુ જે તેમના માટે સંમત થયો અને -પકક૪/હ્હઝપ્ડક 
અનુસરણ કરવા લાગ્યો તેને પૂછવામાં આવશે. સહાબીઓએ પૂછ્યું, પછી પક બ્ક કઇ” 
જયારે આવા શાસકોનો જમાનો આવે ત્યારે શું અમે તેમની સાથે લડાઈ ન કરીએ ૫૦%૯૪ ૬09૫૪ 5 


ધા 


? તેમણે કહ્યું, નહીં, જયાં સુધી તેઓ નમાઝ પઢતાં રહે.” (મુસ્લિમ) 6૫.9 -1942 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


એટલે કે નમાઝ છોડવી એ નિશાની હશે જેના ઉપરથી સ્પષ્ટપણે ખબર પડી જશે કે તેઓ ખુદા અને 
પયગમ્બરના આજ્ઞાપાલનમાંથી બહાર નીકળી ગયાં છે અને ત્યારબાદ તેમની સામે સંઘર્ષ કરવો યોગ્ય હશે. 


“નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું તમારા સૌથી ખરાબ આગેવાનો એ છે જે હ 44 કક 
તમારા માટે ધૃણાસ્પદ હોય અને તમે તેમના માટે ધૃણાસ્પદ. તમે તેમની ઉપર -#2 » 55 ક ક 
[ફિટકાર કરો અને તેઓ તમારી ઉપર ફિટકાર કરે. સહાબીઓએ કહ્યું, હે %કા406%--પપક 555% 
અલ્લાહના રસૂલ ! જયારે આવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે શું અમે તેમનો સામનો 1%4કા1૦% ણ: ઢાક પર પ૦ 
કરવા માટે ઊભાં ન થઈએ ? કહ્યું , ના, જયાં સુધી તેઓ તમારી વચ્ચે નમાઝ કાયમ ક !#ર્નકા પ૬ » 8) કક 
કરતાં રહે. ના, જયાં સુધી તેઓ તમારી વચ્ચે નમાઝ કાયમ કરતાં રહે. (મુસ્લિમ) 62449 -8) 


આ હદીસમાં ઉપરવાળી શરતને વધુ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે. ઉપરની હદીસ ઉપરથી એવું લાગી 
શકતું હતું કે જો તેઓ તેમના વ્યક્તિગત જીવનમાં નમાઝના પાબંદ હોય તો તેમની વિરૂદ્ધ બંડ કરી શકાતું નથી. 
પરંતુ આ હદીસ જણાવે છે કે નમાઝ પઢવાનો અર્થ હકીકતમાં મુસલમાનોના સાર્વજનિક જીવનમાં નમાઝની 
વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરવાનો છે. એટલે કે એટલું પૂરતું નથી કે એ લોકો પોતે નમાઝના પાબંદ હોય, પરંતુ સાથે 
સાથે એ પણ જરૂરી છે કે એમની હેઠળ જે રાજ્યવ્યવસ્થા ચાલી રહી હોય તે કમસેકમ નમાઝ કાયમ કરવાની 
વ્યવસ્થા કરે. આ બાબત એ વાતની નિશાની હશે કે તેમનું રાજય તેની કાનૂની હેસિયતની દ્રષ્ટિએ એક ઇસ્લામી 
રાજય છે, નહીં તો જો આ પણ ન હોય, તો પછી આનો અર્થ એ થશે કે તે રાજય ઇસ્લામથી ચલિત થઈ ગયું છે 
અને તેને ઉથલાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો મુસલમાનો માટે કાયદેસર બની જશે. આ જ વાત બીજી એક રિવાયતમાં 
આવી રીતે કહેવામાં આવી છે કે, નબી સ.અ.વ.એ અમારી પાસેથી બીજી વાતોની સાથે સાથે આ એક વાતનું 
પણ વચન લીધું કે ઈખઝક્ક ઇક ૫દા્રા,ઈ1%૭હા9હકા,-9દ/પ૦૭%૦ “એટલે કે અમે અમારાસરદારો 
અને શાસકો સાથે ઝઘડો નહીં કરીએ, સિવાય કે અમે તેમનાં કામોમાં ખુલ્લી રીતે કુક્રજોઈએ, જે હોવાથી તેમની 
સામે અમારી પાસે ખુદાની સમક્ષ રજૂકરવા માટે દલીલ મોજૂદ હોય.” (બુખારી અને મુસ્લિમ) 

(૪) ચોથી વાત જે ચર્ચા હેઠળની આયતમાં એક કાયમી અને નિર્ણાયક નિયમ તરીકે નકકી કરી દેવામાં 
આવી છે તે આ છે કે, ઇસ્લામી વ્યવસ્થામાં ખુદાનો હુકમ અને પયગમ્બરની રીત પાયાનો કાનૂન અને આખરી 
સનદ 110દ/૫૫1110110/ ની હેસિયત ધરાવે છે. મુસલમાનો વચ્ચે, અથવા રાજય અને પ્રજાની વચ્ચે જે કોઈ 
પ્રશ્નેપણ ઝઘડો ઉભો થશે તેમાં ફેંસલો કરવા માટે કુર્ઓાન અને સુન્નત તરફ વળવામાં આવશે અને જે ફેંસલો 
ત્યાંથી મળશે તેને બધાં જ માથે ચઢાવશે. આવી રીતે જીવનના તમામ પ્રશ્નોમાં અલ્લાહની કિતાબ અને 
રસૂલુલ્લાહની સુન્નતને સનદ, સ્રોત અને આખરી શબ્દ માનવો ઇસ્લામી વ્યવસ્થાની એક અનિવાર્ય વિશિષ્ટતા 
છે જે તેને કુફ્રયુકત જીવનવ્યવસ્થાથી અલગ પાડે છે. જે વ્યવસ્થામાં આ વસ્તુ જોવા ન મળે તે ખાતરીપૂર્વક એક 
બિનઇસ્લામી વ્યવસ્થા છે. 

આ જગ્યાએ કેટલાક લોકો એવી શંકા વ્યક્ત કરે છે કે, જીવનના બધા જ પ્રશ્નોના ફેંસલા માટે 
અલ્લાહની કિતાબ અને રસૂલુલ્લાહની સુન્નત તરફ કેવી રીતે રજૂ કરી શકાય જયારે મ્યુનિસિપાલિટી, રેલ્વે, 
ટપાલખાતું વગેરેના નિયમો, તથા એવા જ અસંખ્ય મામલાઓના હુકમો મૂળતઃ ત્યાં છે જ નહીં. પરંતુ 
હકીકતમાં આ શંકા દીનના સિદ્ધાંતને ન સમજવાના કારણે પેદા થાય છે. મુસલમાનને જે વસ્તુ કાફિર્થી અલગ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


જો તમે ખરેખર અલ્લાહ અને અંતિમ જ ઉપર ન ધરાવતા હોવ. આ જ એક સાચી 
કાર્યપદ્ધતિ છે અને પરિણામની દ્રષ્ટિએ પણ વધારે સારી છે.“ ર કૂઅ- ૮) 

હે નબી, તમે જોયાં નહીં એ લોકોને, જે દાવો તો કરે છે કે અમે ઈમાન લાવ્યાં છીએ એ ગ્રંથ 
ઉપર જે તમારી તરફ ઊતારવામાં આવ્યો છે અને એ ગ્રંથો ઉપર જે તમારી પહેલાં ઊતારવામાં 
આવ્યા હતાં, પરંતુ તેમની ઈચ્છા આ છે કે તેમના મામલાઓના ફેસલાં કરાવવા માટે તાગૂત પાસે 
જાય, જો કે તેમને તાગૂતનો 


પાડે છે તે આ છે કે કાફિર સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાનો દાવો કરે છે અને મુસલમાન મૂળભૂત રીતે બંદો છે અને ત્યારપછી 
માત્ર એ જ વતુંળોમાં સ્વતંત્રતા ચાહે છે જે તેના માલિકે તેને બાંધી આપી છે. કાફિર પોતાના બધા જ 
મામલાઓનો નિર્ણય પોતે પોતાના ઘડેલા સિદ્ધાંતો અને નિયમો તથા કાયદા પ્રમાણે કરે છે અને કોઈપણ ખુદાઈ 
સનદ /01100111/ માટે પોતાને મોહતાજ માનતો નથી. આનાથી વિરૂદ્ધ, મુસલમાન તેના દરેક મામલામાં ખુદા 
અને તેના રસૂલ (સ.અ.વ.) ની તરફ વળે છે, પછી જો ત્યાંથી કોઈ હુકમ મળે તો તેનું અનુસરણ કરે છે અને જો 
કોઈ હુકમ ન મળે તો માત્ર આવી જ પરિસ્થિતિમાં સ્વતંત્રપણે અમલ કરે છે , અને તેનો આ સ્વતંત્ર અમલ એ 
દલીલ ઉપર આધારિત હોય છે કે, આ બાબતમાં કાનૂન આપનાર દ્વારા કોઈ હુકમ નહીં આપવો તેના તરફથી 
અમલની સ્વતંત્રતા આપવા માટેની દલીલ છે. 

(૯૦) કેમ કે કુઅનિ માત્ર કાનૂની પુસ્તક જ નથી પરંતુ શિક્ષણ, શિખામણ, ઉપદેશનો ગ્રંથ અને 
માર્ગદર્શનનું પુસ્તક પણ છે. એટલા માટે પહેલા ફકરામાં જે કાનૂની નિયમો વર્ણવવામાં આવ્યા હતાં, હવે આ 
બીજા ફકરામાં તેમની પાછળ રહેલા ડહાપણ અને હેતુ સમજાવવામાં આવી રહ્યાં છે. આમાં બે વાતો કહેવામાં 
આવી છે : એક આ કે, ઉપરોકત ચારેય નિયમોનું અનુસરણ કરવું ઈમાનનો અનિવાર્ય તકાદો છે. મુસલમાન 
હોવાનો દાવો તથા આ નિયમોથી વિચલન, આ બંને વસ્તુઓ એક જગ્યાએ ભેગી થઈ શકતી નથી. બીજું આ કે, 
આ તનિયમો ઉપર પોતાની જીવનવ્યવસ્થાને ઘડવામાં જ મુસલમાનોનો ઉદ્ધાર પણ છે. માત્ર આ જ એક વસ્તુ 
તેમને દુનિયામાં સિરાતેમુસ્તકીમ, એટલે કે સીધા રસ્તા ઉપર, કાયમ રાખી શકે છે અને આનાથી જ તેમનો અંત 
પણ સુધરી શકે છે. આ શિખામણ બરાબર એ પ્રવચન પુરૂં થતાં જ આપવામાં આવી છે જેમાં યહૂદીઓની નૈતિક 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


ડુ ત હા ઇડ ડઝ 
(ઉડઉઠઈ૮ડડ#ડ#કહાક 
કટ કં કઝ ક હ558૫, ડડ 79 રટ 


કહ જિ 


ઇડ્ઠાકાર કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો“ ---શૈતાન તેમને ભટકાવીને સીધા માર્ગથીદ ઘણે 
૨ લઈ જવા માગે છે. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે આવો એ વસ્તુ તરફ જે અલ્લાહે 
સ્તુ 
ઉતારી છે અને આવો પયગમ્બરની તરફ તો આ દંભીઓને તમે જુઓ છો કે તેઓ તમારી તરફ 
આવવાથી કતરાય છે.“ પછી તે વખતે શં થાય છે જ્યારે તેમના પોતાના હાથોએ આણેલી 
મુસીબત તેમની ઉપર આવી પડે છે ? તે વખતે તેઓ તમારી પાસે સોગંદો ખાતાં આવે છે” 


અને ધાર્મિક હાલતની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી હતી. આવી રીતે ખૂબ જ નાજુક રીતે મુસલમાનોને 
ચેતવવામાં આવ્યાં છે કે તમારી પુરોગામી ઉમ્મત દીનના આ પાયાના નિયમોથી વિચલિત થઈને જે પડતીમાં 
મૂકાઈ ગઈ છે તેના ઉપરથી પદાર્થપાઠ ગ્રહણ કરો. જયારે કોઈ વર્ગ ખુદાના ગ્રંથ અને તેના પયગમ્બરના 
આદેશોને બાજુમાં મૂકી દે છે, અને એવા સરદારો અને નેતાઓની પાછળ ચાલવા માંડે છે જે ખુદા અને 
પયગમ્બરના આજ્ઞાપાલક ન હોય, અને પોતાના ધાર્મિક આગેવાનો તથા રાજકીય શાસકોને કુર્ઓાન અને 
સુન્નતની સનદ પૂછયા વિના તેમનું અનુસરણ કરવા માંડે ત્યારે તે એ ખરાબીઓમાં સપડાઈ જવાથી કોઈ રીતે 
બચી શકતો નથી જેમાં બનીઇસ્નાઈલ સપડાઈ ગયાં. 

(૯૧) અહીં “તાગૂત' નો સ્પષ્ટ અર્થ એ શાસક છે જે ખુદાના કાનૂન સિવાય બીજા કોઈ કાનૂન પ્રમાણે 
ફેંસલો કરતો હોય, અને એ અદાલતી વ્યવસ્થા છે જે ન તો અલ્લાહની સર્વોપરી સત્તાને આધીન હોય, ન તો 
અલ્લાહની કિતાબને આખરી સનદ માનતી હોય. તેથી આ આયત આ અર્થમાં તદન સ્પષ્ટ છે કે, જે અદાલત 
તાગૂતની હેસિયત ધરાવતી હોય તેની પાસે તમારા મામલાઓ ફેંસલા માટે લઈ જવા ઈમાનની વિરૂદ્ધ છે અને 
ખુદા તથા તેની કિતાબ ઉપર ઈમાન લાવવાનો અનિવાર્ય તકાદો આ છે કે માણસ એવી અદાલતને કાયદેસરની 
અદાલત માનવાનો ઇનકાર કરી દે. કુઅનિની રૂએ અલ્લાહ ઉપર ઈમાન અને તાગૂતનો ઈનકાર, બન્ને પરસ્પર 
અનિવાર્યછે અને ખુદા અને તાગૂત બંનેની સામે એકીસાથે ઝૂકવું નર્યેદંભ છે. 

(૯૨) આના ઉપરથી જણાય છે કે આ દંભીઓનો સામાન્ય વ્યવહાર એવો હતો કે જે મુકદમામાં તેમને 
અપેક્ષા હોય કે ફેંસલો તેમની તરફેણમાં આવશે તો તેને તે નબી સ.અ.વ.ની પાસે લઈ આવતા હતાં. પરંતુ 
જયારે મુકદમામાં એવો ડર હોય કે ફેસલો તેમની વિરૂદ્ધમાં આવશે તો તેઓ તેને આપની પાસે લાવવાનો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


જ ધ જીજી 247 
40119.% ૯.»- 
1 
પા જવ -[,૮કસ તઝ 14 #-4 
હ્ય ટુ? 2 8 જ ડઝ પ: 85 
2:27 ક 6 «4 4 
ફ્્જ 


9પ 


ક્્જ કફ? ફર દ્ધ 


નઃ... 


અને કહે છે કે ખુદાના સોગંદ, અમે તો માત્ર ભલાઈ ઇચ્છતા હતાં અને અમારો આશય તો આ 
હતો કે બંને પક્ષો વચ્ચે કોઈ રીતે સુમેળ થઈ જાય --અલ્લાહ જાણે છે જે કંઈ તેમના દિલોમાં છે, 
તેમની ઉપેક્ષા ન કરો, તેમને સમજાવો અને એવી શિખામણ આપો જે તેમના હૃદયમાં ઊતરી જાય. 
(તેમને જણાવો કે) અમે જે પયગમ્બર પણ મોકલ્યો છે એટલા જ માટે મોકલ્યો છે કે ખુદાઈ 
હુકમના આધારે તેનું આજ્ઞાપાલન કરવામાં આવે.“ જો તેમણે આ રીત અપનાવી હોત કે જ્યારે 
તેઓ પોતાની જાત ઉપર જુલમ કરી બેઠા હતાં ત્યારે તમારી પાસે આવી જાત અને અલ્લાહ પાસે 
માફી માગી લેત, અને પયગમ્બરે પણ તેમના માટે માફીની અરજ કરી હોત, તો જરૂર તેમણે 
અલ્લાહને માફ કરનાર અને દયાળુ જોયો હોત. નહીં, હે મુહમ્મદ, તમારા માલિકના સોગંદ, આ 
લોકો કદાપિ મોમિન થઈ શકતાં નથી જ્યાં સુધી તેમના પરસ્પરના ઝઘડાંમાં તેઓ તમને ફેંસલો 
કરનાર ન માની લે, પછી તમે જે કંઈ ફેંસલો કરો તેના માટે તેમના દિલોમાં પણ કોઈ 
ઇનકાર કરી દેતા હતાં. આ જ હાલત આજે દંભીઓની પણ છે કે જો શરીઅતનો ફેસલો તેમની તરફેણમાં હોય 
તો કબૂલ, નહીં તો તેઓ એવા દરેક કાનૂન, દરેક રિવાજ અને દરેક એવી અદાલતનો આશરો લેશે જેનાથી 
તેમને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે ફેસલો મળવાની અપેક્ષા હોય. 

(૯૩) આનો અર્થ સંભવતઃ આ છે કે જયારે તેમના આ દંભી વર્તનની જાણ મુસલમાનોને થઈ જાય છે 


ક 


અને તેમને ડર લાગે છે કે આના માટે પકડ થશે અને સજા મળશે ત્યારે સોગંદો ખાઈ ખાઈને પોતાના ઈમાનની 


ન 


ખાતરી આપવા માંડે છે. 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઓન ૧ 
“#*5$) કક 52૭% ઝદ 
“5૦૪૭૭ રકડ 5%: ડડ 
ઉજિાક્કઉઝજઝ-્$ી૬હછડઃડ ડડ 


ટ 


42-»૮)276 સિદ્ધ ££9,,% ? 2 [2 2212 «ઝદ 
ઈ%૦94છ#૯€29૦9્052-૨:298 


તંગી ન અનુભવે, બલ્કે તેને પૂરેપૂરો સ્વીકારી લે.” જો અમે તેમને આદેશ આપ્યો હોત કે પોતાને 
મારી નાખો અથવા તમારા ઘરોમાંથી નીકળી જાઓ તો તેમનામાંથી જૂજ માણસો આની ઉપર 
અમલ કરત.“ જો કે જે શિખામણ આમને આપવામાં આવે છે તેની ઉપર જો આ અમલ કરત તો 
આ આમના માટે ભલાઈ અને વધારે મક્કમતાનું કારણ બની હોત“ અને જ્યારે આ આવું કરત તો 
અમે આમને અમારા તરફથી ઘણું મોટું વળતર આપત અને તેમને સીધો માર્ગ દેખાડી દેત.“ જે 


અલ્લાહ અને પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન 


(૯૪) એટલે કે ખુદા તરફથી રસૂલ એટલા માટે નથી આવતો કે બસ તેની રિસાલત ઉપર ઈમાન લાવો 
અને પછી અનુસરણ ચાહે તેનું કરતાં રહો, બલ્કે રસૂલના આવવાનો હેતુ જ આ હોય છે કે જિંદગીનો જે કાનૂન 
એ લઈને આવ્યો છે, તમામ કાનૂનોને છોડીને માત્ર તેનું જ અનુસરણ કરવું જોઈએ. અને ખુદા તરફથી જે હુકમો 
તે આપે છે, તમામ હુકમોને છોડીને માત્ર તેમની ઉપર જ અમલ કરવો જોઈએ. જો કોઈએ આવું ન કર્યું તો પછી 
માત્ર રસૂલને રસૂલ માની લેવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. 

(૯૫) આ આયતનો હુકમ માત્ર નબી સ.અ.વ.ના જીવન સુધી સીમિત નથી બલ્કે કયામત સુધી છે. જે 
કંઈ અલ્લાહ તરફથી નબી સ.અ.વ. લાવ્યાં છે, અને જે રીત ઉપર અલ્લાહના આદેશ અને માર્ગદર્શન હેઠળ 
આપે અમલ કર્યો છે, તે હંમેશ માટે મુસલમાનો માટે નિર્ણાયક સનદ છે, અને આ સનદને માનવા અથવા ન 
માનવા ઉપર જ વ્યક્તિના મોમિન હોવા અને ન હોવાનો નિર્ણય થાય છે. હદીસમાં આ જ વાતને નબી 
સ.અ.વ.એ આ શબ્દોમાં કહી છે. -જહજપ૦પ્માં#કહકજઈનપ-૭&% “તમારામાંથી કોઈ માણસ 
મોમિન હોઈ શકે નહીં જયાં સુધી તેની મનની ઈચ્છા એ રીતને આધીન ન થઈ જાય જેને હું લઈને આવ્યો છું.”” 

(૯૬) એટલે કે જયારે તેમની હાલત આ છે કે શરીઅતના કાયદાનું પાલન કરવામાં થોડું પણ નુક્સાન 
અથવા થોડી પણ તકલીફ આ લોકો સહન કરી શકતાં નથી ત્યારે તેમની પાસેથી કોઈ મોટા બલિદાનની અપેક્ષા કદાપિ 
રાખી ન શકાય. જો પ્રાણ આપવાની અથવા ઘરબાર છોડી દેવાની માગણી તેમની પાસે કરવામાં આવશે તો આ લોકો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭» ૧૭૩ 


કર્ક 


નજ 
દ્‌ ર૮ ત્વં હ 6#_- ધ ન્ન જં જ યાહ દ્વિ ર ક કક. કિ 
પ્ત જું 5 દ્રઇ!હ્૯!હડ)ડ છ પક” 
કરશે તે એ લોકોની સાથે હશે જેમને અલ્લાહે ઈનામ આપ્યાં છે એટલે કે નબીઓ અને સિદ્દીકો અને 
શહીદો અને સાલેહીન.“ કેવાં સરસ છે આ સંગી જે કોઈને મળી જાય ! આ જ સાચી કૃપા છે જે 


અલ્લાહ તરફથી મળે છે “અને હકીકત જાણવા માટે માત્ર અલ્લાહનું જ જ્ઞાન પૂરતું છે. (રુકૂઅ-૯) 


તરત જ ભાગી છૂટશે, અને ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનને બદલે ઇનકાર અને નાફરમાનીનો રસ્તો અપનાવશે. 

(૯૭) એટલે કે જો આ લોકો શંકા છોડીને એકાગ્રતાપૂર્વક રસૂલના આજ્ઞાપાલન અને અનુસરણ પર 
કાયમ થઈ જાત અને અવઢવમાં ન રહેત તો એમના જીવન હાલકડોલક થવાથી સુરક્ષિત થઈ જાત. એમનાં 
વિચારો, નૈતિકતા અને મામલાઓ , બધાં જ એક કાયમી અને મજબૂત પાયા ઉપર સ્થપાઈ જાત, અને આ લોકો 
એ ફાયદાઓ પામ્યાં હોત જે એક સીધા ધોરીમાર્ગ ઉપર મકકમતાપૂર્વક ચાલવાથી જ પ્રાપ્ત થતાં હોય છે. જે 
માણસ શંકાની હાલતમાં પડેલો હોય, કયારેક આ માર્ગ ઉપર ચાલે અને કયારેક પેલા માર્ગ ઉપર, અને કોઈ પણ 
માર્ગના સાચા હોવા માટે તેને ખાત્રી ન હોય, ત્યારે તેનું સમગ્ર જીવન પાણી ઉપરની છાપની જેમ પસાર થાય છે 
અને નિરર્થક પ્રવૃત્તિબનીને રહી જાય છે. 

(૯૮) એટલે કે જયારે તેઓ શંકા છોડીને ઈમાન અને વિશ્વાસ સાથે રસૂલના અનુસરણનો ફેસલો કરી 
લેત તો અલ્લાહની કૃપાથી તેમની સામે અમલનો સીધો માર્ગ એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાત અને તેમને સ્પષ્ટપણે 
દેખાઈ જાત કે તેઓ તેમની શક્તિઓ અને મહેનતો કયા રસ્તામાં ખર્ચ કરે જેનાથી તેમનું દરેકપગલું તેના સાચા 
લક્ષ્ય ભણી ઉપડે. 

(૯૯) “સિદ્દીક” (પક નો અર્થ એ માણસ છે જે ખૂબ જ સત્યવાન હોય, જેની અંદર સત્યપ્રિયતા 
અને સત્યનિષ્ઠ પૂર્ણ કક્ષાએ હોય, જે પોતાના વ્યવહાર અને વર્તનમાં હંમેશાં સીધી અને સ્વચ્છ રીત અપનાવે, 
જયારે સાથ આપે ત્યારે સત્ય અને ન્યાયનો જ સાથ આપે અને સાચા દિલથી આપે, અને જે વસ્તુને સત્યની 
વિરૂદ્ધ જુએ તેનો સામનો કરવા માટે મકકમ બનીને ઊભો થઈ જાય અને સહેજ પણ નબળાઈ ન દાખવે, જેનું 
ચારિત્ર્ય આવું સ્વચ્છ અને નિસ્વાર્થ હોય કે પોતીકા અને પારકાં, કોઈને પણ, તેની પાસેથી શુદ્ધ, સીધા વર્તન 
સિવાય બીજા કોઈ વર્તનનો ડર ન હોય. 

'શહીદ' પ્હ-* નો મૂળ અર્થસાક્ષી છે. આનો અર્થએ માણસ છે જે તેના ઈમાનની સચ્ચાઈ માટે તેના 
જીવનના વ્યવહાર દ્વારા સાક્ષી આપે. અલ્લાહના માર્ગમાં લડીને જીવ આપી દેનારને પણ શહીદ એટલા માટે 
કહેવામાં આવે છે કે તે જીવ આપીને સાબિત કરી દે છે કે તે જે વસ્તુ ઉપર ઈમાન લાવ્યો હતો તેને ખરેખર સાચા 
દિલથી સાચી માનતો હતો અને એટલી પ્રિય રાખતો હતો કે તેના માટે જાનની કુરબાની આપવામાં પણ તેણે વાર 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


2... ,2%21272 2.૬64 નઇ 


ઝકકઝ્ડાકનહ, નપ 


કદ ક” કક નરક :-. 
હક ટ્‌ 
કાઇ ક 
“૯2| ક 


ઝક ગહ 595 4449ઉુ 


કટકઇડઈડહડઝ ડા 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, મુકાબલો કરવા માટે હરપળે તેયાર રહો, પછી જેવી 
પરિસ્થિતિ હોય, જુદી જુદી ટૂકડીઓના રૂપમાં નીકળો અથવા એકઠાં થઈને. હા, તમારી અંદર 
કોઈ કોઈ માણસ એવો પણ છે જે લડાઈને ટાળે છે, ““જો તમારી ઉપર કોઈ મુસીબત આવે તો કહે 
છે અલ્લાહે મારી ઉપર મોટી કૃપા કરી કે હું આ લોકો સાથે ન ગયો, અને જો અલ્લાહ તરફથી 
તમારી ઉપર કૃપા થાય તો કહે છે --અને એવી રીતે કહે છે કે જાણે તમારી અને તેની વચ્ચે પ્રેમનો 
ન લગાડી. એવા સત્યનિષ્ઠ લોકોને પણ શહીદ કહેવામાં આવે છે જે એટલી હદે ભરોસાપાત્ર હોય કે જે વસ્તુ માટે 
તેઓ ગવાહી આપે તેના સાચા હોવાને કોઈપણ સંકોચ વિના સ્વીકારી લેવામાં આવે. 

'સાલેહ' ર્દીક નો અર્થ એ માણસ છે જે પોતાના વિચારો અને માન્યતાઓમાં, પોતાની નિયત અને 
ઇરાદાઓમાં, તથા પોતાની કહેણી અને કરણીમાં સીધા રસ્તા ઉપર કાયમ હોય, અને સમગ્ર રીતે પોતાના 
જીવનમાં સદાચારનું વલણ ધરાવતો હોય. 

(૧૦૦) એટલે કે એ માણસ ઘણો જ ભાગ્યશાળી છે જેને એવા લોકો દુનિયામાં મિત્ર તરીકે મળે, અને 
જેનું પરિણામ આખિરતમાં પણ એવાં જ લોકો સાથે આવે. કોઈ વ્યક્તિની લાગણીઓ સાવ મરી પરવારી હોય 
તો તે અલગ વાત છે, નહીં તો હકીકતમાં દુષ્યરિત્ર અને ખરાબ કામ કરનારા લોકો સાથે જીવન પસાર કરવું 
દુનિયામાં જએક ભારે પીડાકારી સજા છે , પછી આખિરતમાં પણ વ્યક્તિ એમની જ સાથે એ પરિણામ ભોગવે જે 
તેના માટે લખેલાં છે. એટલા જ માટે અલ્લાહના સદાચારી બંદાઓની તમન્ના હંમેશાં આ જ રહી છે કે તેમને 
સદાચારી લોકોના સમાજમાં રહેવાનું મળે, અને મૃત્યુ પછી પણ તેઓ સદાચારી લોકોની સાથે જ રહે. 

(૧૦૧) એ યાદ રહે કે આ પ્રવચન એ જમાનામાં ઊતર્યું હતું જયારે ઉહુદના પરાજયના કારણે 
આસપાસના કબીલાઓની હિંમતો વધી ગઈ હતી અને મુસલમાનો ચારે તરફથી ખતરામાં ઘેરાઈ ગયા હતાં. 
છાશવારે એવા સમાચારો મળતા રહેતા હતાં કે ફલાણો કબીલો ગુસ્સે ભરાયેલો છે , ફલાણો કબીલો દુશ્મની 
ઉપર ઉતરી આવ્યો છે, ફલાણી જગ્યાએ હુમલાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. મુસલમાનો સાથે એક પછી એક 
વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવી રહ્યા હતાં, તેમના પ્રચારકર્તાઓને દગો કરીને બોલાવવામાં આવતા હતાં અને 
મારી નાખવામાં આવતા હતાં. મદીનાની સીમાઓની બહાર તેમના માટે જાનમાલની સલામતી હવે રહી ન 
હતી. આવી પરિસ્થિતિમાં મુસલમાનો તરફથી એક જબરદસ્ત સંઘર્ષ અને જાંફેશાનીની જરૂર હતી જેથી આ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ઇજ 66 2272 ન ૫૬ ઝવ તાઇ શવ 
ફ્ક-ન 2 2 ક ઞ્હ ન ફ્ફ કક? 4% 9 


ક્ક્ 


ઝા હ હઉ 
્ટ્ર્ત્ડ ક ખક કવડાહહું “ડક ૦5" મ 


દ્વ 


ઉંટ શ્ઠ્રઈંઝ 55૦ 
જ્ન્ન્હૃ દ્વિ «4૮ 


જ હાઝઝાક્ટાઝડવડછાગ્તકક્કદ-4 
72972 “2279222727 


હંગ્કાકડ રક દઉ કગ્ડક્ જક 
7» 229 ૮ 7૭2-594 દ્વિજ (04 0 
છતૂ-કયા હક્ક છટ 


જ 


। કોઈ સંબંધ હતો જ નહીં --કે કદાચ હું પણ તેમની સાથે હોત તો મોટું કામ થઈ જાત ! (આવા 


લોકોને જાણીલે કે) એ લોકોએ અલ્લાહના માર્ગમાં લડવું જોઈએ જે આખિરતના બદલામાં 


૧૦૩ 


દુનિયાના જીવનને વેચી દે, “' પછી જે અલ્લાહના માગમાં લડશે અને માર્યો જશે અથવા વિજયી 
રહેશે તેને ચોક્કસ અમે મોટું વળતર આપીશું. છેવટે શું કારણ છે કે તમે અલ્લાહના માર્ગમાં એ 
લાચાર પુરુષો, સ્રીઓ અને બાળકો માટે ન લડો જે કમજોર જણાતાં દબાવી લેવામાં આવ્યાં છે 
અને ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે કે, હે ખુદા, અમને આ વસ્તીમાંથી બહાર કાઢ જેના રહેવાસીઓ 


અત્યાચારી છે, અને તારા તરફથી અમારો કોઈ હિમાયતી અને મદદગાર પેદા કરી દે.” 


જોખમોના ભારથી ઇસ્લામનું આ આંદોલન ખતમ ન થઈજાય. 

(૧૦૨) આનું એક અર્થઘટન આ પણ છે કે પોતે તો આનાકાની કરે જ છે પરંતુ બીજાને પણ હતાશ 
બનાવે છે અને તેમને જિહાદથી રોકવા માટે એવી વાતો કરે છે કે તેઓ પણ તેની જેમ બેઠાં રહે. 

(૧૦૩) એટલે કે અલ્લાહના માર્ગમાં લડવું એ દુનિયાને ચાહનારા લોકોનું કામ જ નથી. આ તો એવા 
લોકોનું કામ છે જેમની સમક્ષ માત્ર અલ્લાહની પ્રસક્નતા હોય, જે અલ્લાહ અને આખિરત ઉપર પૂર્ણ ભરોસો 
ધરાવતાં હોય, અને દુનિયામાં તેમની સફળતા અને સમૃદ્ધિની તમામ શકયતાઓ, તથા તેમના દરેક પ્રકારના 
સાંસારિક હિતો એ આશાએ કુરબાન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય કે તેમનો માલિક તેમનાથી રાજી થશે, અને આ 
દુનિયામાં નહીં તો આખિરતમાં, ચોકકસપણે તેમની કુરબાનીઓ એળે નહીં જાય. રહી એ લોકોની વાત 
જેમની નજરમાં અસલ મહત્ત્વ તેમના દુનિયાના હિતોનું જ હોય તો હકીકતમાં આ રસ્તો તેમના માટે નથી. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


ત્રિ ત્રિ 21-- 2૭ 
ક્લ્ત્ ૦ 4! «૬ 
ડિ ૬:11 8128951 *કઞ 
72462: 2.25૭ ૮૮ 


હાડ ૯૦૭૯ | 


હડ્ડ' ઝછા/છડ્દડડ 


કક 


જેમણે ઈમાનનો માર્ગ અપનાવ્યો છે, તેઓ અલ્લાહના માર્ગમાં લડે છે અને જેમણે કફ્રનો માર્ગ 
અપનાવ્યો છે, તેઓ તાગૂતના માર્ગમાં લડે છે,“ પછી શૈતાનના સાથીદારો સા 


૧૦૬ 


વિશ્વાસ રાખો કે શૈતાનની ચાલો સાવ કમજોર“ છે. (રુકૂઅ-૧૦) 


તમે એ લોકોને પણ જોયાં જેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારા હાથ રોકી રાખો અને 
નમાઝ કાયમ કરો અને ઝકાત આપો ? હવે જ્યારે તેમને લડાઈનો હુકમ આપવામાં આવ્યો ત્યારે 
તેમનામાંથી એક પક્ષની હાલત આ છે કે લોકોથી એવી રીતે ડરી રહ્યાં છે જેવી રીતે ખુદાથી ડરવું 


ડુ ૧૦૭ 
૨ 


જોઈએ અથવા તેનાથી પણ થોડું વધારે. “કહે છે હે ખુદા, અમારા માટે આ લડાઈનો 


(૧૦૪) અત્રે ઇશારો એ જુલમનો ભોગ બનેલાં બાળકો , મહિલાઓ અને પુરૂષો તરફ છે જે મક્કામાં 
અને અરબસ્તાનના બીજા કબીલાઓમાં ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરી ચૂક્યા હતાં પરંતુ હજી હિજરત કરવા માટે 
શક્તિમાન ન હતાં. તેમજ પોતાને જુલમથી બચાવી પણ શકતા ન હતાં. આ ગરીબ લોકોને અત્યાચારની વિવિધ 
રીતોનો ભોગ બનાવવામાં આવતા હતાં અને તેઓ દુઆઓ માગતા હતાં કે કોઈ તેમને આ જુલમમાંથી છોડાવે . 

(૧૦૫) આ અલ્લાહનો સ્પષ્ટ ફેસલો છે. અલ્લાહના માર્ગમાં એટલા માટે લડવું કે ધરતી ઉપર 
અલ્લાહનો દીન સ્થપાય એ ઈમાનવાળાઓનું કામ છે, અને જે લોકો ખરેખર મોમિન છે તેઓ આ કામથી 
કયારેય અળગા રહેશે નહીં, અને તાગૂતના માર્ગમાં એ હેતુથી લડવું કે ખુદાની ધરતી ઉપર ખુદાના વિદ્રોહીઓનું 
રાજ હોય, આ કાફિરોનું કામ છે અને કોઈ ઈમાન ધરાવનાર માણસ આ કામ કરી શકે નહીં. 

(૧૦૬૪) એટલે કે બહારથી તો એવું લાગે છે કે શૈતાન અને તેના સાથીદાર ઘણી તેયારી સાથે નીકળે છે 
અને ભારે ચાલો ચાલે છે, પરંતુ ઈમાનવાળાઓએ ન તો તેમની તૈયારીઓથી ભયભીત થવું જોઈએ, ન તો 
તેમની ચાલોથી. છેવટે તેનું પરિણામ નિષ્ફળતા છે . 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


તા [%%૬૭છડા ઇન 


નર્ક 


હક 2 ડઝ *2૮# ક ક ઈ) 
2 ઉન હિઈઉ ૮ 5 કાડડ ૦5 


54 ક.ક» 2 25-ક5 222 


કગ્ડ્થ્ક્હક 


] કા ૭-૭» ક 


હક 5૬૮4 8 કહ)4* દ્રઝ1ખ્ર્કક્હ્ 


હુકમ શા માટે લખી દીધો ? શા માટે અમને હજુ થોડી મહેતલ ન આપી ? આમને કહો, દુનિયાના 
જીવનની મૂડી થોડી છે, અને આખિરત ખુદાથી ડરતા માણસ માટે સારી છે, અને તમારી ઉપર 
લેશમાત્ર પણ જુલમ કરવામાં નહીં આવે. “રહ્યું મોત, તો જ્યાં પણ તમે હોવ તે કોઈ પણ રીતે 
તમને આવીને રહેશે, ભલે તમે ગમે તેવી મજબૂત ઇમારતોમાં હોવ. 

જો તેમને કોઈ લાભ થાય છે ત્યારે કહે છે કે, આ અલ્લાહના તરફથી છે, અને જો કોઈ 
નુકસાનપહોંચે છે તો કહે છે કે, આ 

(૧૦૭) આ આયતના ત ત્રણ અર્થછે અને ત્રણેય પોતપોતાની જગ્યાએ સાચાં છે : 

એક અર્થ આ છે કે, પહેલાં આ લોકો પોતે લડવા માટે બેચેન હતાં. વારંવાર કહેતા હતાં કે ભાઈ, 
આપણી ઉપર જુલમ કરવામાં આવે છે, આપણને સતાવવામાં આવે છે, આપણને મારવામાં આવે છે, ગાળો 
આપવામાં આવે છે , આપણે કયાં સુધી ધીરજ રાખીએ, અમને મુકાબલો કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે. 
એ વખતે એમને કહેવામાં આવતું હતું કે, ધીરજ રાખો અને નમાઝ તથા ઝકાત વડે હજી તમારા મનની સુધારણા 
કરતાં રહો. ત્યારે આ ધીરજ અને સહન કરવાનો હુકમ એમને ખરાબ લાગતો હતો. પરંતુ હવે જયારે લડાઈનો 
હુકમ આપી દેવામાં આવ્યો ત્યારે આ જ તકાદો કરનારા લોકોમાંથી એક વર્ગ દુશ્મનોનું ટોળું અને યુદ્ધના 
જોખમો જોઈ જોઈને ભયભીત થઈ રહ્યો છે. 

બીજો અર્થ આ છે કે, જયાં સુધી તકાદો નમાઝ અને ઝકાત તથા એવાં જ બીજા બિનજોખમી કામોનો 
હતો, તથા જાન લડાવવાનો કોઈ સવાલ વચ્ચે આવ્યો ન હતો, ત્યાં સુધી આ લોકો પાકા દીનદાર હતાં. પરંતુ હવે 
જયારે સત્ય ખાતર જીવને જોખમમાં નાખવાનું કામ શરૂ થયું તો એમનેક્ુજારી છૂટી ગઈ. 

ત્રીજો અર્થ આ છે કે, પહેલાં તો લૂંટફાટ અને અંગત લડાઈઓ માટે એમની તલવાર હંમેશા મ્યાનમાંથી 
નીકળી પડતી હતી અને રાત-દિવસનો ધંધો જ લડાઈઓનો હતો. એ વખતે તેમને રકતપાત ન કરવા માટે, અને 
નમાઝ તથા ઝકાત વડે મનની શુદ્ધિ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. હવે જયારે ખુદા માટે તલવાર ઉપાડવાનો 
હુકમ આપવામાં આવ્યો ત્યારે એ લોકો કે, જે પોતાના માટે લડવામાં બહાદુરી દેખાડતા હતાં, તેઓ ખુદાની 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


તક 
2429, ્્ઝૅ 1 


ક્ર અ ક કપ જક 227 ક ક 
851% ક કે*ડાખ્ર્કહટહ૦ ૩“ હ 
સ -.૮- 2% #» 2: 22.7૮?:7 292૮42.7 
શ્રધક્ડ#યણત14૦%ઝક્૯ક્લ્ય્થ હકર 
7127૭ ત્રિ 24 2 «4૪૫.27 7 સ 2 હ દ્વિ 64 
હા“-)2*યબહઝકક-ડ#ટયફાગઉ2રપાર્હઝં 


દિ €₹ ૭૭ “2 «€ 5 5295941 જુ 
હશ-છ્ટટ૯-૦૭૯૭૩ દપ, 9 ઝેક? હઝ 
ક - 
7 (182227 2» 2727222૯ ૭ 2 ૮.£70,દ 0% 2૮૮ 
છપક્ડ-- ડ્ફ્ઝડહ“-2૫ક6%૯22*48દૃપ1 ક 
ત્ર” 

તમારા કારણે છે.” કહો, બધું જ અલ્લાહ તરફથી છે. છેવટે આ લોકોને શું થઈ ગયું છે કે કોઈ 
વાત એમની સમજમાં આવતી નથી. 

હે માનવી, જે ભલાઈ પણ તને પ્રામ થાય છે અલ્લાહની મહેરબાનીથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને 
જે મુસીબત તારી ઉપર આવે છે તે તારી પોતાની કરણીના કારણે છે. 

હે મુહમ્મદ ! અમે તમને લોકો માટે પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યાં છે અને આ માટે 


ખુદાની સાક્ષી પૂરતી છે. જેણે પયગમ્બરનું આજ્ઞાપાલન કર્યું તેણે હકીકતમાં ખુદાનું આજ્ઞાપાલન 
કર્યું. અને જે મુખ ફેરવી ગયો, તો કોઈ પણ સંજોગોમાં અમે તમને એ લોકો ઉપર ચોકીદાર 


૧૧૦ 


બનાવીને તો નથી મોકલ્યાં.” 


ખાતર લડવામાં ડરપોક બની જાય છે અને એ તલવાર વીંઝતો હાથ જે અંગત ઈચ્છાઓ અને શૈતાનના માર્ગમાં 
ભારે ઝડપ દેખાડતો હતો, હવે ખુદાના માર્ગમાં શિથિલ પડતો દેખાય છે. 

આ ત્રણેય અર્થ અલગ અલગ પ્રકારના લોકોને લાગુ પડે છે અને આયતના શબ્દો એવા અર્થસભર છે કે 
ત્રણેય અર્થ તરફ સંકેત કરે છે. 

(૧૦૮) એટલે કે જો તમે ખુદાના દીનની સેવા કરો અને તેના માર્ગમાં જાન લડાવો તો એ શકય નથી કે 
ખુદાને ત્યાં તમારો બદલો વ્યર્થથઈજાય. 

(૧૦૯) જયારે વિજય અને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેઓ તેને અલ્લાહની કૃપા ગણે છે અને ભૂલી 
જાય છે કે અલ્લાહે તેમની ઉપર આ કૃપા નબીની મારફતે જ કરી છે. પરંતુ જયારે ખુદ તેમની ભૂલો અને 
નબળાઈઓના કારણે જો ક્યાંક પરાજય થાય છે અને આગળ વધતાં પગલાં પાછા પડવા માંડે છે ત્યારે બધો જ 
દોષ નબીના માથે નાખી દે છે અને પોતે છૂટી જવા માગે છે. 

(૧૧૦) એટલે કે આ લોકો પોતાની કરણી માટે પોતે જ જવાબદાર છે. આમની કરણી વિષે તમને 
પૂછવામાં નહીં આવે. તમને જે કામ સુપરત કરવામાં આવ્યું છે તે માત્ર એટલું જ છે કે અલ્લાહના હુકમો અને 
આદેશો આમના સુધી પહોચાડી દો. આ કામ તો તમે ખૂબ સારી રીતે પૂરૂં કરી દીધું. હવે આ કામ તમારું નથી કે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭» ૧૭૩ 


૬૮૮૮ (5૬2 


ત ટડ હ્ઝહબ્છહાકાડી 
ક્કવ્ડ ૮2૫ યે 
કન 
ઉડા 2૩192 મ્ક્ક ન ક 
“જક ક્ૃહાહડકદ£૬4૦ 


૯ઝીશડક ડં 50,040 5995 


તેઓ મોઢા પર તો કહે છે કે અમે આજ્ઞાપાલક છીએ. પરંતુ જ્યારે તમારી પાસેથી જાય છે 
ત્યારે તેમનામાંથી એક જૂથ રાત્રે એકત્ર થઈને તમારી વાતોની વિરૂદ્ધ મસલતો કરે છે. અલ્લાહ 
આમની આ તમામ ગુસપુસ લખી રહ્યો છે. તમે આમની પરવા ન કરો અને અલ્લાહ ઉપર ભરોસો 
રાખો, એ જ ભરોસા માટે પૂરતો છે. શું આ લોકો કુઆંન ઉપર વિચાર નથી કરતાં ? જો આ 
અલ્લાહના સિવાય બીજા કોઈની તરફથી હોત તો આમાં ઘણી વિરોધાભાસી વાતો જોવા મળત. 

આ લોકો જેવા કોઈ શાંતિ આપતા અથવા ભયાનક સમાચાર સાંભળી લે છે, તેને લઈને 
ફેલાવી દે છે, જો કે આ લોકો તેને રસૂલ તથા પોતાના સંગઠનના જવાબદાર સાથીદારોઓ સુધી 
પહોંચાડે તો તે એવા લોકોની જાણમાં આવી જાય જે 


હ, 


ન 
2 


કક 


હાથ પકડીને આમને બળજબરીપૂર્વક સીધા માર્ગે ચલાવો. જો આ લોકો એ માગંદર્શનનું અનુસરણ ન કરે જે 
તમારા દ્વારા પહોંચી રહ્યું છે તો તમારી ઉપર તેની કોઈ જવાબદારી નથી. તમને એમ પૂછવામાં નહીં આવે કે આ 
લોકો કેમ નાફરમાની કરતા હતાં. 

(૧૧૧) દંભી અને નબળા ઈમાનવાળા લોકોના જે વર્તન બદલ ઉપરની આયતોમાં ઠપકો આપવામાં 
આવ્યો છે તેનું મુખ્ય અને મૂળ કારણ આ હતું કે તેમને કુરઆન અલ્લાહ તરફથી હોવા અંગે શંકા હતી તેમને 
વિશ્વાસ બેસતો ન હતો કે રસૂલ ઉપર ખરેખર વહી ઉતરે છે , અને જે કંઈ હુકમો આવી રહ્યાં છે તે સીધે સીધા ખુદા 
તરફથી જ આવી રહ્યાં છે. એટલા જ માટે તેમના દંભી વર્તન માટે ઠપકો આપ્યા પછી હવે કહેવામાં આવી રહ્યું છે 
કે, આ લોકો કુરાન ઉપર વિચાર કરતાં નથી, નહીં તો આ વાણી તો પોતે સાક્ષી આપી રહી છે કે આ ખુદા 
સિવાય બીજા કોઈની વાણી હોઈ શકે નહીં. કોઈ માણસ એવી શક્તિ ધરાવતો નથી કે વર્ષોવર્ષ, અલગ અલગ 
પરિસ્થિતિઓમાં , અલગ અલગ પ્રસંગોએ, અલગ અલગ વિષયો ઉપર, પ્રવચનો કરતો રહે અને શરૂઆતથી 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


#7922258%7:7$ કઃ કક? 
જ ઝાડ 
7 , # / ક૦* 292 ત્રિ ત્ર.ક 

ઝઘ્ ઈક વ્ક૦ 5 


ન ્ળ પો 26 
૬54 272) “૮-79 #722 ૮2 
ક. (6 હ સિ ૦૦૫0 
“જ્ાશઈહકહકષડ 

ત્ર£ક જ #?₹2૪# ૮૪26 દ્વિ 22 

જ ૭ ૫૭ 9 પ૩ 1 4012 [૭ દ 

દ્2 46૮6%૧25૪ 4-૮22-24 2 
ન જં «6 કકક છૂ વ ય 
૫૫-૬૫ 2 
તેમની વચ્ચે એવી કુશળતા ધરાવે છે કે એમાંથી સાચું તારણ કાઢી શકે.''' તમારી ઉપર અલ્લાહની 
મહેરબાની અને કૃપા ન હોત તો (તમારી કમજોરીઓ એવી હતી કે) ગણતરીના થોડા લોકો સિવાય 
તમે સૌ શૈતાનની પાછળ ચાલી નીકળ્યા હોત. 


પછી હે નબી ! તમે અલ્લાહના માર્ગમાં લડો, તમે તમારી જાત સિવાય બીજા કોઈના માટે 
જવાબદાર નથી. અલબત્ત, ઈમાનવાળાઓને લડવા માટે ઉત્તેજન આપો, દૂર નથી કે અલ્લાહ 


દ્ધ્ક 


દ્ર 
“ડ્ર 2 «« 


જજ 


કાફિરોનું જોર તોડી નાખે, અલ્લાહનું જોર સોથી વધારે જબરજસ્ત છે અને તેની સજા સોના કરતાં 
વધારે સખત છે. જે ભલાઈની ભલામણ કરશે તે તેમાંથી હિસ્સો 


અંત સુધી તેના તમામ પ્રવચનો એવાં સમતળ, એકરંગ અને સપ્રમાણ સંગ્રહબની જાય કે જેનો કોઈ ભાગ બીજા 
ભાગ સાથે ટકરાતો ન હોય, જેના અભિપ્રાયમાં ફેરફારનો કયાંય કોઈ નિશાન સુદ્ધાં ન મળે, જેમાં બોલનારના 
મનની અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ પોતાના અલગ અલગ રંગ ન દેખાડે અને જેની ઉપર કયારેય પુનરાવર્તન 
કરવા સુદ્ધાંની જરૂ૨ઊભી ન થાય. 

(૧૧૨) કેમકે એ પ્રસંગ ઝઘડાફસાદનો હતો, એટલા માટે ચારેય બાજુથી અફવાઓ ઉડી રહી હતી. 
કયારેક પાયા વિનાની અતિશયોક્તિ ભરેલી ખતરાની ખબરો આવતી અને તેનાથી એકાએક મદીના અને તેની 
આસપાસના લોકોમાં બેચેની ફેલાઈ જતી. કયારેક કોઈ ચાલાક શત્રુ કોઈ ખરેખર ખતરાને છુપાવવા માટે 
શાંતિના સમાચારો મોકલી દેતો અને લોકો તેને સાંભળીને ગફલતમાં મૂકાઈ જતાં. આ અફવાઓમાં એવા લોકો 
ખૂબ રસ લેતા હતાં જે માત્ર ઝઘડાખોર હતાં, જેમના માટે ઇસ્લામ અને અજ્ઞાનતાની આ લડાઈ કોઈ ગંભીર 
બાબત ન હતી, જેમને જરાપણ ખબર ન હતી કે આ પ્રકારની બિનજવાબદાર અફવાઓ ફેલાવવાના પરિણામો 
કેટલાં દુરોગામી હોય છે. તેમના કાને જયાં કોઈ ખબર પડે કે તરત તેને લઈને ઠેરઠેર કાનભંભેરણી કરવા માંડતા 


હતાં. આ જ લોકોને આ આયતમાં ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે અને તેમને સષ્તાઈપૂર્વક ચેતવવામાં આવ્યાં છે કે 
અફવાઓ ફેલાવવાથી દૂર રહે અને જે કંઈખબર તેમને પહોચે તેને જવાબદાર લોકો સુધી પહોંચાડીને ચુપ રહે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


6#4હઇઃહછઠવજકઈક૬ડકઇકકડક4 


હડ 


52 પિક પ) દાક્કરુ 55૦95787 
25%77797, ૪ ી “૪ મી ક પા ક 7 
શકી ર 2 ત કટાઈ કુંડા) 

2 કડ કડક “કહ 


મેળવશે અને જે બૂરાઈની ભલામણ કરશે તે તેમાંથી હિસ્સો” મેળવશે, અને અલ્લાહ દરેક વસ્તુ 
ઉપર નજર રાખનાર છે. 
અને જ્યારે કોઈ આદરપૂર્વક તમને સલામ કરે તો તેને તેના કરતાં સારી રીતે જવાબ 


મવ૧૧૪% કી 


આપો અથવા ઓછામાં ઓછું“ તેવી જ રીતે, અલ્લાહ દરેક વસ્તુનો હિસાબ લેવાનો છે. 
અલ્લાહ એ છે જેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી, તે તમને સૌને એ કયામતના દિવસે એકત્ર કરશે 
જેના આવવામાં કોઈ શંકા નથી, અને અલ્લાહની વાત કરતાં વધારે સાચી વાત બીજા કોની 


હોઈ શકે છે ?“” (રુકૂઅ-૧૧) 


(૧૧૩) એટલે કે આ દરેકની પસંદ અને દરેકનું ભાગ્ય છે કે એ ખુદાના માર્ગમાં પ્રયાસ કરવા માટે 
અને સત્યને બુલંદ કરવા માટે લોકોને પ્રોત્સાહન આપે અને તેનું વળતર મેળવે, અને કોઈ ખુદાના બંદાઓને 
ગેરસમજમાં નાખવામાં તથા એમને હતોત્સાહ કરવામાં તથા એમને અલ્લાહના કલમાને બુલંદ કરવા માટેના 
સંઘર્ષથી દૂર રાખવામાં પોતાની શક્તિ વાપરે અને તેની સજાનો હકકદાર બને. 

(૧૧૪) એ વખતે મુસલમાનો અને બિનમુસ્લિમો વચ્ચેના સંબંધો ખૂબ જ તંગ બની રહ્યા હતાં અને 
જ્યારે સંબંધો તંગ હોય ત્યારે બને છે તેમ એ વાતનો ડર હતો કે ક્યાંક મુસલમાનો બીજા લોકોની સાથે ખરાબ 
રીતે વર્તવા ન માંડે. એટલા માટે તેમને હુકમ આપવામાં આવ્યો કે, જે તમારી સાથે આદરપૂર્વક વ્યવહાર કરે 
તેની સાથે તમે પણ એવી જ રીતે, બલ્કે એનાથી વધારે, આદર સાથે વ્યવહાર કરો. સુંદર વ્વવહારનો જવાબ 
સુંદર વ્વવહાર જ છે. બલ્કે તમારું સ્થાન એ છે કે, બીજાં કરતાં વધારે સુંદર વ્વવહાર કરનારા બનો. ઇસ્લામના 
પ્રચારક વર્ગ માટે, કે જે દુનિયાને સીધા રસ્તા પર લાવવા માટે અને સત્યના માર્ગ તરફ નિમંત્રણ આપવા માટે 
ઉઠ્યો હોય, કડક સ્વભાવ, ચિડિયાપણું અને કડવી વાણી યોગ્ય નથી. આનાથી મનને સંતોષ તો થઈ જાય છે 
પરંતુ એ ધ્યેયને નુકસાન પહોચે છે જે ધ્યેય માટે તે ઉઠયો છે. 

(૧૧૫) એટલે કે કાફિર, મુશ્રિક, અધર્મી અને નાસ્તિક જે કંઈ કરી રહ્યાં છે તેનાથી ખુદાની ખુદાઈનું 
કંઈ બગડતું નથી. તેનું એક ખુદા હોવું તેમજ એકમાત્ર ખુદા હોવું એક એવી હકીકત છે જે કોઈના બદલવાથી 
બદલાઈ શકતી નથી. પછી એક દિવસે તે તમામ મનુષ્યોને ભેગાં કરીને દરેકને તેની કરણીનું પરિણામ દેખાડી 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭» ૧૭૩ 


1 577% 47» 127, * ૭૭2 
હા રુ રી ૪ 6#( (6%! કિ શર્ટ ૨૦૭ ફુ જ 
| ૭4-૦૦ ગટુ કહ! 4૫9 હ હડક 
પછી તમને આ શું થઈ ગયું છે કે દુંભીઓ વિષે તમારી વચ્ચે બે મત પ્રવર્તે છે,“ જો 
બૂરાઈઓ તેમણે કમાવી છે તેના કારણે અલ્લાહ તેમને પાછા ફેરવી ચૂકયો છે.” 


દેશે. તેની શક્તિના ઘેરામાંથી બચીને કોઈ ભાગી શકતું નથી. એટલા માટે ખુદા કદાપિ એવી જરૂર ધરાવતો 
નથી કે તેના તરફથી કોઈ તેના વિદ્રોહીઓ સામે ગુસ્સાનો ઉભરો કાઢતો ફરે અને ખરાબ વર્તન અને કડવી 
વાણીને દિલના જખમનું મલમ બનાવે. 

આમ તો આ આયતનો સંબધ ઉપરની આયત સાથે છે પરંતુ આ જ આયત સમગ્ર પ્રવચનનું ઉપસંહાર 
પણ છે જે પાછલા બે ત્રણ રુકુઓથી ચાલ્યું આવે છે. આ હેસિયતથી આયતનો અર્થ આ છે કે દુનિયાના જીવનમાં 
જે માણસ જે રીતે ચાહે ચાલતો રહે, અને જે માર્ગમાં તેના પ્રયાસો અને મહેનતો ખર્ચ કરવા માગે કરતો રહે 
અથવા કર્યા કરે, છેવટે બધાંને એક દિવસે એ ખુદા સમક્ષ હાજર થવાનું છે જેના સિવાય કોઈ ખુદા નથી, પછી 
દરેકપોતપોતાની મહેનતના પરિણામો જોઈ લેશે. 

(૧૧૪) અત્રે એ દંભી મુસલમાનોની સમસ્યા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે જે મકકામાં અને 
અરબસ્તાનના બીજા વિસ્તારોમાં ઇસ્લામ તો કબૂલ કરી ચૂક્યા હતાં, પરંતુ હિજરત કરીને દારૂલઈસ્લામની 
તરફ સ્થળાંતર કરવાને બદલે પહેલાંની જેમ પોતાની કાફિર કોમમાં જ વસવાટ કરી રહ્યા હતાં અને તેમની એ 
તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં વત્તાઓછા પ્રમાણમાં સક્રીય રીતે ભાગ લેતા હતાં જે તેમની કોમ ઇસ્લામ અને 
મુસલમાનોની વિરૂદ્ધ કરતી હતી. મુસલમાનો માટે આ પ્રશ્ન ઘણો ગૂંચવણભર્યો હતો કે તેમની સાથે કેવો 
વ્યવહાર કરવામાં આવે. અમુક લોકો કહેતા હતાં કે ગમે તેમ હોય પણ છે તો છેવટે મુસલમાનો જ. કલમો પઢે 
છે, નમાઝ અદા કરે છે, રોઝા રાખે છે , કુઅનિની તિલાવત કરે છે , તેમની સાથે કાફિરો જેવો વ્યવહાર કેવી રીતે 
કરી શકાય. અલ્લાહતઆલાએ આ રુકૂઅમાં આ જ મતભેદનો ફેંસલો કર્યો છે. 

અત્રે એક બીજી વાત પણ સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જરૂરી છે, નહીં તો ડર છે કે આ જગ્યાએ જ નહીં, બલ્કે 
કુઓનિ મજીદની એ તમામ જગ્યાઓને સમજવામાં માણસ ઠોકર ખાશે જયાં હિજરત નહીં કરનારા 
મુસલમાનોને દંભીમાં ગણવામાં આવ્યાં છે. હકીકત આ છે કે જયારે નબી સ.અ.વ.એ મદીના તરફ હિજરત 
કરી અને એક નાનો વિસ્તાર આરબ ભૂમિમાં એવો મળી ગયો જયાં કોઈપણ મોમિન માટે પોતાના દીન અને 
ઈમાનના તકાદાઓ પૂરા કરવાનું શકય હતું ત્યારે આ જાહેર હુકમ આપી દેવામાં આવ્યો કે જયાં જયાં, જે જે 
વિસ્તારમાં, અને જે જે કબીલામાં ઈમાનવાળા લોકો કાફિરોથી દબાયેલાં છે અને ઇસ્લામી જીવન જીવવાની 
સ્વતંત્રતા ધરાવતાં નથી તેઓ ત્યાંથી હિજરત કરે અને મદીનાના દારૂલઇસ્લામમાં આવી જાય. એ વખતે જે 
લોકો હિજરત કરવાની શક્તિ ધરાવતા હતાં અને પછી માત્ર એટલા જ માટે નીકળીને આવ્યા નહીં કે, એમને 
એમના ઘરબાર, સગાવહાલાં અને એમના હિતો ઇસ્લામ કરતાં વધુ વહાલા હતાં, એ બધાંને દંભી ઠરાવી 
દેવામાં આવ્યાં. અને જે લોકો હકીકતમાં સાવ મજબૂર હતાં તેમને “મુસ્તદઅફીન” હ્યૂંકશ્દદ* ગણવામાં 
આવ્યાં જેમ કે આગળ ચૌદમા રુકૂઅમાં આવી રહ્યું છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


*7૮2/ 55 “7 9292;૬2-4»2૮6 27272 ક્ટ 
મહર કાહ ઈ.9પ#હાલ૯ “૬. 
ત્રિ 


ઈ 2 55#%1254૦6 5 કઝ 


દ્વા 2૮ -. ડૂ ક ન 
કી ૭ ક હદ [ક્૦કડ5ક્યઈપદન્ડ 


» 2272૭ કત 4 2% «22 22૪%૮શ% કી મી 
તપ 


25 કલ 
દિ હા ૮% (તા 42 «જદ: 22: હશ 
હઈશક૯ઝડઠાતકઝઇ ઝક 


શું તમે ઈચ્છો છો કે જેને અલ્લાહે માર્ગદર્શન નથી આપ્યું તેને તમે માર્ગદર્શન આપી દો ? જો કે જેને 
અલ્લાહે રસ્તેથી હટાવી દીધો તેના માટે તમે કોઈ માર્ગ શોધી શકતાં નથી. તેઓ તો એમ ઇચછે છે 
કે જેવી રીતે તેઓ પોતે કાફિર છે એવી જ રીતે તમે પણ કાફિર બની જાઓ કે જેથી તમે અને 


તેઓ બધાં જ સરખા થઈ જાય. એટલા માટે તેમનામાંથી કોઈને તમારો મિત્ર ન બનાવો જ્યાં 
સુધી તેઓ અલ્લાહના માર્ગમાં હિજરત કરીને આવી ન જાય, અને જો તેઓ હિજરત કરવાથી દૂર 


રવવ૧૮ 


રહે તો તેમને જ્યાં જુઓ ત્યાં પકડો અને કતલ કરો“ અને તેમનામાંથી કોઈને તમારો મિત્ર અને 
મદદગાર ન બનાવો. અલબત્ત, એ દંભીઓ આ હુકમમાંથી બાકાત છે જે કોઈ એવી કોમ સાથે 


હવે આ વાત સ્પષ્ટ છે કે દારૂલકુક્રના રહેવાસી કોઈ મુસલમાનને માત્ર હિજરત ન કરવા માટે દંભી 
માત્ર એ જ સંજોગોમાં કહી શકાય કે જયારે દારૂલઈસ્લામ તરફથી આવા તમામ મુસલમાનોને કાં તો જાહેર 
નિમંત્રણ હોય અથવા ઓછામાં ઓછું તેણે તેમના માટે પોતાના દ્વાર ખુલ્લા રાખ્યાં હોય. આવા સંજોગોમાં 
સિઃશંક એ તમામ મુસલમાનો દંભી ઠરશે જે એ દારૂલકુફ્રને દારૂલઈસ્લામ બનાવવા માટે કોઈ પ્રયાસ પણ કરીન 
રહ્યાં હોય તેમજ શક્તિ હોવા છતાં હિજરત પણ ન કરે. પરંતુ જો દારૂલઈસ્લામ તરફથી કોઈ નિમંત્રણ 
આપવામાં જ આવ્યું ન હોય તથા તેણે પોતાના દ્વાર જ હિજરતીઓ માટે ખોલ્યાં ન હોય તો આવા સંજોગોમાં 
માત્ર હિજરત ન કરવી એ કોઈ માણસને દંભી નહીં બનાવી દે, બલ્કે તે માત્ર ત્યારે જ દંભી કહેવાશે જયારે 
હકીકતમાં કોઈ દંભયુકત કૃત્ય કરે. 

(૧૧૭) એટલે કે જે દંભયુક્ત, સ્વાર્થી અને આખિરત ઉપર દુનિયાને પસંદગી આપવાનું કામ તેમણે 
કર્યું છે આના કારણે અલ્લાહે તેમને એ જ તરફ ફેરવી દીધાં છે જે તરફથી તેઓ આવ્યા હતાં. તેમણે કુફ્રમાંથી 
નીકળીને ઇસ્લામની તરફ આગળ પગલું તો જરૂર ભર્યું હતું, પરંતુ આ સરહદમાં આવવા તથા ટકવા માટે 
એકાગ્ર થઈ જવાની જરૂર હતી, એ દરેક હિતને કુરબાન કરી દેવાની જરૂર હતી જે ઇસ્લામ અને ઈમાનના હિત 
સાથે ટકરાતો હોય,આખિરત ઉપર એવા વિશ્વાસની જરૂર હતી જેના કારણે માણસ ખુશી ખુશી પોતાની 


સૂરઃ નિસા૪ તફહીમુલકુઅન ૧ 
ક72729»22»2ક»૦# વડ 7 £* [૯ 2242૮. 2%2*2 _2૮ ! 
.--721:૨-2- કકફ્કાહપડ ગ્ક2 55: ઈ 
777 27,772) “?7#.) 27726?7 (72.7 2%47_ [૮ 27 
ક ધ હિ ગા ફ્જ 2 ક હિ તિ 
ધિત જક લતી 2 “૯% 21 ઝમ 
નત *515 55 ત્ર ક 29 “ટ 2 «દ્વા («4 
“0-2 2.255; 8 કડ કકક 


“ક 1 


ન નિ 7 દ્વિઝ વ 272 222761) 7727027177 
બાલ ક-૦%૭- ક 4૫હ-કડ- 
ક 2*? 1177૪» «૪. 2279 *::«₹22& 2૬૮% 77252૭2 
569 તીક ઇકી “9૫ 
«રૃ» દ? 1 £ ત “227.92 ૨૬77 જ «ટ[72& 9 7 ક 
ક 559 ઝક ઝાક 


કક નિજ, 27 ૪22,“ 2 227 ૧% 272227૮9222: કર 
ઝન 2 


212 “55 ઝડ-.૭29:5912 55/44 ઝ્૯#પ્રટ! 


જોડાઈ જાય જેની સાથે તમારી સંધિ છે. “આવી જ રીતે એ દંભીઓ પણ બાકાત છે જે તમારી પાસે 
આવે છે અને લડાઈ પ્રત્યે ઉદાસીન છે, ન તો તમારી સાથે લડવા માગે છે, ન તો તેમની કોમ 
સાથે. જો અલ્લાહે ઈચ્છયું હોત તો તેમને તમારી ઉપર પ્રભુત્્ત આપી દેત અને તેઓ પણ તમારી 
સાથે લડયાં હોત. તેથી જો તેઓ તમારાથી અળગાં થઈ જાય અને લડવાથી દૂર રહે અને તમારી 
તરફ સુલેહ અને શાંતિનો હાથ લંબાવે તો અલ્લાહે તમારા માટે તેમની ઉપર હુમલો કરવાનો 
કોઈ રસ્તો રાખ્યો નથી. એક બીજા પ્રકારના દંભીઓ પણ તમને એવાં મળશે જે ઇચ્છે છે કે 
તમારાથી પણ સલામત રહે અને તેમની કોમથી પણ, પરંતુ જ્યારે પણ ફિત્નાની તક પામશે તેમાં 
જોડાઈ જશે. આવા લોકો જો તમારો મુકાબલો કરવાથી દૂર ન રહે અને સુલેહ અને શાંતિની વાત 
તમારી સમક્ષ ન મૂકે અને તેમના હાથ ન રોકે તો જ્યાં તે મળે તેમને પકડો અને મારો, તેમની ઉપર 


દુનિયાને કુરબાન કરી શકતો હોય. આ તેમને ગમ્યું નહીં, એટલા માટે જયાંથી આવ્યા હતાં એ તરફ જ તેઓ 
તરત જપાછા જતાં રહ્યાં. હવે તેમના મામલામાં મતભેદનો કોઈ સવાલ જ કયાં છે ? 

(૧૧૮) આ હુકમ એ દંભી મુસલમાનો માટે છે જે યુદ્ધે ચઢેલી કાફિર કોમ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય 
અને ઇસ્લામી રાજયની વિરૂદ્ધની દુશ્મનાવટભરી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રીતે ભાગ લે. 

(૧૧૯) આ અપવાદ આ હુકમમાંથી નથી કે “એમને મિત્ર અથવા મદદગાર બનાવવામાં ન આવે” 
બલ્કે એ હુકમમાંથી છે કે “એમને પકડવામાં અને મારવામાં આવે.” આનો અર્થ આ છે કે જો આ મારી 
નાખવાને પાત્ર દંભી લોકો કોઈ એવી કાફિર કોમની સીમામાં આશ્રય લે જેની સાથે ઈસ્લામી રાજયની સંધિ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


ક” 221 76 7- ત્ર. ક "ર192 2 ૮ અ ₹4#તત્રઈ 
ર ક ક્ર 
હાલ ડટઇતડઉછડ 8-4 ધ 


ક 
ત્ર 


7૯7%” 27% ટુ ણ મા: 
દ્રે. દને દિ 
ક «૮-28 % ન 71 

જ »#ડકડાક%ીશડહાકડ 


59 24તક્ ટેઈક 7% 


દ્,૭) ઝ,“ઉહદ255: 


હાથ હાદા માટે અમે તમને ખુલ્લો અધિકાર આપી દીધો છે. (રુકૂઅ-૧૨) 
કોઈ મોમિનનું આ કામ નથી કે તે બીજા મોમિનની હત્યા કરે, સિવાય કે તેનાથી ભૂલ થઈ 


૧૨૦ 


જાય.“ અને જે માણસ કોઈ મોમિનની ભૂલથી હત્યા કરી નાખે તો તેનો કફફારો આ છે કે એક 
મોમિનને ગુલામીમાંથી મુકત કરે” અને હત્યા પામનારના વારસદારોને ખૂંબહા આપે, 
સિવાય કે તેઓ ખૂંબહા માફ કરી દે. પરંતુ જો એ હત્યા પામનાર મુસલમાન કોઈ એવી કોમમાંથી 
હતો જેની સાથે તમારી દુશ્મનાવટ હોય તો તેનો કફફારો એક મોમિન ગુલામને મુકત કરવો છે 
થયેલી હોય, તો એ વિસ્તારમાં તેનો પીછો કરવામાં આવશે નહીં તેમજ એ પણ યોગ્ય ગણવામાં નહીં આવે 
અથવા દારૂલ ઇસ્લામનો કોઈ મુસલમાન કોઈ તટસ્થ દેશમાં એક મારી નાખવાને પાત્ર દંભીને જુએ અને તેને 
મારી નાખે તો તે પણ યોગ્ય ગણાશે નહીં. આદર હકીકતમાં દંભીના લોહીનું નહીં બલ્કે સંધિનો છે . 

(૧૨૦) અહીં એ દંભી મુસલમાનોનો ઉલ્લેખ નથી જેમને મારી નાખવાની પરવાનગી ઉપર 
આપવામાં આવી છે બલ્કે એ મુસલમાનોનો છે જે કાં તો દારૂલઈસ્લામના નાગરિકો હોય, અથવા જો દારૂલહર્બ 
અથવા દારૂલકુફ્રમાં હોય તો ઇસ્લામના દુશ્મનોની પ્રવૃત્તિઓમાં તેમના ભાગ લેવાનો કોઈ પુરાવો ન હોય. એ 
સમયે ઘણાં લોકો એવા પણ હતાં જે ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર્યાપછી તેમની સાચી મજબૂરીઓના કારણે ઇસ્લામ- 
દુશ્મન કબીલાઓ વચ્ચે રોકાયેલા હતાં, અને ઘણી વખત એવા સંજોગો ઊભા થઈ જતા હતાં કે મુસલમાન કોઈ 
દુશ્મન કબીલા ઉપર હુમલો કરે અને ત્યાં અજાણતામાં કોઈ મુસલમાન તેમના હાથે માર્યો જાય. તેથી 
અલ્લાહતઆલાએ અહીં આવી પરિસ્થિતિનો હુકમ જણાવ્યો છે કે જયારે ભૂલથી કોઈ મુસલમાન બીજા 
મુસલમાનના હાથે માર્યોજાય. 

(૧૨૧) કેમ કે મરનાર મુસલમાન હતો તેથી તેની હત્યાનો કફફારો એક મોમિન ગુલામની મુક્તિ 
ઠરાવવામાં આવ્યો. 

(૧૨રર) નબી સ.અ.વ. એ ખૂંબહા (લોહીની કિંમત) ૧૦૦ ઊંટ, અથવા ૨૦૦ ગાયો, અથવા ર૦૦૦ 
બકરાં ઠરાવી છે. જો બીજી કોઈ રીતે કોઈ માણસ ખૂંબહા આપવા માગે તો તેનું પ્રમાણ આ જ વસ્તુઓની બજાર- 
કિંમતના આધારે નકકી કરવામાં આવશે. દા.ત. નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં રોકડ ખૂંબડા આપનારાઓ માટે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


2% 


શક્કટસ 
2 5 #*હ#હટહં 
7 «જ ૭ 60. 7૬4772 ?42 
ક ર પ્પ્ટ હઝ 2 
# “૪- (22 દ્વિ હ455* 
ડપ્ડ4*હટ4* 4% 
અને જો તે કોઈ એવી બિનમુસ્લિમ કોમનો માણસ ડતો જેની સાથે તમારી સંધિ થયેલી હોય ત્યારે 


જે 


તેના વારસદારોને ખૂંબહા આપવામાં આવશે અને એક મોમિન ગુલામને મુકત કરવાનો રહેશે. 
ક ૧૨૪ 


પછી જેને ગુલામ ન મળે તે સતત બે મહિનાના રોઝા રાખે.“ આ આ ગુના માટે અલ્લાહ પાસે 
તૌબા કરવાની રીત છે“ અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ અને ડહાપણવાળો છે. 


૮૦૦ દીનાર અથવા ૮૦૦૦ દિર્હમ નકકી હતાં. જયારે હઝરત ઉમર રદિ. નો જમાનો આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું 
કે ઊંટોની કિંમત હવે વધી ગઈ છે તેથી હવે સોનાના સિક્કામાં ૧૦૦૦ દીનાર અથવા ચાંદીના સિક્કામાં 
૧૨૦૦૦ દિર્હમ ખૂંબહા અપાવવામાં આવશે. પરંતુ એ સ્પષ્ટ રહે કે ખૂંબહાનું આ પ્રમાણ જે નકકી કરવામાં 
આવ્યું છે તે ઇરાદાપૂર્વકની હત્યાની સ્થિતિમાં નથી, બલ્કે ભૂલથી થયેલી હત્યાની સ્થિતિ માટે છે. 

(૧૨૩) આ આયતના હુકમોનો ટૂંકસાર આ પ્રમાણે છે : 

જો મરનાર દારૂલઇસ્લામનો નાગરિક હોય તો તેના હત્યારાએ ખૂંબડા પણ આપવો પડશે અને ખુદા 
સમક્ષ પોતાના કસૂરની માફી માગવા માટે એક ગુલામને પણ મુકત કરવાનો રહેશે. 

જો તે દારૂલહર્બનો નાગરિક હોય તો હત્યારાએ માત્ર ગુલામ મુકત કરવાનો રહેશે. તેનો ખૂંબહા કંઈ 
પણ નથી. 

જો તે કોઈ એવા દારૂલકુક્રનો નાગરિક હોય જેની સાથે ઇસ્લામી રાજયની સંધિ હોય ત્યારે હત્યારાએ 
એક ગુલામને મુકત કરવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત ખૂંબહા પણ આપવાનો રહેશે. પરંતુ ખૂંબહાનું પ્રમાણ એ જ હશે 
જેટલું એ સંધિવાળી કોમની કોઈ ગેરમુસ્લિમ વ્યક્તિની હત્યા કરી દેવાના સંજોગોમાં સંધિની રૂએ આપવું જોઈએ. 

(૧૨૪) એટલે રોઝા સતત રાખવામાં આવે, વચ્ચે તૂટ ન હોવી જોઈએ. જો કોઈ માણસ વ્યાજબી 
કારણ સિવાય એક રોઝો પણ વચ્ચે છોડી દે તો નવેસરથી રોઝાની શરૂઆત કરવી પડશે. 

(૧૨૫) એટલે કે આ દંડ નથી બલ્કે તૌબા અને કફફારો છે. દંડમાં પસ્તાવો અને શરમ તથા પોતાની 
જાતને સુધારવાની કોઈ ભાવના હોતી નથી, બલ્કે, સામાન્ય રીતે, તે ખૂબ જ અણગમા સાથે બળજબરીપૂર્વક 
આપવામાં આવે છે અને તે તેની પાછળ કડવાશ અને ખરાબ સંબંધ છોડી જાય છે. આનાથી ઊલટું, 
અલ્લાહતઆલા ઇચ્છે છે કે જે માણસથી ભૂલ થઈ છે તે ઇબાદત અને નેક કામ તથા હકકોની ચુકવણી કરીને 
તેના વડે તેની અસરને પોતાના આત્મા ઉપરથી ધોઈ નાખે, અને પસ્તાવા અને શરમની સાથે અલ્લાહની તરફ 
વળે કે જેથી તેનો આ ગુન્હો જ માફ ન થાય બલ્કે ભવિષ્ય માટે તેનો આત્મા આવી ભૂલોનું પુનરાવર્તન કરવાથી 
પણ સુરક્ષિત રહે. કફફારાનો અર્થ છુપાવનારી વસ્તુ છે. કોઈ નેક કામને ગુન્ડાનો કફફારો ઠરાવવાનો અર્થઆ 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
(72981221 કદ્ર દ્ર ("તરત । દ્વાર 
ક. પ્ક્ડે પડ ૭૯ હક કઝ્ક્હ ન ક્ર્કન 


જીિઝટછાડ્ડકઈ જ 


7.,922- 


ઝડ, 2 


૪5 દ્વત્ર 2 ને ક કિ 
હવે એ માણસ કે જે કોઈ મોમિનની પા હત્યા કરે તો તેનો બદલો જહનજ્ઞમ ય જેમાં તે 
હંમેશાં રહેશે. તેની ઉપર અલ્લાહનો પ્રકોપ અને તેની ફિટકાર છે અને અલ્લાહે તેના માટે સખત 
સજા તેયાર કરી રાખેલી છે. 
હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જ્યારે તમે અલ્લાહના માગમાં જિહાદ માટે નીકળો ત્યારે 
ર 


મિત્ર-શત્નુ વચ્ચે ભેદ કરો અને જે તમારી તરફ આગળ વધીને સલામ કરે તેને તુરત જ કહીનદો કે 
તું મોમિન નથી.' “જો તમે દુનિયાનો ફાયદો 


જ જ જ 


છે કે આ નેક કામ એ ગુન્હા ઉપર છવાઈ જાય છે અને એને તેને ઢાંકી લે છે, જેમ કે કોઈ દીવાલ ઉપર ડાઘ લાગી 


ગયો હોય અને તેની ઉપરચૂનો ફેરવીને ડાઘની અસર ભૂંસી નાખવામાં આવે. 

(૧૨૪) ઇસ્લામની શરૂઆતમાં અસ્સલામુઅલૈકુમનો શબ્દ મુસલમાનો માટે પ્રતીક અને નિશાનીની 
હેસિયત ધરાવતો હતો. એક મુસલમાન બીજા મુસલમાનને જોઈને આ શબ્દનો એ અર્થમાં ઉપયોગ કરતો હતો 
કે હુંતમારા જ જૂથનો માણસ છું, મિત્ર અને શુભેચ્છક છું. મારી પાસે તમારા માટેસલામતી અને ભલાઈ સિવાય 
કંઈ નથી, એટલા માટે ન તો તમે મારાથી દુશ્મની કરો અને ન તો મારા તરફથી અદાવત અને હાનિનો ડર રાખો. 
જેવી રીતે લશ્કરમાં એક પાસવર્ડ નક્કી કરવામાં આવેલો હોય છે અને રાતના સમયે એક ટુકડીનો માણસ બીજી 
ટુકડી પાસેથી પસાર થતી વખતે તેનો એ હેતુથી ઉપયોગ કરે છે કે એક વિરોધી લશ્કરના માણસોથી અલગ તરી 
આવે, એવી જ રીતે સલામ શબ્દ પણ મુસલમાનોમાં એક પ્રતીક તરીકે નકકી કરવામાં આવ્યો હતો. ખાસ કરીને 
એ જમાનામાં આ પ્રતીકનું મહત્ત્વ આ કારણસર ઘણું વધારે હતું કે એ વખતે આરબ નવમુસ્લિમો અને કાફિરો 
વચ્ચે પોષાક, ભાષા અને બીજી કોઈ વસ્તુમાં કોઈ ખાસ તફાવત ન હતો જેના લીધે એક મુસલમાન પહેલી નજરે 
જ બીજા મુસલમાનને ઓળખી શકે. 

પરંતુ લડાઈઓના પ્રસંગે એક ગૂંચવાડો એ ઊભો થતો હતો કે મુસલમાન જયારે કોઈ દુશ્મન જૂથ ઉપર 
હુમલો કરતાં અને ત્યાં કોઈ મુસલમાન તેમની લપેટામાં આવી જતો ત્યારે તે હુમલો કરનાર મુસલમાન, એ 
જણાવવા માટે કે તે પણ તેમનો દીની ભાઈ છે , અસ્સલામુઅલૈકુમ અથવા લાઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ બોલતો હતો, 
પરંતુ મુસલમાનોને તેની ઉપર શંકા જતી હતી કે આ કોઈ કાફિર છે જે માત્ર જીવ બચાવવા ખાતર ચાલાકી કરી 
રહ્યો છે. આથી ઘણી વખત તેઓ હત્યા કરી બેસતા હતાં અને તેની વસ્તુઓ ગનીમતના માલ તરીકે લૂંટી લેતા 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


કનક ૪ ક દિ ક 

“ફઝ હી ડેઝ ? કડ ઝકઉ08કા 

ત 792૭245૮ ધિત શકત ઈ | હક 
ટડ₹૮ છીક (6 કઝ વાના 


પ #હડડાદડડ 


દ્રિ # ક»૦ 47૭9૭2 


85 5 “કડાક હી ક “્હુબઝકન 
“કડ, ૬.15 4.54 કાક 
ઈ“હરપકક 1ત)16 દ્ર કડ 25 152558; 


ઇચ્છતા હોવ ણ આ કી પાસે તમારા માટે ગનીમતનો ઘણો માલ છે. છેવટે તમે પોતેપણ આ જ 
સ્થિતિમાં આની પહેલાં રહી ચૂકયાં છો, પછી અલ્લાહે તમારી ઉપર મહેરબાની કરી,“ એટલા માટે 
તપાસ કરી લો, જે કંઈ તમે કરો છો અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર છે. 

મુસલમાનોમાંથી એ લોકો કે જે કોઈ લાચારી વિના ઘરે બેઠાં રહે છે અને એ જે 
અલ્લાહના માર્ગમાં જાન અને માલ વડે જિહાદ કરે છે, બજ્ઞેની હેસિયત સમાન નથી. અલ્લાહે 
બેઠાં રહેનારાંની સરખામણીમાં જાન અને માલ વડે જિહાદ કરનારાંનો દરજ્જો મોટો રાખ્યો છે. જો 
કે દરેકને માટે અલ્લાહે ભલાઈનો જ વાયદો કર્યો છે, પરંતુ તેને ત્યાં મુજાહિદોની સેવાઓનું વળતર 
હતાં. નબી સ.અ.વ.એ આવા દરેક પ્રસંગે ખૂબ જ સષ્યાઈપૂર્વક ઠપકો આપ્યો. પરંતુ આ પ્રકારની ઘટનાઓ 
અવારનવાર બનતી રહી. છેવટે અલ્લાહતઆલાએ કુર્અાનમજીદમાં આ ગૂંચ ઉકેલી દીધી. આયતનો આશય 
આ છે કે જે માણસ પોતાની જાતને મુસલમાનની હેસિયતથી રજૂ કરી રહ્યો છે તેના વિષે તમે ઉપરછલ્લી રીતે 
એવો નિર્ણય કરવાનો હક્ક ધરાવતાં નથી કે તે માત્ર જીવ બચાવવા ખાતર જુઠું બોલી રહ્યો છે. બની શકે કે તે 
સાચો હોય અને એમ પણ બની શકે કે તે જુઠ્ટો હોય, હકીકત તો તપાસ કર્યા પછી જ જાણી શકાય. તપાસ કર્યા 
વિના છોડી દેવામાં એવી શકયતા છે કે કોઈ કાફિર જુઠ્ઠું બોલીને જીવ બચાવી લે, જયારે હત્યા કરી નાખવામાં એ 
પણ શકયતા છે કે એક નિર્દોષ મોમિન તમારા હાથે માર્યો જાય અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એક કાફિરને તમે 
ભૂલથી છોડી દો તેના કરતાં એ સારું છે કેતમે એક મોમિનને મારી નાખવાની ભૂલ કરો. 

(૧૨૭) એટલે કે એક સમય તમારી ઉપર પણ એવો આવી ગયો છે કે વ્યક્તિગત રીતે તમે અલગ 
અલગ કાફર કબીલાઓમાં વેરવિખેર હતાં, તમારા ઇસ્લામને જોર- જુલમના ડરથી છુપાવવા માટે મજબૂર 
હતાં, અને તમારી પાસે ઈમાનના મૌખિક એકરાર સિવાય ઈમાનનો કોઈ પુરાવો ન હતો. હવે આ અલ્લાહનો 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ત્રિ? -્રક, 7 ક દ્વત 2૮ 
ભ પે ન 


જક ૮ 


ત બ ઇઉડી 


ન મી કરતાં ક વધારે છે,“ તેમના માટે અલ્લાહ તરફથી મોટાં દરજ્જા છે અને 
માફી તથા કૃપા છે, અને અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર અને દયાળુ છે. (રુફૂઅ-૧ ૩) 

““હતાં તેમના પ્રાણ જ્યારે ફરિશ્તાઓએ 
ક્જબે કર્યા ત્યારે તેમને પૂછયું કે આ તમે કઈ સ્થિતિમાં પડેલા હતાં ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે અમે 
ધરતીમાં કમજોર અને લાચાર હતાં. 
એહસાન છે કે તેણે તમને સામાજિક જીવન એનાયત કર્યું અને તમે એ લાયક થઈ ગયાં કે કાફિરોના મુકાબલામાં 
ઇસ્લામનો ધ્વજ ઊંચો રાખવા માટે ઉઠયાં છો. આ ઉપકારનું આ કોઈ સાચું આભારદર્શન નથી કે જે મુસલમાન 
હજુ પહેલાંની હાલતમાં પડેલાં છે તેમની સાથે નમ્રતા અને છૂટછાટ ન દાખવો. 

(૧૨૮) અહીં એ બેસી રહેનારા લોકોનો ઉલ્લેખ નથી જેમને જિહાદ ઉપર જવાનો હુકમ આપવામાં 
આવે અને તેઓ બહાના કાઢીને બેસી રહે, અથવા જાહેર એલાન થાય, અને જિહાદફરજિયાત થઈ જાય, તો પણ 
તેઓ યુદ્ધમાં જવા માટે આનાકાની કરે, બલ્કે અહીં ઉલ્લેખ એ બેસી રહેનારા લોકોનો છે જે જિહાદના ફર્ઝે - 
કિફાયા હોવાના કારણે યુદ્ધના મેદાન તરફ જવાના બદલે બીજા કામોમાં રોકાયેલાં રહે. પહેલા બે સંજોગોમાં 
જિહાદ માટે નહીં નીકળનાર માત્ર દંભી જ હોઈ શકે અને તેને માટે અલ્લાહ તરફથી કોઈપણ ભલાઈનો વાયદો 
નથી સિવાય કે તે કોઈ વાસ્તવિક મજબૂરીનો ભોગ બન્યો હોય. આનાથી વિરૂદ્ધ, આ છેલ્લી પરિસ્થિતિ એવી છે કે 
જેમાં ઈસ્લામી સમુદાયની પૂરેપૂરી લશ્કરી તાકાતની જરૂર હોતી નથી બલ્કે માત્ર તેના એક ભાગની જ જરૂર હોય 
છે. આવી સ્થિતિમાં જો ઇમામના તરફથી અપીલ કરવામાં આવે કે કોણ શૂરવીરો છે કે જે ફલાણા મોરચા માટે 
પોતાને પ્રસ્‍તુત કરે છે, ત્યારે જે લોકો આ નિમંત્રણ સાંભળીને હાજર થઈ જાય તેઓ એ લોકોની સરખામણીમાં 
વધુસારા છે જે બીજા કામોમાં રોકાયેલાં રહે, પછી ભલે એ બીજા કામો પોતે પણ ઉપયોગી જ હોય. 

(૧૨૯) અહીં મતલબ એ લોકો છે જે ઇસ્લામ કબૂલ કરી લીધા પછી પણ હજુ સુધી, કોઈ મજબૂરી કે 
કમજોરી વિના, તેમની કાફિર કોમની વચ્ચે જ રહેતા હતાં અને અર્ધમુસલમાન અને અર્ધકાફિર જીવન જીવવા 
માટે રાજી હતાં, એટલે સુધી કે હવે તો એક દારૂલઈસ્લામ પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું જેની તરફ હિજરત કરીને 
પોતાના દીન અને અકીદા પ્રમાણે સંપૂર્ણ ઇસ્લામી જીવન જીવવું તેમના માટે શકય બની ગયું હતું. આ જ તેમનો 
તેમની જાત ઉપર જુલમ હતો કેમકે તેમને સંપૂર્ણ ઇસ્લામી જીવનની સરખામણીમાં અર્ધકુફ્ર અને અર્ધઇસ્લામ 
ઉપર જે વસ્તુએ સંતુષ્ટ બનાવી દીધા હતાં તે કોઈ ખરેખર મજબૂરી ન હતી, બલ્કે માત્ર તેમના જાતનો સુખ અને 
આરામ, અને તેમના પરિવાર, તેમની સંપત્તિ અને મિલકતો તથા તેમના સાંસારિક હિતોનો પ્રેમ હતો જેને 


૧૨૮ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


“૬ 4:.. ક 


“7 7-૭ “2-4 2૨૮ 
હ કહદ:ડહ 


મ 4?7 દ્ધ 
ઇડા યજ દિ 
ર «7#252.7:₹ 6 #* ક» ન્ડ; 
“પહ પ્ઝ્ડાઇક્ું ડુ 
ક ક ક ૮ 272% ૦૭૦૮૦% 
40૫55 મ હ૭5ાહીઈકકહનઇકડ 


ન 1 ક ૬.-2૮૮ 29227 
હ સઝ 9*401હર્ટં5 “ઈફ ડ ક 


ફરિશ્તાઓએ કહ્યું, “શું ખુદાની ધરતી વિશાળ ન હતી કે તમે તેમાં હિજરત કરત ?'““આએલોકો 
છે જેમનું ઠેકાણું જહન્નમ છે અને તે ઘણું જ ખરાબ ઠેકાણું છે. હા, જે પુરુષો, સ્રીઓ અને બાળકો 
ખરેખર લાચાર છે અને નીકળવાનો કોઈ માર્ગ અને સાધન પામતાં નથી, દૂર નથી કે અલ્લાહ 
તેમને માફ કરી દે. અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર અને દરગુજર કરનાર છે. જે કોઈ અલ્લાહના 
માર્ગમાં હિજરત કરશે તે ધરતી ઉપર આશ્રય મેળવવા માટે ઘણી જગ્યા અને ગુજરાન માટે ઘણી 
ગુંજાશ પામશે, અને જે તેના ઘરેથી અલ્લાહ અને પયગમ્બર તરફ હિજરત કરવા માટે નીકળે, 
પછી રસ્તામાં જ તેને મોત આવી જાય, તેનું વળતર અલ્લાહની ઉપર ફરજિયાત થઈ ગયું, અલ્લાહ 


૧૩૧ 


ઘણો માફ કરનાર અને દયાળુ છે.” (રુકૂઅ-૧૪) 
તેમણે તેમના દીન ઉપર પસંદગી આપી. (વધુ સમજૂતી માટે જુઓઃ નોંધ ક્રમાંક-૧૧૬) 

(૧૩૦) એટલે કે જયારે એક જગ્યાએ ખુદાના વિદ્રોહીઓનું વર્ચસ્વ હતું અને ખુદાની શરીઅતના 
કાનૂન ઉપર અમલ કરવાનું શકય ન હતું ત્યારે ત્યાં રહેવાની શી જરૂર હતી ? શા માટે તે જગ્યાને છોડીને કોઈ 
એવી ભૂમિ તરફ તેઓ સ્થળાંતર ન કરી ગયાં જયાં અલ્લાહના કાનૂનનું અનુસરણ શકય બન્યું હોત ? 

(૧૩૧) અત્રે એ વાત સમજી લેવી જોઈએ કે જે માણસ અલ્લાહના દીન ઉપર ઈમાન લાવ્યો હોય તેના 
માટે કુક્રની વ્યવસ્થા હેઠળ જીવવું માત્ર બે જ સંજોગોમાં કાયદેસર હોઈ શકે છે : એક આ કે, તે ઇસ્લામને એ 
ભૂમિમાં વિજયી બનાવવા માટે તથા કુફ્રની વ્યવસ્થાને ઇસ્લામની વ્યવસ્થામાં તબદીલ કરવા માટે પ્રયત્નો કરતો 
રહે જેમ કે નબીઓ અ.સ. અને આપના શરૂઆતના અનુયાયીઓ ડરતાં રહ્યાં છે. બીજો આ કે, હકીકતમાં 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ડિ 5 ન કદિ ધન ફર 90 


૩૧૨ 


અને જ્યારે તમે મુસાફરી માટે નીકળો ત્યારે કોઈ હરજ નથી જો નમાઝ ટૂંકાવી લો 
(ખાસ કરીને) 
ત્યાંથી નીકળવાનો કોઈ માર્ગ તેમને મળતો ન હોય, અને ભારે અણગમા અને કંટાળા સાથે ત્યાં લાચારીપૂર્વક 
રહેતાં હોય. આ બે સંજોગો સિવાય બીજા કોઈ પણ સંજોગોમાં દારૂલકુક્રમાં રહેવું એ કાયમી ગુન્હો છે અને આ 
ગુન્હા માટે આ કારણ કોઈ વજનદાર કારણ નથી કે, અમને દુનિયામાં કોઈ એવું દારૂલઈસ્લામ જડતું નથી કે 
જયાં અમે હિજરત કરીને જઈ શકીએ. જો કોઈ દારૂલઇસ્લામ નથી ત્યારે શું ખુદાની ધરતીમાં કોઈ પર્વત કે જંગલ 
પણ એવું નથી જયાં માણસ વૃક્ષના પાંદડાં ખાઈને અને બકરીઓનું દૂધ પીને ગુજરાન કરી શકતો હોય અને 
કુકના હુકમોના પાલનથી બચીને રહી શકતો હોય? 

કેટલાક લોકોને એક હદીસના કારણે એવી ગેરસમજ થઈ છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે હશઇપ્જક, ઝે 
એટલે કે “મક્કા વિજય પછી હવે હિજરત નથી.” જો કે હકીકતમાં આ હદીસ કોઈ કાયમી હુકમ નથી બલ્કે માત્ર 
એ વખતની પરિસ્થિતિમાં આરબોને આમ કહેવામાં આવ્યું હતું. જયાં સુધી અરબસ્તાનનો મોટાભાગનો 
વિસ્તાર દારૂલકુક્ર અને દારૂલહર્બ હતો અને માત્ર મદીના અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં જ ઇસ્લામી હુકમો 
લાગુ થઈ રહ્યા હતાં ત્યાં સુધી મુસલમાનો માટે તાકીદી હુકમ હતો કે ચારેય તરફથી સમેટાઈને દારૂલઇસ્લામમાં 
આવી જાય પરંતુ મકકા વિજય પછી જ્યારે અરબસ્તાનમાં કુફ્રનું જોર તૂટી ગયું અને લગભગ આખો દેશ 
ઇસ્લામના તાબા હેઠળ આવી ગયો ત્યારે નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું કે, હવે હિજરતની જરૃર રહી નથી. આનો અર્થ 
કદાપિ આ ન હતો કે સમગ્ર વિશ્વના મુસલમાનો માટે, તમામ પરિસ્થિતિઓમાં, કયામત સુધીના સમય માટે 
[હિજરતનું ફરજિયાત હોવું રદ થઈ ગયું છે. 

(૧૩૨) શાંતિના સમયની મુસાફરીમાં કસ્ન આ છે કે જે નમાઝોમાં ચાર(૪) રકઅતો ફર્ઝ છે તેમાં બે 
રકઅતો પઢવામાં આવે અને યુદ્ધની પરીસ્થિતિમાં કન્ન માટે કોઈ મયદિા નકકી કરવામાં આવી નથી. યુદ્ધની 
પરિસ્થિતિમાં જેવા સંજોગો હોય તે પ્રમાણે નમાઝ પઢવામાં આવે. જમાઅત કરવાનું શકય હોય તો જમાઅત 
સાથે પઢો, નહીં તો એક એક કરીને જ પઢો. કિબ્લા તરફ મોઢું રાખી શકતાં ન હોવ તો કોઈ પણ દિશા તરફ મોઢું 
રાખો. વાહન ઉપર બેઠાં હોવ અને ચાલતા હોવ તો પણ નમાઝ પઢી શકો છો. રુકૂઅ અને સિજદો શકય ન હોય 
તો ઇશારાથી જ નમાઝ પઢી લો. જરૂર પડે તો નમાઝની હાલતમાં ચાલી પણ શકો છો. કપડાં ઉપર લોહીના ડાઘ 
લાગ્યાં હોય તો પણ વાંધો નથી. આ તમામ અનુકૂળતાઓ છતાં જો પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ હોય કે કોઈ 
પણ રીતે નમાઝ પઢી શકાય તેમ ન હોય તો મજબૂરીથી નમાઝ મોડેથી પઢવામાં આવે જેમ કે ખંદકની લડાઈના 
પ્રસંગે થયું હતું. 

આ બાબતમાં મતભેદ છે કે મુસાફરીની હાલતમાં માત્ર ફર્ઝ પઢવામાં આવે કે સુશ્નતો પણ. નબી 
સ.અ.વ.ના કથન ઉપરથી જે પુરવાર થયેલું છે તે આ છે કે, આપ મુસાફરીમાં ફજની સુશ્નતો અને ઈશાની વિત્ર 
જરૂર પઢતા હતાં પરંતુ બાકીના સમયોમાં માત્ર ફર્ઝપઢતા હતાં, સુન્નતો અનિવાર્યપણે પઢતા હતાં તેવું આપના 
વર્તન ઉપરથી સાબિત નથી. અલબત્ત, નફલ નમાઝો જયારે પણ તક મળતી હતી ત્યારે પઢી લેતા હતાં , એટલે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


સુધી કે વાહન ઉપર બેઠાં બેઠાં પણ પઢતા રહેતા હતાં. એટલા જ માટે હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર રદિ.એ 
લોકોને મુસાફરીમાં ફજ સિવાય બીજા સમયોની સુન્નતો પઢવાની મનાઈ કરી છે. પરંતુ મોટાભાગના વિઠ્દાનો 
તેને છોડવા અને અમલ કરવા, એમ બંનેને કાયદેસર ઠરાવે છે અને તેને માણસના અખત્યાર ઉપર છોડી દે છે . 
હનફી મસ્લકની રીત આ છે કે મુસાફર જયારે રસ્તો વટાવી રહ્યો હોય ત્યારે સુન્નતો ન પઢવી એ સારૂં છે અને 
જયારે કોઈ મુકામ ઉપર રોકાણ કરે અને શાંતિ મળે તો સુન્નતો પઢવી સારૂં છે. 

જે મુસાફરીમાં કન્ન કરી શકાતી હોય તેના માટે કેટલાક ઇમામોએ એવી શરત મૂકી છે કે તે ખુદાના 
માર્ગમાં એટલે કે ફીસબીલિલ્લાહ હોવી જોઈએ જેમ કે જિહાદ, હજ્જ, ઉમરહ, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ. ઇબ્નેઉમર રદિ., 
ઇબ્નેમસઊદ રદિ. અને અતાનો આ જ અભિપ્રાય છે. ઇમામ શાફઈ અને ઇમામ અહમદ કહે છે કે, મુસાફરી 
એવા કોઈ હેતુ માટે હોવી જોઈએ જે શરીઅતના કાનૂન પ્રમાણે કાયદેસર હોય. હરામ અને ગેરકાયદેસર હેતુઓ 
માટે જે મુસાફરી કરવામાં આવે તેમાં કન્નની છૂટનો લાભ ઉઠાવવાનો કોઈને અધિકાર નથી. હનફીઓ કહે છે કે, 
કગ્ન કોઈ પણ મુસાફરીમાં કરી શકાય છે, રહી મુસાફરીના પ્રકારની વાત તો તે પોતે જ પુણ્ય અથવા સજાને પાત્ર 
હોઈ શકે છે, પરંતુ કક્નની પરવાનગી ઉપર તેની કોઈ અસર પડતી નથી. 

કેટલાક ઇમામોએ “હરજ નથી” ( ટપ ડડ, ડડ ) નો અર્થ એવો કર્યો છે કે, મુસાફરીમાં કસન 
કરવી જરૂરી નથી બલ્કે એ માત્ર એક છૂટછાટ છે , માણસ ચાહે તો તેનો ફાયદો ઉઠાવે, નહીં તો પૂરી નમાઝ પઢે. 
આ જ અભિપ્રાય ઇમામ શાફઈએ અપનાવ્યો છે. જો કે તેઓ કન્ન કરવાને અફઝલ અને કસ્નને છોડવાને ઊલા 
ગણે છે. ઇમામ અહમદના મતે કસ્ન કરવી વાજિબ તો નથી પરંતુ ન કરવી તે મકરૂહ (અણગમતું) છે. ઇમામ 
અબૂહનીફાને ત્યાં કસ્ન કરવી વાજિબ છે અને આ જ મત એક રિવાયતમાં ઇમામ માલિક દ્વારા પણ નોંધવામાં 
આવ્યું છે. હદીસ ઉપરથી સાબિત થયેલું છે કેનબી સ.અ.વ. એ હંમેશાં મુસાફરી દરમ્યાન કન્ન કરી છે અને કોઈ 
પણ આધારભૂત રિવાયતમાં એવું નોંધાયેલું નથી કે આપે કયારેય મુસાફરી દરમ્યાન ચાર રકઅતો પઢી હોય. 
ઇબ્ને ઉમર કહે છે કે, હું નબી સ.અ.વ. , અબુબક્ર રદિ. , ઉસ્માન રંદિ. અને ઉમર રદિ.ની સાથે મુસાફરીમાં 
ગયો છું અને મે કયારેય નથી જોયું કે કન્ન ન કરી હોય. આના જ ટેકામાં ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. અને બીજા અસંખ્ય 
સહાબીઓ દ્વારા પણ આધારભૂત રિવાયતો નોંધાયેલી છે. હઝરત ઉસ્માન રદિ. એ જયારે હજ્જના પ્રસંગે 
મિનામાં ચાર રકઅતો પઢાવી ત્યારે સહાબીઓએ આની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને હઝરત ઉસ્માન રદિ.એ એવો 
જવાબ આપીને લોકોને સંતુષ્ટ કર્યા કે, મે મકકામાં લગ્ન કરી લીધેલાં છે, કેમ કે નબી સ.અ.વ. પાસેથી મે 
સાંભળ્યું છે કે જે માણસ કોઈ શહેરમાં પરણેલો હોય તે જાણે કે એ શહેરનો નાગરિક છે. એટલા માટે અહીં કસ 
કરી નથી. આ અનેક રિવાયતોની સામે બે રિવાયતો હઝરત આઈઇશા રદિ. ધ્વારા વર્ણવવામાં આવી છે જેના 
ઉપરથી જણાય છે કે કસ્ન તથા ઇત્મામ (પૂરેપૂરી) નમાઝ પઢવી બંને બરાબર છે, પરંતુ આ રિવાયતો સનદની 
દ્રષ્ટિએ ઝઈફ હોવા ઉપરાંત ખુદ હઝરત આઈઇશા રદિ. પાસેથી સાબિત થયેલા મસ્લકની વિરૂદ્ધ છે. અલબત્ત, એ 
સાચું છે કે એક પરિસ્થિતિ એવી પણ હોઈ શકે કે જેમાં મુસાફરી અને રોકાણ બંને હોય જેમાં એક ટૂંકાગાળા માટે 
ઉતરાણની જગ્યાએ પ્રસંગ અનુસાર કસ્ન અને કયારેક પૂરેપૂરી નમાઝ બંને પઢી શકાય છે, અને લગભગ હઝરત 
આઈઇશા રદિ.એ આ જ પરિસ્થિતિ વિષે કહ્યું હશે કેનબી સ.અ.વ. એ મુસાફરી દરમ્યાન નમાઝ કન્ન પણ કરી છે 
અને પૂરેપૂરી પણ અદા કરી છે. હવે કુઅનિના શબ્દો “હરજ નથી જો કસ્ન કરો'' જોઈએ તો આનો હવાલો સૃરઃ 
બકરહના ૧૯મા રુકૂઅમાં આવી ગયો છે જયાં સફા અને મરવહ વચ્ચે દોડવા વિષે પણ આ જ શબ્દો કહેવામાં 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
42૭55 ૬ 27:47.» .%, :5ત4.-૦₹ 2 2 

હકીક કહી 
22.7 72#4/6? ?* .222૮627_ ત» ટાર્લ22 22407૨2 
ત “ર8 ગ્કડેડ્ઝ૩૩૭ ૦૫ ડ્ડપ*- 2% 


કફજ 


કૃ લપ 


જ્યારે તમને ડર હોય કે કાફિરો તમને સતાવશે_ કારણ કે તેઓ ખુલ્લંખુલ્લા તમારી દુશ્મની 
ઉપર ઉતરી આવેલાં છે. 

અને હે નબી, જ્યારે તમે મુસલમાનો વચ્ચે હોવ અને (યુદ્ધની સ્થિતિમાં) તેમને નમાઝ 
પઢાવવા 


આવ્યાં છે. જો કે આ દોડવાનો હજજની વિધિમાં સમાવેશ થાય છે અને તે વાજિબ છે. હકીકતમાં બંને જગ્યાએ 
કહેવાનો આશય લોકોના એ ડરને દૂર કરવાનો છે કે આવું કરવાથી કોઈ ગુન્હો તો નહીં થઈ જાયને અથવા 
પુણ્યમાં ઘટાડો તો નહીં થાયને? 

મુસાફરીનું કેટલું પ્રમાણ હોય ત્યારે કન્ન કરી શકાય ? તો આ બાબતમાં ઝાહિરી મસ્લક પ્રમાણે કોઈ 
માપદંડ નથી. કોઈ પણ મુસાફરીમાં કન્ન કરી શકાય છે, ચાહે તે ટૂંકી હોય કે લાંબી. ઇમામ માલિકને ત્યાં ૪૮ 
માઇલ અથવા એક રાત-દિવસથી ઓછી મુસાફરીમાં કન્ન નથી. આ જ મત ઇમામ અહમદનો છે. ઇબ્નેઅબ્બાસ 
રદિ.નો મત પણ આ જ છે અને ઇમામ શાફઈ દ્વારા પણ એક કથન આના ટેકામાં નોંધાયેલું છે. હઝરત અનસ 
રદિ. ૧૫ માઈલની મુસાફરીને કસ્ન કરવા યોગ્ય ગણે છે. ઇમામ ઔઝાઈ અને ઈમામ ઝુહરી, હઝરત ઉમર 
રદિ.ના એ અભિપ્રાયને અપનાવે છે કે એક દિવસની મુસાફરી કસન માટે પૂરતી છે. હસન બસરી બે દિવસ, અને 
ઈમામ અબૂ યૂસુફ બે દિવસથી વધારેની મુસાફરીમાં કન્નને ઉચિત માને છે. ઇમામ અબૂહનીફાને ત્યાં જે 
મુસાફરીમાં પગપાળા અથવા ઊંટની સવારીથી ત્રણ દિવસ થતાં હોય (એટલે કેલગભગ ૭૨ કી.મી. અથવા પ૪ 
માઈલ) તેમાં કગ્ન કરી શકાય છે. આ જ અભિપ્રાય ઇબ્નેઉમર રદિ., ઇબ્નેમસઊદ રદિ. અને હઝરત ઉસ્માન 
રદિ. નો છે. 

મુસાફરી દરમ્યાનના રોકાણ, કે જેમાં કન્ન કરી શકાય, તે બાબતે ઇમામો વચ્ચે અલગ અલગ મત પ્રવર્તે 
છે. ઇમામ અહમદ અનુસાર જયાં માણસે ચાર દિવસ રોકાવાનો ઇરાદો કરી લીધો હોય ત્યાં પૂરેપૂરી નમાઝ 
પઢવાની રહેશે. ઇમામ માલિક અને ઇમામ શાફઈ અનુસાર, જયાં ચાર દિવસથી વધારે રોકાવાનો ઇરાદો હોય 
ત્યાં કસન જાઈઝ નથી. ઇમામ ઔઝાઈ ૧૩ દિવસ અને ઇમામ અબૂ હનીફા ૧૫ દિવસ અથવા તેનાથી વધારેના 
રોકાણનો ઈરાદો હોય તો પૂરી નમાઝ અદા કરવાનો હુકમ આપે છે. નબી સ.અ.વ. પાસેથી આ બાબતમાં કોઈ 
સ્પષ્ટ હુકમની રિવાયત નથી અને જો કોઈ જગ્યાએ માણસ મજબૂરીના કારણે રોકાયેલો હોય અને હંમેશાં એવો 
ખ્યાલ હોય કે મજબૂરી દૂર થતાં જ પાછો વતન ભણી જતો રહેશે ત્યારે તમામ વિઠ્દાનો સઢમત છે કે એવી 
જગ્યાએ મુદ્દત નકકી કર્યા સિવાય કન્ન નમાઝ અદા કરતો રહે. સહાબીઓ પાસેથી એવા ઘણાં દાખલા નોધાયેલાં 
છે કે તેમણે આવી પરિસ્થિતિમાં બબ્બે વરસ સુધી સતત કસ્ન નમાઝ પઢી છે. ઇમામ અહમદ બિન હંબલ આના 
ઉપરથી જ અનુમાન લગાવીને કેદીને પણ તેના પૂરેપૂરા કેદના સમયમાં કન્નની છૂટ આપે છે. 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
દ્ર ૮ તર 35૮ ૪64 
કક ફર ફ્્જ ફક ધ 

હાક ગહ ટ વિઝા ી 

ક 50.૪૪ «6 222276 7?૮;2» 2...) રત 

“ક (ઈ ક ક 418 ક ક 

14 કુઈ 9 »૬ઉ#ડડડાડઉ 


2? .227(72.4.29 227 


વિ ૪૮૮ ત્ર તત ક 
છી કી 


24 222૨#૬2૮7₹,22૮4.22 .%,૮૮ 

ઈ૯ન્ડ* ૭2 ૭ ૯ %12 
માટે ઊભા હોવ ત્યારે “ તેમનામાંથી એક જૂથ તમારી સાથે ઉભું રહે અને હથિયાર સાથે રાખે, 
પછી જ્યારે તે સિજદો કરી લે ત્યારે પાછળ જતું રહે અને બીજું જૂથ કે જેણે હજુ નમાઝ નથી પઢી 
આવીને તમારી સાથે નમાઝ પઢે અને તે પણ સાવધ રહે અને તેના હથિયાર સાથે રાખે, કેમકે કાફિરો 
એ લાગમાં બેઠાં છે કે તમે તમારા હથિયારો અને તમારા સામાન તરફથી સહેજ ગાફેલ થાઓ તો 


(૧૩૩) ઝાહિરી અને ખારજી લોકોએ આ વાકયનો અર્થ એવો કર્યો છે કે કસન માત્ર લડાઈની સ્થિતિ 
માટે જ છે અને મુસાફરી દરમ્યાન શાંતિના સમયમાં કસ કરવી કુઅનિની વિરૂદ્ધ છે પરંતુ હદીસમાં પ્રમાણભૂત 
રિવાયતો ઉપરથી સાબિત થયેલું છે કે હઝરત ઉમર રદિ. એ જયારે આ જ શંકા નબી સ.અ.વ. સમક્ષ વ્યકત કરી 
ત્યારે તેમણે કહ્યું. «0.215 ઝડપ ૫8:7 58.2 “આ કગ્નની છૂટ એક ઇનામ છે જે અલ્લાહે તમને 
આપ્યું છે, એટલા માટે આ ઇનામને કબૂલ કરો.'”' આ વાત લગભગ સાતત્ય સાથે સાબિત છે કે નબી સ.અ.વ. 
એ શાંતિ તેમજ ભય, બંને સ્થિતિઓની મુસાફરીમાં કન્ન કરી છે. ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવે 
છે કે હડહઇન્કંહાનં-ાહ%૫ડ%%4%:૭14%.6 દશ» કાંક્વ હાહા “નબી સ.અ.વ. 
મદીનાથી મક્કા પધારી ગયાં અને એ વખતે રબ્બુલઆલમીન સિવાય કોઈનો ડર ન હતો તેમ છતાં આપે બે જ 
રકઅતો પઢી.” આના જ કારણે મે અનુવાદમાં “ખાસ કરીને” શબ્દ કૌંસમાં વધારી દીધાં છે. 

(૧૩૪) ઇમામ અબૂ યુસુફ અને હસન બિન ઝિયાદે આ શબ્દો ઉપરથી એવું અનુમાન કર્યું છે કે 
સલાતેખૌફ માત્ર નબી સ.અ.વ.ના જમાના માટે વિશિષ્ટ હતી પરંતુ કુરઆનમાં આના દાખલા મોટા પ્રમાણમાં 
જોવા મળે છે કે નબી સ.અ.વ.ને ઉદ્દેશીને એક હુકમ આપવામાં આવ્યો છે અને એ જ હૂકમ આપના પછી 
આપના ઉત્તરાધિકારીઓ માટે પણ છે. એટલા માટે સલાતેખૌફ નબી સ.અ.વ.એ પણ અદા કરી છે અને આ 
બાબતમાં કોઈપણ સહાબીનો મતભેદ નોંધાયેલો નથી. 

(૧૩૫) સલાતેખૌફનો આ હુકમ એવી પરિસ્થિતિ માટે છે જયારે દુશ્મનના હુમલાનો ખતરો તો હોય 
પણ સક્રિય રીતે લડાઈ ચાલતી ન હોય. હવે જયારે સક્રિય રીતે લડાઈ ચાલુ હોય ત્યારે એવા સંજોગોમાં હનફી 
મત પ્રમાણે નમાઝ મુલતવી રાખી દેવામાં આવશે. ઇમામ માલિક અને ઇમામ સૌરીના મતે જો રુકુઅ અને 
સિજદો કરવાનું શકય ન હોય તો માત્ર ઇશારાથી નમાઝ પઢી લેવામાં આવે. ઇમામ શાફઈના મત મુજબ 
નમાઝની હાલતમાં થોડુંક લડી પણ શકાય છે. નબી સ.અ.વ.ના અમલ ઉપરથી સાબિત થયેલું છે કે આપે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


દ દ ૮ મક શિ 
વાઈ 
-.7 


દ્રિઈ ફ્ક સ ર્‌ «૪૮445 વિ વિ 47૭ ઝિપડ 
5085) કદ છતદ છી 


તે તમારી ઉપર અચાનક તૂટી પડે. અલબત્ત, જો તમે વરસાદના કારણે તકલીફ અનુભવો અથવા 
બીમાર હોવ તો હથિયાર બાજુએ રાખી દેવામાં હરજ નથી, પરંતુ તે પછી પણ સાવધ રહો. 
વિશ્વાસ રાખો કે અલ્લાહે કાફિરો માટે નામોશીભરી સજાને તેયાર કરી રાખી છે.' “ પછી જ્યારે 


નમાઝપૂરી કરી લો ત્યારે ઊભાં 


ખન્દકની લડાઈ વખતે ચાર નમાઝો પઢી નથી અને પછી તક મળતાં ક્રમ પ્રમાણે એ નમાઝો અદા કરી, જો કે 
સલાતેખૌફનો હુકમ ખન્દકની લડાઈ પહેલાં આવી ગયેલો હતો. 
(૧૩૪) સલાતેખૌફની રીતનો આધાર મોટાભાગે લડાઈની પરિસ્થિતિ ઉપર છે. નબી સ.અ.વ. એ 


. 


અલગ અલગ સ્થિતિઓમાં અલગ અલગ રીતે નમાઝ પઢાવી છે અને ઇમામત કરનાર માણસને અધિકાર છે કે 
આ રીતોમાંથી જે રીતની પરવાનગી લડાઈની પરિસ્થિતિ આપે તેને અપનાવે. 

એક રીત આ છે કે, લશ્કરનો એક ભાગ ઇમામની સાથે નમાઝ પઢે અને બીજો ભાગ દુશ્મનનો મુકાબલો 
કરે. પછી જયારે એક રકઅત પૂરી થઈ જાય ત્યારે પહેલો ભાગ સલામ ફેરવીને જતો રહે અને બીજો ભાગ આવી 
બીજી રકઅત ઇમામની સાથે પૂરી કરે. આવી રીતે ઇમામની બે રકઅતો થશે અને લશ્કરની એક એક રકઅત. 

બીજી રીત આ છે કે, એક ભાગ ઇમામની સાથે એક રકઅત પઢીને જતો રહે, પછી બીજો ભાગ આવીને 
એક રકઅત ઇમામની પાછળ પઢે, પછી બંને ભાગો વારાફરથી આવીને પોતપોતાની છૂટી ગયેલી એક-એક 
રકઅત જાતે પઢી લે. આવી રીતે બંને ભાગોની એક-એક રકઅત ઇમામની પાછળ અદા થશે અને એક-એક 
રકઅતવ્યક્તિગત રીતે. 

ત્રીજી રીત આ છે કે, ઇમામની પાછળ લશ્કરનો એક ભાગ બે રકઅતો અદા કરે અને તશહ્હુદ પછી 
સલામ ફેરવીને જતો રહે. ત્યારપછી બીજો ભાગ ત્રીજી રકઅતમાં આવીને સામેલ થઈ જાય અને ઇમામની સાથે 
સલામ ફેરવે.આવી રીતે ઇમામની ચાર અને લશ્કરની બબ્બે રકઅતો થશે. 

ચોથી રીત આ છે કે, લશ્કરનો એક ભાગ ઇમામની સાથે એક રકઅત પઢે અને જયારે ઇમામ બીજી 
રકઅત માટે ઊભો થાય ત્યારે પાછળ નમાઝ પઢતાં લોકો પોતે પોતાની રીતે એક રકઅત તશહૂહુદ સાથે પઢીને 
સલામ ફેરવી દે. પછી બીજો ભાગ આવીને આ હાલતમાં ઇમામની પાછળ ઊભો રહે કે હજુ ઇમામ બીજી 
રકઅતમાં હોય અને આ લોકો બાકીની નમાઝ ઇમામની સાથે અદા કર્યા પછી એક રકઅત પોતે ઊભા થઈને 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


1555552134 દકકહ#કઝક્કદ 
%4૦ઉ%##ઇહ્કાહદહડઈક, દાડ) 


“27772. 222 


હકમ ક્ઈઈડશ્મઉઈ#કહી* દાહક 
લિન કવ 6 5161155 406 દ 
હ્ઝાકી હડ કકક હદ ઝઝાહાઝીઉ ઉછઇઠ £#£2 «2 


અનેબેઠાં અને સૂતાં દરેક હાલતમાં અલ્લાહનું સ્મરણ કરતા રહો. અને જ્યારે શાંતિપ્રાપ્ત થઈ જાય 
ત્યારે પૂરી નમાઝ પઢો. નમાઝ હકીકતમાં એવી ફરજ છે જે સમય પાલન સાથે ઈમાનવાળાઓ 
ઉપર ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. 

ક ૧ 


આ જૂથનો * પીછો કરવામાં નબળાઈ ન દાખવો. જો તમે તકલીફ ઉઠાવી રહ્યાં છો તો 
તમારી જેમ તેઓ પણ તકલીફ ઉઠાવી રહ્યાં છે. અને તમે અલ્લાહ પાસે એ વસ્તુની ઈચ્છા ધરાવો છો 


જેની તેઓ ઈચ્છા ધરાવતા નથી. “અલ્લાહ બધું જ જાણે છે અને તે ડહાપણવાળો છે. (રુકૂઅ-૧૫) 
“હે નબી ! અમે આ ગ્રંથ સત્ય સાથે તમારી તરફ ઊતાર્યો છે જેથી જે સીધો માર્ગ અલ્લાહે 


પઢી લે. આ સંજોગોમાં ઇમામે બીજી રકઅતમાં લાંબા સમય કયામ કરવો પડશે. 

પહેલી સ્થિતિ ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. , જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ રદિ. અને મુજાહિદે વર્ણવી છે. બીજી રીત 
અબ્દુલ્લાહ બિન મસઊદે રદિ. વર્ણવી છે અને હનફી મસ્લકના લોકો આને પસંદગી આપે છે. ત્રીજી રીત હસન 
બસરીએ અબુબક્ર રદિ. પાસેથી નોંધી છે અને ચોથી રીતને ઇમામ શાફઈ અને ઇમામ માલિકે થોડાક ફેરફાર 
સાથે પસંદગી આપી છે અને તેનું સ્ત્રોતસહલ બિન અબીહસ્માની રિવાયત છે. 

આ ઉપરાંત સલાતેખોફની બીજી પણ રીતો છે જેમની વિગતો મબસૂતાતમાં મળી શકે છે. 

(૧૩૭) એટલે કે આ સાવચેતીનો જે હુકમ તમને આપવામાં આવી રહ્યો છે તે માત્ર વ્યવહારિક 
પગલાંની દ્રષ્ટિએ છે, નહીં તો હકીકતમાં વિજય અને પરાજયનો આધાર તમારા પગલાં ઉપર નથી પરંતુ 
અલ્લાહના ફેંસલા ઉપર છે. એટલા માટે આ સાવચેતીના પગલાં ઉપર અમલ કરતી વખતે તમારે આ વાતનો 
વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે જે લોકો અલ્લાહના પ્રકાશને તેમની ફૂંકો વડે બૂઝાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે, 
અલ્લાહ તેમને ફજેત કરશે. 

(૧૩૮) એટલે કે કાફિરોનું જૂથ કેજે એ વખતે ઈસ્લામના સંદેશ અને ઇસ્લામી વ્યવસ્થાની સ્થાપનાના 
માર્ગમાં આડે આવીને અડચણ બનીને ઊભું હતું. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


ત 2 2% પદ 7 
કઈડ:ઇહઉકવઝતડડશાહા દુ 
કિ 4 2 ૮47 દ (#2 ૪,222%૬4 2 0 

હ ૯ઝહ્વત્રઝઉેઉ્ઝી્હ#ફાયી 


“222? તડ?%૪ ટૂ ત્ર ક # 7-02 
ન કઈડહઈડઝઉ# ર હી154% ઈ 2 


તમને દેખાડયો છે તે અનુસાર લોકો વચ્ચે ફેસલો કરો. તમે જા લોકો તરફથી ઝઘડનાર ન 
બનો, અને અલ્લાહ સમક્ષ દરગુજરની યાચના કરો, તે મોટો દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. 
જે લોકો તેમની જાત સાથે જ અપ્રમાણિકતા આચરે છે“ તમે તેમનો પક્ષ ન લો. અલ્લાહને એવો 
માણસ પસંદ નથી જે અપ્રમાણિક અને ગુનાખોર હોય. આ લોકો માણસોથી તેમના કરતૂકો 


(૧૩૯) એટલે કે નવાઈની વાત છે કે જો ઈમાનવાળા લોકો સત્ય કાજે એટલી પણ તકલીફો સહન ન 
કરે જેટલી કાફિરો જૂઠ માટે સહન કરી રહ્યાં છે, જો કે તેમની સામે માત્ર દુનિયા તથા તેના હંગામી ફાયદા છે અને 
આનાથી ઊલટું, ઈમાનવાળા આકાશો અને ધરતીના માલિકની પ્રસન્નતા તથા નિકટતા તેમજ તેના કાયમી 
ઇનામોની આશા રાખે છે. 

(૧૪૦) આ રુકૂઅ અને આના પછીના રુકૂઅમાં એક મહત્ત્વની ઘટના ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી છે જે 
એ જમાનામાં બની હતી. કિસ્સો એવો છે કે, અન્સારના બનીઝફર કબીલામાં એક માણસ તા'મા અથવા બશીર 
બિન ઉબેરિક હતો. તેણે એક અન્સારીનું બષ્ટર ચોરી લીધું અને જયારે તેની તપાસ શરૂ થઈ ત્યારે ચોરીનો માલ 
એક યહૂદીના ઘરે મૂકી દીધો. બષ્ટરના માલિકે નબી સ.અ.વ. સમક્ષ ફરિયાદ કરી અને તા'મા સામે પોતાની 
શંકા વ્યકત કરી. પરંતુ તા'મા અને તેના મિત્રો તેમજ બનીઝફરના ઘણાં લોકોએ અંદરોઅંદર સહમતિ સાધીને 
એ યહૂદી ઉપર આરોપ મૂકી દીધો. યહૂદીને પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે પોતે કંઈ જાણતો નથી તેમ જણાવ્યું. પરંતુ 
આ લોકો તા'માની હિમાયતમાં ભારપૂર્વક વકીલાત કરતાં રહ્યાં અને કહ્યું કે આ દુષ્ટ યહૂદી, જે સત્યનો ઇનકાર 
કરનાર અને અલ્લાહના રસૂલનો ઈનકાર કરનાર છે, તેની વાતનો શું ભરોસો ? અમારી વાત જ સ્વીકારી લેવી 
જોઈએ કેમ કે અમે મુસલમાન છીએ. નબી સ.અ.વ. આ મુકદમાની બાહ્ય જુબાનીથી પ્રભાવિત થઈને આ 
યહૂદીની વિરૂદ્ધ ફેસલો ફરમાવી દેવાના જ હતાં અને ફરિયાદીને પણ બનીઉબેરિક ઉપર આરોપ મૂકવા માટે 
ઠપકો આપવાના જ હતાં ત્યાં વહી આવી અને ઘટનાની સમગ્ર હકીકત ખોલી દેવામાં આવી. 

જો કે એક ન્યાયાધીશની હેસિયતથી નબી સ.અ.વ. જો જુબાની પ્રમાણે ફેસલો કરી દેત તો આપના 
માટે તેમાં કોઈ ગુન્હો ન હતો અને આવા પ્રસંગો ન્યાયાધીશોની સામે આવે જ છે કે જ્યારે તેમની સામે ખોટી 
જુબાનીઓ રજૂ કરીને હકીકતની વિરૂદ્ધ ચુકાદાં મેળવી લેવામાં આવે છે. પરંતુ એ વખતે જયારે ઇસ્લામ અને કુફ 
વચ્ચે એક ભારે સંઘર્ષ ચાલુ હતો ત્યારે. જો નબી સ.અ.વ. મુકદમાની જુબાની પ્રમાણે યહૂદીની વિરૂદ્ધ ચુકાદો 
આપી દેત તો ઈસ્લામના વિરોધીઓને આપની સામે તેમજ સમગ્ર ઇસ્લામી સમાજ, અને ખુદ ઇસ્લામના 
સંદેશની સામે એક ભારે નૈતિક હથિયાર મળી જાત. તેઓ બધાને કહેતાં ફરત કે, અહીં સત્ય અને ઇન્સાફની 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


૮2૪2૫: 3 2 ક»/77-42& 


હ્ષ્ક્ન્ક ૬45 6961 56550 રડે 
ત્ર. ઉનાળ (118451 5.79 


77 24/55 વિત્ત 2 દ્ધ ટ? *છુ 
સ 8 હુ 6 9-5 કકક ૦ 
“્કડ૦5% વક ગદા. 


2/7 


#2 ૪222૬4 7; 72૮ 
0ઈઈ છી [5 ખ્કકાઝડક ક 1 
ઝા ઈડછ,દઈઇત)/ઉડ# 


“હાં 


ઝછન્કઝ્કહકાકકદક કાર વક? બઝ્ઝક 


ન (:”* 


પી શકે છે પરંતુ અલ્લાહથી છુપાવી શકતાં નથી. પ તો એ વખતે પણ તેમની સાથે હોય છે 
જ્યારે તેઓ રાત્રે છુપાઈને તેની મરજીની વિરુદ્ધ મસલતો કરે છે. તેમના તમામ કાર્યો ઉપર 
અલ્લાહે ઘેરો નાખેલો છે. હા, તમે આ ગુનેગારો તરફથી દુનિયાના જીવનમાં તો ઝઘડો કરી લીધો, 
પરંતુ કયામતના દિવસે તેમના માટે અલ્લાહ સામે કોણ ઝઘડશે ? ત્યાં કોણ તેમનો વકીલ હશે ? જો 
કોઈ માણસ બુરૂં કામ કરી નાખે અથવા તેની જાત ઉપર જુલમ કરી નાખે અને ત્યાર પછી અલ્લાહ 
સમક્ષ દરગુજરની યાચના કરે તો અલ્લાહને દરગુજર કરનાર અને દયાળુ જોશે. પરંતુ જો કોઈ 
બૂરાઈ કમાઈ લે તો તેની આ કમાણી તેના જ માટે વબાલ હશે, અલ્લાહને તમામ વાતોની ખબર છે 
અને તે ડહાપણવાળો છે. પછી જેણે કોઈ કસૂર અથવા ગુનો કરીને તેનો આક્ષેપ કોઈ નિર્દોષના 
માથે ધરી દીધો તેણે તો 
વાત જ કયાં છે, અહીં તો એ જ જૂથબંધી અને પૂર્વગ્રહ કામ કરી રહ્યાં છે જેની સામે આ લોકો પ્રચાર કરે છે. આજ 
ખતરાથી બચાવવા માટે અલ્લાહતઆલાએ વિશિષ્ટ રીતે આ મુકદમામાં હસ્તક્ષેપ કર્યો. 

આ રુકૂઓમાં એક તરફ એ મુસલમાનોને કડકાઈપૂર્વક ઠપકો આપવામા આવ્યો છે જેમણે માત્ર કુટુંબ 
અને કબીલાના પૂર્વગ્રહથી પ્રેરાઈને ગુનેગારોની હિમાયત કરી હતી. બીજી તરફ, આમ મુસલમાનોને આ 
શિખવાડવામાં આવ્યું છે કે ન્યાયના મામલામાં કોઈ પૂર્વગ્રહની દખલગીરી હોવી જોઈએ નહીં. કોઈપણ 
સંજોગોમાં આને પ્રમાણિકતા ન કહેવાય કે પોતાના જૂથનો માણસ, જો ખોટો હોય તો પણ, તેની ખોટી રીતે 
હિમાયત કરવામાં આવે અને બીજા જૂથનો માણસ, જો સાચો હોય તો પણ , તેની સાથે અન્યાય કરવામાં આવે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭૩ 


કડથાટાહકડ#ડહઉી ડત ્ 
ડાડડાઝઇન્ઝઝ ઉ કહ ડા 
્રોડહ્ઝાયાકાડઝદ* , જનક 
છડ ઈટ “જર 5 


“૭૮ *ક* “»ક7 7 


કરાકનનન્નીન 
હ) ત ક હઝ ધી હ્છટક 
1 67 “૭54 


ભારે બોતાન અને સ્પષ્ટ ગુનાનો બોજ ભેગો કરી લીધો. (રુફૂઅ- ૧૬) 
હે નબી ! જો અલ્લાહની મહેરબાની તમારી ઉપર ન હોત અને તેની કૃપા તમારી સાથે ન 

હોત તો આમાંથી એક જૂથે તો તમને ગેરસમજમાં નાખવાનો ફેંસલો કરી જ લીધો હતો, જો કે 
હકીકતમાં તેઓ તેમની જાત સિવાય બીજા કોઈને ગેરસમજમાં નાખી રહ્યા ન હતાં અને તમારુ 
કોઈ નુકસાન કરી શકતા ન હતાં.“ અલ્લાહે તમારી ઉપર ગ્રંથ અને ડહાપણ ઊતાર્યા છે અને 
તમને એ બધું જ જણાવ્યું છે જે તમે જાણતા ન હતાં અને તમારી ઉપર તેની મહેરબાની ખૂબ જ છે. 

લોકોની ગુપ્ત ગુસપુસમાં મોટાભાગે કોઈ ભલાઈ હોતી નથી. હા, જો કોઈ ગુપ્ત રીતે દાન 
કરવા માટે શીખ આપે અથવા કોઈ નેક કામ માટે અથવા લોકોના મામલાઓમાં સુધારો કરવા 
માટે કોઈને કંઈ કહે તો આ, અલબત્ત, સારી વાત છે, અને જે કોઈ અલ્લાહની પ્રસજ્ઞતા મેળવવા 
ખાતર આવું કરશે તેને અમે મોટું વળતર આપીશું. પરંતુ જે માણસ પયગમ્બરનો વિરોધ કરવા 
માટે કટિબદ્ધ હોય અને 

(૧૪૧) જે માણસ બીજા માણસની સાથે અપ્રમાણિકતા આચરે છે તે હકીકતમાં સૌથી પહેલાં પોતાની 
જાત સાથે અપ્રમાણિકતા આચરે છે. કેમ કે દિલ અને દિમાગની જે શક્તિઓ તેની પાસે એક અમાનતની જેમ છે 
તેમનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરીને તે તેમને મજબૂર કરે છે કે અપ્રમાણિકતા આચરવામાં તેનો સાથ આપે અને 
પોતાના અંતરાત્માને, કે જેને અલ્લાહે તેની નીતિમત્તાનો રક્ષક બનાવેલો હતો , એટલી હદે કચડી નાખે છે કે તે 
અપ્રમાણિકતાના આચરણમાં આડે આવવાને લાયક રહેતો નથી. જયારે માનવી પોતાની અંદર આ 


શિ? 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


22૭ ૦ ર વજ્ર -” 
હક્હજત્દદકડહફીઈત 0 


તદ 


770,જ, દ 279 2 ૮ 44 
ડ૭કઊા#્*ડદડ* 
25” ઝ્ન્ન્ન”િ 270 -/,$ 722 છ ત 4દ્વાદ્વ 
#ઈડ્કડાડડઇ ઈદ 

તર્ક 


જ ન! 


કે “7 ૬૭ ક્ન ક દ્વિ 
ઈ“૯%*૫“:#૯/૦૫ ઝ્કકર્હ 


પું ત્ર» દ)? 4૮22 2૮૯? 
ક 
095 ત ઇન ષી હઇ#૦્૯2%* 
ઈમાનવાળાઓના માર્ગ સિવાય અન્ય કોઇ રસ્તે ચાલે, જ્યારે કે તેની સામે મીડ માર્ગ સ્પષ્ટ પ 
ગયેલો હોય, તો અમે તેને એ જ તરફ ચલાવીશું જે દિશામાં તે પોતે વળી ગયો અને તેને 
જહન્નમમાં ઝોકીશું જે સોથી ખરાબ રહેઠાણ છે. (રુકૂઅ-૧૭) 


અલ્લાહને” ત્યાં ફકત શિકની જ માફી નથી, આના સિવાય બીજું બધું જ માફ થઈ શકે 
છે, જેને તે માફ કરવા ઇચ્છે. જેણે અલ્લાહની સાથે કોઈને ભાગીદાર ઠેરવ્યો તે તો ગુમરાહીમાં 


જે. 


ઘણો દૂર નીકળી ગયો. તેઓ અલ્લાહને છોડી દેવીઓને ખુદા બનાવે છે. તેઓ એ બંડખોર 
શૈતાનનેખુદા બનાવે છે 


અત્યાચારપૂર્ણ કચડી નાખવાની ભાવનાને પૂર્ણતાએ પહોંચાડી દે છે ત્યારે બહાર તેના ધ્વારા અપ્રમાણિકતા અને 
ગુનાહિત કૃત્યો અમલમાં મૂકાય છે . 

(૧૪૨) એટલે જો તે ખોટી જુબાનીઓ રજૂ કરીને તમને ગેરસમજમાં નાખવામાં સફળ પણ થઈ જાત 
અને તેની તરફેણમાં ન્યાયની વિરૂદ્ધ ચુકાદો મેળવી લેત તો નુકસાન તો તેનું જ થાત, તમારું કંઈપણ બગડવાનું 
ન હતું, કેમ કે ખુદાની નજીક ગુનેગાર તે હોત, નહીં કે તમે. જે માણસ સત્તાવાળાને છેતરીને પોતાની તરફેણમાં 
ખોટો ચુકાદો મેળવે છે તે હકીકતમાં પોતે પોતાની જાતને એ ગેરસમજમાં નાખે છે કે આ પગલાં વડે સત્ય તેની 
સાથે થઈ ગયું, જો કે હકીકતમાં અલ્લાહની નજીક સત્ય જેનું છે તેનું જ રહે છે, અને છેતરાયેલા અધિકારીના 
ફેંસલાથી હકીકત ઉપર કોઈ અસર પડતી નથી. (જૂઓ , સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક- ૧૯૭) 

(૧૪૩) જયારે ઉપર્યુક્ત મુકદમામાં ખુદા તરફથી આવેલી વહીના આધારે નબી સ.અ.વ.એ તે 
અપ્રમાણિક મુસલમાનની વિરૂદ્ધ, અને એ નિદષિ યહૂદીની તરફેણમાં, ચુકાદો આપી દીધો ત્યારે એ દંભી ઉપર 
જહાલત એવી રીતે છવાઈ ગઈ કે તે મદીનાથી નીકળીને ઇસ્લામ અને નબી સ.અ.વ.ના દુશ્મનોની પાસે મક્કા 
જતો રહ્યો અને ખુલ્લી રીતે વિરોધ કરવા લાગી આવ્યો. આ આયતમાં તેની આ હરકત તરફ ઇશારો કરવામાં 
આવ્યો છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


272 «(22 «7 [7 ક #%7.5ર7૪ 
ક 
કહ: ટ્ેહ#હખ્ક્ટડે 


ફ ફ# ન ફર 


7,7!7277૮ 974272 
ખદ ફક 
કિવ ટદછાઇિ વન? ૭2૨ 
1કકજ 472, 


ધ્છ કમ 477૭-44 , 

સિ ક કપ" ક ઘા ૬૦[ ૩ 
હ્ક્ાબક્ચ્ટહ્્2*ત્ઇહક 
ક# ૭ -ક ક» દમ 2722 7 «4 ?44 .») »2 9૩27 
“ઝક ઉપડડઉપ્ગ્ઝ્ક્કઝકડ્રાહુ#-૯ ર» 


૨૨ 9- 


જેને અલ્લાહે ધુત્કારી કાઢેલો છે. (તેઓ એ શૈતાનનું અનુસરણ કરી રહ્યાં છે) જેણે અલ્લાહને કહ્યું 
હતું કે “હું તારાબંદાઓમાંથી એક ચોક્કસ હિસ્સો લઈને રહીશ, “ હું તેમને બહેકાવીશ, હું તેમને 
ઇચ્છાઓમાં ગૂંચવીશ, હું તેમને આદેશ આપીશ અને તેઓ મારા આદેશ પ્રમાણે પશુઓના કાન 
ચીરશે“ અને હું તેમને આદેશ આપીશ અને તેઓ મારા આદેશ અનુસાર ખુદાઈની રચનામાં 


ફેરફાર કરશે.” આ શૈતાનને જેણે અલ્લાહના બદલે તેનો મિત્ર અને વાલી બનાવી લીધો તે 


સ્પષ્ટ નુકસાનમાં પડી ગયો. તે આ લોકોની સાથે વાયદા કરે છે, 


(૧૪૪) આ સરુકૂઅમાં ઉપરની વાતનો અનુસંધાન ચાલુ રાખતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પોતાની 


પ્ર 


જહાલતના જોશમાં આવીને આ માણસ જે માર્ગ તરફ ગયો છે તે કેવો માર્ગ છે, અને સદાચારીઓના જૂથથી 
અલગ થઈને જે લોકોનો સંગાથ તેણે અપનાવ્યો છે તે કેવાં લોકો છે. 

(૧૪૫) શૈતાનને આ અર્થમાં તો કોઈ ખુદા બનાવતો નથી કે તેની સમક્ષ પૂજાની વિધિઓ કરતો હોય 
અને તેને ખુદાઈનો દરજજો આપતો હોય. અબલત્ત, તેને ખુદા બનાવવાનું સ્વરૂપ આ છે કે, માણસ તેના મનની 
લગામ શૈતાનના હાથમાં સોંપી દે છે અને જે તરફ તે હંકારે છે તે તરફ ચાલે છે , જાણે કે એ તેનો ગુલામ છે અને 
શૈતાન તેનો ખુદા. આના ઉપરથી જણાયું કે કોઈના હુકંમોનું વિના વિરોધે પાલન કરવું અને આંધળું અનુસરણ 
કરવું તેનુંનામપણ ઇબાદત છે અને જે માણસ તેનું અનુસરણ કરે છે તે હકીકતમાં તેની ઇબાદત કરે છે. 

(૧૪૪) એટલે કે તેમના સમયમાં તેમની મહેનતો અને પ્રયાસોમાં, તેમની શક્તિઓ અને 
લાયકાતોમાં, તેમના પૈસા અને તેમની સંતાનમાં મારો ભાગ પડાવીશ અને તેમને છેતરીને એવો બહેકાવીશ કે 
તેઓ આ તમામ વસ્તુઓનો ગણેલો હિસ્સો મારા માર્ગમાં ખર્ચ કરશે. 

(૧૪૭) અરબસ્તાનના લોકોની અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી એકની તરફ અત્રે ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે. 
તેમને ત્યાં એવો નિયમ હતો કે જયારે ઊંટણી પાંચ અથવા દસ બાળકો જણી લેતી ત્યારે તેના કાન ચીરીને તેને 
તેમના દેવતાના નામે છૂટી મૂકી દેતા હતાં અને તેની પાસેથી કામ લેવાને પ્રતિબંધિત માનતા હતાં. આવી જ રીતે 
જે ઊંટના બીજમાંથી દસ બચ્ચાં થઈ જતાં તેને પણ દેવતાના નામે કરીને છૂટો મૂકી દેતા હતાં , અને કાન ચીરવું એ 
વાતની નિશાની હતી કે આ દેવતાના નામે છોડેલું જનાવર છે. 


ર પ 
હા ડીહકકાક્કક ઇજ કન 
કહ ૦ક્ન્‍હજહડડેડ” કફ ક્કકા 
કઈ 5 ક ડ્ઝડાળડ 
૦95% હહડ કઠ બના 11651 


ન 


કમ જિ ત્ર/૪૮૮ & દ્વ કિ 7927 
ક ૭કકડ“ડ્ઝીીહક કાઇક 


૧૪૯ 


અને તેમને આશાઓ અપાવે છે, 
આ લોકોનું ઠેકાણું જહન્નમ છે જેમાંથી મા કોઈ માર્ગ તેઓ પામશે નહી. રહ્યાં એ લોકો જે 
ઈમાન લઈ આવે અને સદકાર્ય કરે, તો અમે તેમને એવા બાગોમાં દાખલ કરીશું જેની નીચે 
નદીઓ વહેતી હશે અને તેઓ ત્યાં હંમેશ માટે રહેશે. આ અલ્લાહનો સાચો વાયદો છે અને 
અલ્લાહથી વધારે કોણ તેની વાતમાં સાચો હશે. 

પરિણામ ન તો તમારી ઈચ્છાઓ ઉપર આધારિત છે ન તો ગ્રંથવાળાઓની ઈચ્છાઓ 
ઉપર. જે કોઈ બૂરાઈ આચરશે, 


(૧૪૮) ખુદાઈ રચનામાં ફેરફારનો અર્થ વસ્તુઓની જન્મજાત રચનામાં ફેરફાર કરવો નથી. જો 
આનો આ અર્થ કરવામાં આવે તો તો સમગ્ર માનવસંસ્કૃતિ જ શૈતાનના બહેકાવવાનું પરિણામ ઠરશે. એટલા 
માટે કે સંસ્કૃતિ તો નામ જ છે એ વપરાશનો જે માનવી ખુદાની બનાવેલી વસ્તુઓનો કરે છે . હકીકતમાં અહીં જે 
ફેરફારને શૈતાની કૃત્ય ઠરાવવામાં આવ્યું છે તે આ છે કે, માનવી કોઈ વસ્તુ પાસેથી એ કામ લે જેના માટે ખુદાએ 
તેને પેદા કરી નથી અને કોઈ વસ્તુ પાસેથી એ કામ ન લે જેના માટે ખુદાએ તેને પેદા કરી છે. બીજા શબ્દોમાં, એ 
તમામ કામો કે જે માનવી પોતાની અને વસ્તુઓની પ્રકૃતિની વિરૂદ્ધ કરે છે, અને એ તમામ સ્વરૂપો જે તે 
પ્રકૃતિની ઇચ્છાથી દૂર જવા માટે અપનાવે છે, આ આયતની રૂએ શૈતાનની ભટકાવનારી ઉશ્કેરણીઓનું 
પરિણામ છે. દા.ત. સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કર્મ, કુટુંબ નિયોજન, સંન્યાસ, બ્રહ્મચર્ય, પુરૂષ અને સ્ત્રી નસબંધી, પુરૂષોને 
હીજડા બનાવવાં, સ્ત્રીઓને તેમની એ સેવાઓથી વંચિત કરવી જે કુદરતે તેમને સોપી છે , તેમને સંસ્કૃતિના એ 
ક્ષેત્રોમાં ખેચી લાવવી જેમના માટે પુરૂષોને પેદા કરવામાં આવ્યાં છે. આ અને આ પ્રકારના બીજા અસંખ્ય કામો 
જે શૈતાનના શિષ્યો દુનિયામાં કરી રહ્યાં છે, હકીકતમાં આ અર્થ ધરાવે છે કે આ લોકો સૃષ્ટિના સર્જકના ઠરાવેલા 
તિયમોને ખોટાં માને છે અને તેમાં સુધારો કરવા માગે છે. 

(૧૪૯) શૈતાનનો તમામ ધંધો જ વાયદા અને આશાઓના જોરે ચાલે છે 


ન 


તે માણસને વ્યક્તિગત રીતે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭૩ 


, 
વા” 


ન 


“કગ 55 હકાકાહરઠડક 
54ઠ૦ાકકડનકડડદાહકંદ ડડ 


ન્ન્જન્ઠ ક 2-2-45 ૮૮72:42૮₹€ 2%: [22 
હ્ન્ઢ૫. 


*દરીઈહક્્ક્ડુક્ફકડ-હક 
ક ૦ર્ડઝ કંકઝી કાડડ “ઉક 
5પ કીકજ ક ીડીઇઉ કતી 5 
હક ન્ન શાઝાહુડઇાઇઝડહ 


તેનું ફળ પામશે અને અલ્લાહની સામે તેના માટે કોઈ હિમાયતી અને સહાયક નહીં પામી શકે. 
અને જે સદકાર્ય કરશે, ચાહે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, એ શરતે કે તે હોય મોમિન, તો આવા જ લોકો 
જજ્ઞતમાં દાખલ થશે અને તેમને રજમાત્ર પણ અન્યાય થવા પામશે નહીં. એ માણસ કરતાં સારી 
બીજા કોની જીવનપદ્ધતિ હોઈ શકે છે જેણે અલ્લાહની સામે તાબેદારીમાં માથું ઝૂકાવી દીધું અને 
તેનું આચરણ ભલું રાખ્યું અને એકાગ્ર થઈને ઇબ્રાહીમની રીતનું અનુસરણ કર્યું, એ ઇબ્રાહીમની 
રીતનું જેને અલ્લાહે તેનો મિત્ર બનાવી લીધો હતો. આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે અલ્લાહનું 


છે “અને અલ્લાહ દરેક વસ્તુને ઘેરનાર છે.” (રુકૂઅ-૧ ૮) 
લોકો તમને સ્ત્રીઓના મામલામાં ફતવો પૂછે છે.”“ કહો, અલ્લાહ તમને તેમના 


મામલામાં ફતવો આપે છે, 


અને સામૂહિક રીતે જયારે કોઈ ખોટા માર્ગે લઈ જવા માગે છે ત્યારે તેમની સામે એક સુંદર ચિત્ર રજૂ કરે છે. 
કોઈને વ્યક્તિગત આનંદ અને લિજજત અને સફળતાઓની આશા આપવી, કોઈને રાષ્ટ્રીય સફળતાઓની 
આશા આપવી, કોઈને માનવજાતિના કલ્યાણની ખાતરી આપવી, કોઈને સત્ય સુધી પહોચવાનો વિશ્વાસ 
છોડાવવો, કોઈને એવો ભરોસો આપવો કે ન તો ખુદા છે ન તો આખિરત, બસ મરીને માટી થઈ જવાનું છે, 

કોઈને એવી સાંત્વના આપવી કે આખિરત હોય તો પણ ત્યાંની પકડમાંથી ફલાણાની ભલામણ અને ફ્લાણાની 
કુપાથી બચી નીકળશો. એટલે કે જે માણસ જે પણ વાયદા અને જે પણ આશા વડે છેતરી શકતો હોય, તેની સામે 


એ જ રજૂ કરે છે અને ફસાવી લે છે. 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ઝક કહ,જાહ ઝલક 
72,7?9૮49જ૨શ2 અઝ ૮ 7244?૮4:7%7જ72 
85 નિ કા ઈજા ૪૧૪૦૪૪4 
જ ક્ટ્દ્ 
દડા ૪4*॥.ઝીં, “બ્હાર 


શઇર** 


અને સાથેજ એ આદેશો પણ યાદ દેવડાવે છે જે પહેલાંથી તમને આ ગ્રંથમાં સંભળાવવામાં આવી 
રહ્યાં છે..“' એટલે કે એ આદેશો જે એ અનાથ છોકરીઓ વિષે છે જેમના હક્ક તમે ચૂકવતાં 
નથી'“અને જેમના લગ્ન કરવાથી તમે દૂર રહો છો (અથવા લોભના કારણે તમે પોતે તેમની સાથે 
લગ્ન કરીલેવા માગો છો“), અને એ આદેશો જે એ બાળકો વિષે છે જે બિચારાં કોઈ તાકાત 
ધરાવતાં નથી.“ અલ્લાહ તમને આદેશ આપે છે કે અનાથો સાથે ન્યાય ઉપર કાયમ રહો, અને જે 


ભલાઈ તમે કરશો 


(૧૫૦) એટલે કે અલ્લાહ સામે આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દેવું અને આપખુદીપણું છોડી દેવું. 


એટલા માટે ઉત્તમ રીત આ છે કે, આ બરાબર હકીકત પ્રમાણે છે. જયારે અલ્લાહ ધરતી અને આકાશનો તેમજ 
એ તમામ વસ્તુઓનો માલિક છે કે જે ધરતી અને આકાશોમાં છે ત્યારે માનવી માટે સાચો રસ્તો આ જ છે કે તેની 


બંદગી અને આજ્ઞાપાલન માટે સંમત થઈ જાય અને નાફરમાની છોડી દે. 

(૧૫૧) એટલે કે જો માણસ અલ્લાહની સામે આજ્ઞાપાલનમાં માથું ન ઝૂકાવે તથા વિદ્રોહ કરવાનું ન છોડે 
તો તે અલ્લાહની પકડથી બચીને કયાંય ભાગી શકતો નથી, અલ્લાહની કુદરતે તેને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધો છે. 

(૧૫૨) આ અંગે ચોખવટ કરવામાં આવી નથી કે સ્ત્રીઓની બાબતમાં શું પૂછતા હતાં પરંતુ આગળ 
જતાં જેફતવો આપવામાં આવ્યો છે તેના ઉપરથી પ્રશ્નનો પ્રકાર આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. 

(૧૫૩) આ મૂળ સવાલનો જવાબ નથી બલ્કે લોકો સવાલની તરફ ધ્યાન આપતા પહેલાં 
અલ્લાહતઆલાએ એ હુકમોનું પાલન કરવા માટે ફરી એકવાર ભાર મૂકયો છે જે આ જ સૂરઃ ની શરૂઆતમાં 
અનાથ છોકરીઓ વિષે ખાસ કરીને, તેમજ અનાથ બાળકો વિષે સામાન્ય રીતે જણાવ્યા હતાં. આના ઉપરથી 
જણાય છે કે અલ્લાહની નજરમાં અનાથ બાળકોના હક્કોનું મહત્ત્વ કેટલું વધારે છે. શરૂઆતના બે રુકુઓમાં 
તેમના હક્કોના રક્ષણની તાકીદ ખૂબ ભારપૂર્વક કરવામાં આવી હતી પરંતુ તેને જ પૂરતું માનવામાં આવ્યું નથી. 
હવે જયારે સામાજિક સમસ્યાઓની ચર્ચા શરૂ થઈ ત્યારે લોકોએ રજૂ કરેલા સવાલોના જવાબ આપતા પહેલાં 
અનાથ બાળકોના હિતોનો ઉલ્લેખ આપમેળે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો. 

(૧૫૪) અહીં ઇશારો એ આયત તરફ છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “જો અનાથો સાથે અન્યાય 
કરવાથી ડરતાં હોવ તો જે સ્રીઓ તમને પસંદ પડે.....” (સૂરઃસનિસા, આયત -૩) 

(૧૫૫) હુક#%-છંહ#દઝ નો અર્થ આ પણ થઈ શકે છે કે, “તમે તેમની સાથે નિકાહ કરવાનું 
આકર્ષણ ધરાવો છે,” અને આ પણ થઈ શકે છે કે “તમે તેમની સાથે નિકાહ કરવાનું પસંદ કરતાં નથી.” હઝરત 


ના ક 
હક૯ઇ૭વ્ડઉ નિ ટાઇન છીક 

'દ્રાડહઇપ્ટટાપકનદછઝપડાહ કકક 
પઇ;%,ઝહાઃહઇહઇકડ/ઝાઃજહંક 


તે અલ્લાહની જાણ બહાર રહેશે નહી. 

“જ્યારે કોઈ સ્રીને તેના પતિ તરફથી ગેરવર્તન કે ઉપેક્ષાની આશંકા હોય ત્યારે કોઈ 
હરજ નથી જો પતિ અને પત્ની (હક્કોમાં થોડી છૂટછાટ મૂકીને) પરસ્પર મેળાપ કરી લે. મેળાપ 
દરેક રીતે સારૂં છે. “ મન . સંકુચિતતા તરફ ઝડપથી આકર્ષિત થઈ જાય છે,“ પરંતુ જો તમે 


ભલાઈનો વ્યવહાર કરો અને અલ્લાહનો ડર રાખીને વર્તો તો 


આઈઇશા રદિ. આની સમજૂતીમાં કહે છે કેજે લોકોના વાલીપણા હેઠળ આવી અનાથ છોકરીઓ રહેતી હતી અને 
જેમની પાસે માતા-પિતાએ પાછળ મૂકેલું થોડું ઘણું ધન હોય ત્યારે તેઓ એ છોકરીઓની ઉપર જુદી જુદી રીતે 
જુલમ કરતા હતાં. જો છોકરી માલદાર હોય અને સુંદર પણ હોય તો આ લોકો પોતે જ તેની સાથે નિકાહ કરી 
લેવા અને મહર તથા ભરણપોષણ ચુકવ્યા વિના તેના માલ અને રૂપ બંનેનો ફાયદો ઉઠાવવા માગતા હતાં. અને 
જો તે સુંદરન હોય તો આ લોકો ન તો પોતે તેની સાથે નિકાહ કરતા હતાં, ન તો બીજા કોઈની સાથે તેનો નિકાહ 
થવાદેતા હતાં કે જેથી તેનો કોઈ રણીધણી ઊભો ન થઈ જાય જે કાલે તેના હકકની માગણી કરનાર હોય. 

(૧૫૬) અહીં ઇશારો એ હુકમોની તરફ છે જે આ જ સૂરઃ ના પહેલા અને બીજા રુકૂઅમાં અનાથોના 
હકકો વિષે જણાવવામાં આવ્યાં છે. 

(૧૫૭) અહીંથી મૂળ સવાલનો જવાબ શરૂ થાય છે. આ જવાબને સમજવા માટે જરૂરી છે કે પહેલાં 
સવાલને સારી રીતે સમજી લેવામાં આવે. જહાલતકાળમાં કોઈપણ માણસને અમર્યાદિત સંખ્યામાં પત્નીઓ 
રાખવાની છૂટ હતી અને એ સંખ્યાબંધ પત્નીઓ માટે કોઈ પણ જાતના હક્કો નકકી ન હતાં. સૂરઃ નિસાની 
શરૂઆતની આયતો જયારે ઊતરી ત્યારે આ સ્વતંત્રતા ઉપર બે પ્રકારની મર્યાદાઓ મુકાઈ ગઈ. એક આ કે, 
પત્નીઓની સંખ્યા વધુમાં વધુ ચાર સુધી મર્યાદિત કરી દેવામાં આવી. બીજું આ કે, એક કરતાં વધારે પત્નીઓ 
રાખવા માટે ન્યાય (એટલે કે સમાન વર્તન)ની શરત ઠરાવવામાં આવી. હવે સવાલ એ ઊભો થયો કે જો કોઈ 
માણસની પત્ની વાંઝણી હોય , અથવા કાયમી બીમાર હોય, અથવા પતિ-પત્નીના સંબંધોને લાયક ન રહી હોય 
અને પતિ બીજી પત્નીને પરણીને લાવે છે તો શું તેના માટે ફરજીયાત છે કે બંનેની સાથે એક સરખું વલણ રાખે? 
એક સરખો પ્રેમ રાખે ? શારીરિક સંબંધોમાં સમાનતા રાખે ? અને જો તે આમ ન કરે તો શું ન્યાયની શરતનો 
તકાદો આ છે કે તે બીજા લગ્ન કરવા માટે પહેલી પત્નીને છૂટી કરી દે? આ ઉપરાંત, જો પહેલી પત્ની પોતે અલગ 
થવા માગતી ન હોય તો શું પતિ અને પત્ની વચ્ચે આવો મામલો થઈ શકે કે જે પત્ની અણગમતી થઈ ગઈ છે તે 
પોતાના અમુક હકકોને જાતે જ જતાં કરી પતિને તલાકથી દૂર રહેવા માટે રાજી કરી લે ? શું આમ કરવું ન્યાયની 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


જિ વિગ્25* ૪-4૦%કહ#્કપ;ડ૭ઇતક 8 


7 
ત્મક ૮ “તે નન ૬,,#.7»227;?92 2૮ 


નરન મ “ક હઝ%ઝ 
હ હાક કન છ) “રટ ઉ;54% યતા 


વિશ્વાસ રાખો કે અલ્લાહ તમારા આ વર્તનથી અજાણ“ નહીં હોય. પત્નીઓ વચ્ચે પૂરેપૂરો ન્યાય 
કરવો તમારા કાબૂ બહાર છે. તમે ઈચ્છો તો પણ આના માટે સમર્થ થઈ શકતાં નથી. તેથી 
(અલ્લાહના કાનૂનનો આશય પૂરો કરવા માટે આ પૂરતું છે કે) એક પત્નીની તરફ એવી રીતે ઝૂકી 


ન જાઓ કે બીજીને અદ્ધર લટકતી છોડી દો.“ જો તમે તમારું વર્તન સારૂં રાખો અને અલ્લાહથી 
ડરતાં રહો તો અલ્લાહ 


શરતની વિરૂદ્ધ તો નહીં હોય ? આ સવાલો છે જેનો જવાબ આ આયતોમાં આપવામાં આવ્યો છે. 

(૧૫૮) એટલે કે તલાક અને છૂટાછેડા કરતાં સારૂં આ છે કે આવી રીતે એકબીજા સાથે સમાધાન કરીને 
એક સ્રી એજ પતિની સાથે રહે જેની સાથે તે જીંદગીનો એક ભાગ પસાર કરી દીધો છે. 

(૧૫૯) સ્ત્રી તરફથી સંકુચિતતા આ છે કે તે પોતાની અંદર પતિ માટે અણગમાના કારણોને જાતે 
અનુભવતી હોય અને તો પણ એ જ વ્યવહાર ઇચ્છે જે એક ગમતી પત્નીની સાથે જ કરી શકાતો હોય. પતિ 
તરફથી સંકુચિતતા આ છે કે જે પત્ની મનથી ઊતરી ગઈ હોય છતાં તેની સાથે જ રહેવા માગતી હોય તેને હદ 
ઉપરાંત દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને તેના હકકો અસહ્ય હદ સુધી ઘટાડી નાખવા માગે. 

(૧૪૦) અહીં ફરીથી અલ્લાહતઆલાએ પતિની ઉદારતાની લાગણીને અપીલ કરી છે જે સામાન્ય રીતે 
આવી બાબતોમાં તેનો નિયમ છે. તેણે પતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે કેતે અણગમા છતાં એ પત્નીની સાથે ભલાઈપૂર્વક 
વર્તે જે વર્ષો સુધી તેની જીવનસંગિની રહી છે અને એ ખુદાથી ડરે જે જો કોઈ માણસની ખામીઓના કારણે તેની 
કૃપાદષ્ટિ તેનાથી ફેરવી લે તેમજ તેના નસીબમાં કમી કરવા માડૅ તો પછી દુનિયામાં તેનું કોઈ ઠેકાણું ન રહે. 

(૧૪૧) આનો અર્થ આ છે કે, માણસ તમામ સંજોગોમાં અને બધી હેસિયતોથી બે અથવા વધારે 
પત્નીઓ વચ્ચે સમાનતા જાળવી શકતો નથી. એક સુંદર હોય અને બીજી કદરૂપી, એક યુવાન હોય અને બીજી 
મોટી ઉમરવાળી, એક કાયમી બીમાર હોય અને બીજી સ્વસ્થ, એક આનંદી સ્વભાવની હોય અને બીજી ચીડીયા 
સ્વભાવની, અને આવી જાતના બીજા તફાવત પણ હોઈ શકે જેના કારણે એક પત્ની તરફ સ્વભાવિક રીતે 
માણસનો ઝૂકાવ ઓછો હોય અને બીજીની તરફ વધારે.આવી પરિસ્થિતિમાં નિયમો એમ કહેતાં નથી કે પ્રેમ, 
ઝૂકાવ અને શારીરિક સંબંધમાં ફરજીયાતપણે બન્ને વચ્ચે સમાનતા જાળવવામાં આવે, બલ્કે એમ કહે છે કે, 
જયારે તમે અણગમો છતાં એક પત્નીને તલાક આપતાં નથી અને તમારી ઇચ્છા અને તેની પોતાની ઈચ્છાના 
કારણે તેને પત્ની તરીકે ચાલુ રાખો છો ત્યારે તેની સાથે ઓછામાં ઓછો એટલો સંબંધ તો જરૂર રાખો કે તે 
વ્યવહારમાં પતિ વગરની બનીને ન રહી જાય. આવી પરિસ્થિતિમાં એક પત્નીની સરખામણીમાં બીજી પત્નીની 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


£“હચ્:હ%જડાહ્કઇલ્ક૭-5૦૫6ક્ક 
'ઠઈડ9૩ 4૦૬ ૯૯.૪ડ૮૪ 
નનન ૪-1 59 5516 ક્ત 
છુક છુઝન્નાહ ડોશી ૪19 55604*4 ડક છી 
468% હર્ટ 
ઘન, 


જ્જ 


ીકીકજ હડ “ધક 


દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે.“* પરંતુ જો પતિ-પત્ની એકબીજાથી અલગ જ થઈ જાય 
તો અલ્લાહ તેની વિશાળ કુદરત વડે દરેકને એકબીજાની મોહતાજીથી મુકત કરી દેશે. 
અલ્લાહની ઉદારતા ઘણી વિશાળ છે અને તે ડહાપણવાળો છે. આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે 
તે બધું અલ્લાહનું જ છે. તમારી પહેલાં જેમને અમે ગ્રંથ આપ્યો હતો તેમને પણ આ જ આદેશ 
આપવામાં આવ્યો હતો અને હવે તમને પણ આ જ આદેશ આપીએ છીએ કે અલ્લાહનો ડર 
રાખીને વર્તો. પરંતુ જો તમે નથી માનતાં તો ન માનો, આકાશ અને ધરતીની બધી જ વસ્તુઓનો 
માલિક અલ્લાહ જ છે અને તે સર્વસંપજન્ઞ છે, દરેક પ્રશંસાનો હક્કદાર. હા, અલ્લાહ જ માલિક 
છે એ તમામ વસ્તુઓનો જે આકાશોમાં છે અને જે ધરતીમાં છે, અને કામ પાર પાડવા માટે 
માત્ર એ જ પૂરતો છે. જો તે ઈચ્છે તો તમને ખસેડીને તમારી જગ્યાએ બીજાંને લઈ આવે, અને તે 
આવું કરવા માટે પૂરી તાકાત ધરાવે છે. જે માણસ 


દ્ધ 


તરફ વધુ ઝૂકાવ હોય તે એક સ્વાભાવિક વાત છે, પરંતુ એવું પણ ન થવું જોઈએ કે બીજી એવી રીતે લટકતી રહી 
જાય, જાણે કે તેનો કોઈ પતિ છે જ નહીં. 

આ આયત ઉપરથી અમુક લોકોએ એવું તારણ કાઢયું છે કે કુન એક તરફ ન્યાયની શરત સાથે 
પત્નીઓની સંખ્યાની છૂટછાટ આપે છે અને બીજી તરફ ન્યાય કરવાને અશકય ગણાવીને આ છૂટછાટને 
વ્યવહારિક રીતે રદ કરી નાખે છે. પરંતુ હકીકતમાં આવું તારણ કાઢવા માટે આ આયતમાં કોઈ ગુંજાશ નથી. જો 
માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું હોત કે “તમે પત્નીઓ વચ્ચે ન્યાય કરી શકતાં નથી” તો આવું તારણ કાઢી શકાયું 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧૭» ૧૭૩ 


«£2727). 74%»? 
91૫219. 


નર 


દ્વિજ ૮174. ૮ 
બિ નનીકાનાં 


કે 


માત્ર દુનિયાના બદલાનો ઇચ્છુક હોય તેણે જાણી લેવું જોઈએ કે અલ્લાહ પાસે દુનિયાનો બદલો 
પણ છે અને આખિરતનો બદલો પણ, અને અલ્લાહ સાંભળનાર અને જોનાર છે.“ (રુકૂઅ-૧૯) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, ન્યાયના ધ્વજધારીઃ““ બનો અને અલ્લાહ માટે સાક્ષી“ 
આપો જો કે તમારા ન્યાય અને તમારી સાક્ષીની ચોટ સ્વયં તમારી ઉપર અથવા તમારા માતા-પિતા 


અને સગાં ઉપર 


હોત. પરંતુ આના પછી તરત જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે “એટલા માટે એક પત્નીની તરફ સાવ ઝૂકી ન 
જાઓ.” આ વાકયે એ અર્થઘટન માટે કોઈ સંભાવના છોડી નથી જે ખ્રિસ્તી યુરોપના અનુસરણ કરનારા લોકો 
આમાંથી કરવા માગે છે. 

(૧૪૨) એટલે કે બને ત્યાં સુધી તમે ઇરાદાપૂર્વક અત્યાચાર ન કરો અને ન્યાય કરવાનો જ પ્રયત્ન કરતાં 
રહો તો સ્વાભાવિક લાચારીઓના કારણે જે કંઈ થોડી ઘણી ભૂલો તમારાથી ન્યાયની બાબતમાં થશે તેમને 
અલ્લાહમાફ કરીદેશે. 

(૧૬૩) સામાન્ય રીતે કાનૂની હુકમો વર્ણવ્યા પછી, અને ખાસ કરીને સંસ્કૃતિ અને સમાજના એ 
પાસાંની સુધારણા ઉપર ભાર મૂકયા પછી કે જેમાં માણસ મોટાભાગે અત્યાચાર કરતો રહ્યો છે, અલ્લાહતઆલા 
આ પ્રકારના થોડાંક અસરકારક વાક્યોમાં એક ટૂંકો ઉપદેશ જરૂર આપે છે , અને આનો આશય આ હોય છે કે 
લોકોને આ હુકમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે. ઉપર કેમ કે સ્ત્રીઓ અને અનાથ બાળકો 
સાથે ન્યાય અને સદ્વર્તનનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે એટલા માટે આના પછી એ જરૂરી માનવામાં આવ્યું કે 
થોડીક વાતો ઈમાનવાળા લોકોને સમજાવી દેવામાં આવે : 

એક આ કે, તમે કયારેય એવા ભુલાવામાં ન રહેતાં કે કોઈની કિસ્મત બગાડવી કે બનાવવી તમારા 
હાથમાં છે, જો તમે તેના તરફથી હાથ ખેંચી લેશો તો તેનું કોઈ ઠેકાણું રહેશે નહીં. ના, તમારી અને એ તમામની 
કિસ્મતોનો માલિક અલ્લાહ છે અને અલ્લાહની પાસે તમારા કોઈ પુરૂષ અથવા સ્ત્રી ની મદદના તમે જ એકમાત્ર 
માધ્યમ નથી. એ આકાશો અને ધરતીના માલિકના સાધનો બેહદ વિશાળ છે અને તે પોતાના સાધનો વડે કામ 
લેવાનુંડડાપણ પણ ધરાવે છે. 

બીજું આ કે, મને એને તમારી જેમ અગાઉના નબીઓની ઉમ્મતોને હંમેશાં આ જ હુકમ આપવામાં 
આવતો રહ્યો છે કે ખુદાનો ડર રાખીને કામ કરો. આ હુકમના અનુસરણમાં તમારી પોતાની સફળતા છે, ખુદાનો 
કોઈ ફાયદો નથી. જો તમે તેનું ઉલ્લઘંન કરશો તો અગાઉની તમામ ઉમ્મતોએ હુકમો ન માનીને ખુદાનું શું 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


કન “2 282,242 

૪૯ છા હક્ટર 35 

શઝડાહાઇ્ચઝ 

ત 222496: સતત કી 

હિ ૦૩5% દ ડ્ટૃર 4૫1૯8 

ત્‌્દ્ત *્ક ક--ક&ક ક» ! 

હક હઝાડજા4જશ્ઝ ક દ્યા; 1૭૫૦૭ 

જ કેમ ન પડતી હોય. મામલાના પક્ષકારો ચાહે માલદાર હોય કે ગરીબ, અલ્લાહ તમારા કરતાં 

વધારે તેમનો શુભેચ્છક છે. તેથી તમારા મનની ઈચ્છાઓનું અનુસરણ કરીને ન્યાય કરવાથી દૂર ન 

રહો, અને જો તમે પક્ષપાતપૂર્ણ વાત કહી અથવા સાચી વાત કહેવાનું ટાળ્યું તો જાણી લો કે જે કંઈ 
તમે કરો છો અલ્લાહને તેની ખબર છે. 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, ઈમાન“ લાવો અલ્લાહ ઉપર અને તેના પયગમ્બર ઉપર 
અને એ ગ્રંથ ઉપર જે અલ્લાહે તેના પયગમ્બર ઉપર ઊતાર્યો છે 


૧૬૬ 


બગાડી લીધું કે તમે બગાડી શકશો ? સૃષ્ટિના એ બાદશાહને ન પહેલાં કોઈની પરવા હતી ન તો હવે તમારી 


પરવા છે. તેના હુકમથી ચલિત થશો તો તે તમને ખસેડીને બીજી કોઈ કોમને નવાજી દેશે અને તમારા ખસી 
જવાથી તેના સામ્રાજયની રોનકમાં કોઈફરક નહીં પડે. 

ત્રીજું આ કે, ખુદાની પાસે દુનિયાના ફાયદા પણ છે અને આખિરતના ફાયદા પણ, હંગામી અને ટૂંકા 
ગાળાના ફાયદા પણ છે તથા કાયમી અને શાશ્વત ફાયદા પણ. હવે આ તમારી પોતાની સમજ, લક્ષ્ય અને 
હિંમતની વાત છે કે તમે તેની પાસેથી કયા પ્રકારના ફાયદા મેળવવા માગો છો. જો તમે માત્ર દુનિયાના થોડા 
દિવસના ફાયદાઓ ઉપર જ રાજી હોવ અને તેની ખાતર શાશ્વત જીવનના ફાયદાઓને કુરબાન કરી દેવા માટે 
તેયાર હોવ તો ખુદા આ જ બધું તમને અહીં અને હમણાં જ આપી દેશે, પરંતુ આખિરતમાં શાશ્ચત ફાયદામાં 
તમારો કોઈ હિસ્સો રહેશે નહીં. નદી તો તમારી ખેતીવાડી સદાકાળ સીંચવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ આ તમારી 
ટૂંકી સમજ તેમજ નીચું લક્ષ્ય છે કે માત્ર એક પાકની સીંચાઈને કાયમી દુષ્કાળની કિંમત આપીને ખરીદો છો. જો 
સમજદારીમાં થોડી પણ વિશાળતા હોય તો આજ્ઞાપાલન અને બંદગીનો એ માર્ગ અપનાવો જેનાથી દુનિયા અને 
આખિરત, બન્નેના લાભો તમારા ભાગમાં આવે. 

અંતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અલ્લાહ બધું જ સાંભળનાર અને બધું જ જોનાર છે. આનો અર્થ આ છે 
કે, અલ્લાહ આંધળો અને બહેરો નથી કે કોઈ બેખબર બાદશાહની જેમ આંધળુકિયાં કરે અને તેના ઈનામો અને 
બક્ષિશોમાં સારા અને નરસા વચ્ચે કોઈ ભેદ ન કરે. તે પૂર્ણ માહિતીની સાથે પોતાની આ સૃષ્ટિ ઉપર રાજ કરી 
રહ્યો છે. તમે તેની નાફરમાનીનો માર્ગ અપનાવીને તેની બક્ષિસોની આશા રાખી ન શકો જે તેણે માત્ર તેના 
આજ્ઞાપાલક બંદાઓ માટેજ અનામત રાખી છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


લાઇવ પ 5491505959 ર 


શ્ર2 2 હ 2:24 ૮4 
કડક ડ્રા5૮5 5 ઝી. 74 
ક».72, ૮58. 22૮4 4522270 ૮5. 274 ત્ક્‌ે ત્રી ૮% 6 


કોકા ક5%5 કાડડ 


દ્વિ દ્વિ ર હ 5 ત 
6%. કક્ઝડહ# ઝક 
અને એ દરેક ગ્રંથ ઉપર જે આ પ તે ઊતારી ચૂકયો છે. જેણે અલ્લાહ અને તેના ફરિશ્તા અને 
તેના ગ્રંથો અને તેના પયગમ્બરો અને આખિરતના દિવસનો ઈનકાર કર્યો તે ભટકીને 
ગુમરાહીમાં ઘણો દૂર નીકળી ગયો. રહ્યાં એ લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં, પછી કુફ્ર કર્યું, ફરી ઈમાન 
લાવ્યાં, પાછું કુફ્ર કર્યું, પછી તેમના કુક્રમાં આગળ વધતાં ગયાં,“ તો અલ્લાહ કદાપિ તેમને માફ 
નહી કરે અને ન તો કયારેય તેમને સીધો માગ દેખાડશે. 

(૧૪૪) માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું નથી કે ન્યાયના માર્ગ ઉપર ચાલો, બલ્કે એમ કહેવામાં આવ્યું 
છે કે ન્યાયના ધ્વજવાહક બનો. તમારું કામ માત્ર ન્યાય કરવાનું જ નથી બલ્કે ન્યાયનો ધ્વજ ઉપાડીને ચાલવાનું 
પણ છે. તમારે એ વાત માટે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ કે જુલમનો નાશ થાય અને તેની જગ્યાએ ન્યાય અને સત્યની 
સ્થાપના થાય. ન્યાયને તેની સ્થાપના માટે જે સહારાની જરૂર છે, મોમિન હોવાની હેસિયતથી તમારું આ મુકામ 
છે કેએ સહારો તમે બનો. 

(૧૪૫) એટલે કે તમારી સાક્ષી માત્ર ખુદાને ખાતર હોવી જોઈએ, કોઈની શેહશરમ તેમાં ન હોવી 
જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિગત હિત અથવા ખુદા સિવાય અન્ય કોઈની પ્રસન્નતા તમારી નજર સમક્ષ ન હોવી જોઈએ. 

(૧૬૪) ઈમાન લાવનારા લોકોને એમ કહેવું કે ઈમાન લાવો, બહારથી જોતાં વિચિત્ર લાગે છે પરંતુ 
હકીકતમાં અહીં ઈમાન શબ્દ બે અલગ અલગ અર્થમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે. ઈમાન લાવવાનો એક 
અર્થ આ છે કે, માણસ ઇનકારના બદલે એકરારનો માર્ગ અપનાવે, નહીં માનનારા લોકોથી અલગ થઈને 
માનનારા લોકોમાં સામેલ થઈ જાય અને આનો બીજો અર્થ આ છે કે, માણસ જે વસ્તુને માને તેને દિલથી માને, 
પૂરી ગંભીરતા અને શુદ્ધ દાનતથી માને. પોતાની વિચારધારાને, પોતાના સ્વભાવને, પોતાની પસંદને, 
પોતાના વલણ અને આચરણને, પોતાની દોસ્તી-દુશ્મનનીને, પોતાના પરિશ્રમના વપરાશને બિલકુલએ 
અકીદાને અનુરૂપ બનાવી લે જેની ઉપર તે ઈમાન લાવ્યો છે. આયતમાં સંબોધન એ તમામ મુસલમાનોને 
કરવામાં આવ્યું છે જે પહેલા અથની દ્રષ્ટિએ “માનનારાઓ”માં ગણાય છે. અને તેમની પાસે માગણી કરવામાં 
આવી છે કે તેઓ બીજા અર્થની દ્રષ્ટિએ સાચા મોમિન બને. 

(૧૪૭) કુક્રના પણ બે અર્થ છે : એક આ કે માણસ સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરી દે. બીજું આ કે, મૌખિક રીતે 
તો માને પરંતુ દિલથી ન માને અથવા પોતાના વર્તન ઉપરથી સાબિત કરી દે કે તે જે વસ્તુને માનવાનો દાવો કરે છે 


1-2 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


સિ જત્રકત્ત 27.2 ક્ત 


1 
ક્મ્ત્7 

દ, ઈપ-_ડ્હ*૦૦ 

ક ત ૮ (તા 27%» ક. »“૦૪ -.-- 

0 ઈ ટર # 

 હ્ડડઝં!હ/ “2151 ક 


તત ( 


અને જે દંભીઓ ઈમાનવાળાંને છોડીને કાફિરોને તેમના મિત્ર બનાવે છે તેમને આ શુભ 
સમાચાર સંભળાવી દો કે તેમના માટે પીડાકારી સજા તૈયાર છે. શું આ લોકો ઈજ્જત મેળવવા 


દડી. ઝન્‍નું 


માટે એમની પાસે જાય છે ?'“ જો કે ઇજ્જત તો સંપૂર્ણપણે અલ્લાહ જ માટે છે. અલ્લાહ 
આ ગ્રંથમાં તમને પહેલાંથી જ આદેશ આપી ગયેલો છે કે જ્યાં તમે સાંભળો કે અલ્લાહની 
આયતોની વિરુદ્ધ કુક્રની વાતો કરવામાં આવી રહી છે અને તેમની ઠેકડી ઉડાવવામાં આવી રહી 
છે ત્યાં ન બેસો જ્યાં સુધી લોકો કોઈ બીજી વાતમાં ન લાગી જાય. હવે જો તમે આવું કરો છો તો 


તમેપણ એમનાં જ જેવાં છો.' “વિશ્વાસ રાખો કે અલ્લાહ દંભીઓનવે અને 


ક ક શ કા 


હકીકતમાં તેને તે માનતો નથી. અહીં કુક શબ્દમાં આ બંને અર્થ છે અને આયતનો આશય લોકોને એ વાત સામે 
ચેતવવાનો છે કે ઇસ્લામની આ પાયાની માન્યતાઓ સામે કુફ્રના બંને પ્રકારોમાંથી જે પ્રકારનું વર્તન પણ માણસ 
અપનાવશે તેનું પરિણામ સત્યથી અંતર અને જૂઠના માર્ગોમાં ભટકવા અને નિષ્ફળતા સિવાય કંઈ નહીં હોય. 
(૧૪ ૮) આનો અર્થએ લોકો છે જેમના માટે દીન માત્ર એક બિનગંભીર મનોરંજન છે. એક રમકડું છે 
જેની સાથે તેઓ તેમની કલ્પનાઓ અથવા તેમની ઇચ્છાઓ પ્રમાણે રમતાં રહે છે. જયારે મગજની હવામાં એક 
લહેર ઉઠી, મુસલમાન થઈ ગયાં અને જયારે બીજી લહેર ઉઠી ત્યારે કાફિર બની ગયાં, અથવા જયારે લાભ 
મુસલમાન બની જવામાં દેખાયો ત્યારે મુસલમાન બની ગયાં, અને જયારે લાભના દેવતાએ બીજી તરફ દર્શન 
આપ્યાં ત્યારે તેની પૂજા કરવા માટે ખચકાયા વિના તેની તરફ જતા રહ્યાં. આવા લોકો માટે અલ્લાહની પાસે ન 
તો ક્ષમા છે ન તો માર્ગદર્શન. અને પછી “પોતાના કુકરમાં આગળ વધતાં ગયાં” કહેવાનો અર્થ આ છે કે કોઈ 


માણસ માત્ર કાફિર બની ગયા પછી અટકે નહીં બલ્કે તે પછી બીજા લોકોને પણ ઇસ્લામથી ફેરવવા માટે પ્રયાસ 
કરે, ઇસ્લામની વિરૂદ્ધ ગુપ્ત કાવતરાં રચે અને ખુલ્લંખુલ્લા પગલાં લેવાનું શરૂ કરી દે, અને પોતાની શક્તિનો 


ક ન્ડડક્૯ડઝબપક્કકક્ઉત્દ 
છી જં કદ ન કિ 5 
ઝક ક્ટ કાન્કનાત કહ્યઝઝ 
નના 4 ધા ન 
હક્ક્નઝટ %લ્ાકાવહક્ઝગક 
ડ,હ દાઇ; ઈ? 
ડા જહકપંડઝડ ઈાડકદાજફ' ઇહ 


કાફિરોને જહનજ્ઞમમાં એક સ્થળે એકત્ર કરવાનો છે. આ દંભીઓ તમારા મામલામાં રાહ જોઈ 
રહ્યાં છે (કે જોઈએ શું પરિણામ આવે છે). જો અલ્લાહના તરફથી વિજય તમારો થયો તો 
આવીને કહેશે કે શું અમે તમારી સાથે ન હતાં ? જો કાફિરોનું પલ્લું ભારે રહ્યું તો તેમને કહેશે કે 
શું અમે તમારી વિરુદ્ધ લડવા માટે સમર્થ ન હતાં અને છતાં પણ અમે તમને મુસલમાનોથી 


€-૭૧ 


બચાવ્યાં ?”“ માત્ર અલ્લાહ જ તમારી અને તેમની વચ્ચેના મામલાનો ફેંસલો કયામતના 
દિવસે કરશે અને (આ ફેસલામાં) અલ્લાહે કાફિરો માટે મુસલમાનો ઉપર વિજય મેળવવાનો 
કદાપિ કોઈ રસ્તો રાખ્યો નથી. (રુકૂઅ-૨૦) 

આ દંભીઓ અલ્લાહ સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યાં છે જો કે હકીકતમાં અલ્લાહે જ 
તેમને ભ્રમમાં નાખી રાખેલાં છે. જ્યારે આ લોકો નમાઝ માટે ઊભાં થાય છે ત્યારે આળસ 
મરડતાં માત્ર લોકોને દેખાડવા ખાતર ઊઠે છે અને અલ્લાહને ભાગ્યે જ 
ઉપયોગ એવી દોડધામમાં કરવા માંડે કે કુક્રની વાત ઊંચી બને અને તેની સરખામણીમાં અલ્લાહના દીનનો ધ્વજ 
ઝૂકી જાય. આ કુફરમાં વધુ વૃદ્ધિ, અને એક અપરાધ પછી બીજા અપરાધોનો વધારો છે જેનો વબાલ પણ એકલા 
કુક કરતાં જરૂરવધારે હોવો જોઈએ. 

(૧૬૯) ઇઝ્ઝત પ્ક5ક નો અર્થ અરબી ભાષામાં આપણી ભાષાની સરખામણીમાં ઘણો વિશાળ છે. 
આપણી ભાષામાં ઇજ્જત શબ્દ માત્ર આદર અને દરજ્જાના અર્થમાં બોલવામાં આવે છે પરંતુ અરબીમાં 


ક તા 


ઇઝૂઝત શબ્દનો અર્થ એવો છે કે 


ન 


કોઈ માણસને એવો ઉચ્ચ અને સુરક્ષિત હોદ્દો-સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ જાય કે કોઈ તેનું 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


ત્૪સસ્ત્ટત । “૫% . દ/%૮ ત# ૪ ૮૧૪ ૮૧ ઝે હિ 
ઝ»ક્ેક૯5। % “95૯%:૯ક૫ ૫-5૯ *9 


૦ 


-» .-6 ર7. ૩ 24772; 22 ક :.-.૨-7ત ) 
જી ઝડ પ*હ-9-કેક્ર્ક ૯! 
ખે નક 


૧૭૨ 


યાદ કરે છે.” કુફ્ર અને ઈમાનની વચ્ચે અવઢવમાં છે. ન તો પૂરેપૂરા આ તરફ છે ન પૂરેપૂરા એ 
તરફ. જેને અલ્લાહે ભટકાવી દીધો હોય તેના માટે તમે કોઈ રસ્તો પામી શકતાં નથી.” 


કંઈ બગાડી ન શકે. બીજા શબ્દોમાં ઇઝઝત શબ્દ “અનાદર ન કરી શકાય તેવો આદર” નો સમાનાર્થી છે. 
(૧૭૦) એટલે કે જો કોઈ માણસ ઇસ્લામનો દાવો ધરાવવા છતાં કાફિરોની એ બેઠકોમાં ભાગ લે છે 
જયાં અલ્લાહની આયતોની વિરૂદ્ધમાં કુકરના શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવે છે, અને તે ઠંડા કલેજે એ લોકોને ખુદા તથા 
પયગમ્બરની ઠેકડી ઉડાવતાં સાંભળે છે ત્યારે તેમાં અને એ કાફિરોમાં કોઈ તફાવત બાકી રહેતો નથી. (જે 
હુકમનો આ આયતમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે સૂરઃ અન્‌આમની ૬ ૮ મી આયતમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે.) 
(૧૭૧) દરેક જમાનાના દંભીઓની આ જ ખાસિયત હોય છે. મુસલમાન હોવાની હેસિયતથી જે 
ફાયદા મેળવી શકાય છે તેમને આ લોકો પોતાના મૌખિક એકરાર અને ઇસ્લામી સમાજમાં નામમાત્રની 
સામેલગીરી દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે અને જે ફાયદા કાફિર હોવાની હેસિયતથી મેળવવા શકય છે તેમના માટે આ લોકો 
કાફિરોની સાથે ભળી જાય છે. અને દરેક રીતે એમને વિશ્વાસ દેવડાવે છે કે, અમે કોઈ “પૂર્વગ્રહથી પીડાતા 
મુસલમાન” નથી, નામનો સંબંધ મુસલમાનો સાથે જરૂર છે પરંતુ અમારી તમામ દિલચસ્પીઓ અને 
વફાદારીઓ તમારી સાથે છે. વિચારસરણી અને સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિએ દરેક પ્રકારની અનુકૂળતા તમારી 
સાથે છે , અને કુકર અને ઇસ્લામ વચ્ચેના સંઘર્ષમાં અમારૂં વજન જયારે પડશે ત્યારે તમારા જ પલ્લામાં પડશે. 
(૧૭૨) નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં કોઈ માણસને ત્યાં સુધી મુસલમાનોના સમાજમાં ગણી જ 
શકાતો ન હતો જયાં સુધી તે નમાઝનો પાબંદ ન હોય. જેવી રીતે દુનિયાદારની સંસ્થાઓ અને મંડળો તેમની 
સભાઓમાં કોઈ સભ્યની કારણ વિનાની ગેરહાજરીને સંસ્થામાં રસનો અભાવ ગણે છે અને અમુક સભાઓમાં 
સતત ગેરહાજરી બદલ તેનું સભ્યપદ રદ કરી નાખે છે, એવી જ રીતે ઇસ્લામી સમાજનો કોઈ સભ્ય જો જમાઅત 
સાથેની નમાઝમાં ગેરહાજર રહેતો ત્યારે એમ માની લેવામાં આવતું હતું કે તે મુસલમાન નથી. આના કારણે 
કટ્ટરમાં કટ્ટર દુંભીઓને પણ એ જમાનામાં પાંચેય વખતની નમાઝો વખતે મસ્જિદમાં હાજરી આપવી પડતી 
હતી કેમ કે તેના વિના તેઓ મુસલમાનોના સમાજમાં ગણી જ શકાતા ન હતાં. અલબત્ત, જે વસ્તુ તેમને સાચા 
ઈમાનવાળા લોકોથી અલગ પાડતી હતી તે આ હતી કે, સાચા મુસલમાનો ઉત્સાહપૂર્વક આવતા હતાં, સમયની 
પહેલાં મસ્જિદોમા પહોંચી જતા હતાં, નમાઝ પૂરી કરી ને પણ મસ્જિદમાં રોકાયેલા રહેતા હતાં, અને તેમની 
દરેક પ્રવૃત્તિ ઉપરથી જાહેર થતું હતું કે નમાઝમાં તેમને સાચો રસ છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, અઝાન સાંભળતાં જ 
દંભી માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ જતી હતી. મન મારીને ઊભો થતો હતો, તેના આવવાની ચાલ ચાડી ખાતી હતી કે 
આવી નથી રહ્યો બલ્કે પોતાની જાતને ખેચીને લાવી રહ્યો છે, નમાઝ પૂરી થતાં એવી રીતે ભાગતો હતો કે જાણે 
કોઈ કેદીને છુટકારો મળી જાય, અને તેની તમામ પ્રવૃત્તિઓ જાહેર કરતી હતી કે આ માણસ ખુદાની યાદમાં કોઈ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


ક ત્ર# ત 


ક. ક 
હકર | હ 95 ક 
#1172 2» શક્ક્ત છા 2.24 2 ૮2૭529 ક 
સિળ થાન 1 પનજ ૪૭૦૬55 
પીક 05 ડા ાહી૦દ: 


વન નન્‍્ધ -૮૮(ત - 


જ ઇહટ5ઠાલ્‌#ડ્#હ2 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, મોમિનોને છોડીને કાફિરોને તમારાં મિત્રો ન બનાવો. 


જ 


શું તમે ઈચ્છો છો કે અલ્લાહને તમારી વિરુદ્ધ સ્પષ્ટ દલીલ આપી દો ? વિશ્વાસ રાખો કે 
દંભીઓ જહન્ઞમના સૌથી નીચેના તબક્કામાં જશે અને તમે કોઈને તેમનો મદદગાર નહીં 
જુઓ. અલબત્ત, તેમનામાંથી જે તોબા કરી લે અને તેમની વર્તણૂંકને સુધારી લે 


રસધરાવતો નથી. 

(૧૭૩) એટલે કે જેણે ખુદાના કલામ અને તેના પયગમ્બરના જીવનમાંથી માગંદર્શન મેળવ્યું ન હોય, 
જેને સત્યથી ચલિત થયેલો તથા અસત્યવાદ તરફ વળેલો જોઈને ખુદાએ પણ એ તરફ ફેરવી દીધો હોય જે તરફ 
એ પોતે વળવા માગતો હતો, અને જેની અજ્ઞાનપ્રિયતાના કારણે ખુદાએ તેના માટે માર્ગદર્શનના દ્વાર બંધ કરી 
દીધાં હોય, અને માત્ર અજ્ઞાનના રસ્તા ખોલી દીધાં હોય, એવા માણસને સીધો રસ્તો દેખાડવો હકીકતમાં 
કોઈપણ માણસની તાકાત બહારનું છે. આ મામલાને રોજીના દાખલા દ્વારા સમજીએ. આ એક હકીકત છે કે 
રોજીના તમામ ભંડારો અલ્લાહના કબજા હેઠળ છે. માણસને જે કંઈ પણ મળે છે તે અલ્લાહને ત્યાંથી જ મળે છે 
પરંતુ અલ્લાહ દરેક માણસને એ માર્ગેથી રોજી આપે છે જે માર્ગેથી તે પોતે માગતો હોય. જો કોઈ માણસ 
પોતાની રોજી હલાલ અને કાયદેસર રસ્તા દ્વારા માગે, અને તેના જ માટે પ્રયત્ન પણ કરે, તો અલ્લાહ તેના માટે 
હલાલ રસ્તા ખોલી નાખે છે અને તેની [નિયત જેટલી સાચી હોય એટલા જ પ્રમાણમાં હરામના રસ્તા તેના માટે 
બંધ કરી દે છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, જે માણસ હરામનું જ ખાવા માગતો હોય અને તેના જ માટે પ્રયાસ કરે, તેને 
ખુદાના હુકમથી હરામનો જ રોટલો મળે છે અને પછી એ બીજાની તાકાત બહાર થઈ જાય છે કે તેના નસીબમાં 
હલાલ રોજી લખી દે. બરાબર આવી જ રીતે આ પણ હકીકત છે કે દુનિયામાં આચાર અને વિચારના તમામ 
માર્ગો અલ્લાહતઆલાના અખત્યારમાં છે . કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ રસ્તા ઉપર અલ્લાહના હુકમ અને તેની 
અનુકૂળતાઓ વિના ચાલી શકતો નથી. હવે કયા માણસને કયા રસ્તા ઉપર ચાલવાનો હુકમ મળે છે અને કયા 
માર્ગઉપર ચાલવા માટેના સાધનો તેના માટે અનુકૂળ બનાવવામાં આવે છે, તો તેનો આધાર બિલકુલ માણસની 
પોતાની ઈચ્છા અને પ્રયાસ ઉપર છે. જો તે ખુદા પ્રત્યે લગાવ ધરાવે છે, સત્યનો ચાહક છે અને શુદ્ધ નનિયતથી 


ખુદાના રસ્તા ઉપર ચાલવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો અલ્લાહ તેનો જ હુકમ અને તેની જ અનુકૂળતા તેને પુરાં પાડે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


*#22 ક 2/”ક ૭-4»૭-- 1 હ દ્વ ૮ ત્વં 


“હઈૂશર્કહડી ડાઈ, કક્કડ ૦-૯૦ 9 
રી 7૮:22 (2779 ક»22,27| ટ ૮22 
ઈઝ ૦૦ | હ ક4છ્ટક"૦%૭ 

2 -” નર્ક ક» ૭-7 “7 ક જુ 
કકડા ર કી45% ૧5૧1586. છી વદન 


અને અલ્લાહનો સહારો પકડી લે અને તેમના દીનને અલ્લાહ માટે જ વિશિષ્ટ કરી દે, 
આવા લોકો મોમિનોની સાથે છે અને અલ્લાહ મોમિનોને જરૂર મોટું વળતર આપશે. 
૧૭૫ 


અલ્લાહને શી પડી છે કે તમને અમસ્તાં જ સજા આપે જો તમે આભારી બંદા બનીને રહો” 
અને ઈમાનના માર્ગ ઉપર ચાલો. અલ્લાહ મોટો કદરદાન છે“ અને બધાની હાલતથી વાકેફ છે. 


છે, અને તે જ રસ્તા ઉપર ચાલવા માટેના સાધનોને તેના માટે અનુકૂળ બનાવી દે છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, જે માણસ 
પોતે ગુમરાહીને પસંદ કરે છે અને ખોટા રસ્તા ઉપર જ ચાલવાનો પ્રયાસ કરે છે, અલ્લાહ તરફથી તેના માટે 
માર્ગદર્શનના દ્વાર બંધ થઈ જાય છે અને એ જ રસ્તાઓ તેના માટે ખોલી દેવામાં આવે છે જે તેણે પોતે જ પસંદ 
કર્યા છે. આવા માણસને ખોટું વિચારવાથી, ખોટું કરવાથી અને ખોટા રસ્તે પોતાની શક્તિઓ વાપરવાથી 
બચાવી લેવો કોઈના તાકાતની વાત નથી. જેણે પોતાના નસીબનો સીધો રસ્તો પોતે જ ખોઈ નાખ્યો અને 
જેનાથી અલ્લાહે તેને વંચિત કરી દીધો , તેના માટે આ ખોવાયેલી નિયામત કોઈના શોધ્યે જડી શકતી નથી. 

(૧૭૪) પોતાના દીનને અલ્લાહ માટે વિશિષ્ટ કરી દેવાનો અર્થ આ છે કે માણસની વફાદારીઓ 
અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની સાથે જોડાયેલી ન હોય, તેની તમામ રૂચિઓ, પ્રેમ, આસ્થાઓને તે અલ્લાહની 
સમક્ષ ભેટ ધરી દે, કોઈ વસ્તુની સાથે પણ દિલનો એવો લગાવ બાકી ન રહે કે અલ્લાહની પ્રસન્નતા માટે તેને 
કુરબાન કરી શકાતી ન હોય. 

(૧૭૫) શુક્રનો મૂળ અર્થ નિયામતનો એકરાર અથવા ઉપકાર માનવો છે. આયતનો અર્થ આ છે કે જો 
તમે અલ્લાહની સાથે અપકાર અને નમકહરામીનું વલણ ન અપનાવો બલ્કે સાચી રીતે તેના આભારી બનીને 
રહો તો કોઈ કારણ નથી કે અલ્લાહતઆલા તમને અમસ્તાં જ સજા આપે. 

એક ઉપકાર કરનાર પ્રત્યે સાચું આભારી વલણ આ જ હોઈ શકે છે કે માણસ હૃદયપૂર્વક તેના ઉપકારનો 
એકરાર કરે, મૌખિક રીતે તેનો એકરાર કરે અને અમલ દ્વારા આભારની લાગણીનો પુરાવો આપે. આ ત્રણેય 
વસ્તુઓનો સમૂહ આભાર છે અને આ આભારનો તકાદો આ છે કે સૌથી પહેલાં માણસ ઉપકારને તેના જ નામે 
ચઢાવે જેણે હકીકતમાં ઉપકાર કર્યો છે, બીજા કોઈને ઉપકારના આભાર અને નિયામતના એકરારમાં ભાગીદાર 
ન બનાવે. બીજું, માણસનું દિલ તેના ઉપકાર કરનાર માટે પ્રેમ અને લાગણીથી છલોછલ ભરેલું હોય અને તેના 
વિરોધીઓ સાથે પ્રેમ અને નિખાલસતા તથા વફાદારીનો લેશમાત્ર પણ સંબંધ ન રાખે. ત્રીજું, તે પોતાના 
ઉપકાર કરનારનો આજ્ઞાંકિત હોય અને તેની આપેલી નિયામતોનો તેની મરજીની વિરૂદ્ધ ઉપયોગ ન કરે. 

ક 


(૧૭૪૬) આયતમાં /4(& શાકિર શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો અનુવાદ અમે કદરદાન કર્યો છે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


અલ્લાહ એ પસંદ કરતો નથી કે કોઈ ખરાબ ભાષા વાપરે, પા કે કોઈ ની ઉપર જુલમ 
કરવામાં આવ્યો હોય, અને અલ્લાહ બધું સાંભળનાર અને જાણનાર છે. (જુલમનો ભોગ બન્યા 
હોય તેવી સ્થિતિમાં જો કે તમને ખરાબ ભાષા વાપરવાનો હક્ક છે) પરંતુ જો તમે જાહેર અને 
ખાનગીમાં ભલાઈ જ કર્યે જાઓ, અથવા ઓછામાં ઓછું બૂરાઈ પ્રત્યે દરગુજર દાખવો, તો 
અલ્લાહનો ગુણ પણ આ જ છે કે તે મોટો માફ કરનાર છે, જો કે તે સજા આપવા માટે પૂરી તાકાત 
ધરાવે છે.” 

જે લોકો અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરો સાથે કુકર આચરે છે, અને ઈચ્છે છે કે અલ્લાહ અને 
“શુક્ર” જયારે અલ્લાહ તરફથી બંદાની તરફ હોય તો તેનો અર્થ સેવાનો એકરાર અથવા કદરદાની થશે અને 
જયારે બંદા તરફથી અલ્લાહની તરફ હોય તો તેનો અર્થ નિયામતનો એકરાર અથવા ઉપકારની ભાવના લેવામાં 
આવશે. અલ્લાહની તરફથી બંદાઓનો આભાર માનવાનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહ નાકદરી કરનાર નથી. 
જેટલી અને જેવી સેવાઓ પણ લોકો તેના માર્ગમાં બજાવે, અલ્લાહને ત્યાં તેની કદર કરવામાં આવે છે, કોઈની 
પણ સેવાઓ બદલા અને ઇનામથી વંચિત રહેતી નથી બલ્કે ત્યાં ખૂબ જ ઉદારતાની સાથે દરેક જણને તેની સેવા 
કરતાં વધારે બદલો આપવામાં આવે છે. લોકોની હાલત તો એવી છે કે જે કંઈ માણસે કર્યું છે તેની કદર ઓછી કરે 
છે અને જે કંઈ ન કર્યું હોય તે માટે સષ્ટાઈપૂર્વક પકડ કરે છે. પરંતુ અલ્લાહની સ્થિતિ એવી છે કે જે કંઈ માણસે 
નથી કર્યું તેનો હિસાબ લેવામાં તે ખૂબ જ નરમી દાખવે છે અને આંખ આડા કાન કરે છે, અને જે કંઈ કર્યું છે તેની 
કદર તેના દરજ્જાથી વધીને કરે છે. 

(૧૭૭) આ આયતમાં મુસલમાનોને એક ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાની નૈતિક તાલીમ આપવામાં આવી છે. 
દંભીઓ , યહૂદીઓ અને મૂર્તિપૂજકો બધા જ એ વખતે, શકય દરેક રીતે, ઇસ્લામના માર્ગમાં અડચણો ઊભી 
કરવામાં, તેના અનુયાયીઓને સતાવવામાં અને તેમને પરેશાન કરવામાં લાગેલા હતાં. એવી કોઈ ખરાબમાં 
ખરાબ યુક્તિ ન હતી જે તેઓ આ નવા આંદોલનની સામે વાપરી રહ્યા ન હતાં. આની સામે મુસલમાનોની 
અંદર ઘૃણા અને ક્રોધની લાગણીનું પેદા થવું એક સ્વાભાવિક વાત હતી. અલ્લાહતઆલાએ આ પ્રકારની 
લાગણીઓનું વમળ ઉઠતું જોઈને કહ્યું કે, ખરાબ ભાષા માટે જીભ નહીં ઉપાડતા. આ તમારા ખુદાની નજીક 
કોઈ ગમતું કામ નથી. નિઃશંક તમે આમાં જુલમનો ભોગ બનેલાં છો અને જુલમનો ભોગ બનનાર જાલિમની 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
૮2272૭»૮:) - 7 28 22 72227227. [222% 
ઝપટ હર 54% હ ૯ કહ 2422 
1“% ૧૪૦ શ્રશક ત 4 ક્પ્ક્હા 
9 212 5૭% ૦5% કુ લી 
ત ત્વાત્ત ૮-0 4 કૂક છડ 
છ ઝ12૯૦ 84૫ ક ઈ%-૫- ક 


થિ કક 246 1 %૪ ૯ (૨- દ્વ 2 


5 ખૂ! લ્સ;1929 
ક 2 “ળ્તસ. 27 273? ક. ત્યાં 

કા 2% ૮ઇ:* ગ કઝ હ ક 
તેના પયગમ્બરોની વચ્ચે ભેદ કરે, અને કહે છે કે અમે કોઈને માનીશું અને કોઈને નહીં માનીએ, 
અને કુક તથા ઈમાન વચ્ચે એક રસ્તો કાઢવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તે તમામ કટ્ટર કાફિરો“ છે અને 
આવા કાફિરો માટે અમે એ સજા તેયાર કરીને રાખી છે જે તેમને અપમાનિત કરી દેનારી હશે -- 
આનાથી ઊલટું, જે લોકો અલ્લાહ અને તેના તમામ પયગમ્બરોને માને, અને તેમની વચ્ચે ભેદ ન 
કરે, તેમને અમે ચોક્કસ તેમનાં વળતર ચૂકવી આપીશું,“ અને અલ્લાહ ઘણો દરગુજર કરનાર 
અને દયાળુ છે.“ (રુકૂઅ-૨૧) 
વિરૂદ્ધ ખરાબ ભાષા વાપરે તો તેનો હક્ક તેને પહોંચે છે. આમ છતાં, સારૂં તો આ જ છે કે છૂપી રીતે હોય કે 
જાહેરમાં, દરેક સ્થિતિમાં ભલાઈ કર્યે રાખો અને બૂરાઈઓથી દૂર રહો કેમ કે તમારે તમારી નીતિમત્તામાં 
ખુદાની નીતિમત્તાથી વધુ નજીક હોવું જોઈએ. જે ખુદાની નિકટતા તમે ચાહો છો તે તો ખૂબ જ નરમ અને 
સહનશીલ છે, કટ્ટરમાં કટ્ટર અપરાધીઓ સુદ્ધાંને રોજી પહોંચાડે છે અને મોટામાં મોટા ગુન્ડાઓ થયા પછી પણ 
દરગુજર કર્યેજાય છે. એટલા માટે તેનાથી વધુ નિકટ થવા માટે તમે પણ સહનશીલ અને ઉદાર બનો. 

(૧૭૮) એટલે કે કાફિર હોવામાં એ લોકો કે જે ન તો ખુદામાં માને છે ન તો તેના પયગમ્બરોને, અને 
એ કે જે ખુદાને માને છે પરંતુ પયગમ્બરોને નથી માનતાં , અને જે કોઈને પયગમ્બરને માને છે અને કોઈને નથી 
માનતાં, બધાં જ સમાન છે . આમાંથી કોઈના પણ કાફિર હોવામાં લેશમાત્ર પણ શંકાને અવકાશ નથી. 

(૧૭૯) એટલે કે જે લોકો ખુદાને તેમનો એકમાત્ર ખુદા અને માલિક માની લે અને તેના મોકલેલા 
તમામ પયગમ્બરોનું અનુસરણ સ્વીકારી લે, માત્ર તે જ લોકો તેમના કર્મોમાટે વળતરના હકદાર છે અને તેઓ જે 
કક્ષાનું નેક કામ કરશે એ જ કક્ષાનું વળતર પામશે . હવે રહ્યા એ લોકો કે જેમણે ખુદાની ખુદાઈમાં કોઈ ભાગીદાર 
ન હોવાનો તેમજ કોઈ માલિક ન હોવાનો સ્વીકાર ન કર્યો અથવા જેમણે ખુદાના પ્રતિનિધિઓમાંથી અમુકનો 
સ્વીકાર કર્યો અને અમુકને રદ કરી દેવાનું વિદ્રોહી વલણ અપનાવ્યું, તો તેમના કોઈ કર્મ માટે કોઈપણ જાતના 
વળતરનો સવાલ ઉભો જ થતો નથી કેમ કે આવા લોકોનું કોઈપણ કામ ખુદાની નજરમાં કાયદેસર કામ નથી. 


જ] 


“-૦4#દુક્ટ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ન્વ કદા હક 265 2 “વક ણ “તક હક કડાક 
4૬૮૮ ૮ ૮! નજક ક #?૮- 
દત44૪ઉ, ડાકક કાય કકક 


ક ્ોક. ૯ ૬- થકા ્ક્ 


સતિ 
ઝાડા નાઈક જા જની 


આ ગ્રંથવાળા જો આજે તમારી પાસે માગણી કરી રહ્યાં છે કે મે આકાશમાંથી તેમની ઉપર 
કોઈ લખાણ તેમની ઉપર ઉતારાવો“' તો આના કરતાં વધારે ગુનાહિત માગણીઓ આ લોકો 
અગાઉ મૂસા પાસે કરી ચૂક્યાં છે. તેને તો આમણે કહ્યું હતું કે, અમને ખુદાને જાહેરમાં દેખાડી દો, 
અને આજ વિદ્રોહના કારણે અચાનક તેમની ઉપર વીજળી ત્રાટકી“ હતી. પછી તેમણે વાછરડાને 

૧૮૩ 


તેમનો ખુદા બનાવી લીધો, જો કે આ લોકો ખુલ્લી નિશાનીઓ જોઈ ગયેલાં હતાં.“ આમ છતાં 
પણ અપે તેમનાપ્રત્યે દરગુજર દાખવી. અમે મૂસાને 


ભ 


(૧ ૮૦) એટલે કે જે લોકો અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર ઉપર ઈમાન લાવશે તેમના હિસાબ લેવામાં 
અલ્લાહ કડકાઈ દાખવશે નહીં, બલ્કે તેમની સાથે ખૂબ જ નરમાશ અને દરગુજર દાખવશે. 

(૧૮૧) મદીનાના યહૂદીઓ નબી સ.અ.વ. પાસે જે વિચિત્ર માગણીઓ કરતા હતાં તેમાંથી એક આ 
પણ હતી કે, અમે તમારી પયગમ્બરીનો ત્યાં સુધી સ્વીકાર કરીશું નહીં જયાં સુધી અમારી આંખોની સામે એક 
લેખિત પુસ્તક આકાશમાંથી ઊતરે નહીં અથવા અમારામાંથી દરેકના નામે એક લખાણ ઉપરથી ન આવી જાય કે 
આ મુહમ્મદ અમારા રસૂલ છે , તેમની ઉપર ઈમાન લાવો. 

(૧ ૮૨) અહીં કોઈ કિસ્સાની વિગતો આપવાનો આશય નથી બલ્કે યહૂદીઓના અપરાધોની એક ટૂંકી 
યાદી રજૂ કરવાનો આશય છે. એટલા માટે તેમના કોમી ઇતિહાસના કેટલાક પ્રખ્યાત કિસ્સાઓ તરફ 
ઉપરછલ્લી રીતે ઇશારા કરવામાં આવ્યાં છે. આ આયતમાં એ કિસ્સાનો ઉલ્લેખ છે જે સૂરઃ બકરહની આયત - 
પપ માં પણ આવી ગયો છે. (જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૭૧) 

(૧૮૩) ખુલ્લી નનિશાનીઓનો અર્થ એ નિશાનીઓ છે જે હઝરત મૂસા અ.સ.ને પયગમ્બર તરીકે 
નીમ્યા પછીથી લઈને ફિરઔનના ગરકાવ થવા સુધી અને બનીઇસ્નાઈલના ઇજિપ્તથી નીકળવા સુધી એક પછી 
એક એમની સામે દેખાતી રહી હતી. સ્પષ્ટ છે કે ઇજિપ્તના શક્તિશાળી સામ્રાજયના પંજામાંથી જેણે 
બનીઇસ્રાઈલને છોડાવ્યા હતાં એ કોઈ ગાયનું વાછરડું ન હતું બલ્કે અલ્લાહ, જગતનો પાલનહાર હતો. પરંતુ 
આ એ કોમની જૂઠપરસ્તીની પરાકાષ્ઠા હતી કે કુદરત અને તેની કૃપાની ઝળહળતી ત્તિશાનીઓનો અનુભવ 
તેમજ દર્શન કરી લીધા પછી પણ જયારે નમી ત્યારે તેના ઉપકાર કરનાર ખુદાની સામે નહીં બલ્કે એક વાછરડાની 
ઘડી કાઢેલી મૂર્તિની સામે જ નમી. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


વિક ૬0% કદા શ્હકાડ/5૦ છાર નત % 


મ ફ્જ “ડ* 


2 224 27 


ડડાહડઝડ 555 “તાડ 2 
નડ 5૫-5૦ ૫85 કડ ડડ 22રૃ 454 
જિ ઝી ઝી કાડડ; કઝ 


ન્ન 


ઝક 727 ક 2 ઈક રા 797 
હત્છકટ ડઝ ઉહ ડાદપક્5 


સ્પષ્ટ ફરમાન આયુ અને આલોકો ર તૂરને ઉઠાવી એમની પાસેથી (એ ફરમાનના પાલન ) 
વાયદો લીધો. “અમે આમને હુકમ આપ્યો કે, દરવાજામાં સિજદો કરતાં કરતાં દાખલ થાઓ, 
અમે આમને કહ્યું કે સબ્તનો નિયમ ન તોડો અને આ માટે તેમની પાસેથી પાકો વાયદો લીધો. 
છેવટે આમના વાયદાભંગના કારણે, અને એ કારણે કે આમણે અલ્લાહની આયતોનેખોટી ઠેરવી, 
અને અનેક પયગમ્બરોની નાહક હત્યા કરી, અને એટલે સુધી કહ્યું કે અમારાં દિલો ગલેફોમાં 
સલામત છે: --જો કે““ વાસ્તવમાં આમના કુફના આચરણના કારણે અલ્લાહે આમના 
દિલોને મહોરબંધ કરી દીધાં છે અને આ જ કારણે આ લોકો ભાગ્યેજ ઈમાન 

(૧૮૪) સ્પષ્ટ ફરમાનનો અર્થ એ હુકમો છે જે હઝરત મૂસા અ.સ.ને પાટીઓ ઉપર લખીને 
આપવામાં આવ્યા હતાં. સૂરઃ આ'રાફના ૧૭મા રુકુઅમાં આનો ઉલ્લેખ વધુ વિગતવાર રીતે આવશે. અને 
વાયદાનો અર્થ એ પાકો વાયદો છે જે તૂર પર્વતની તળેટીમાં બનીઇસ્નાઈલના પ્રતિનિધિઓ પાસેથી લેવામાં 
આવ્યો હતો. સૂરઃ બકરહની ૬૩મી આયતમાં આનો ઉલ્લેખ આવી ગયો છે અને આ'રાફની ૧૭૧મી 
આયતમાં ફરીથી આની તરફ ઈશારો આવશે. 

(૧૮૫) જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, આયત -૫૮, ૫૯ અને નોધ ક્રમાંક ૭૫ 

(૧૮૪) જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, આયત - ૬પ, નોધ ક્રમાંક ૮ર અને ૮૩ 

(૧ ૮૭) યહ્‌દીઓના આ કથનની તરફ સૂરઃ બકરહની ૮૮મી આયતમાં પણ ઇશારો કરવામાં આવ્યો 
છે. હકીકતમાં આ લોકો બધા જ જૂઠપરસ્ત અજ્ઞાન લોકોની જેમ એ વાત માટે ગૌરવ કરતા હતાં કે જે વિચારો 
અને પૂર્વગ્રહો તથા રીત-રિવાજો અમે અમારા બાપદાદા પાસેથી મેળવ્યાં છે તેમની ઉપર અમારી શ્રદ્ધા એટલી 
મજબૂત છે કે કોઈ રીતે અમને એના ઉપરથી હટાવી શકાશે નહીં. જયારે પણ ખુદા તરફથી પયગમ્બરોએ 
આવીને તેમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તેમણે તેને આ જ જવાબ આપ્યો કે, તમે ગમે તે દલીલ લઈ 
આવો અને ગમે તે નિશાની લઈ આવો, અમે તમારી કોઈ વાતની અસર લઈશું નહીં, જે કંઈ માનીએ છીએ અને 
કરતાં આવ્યાં છીએ એ જ માનતાં રહીશું અને એ જ કરતાં રહીશું. (જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૯૪) 


૧૮૬ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


છથ ક છાઈજ 640446 8. કડ 


૧૮૯ કે ક કકે ક મ 


લાવેછે.--પ૫ 


(૧૮૮) આ મૂળ વિષય સાથે સંબંધ ન ધરાવતું વાકય છે. 

(૧૮૯) આ કથન મૂળ પ્રવચન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. 

(૧૯૦) હઝરત ઈસા અ.સ.ના જન્મનો મામલો યહૂદી કોમમાં વાસ્તવમાં જરા પણ શંકાસ્પદ ન હતો. 
બલ્કે જે દિવસે તેઓ જન્મ્યા હતાં એ જ દિવસે અલ્લાહતઆલાએ સમગ્ર કોમને એ વાત માટે સાક્ષી બનાવી દીધી 
હતી કે આ એક અસાધારણ વ્યક્તિત્ત્વ ધરાવતું બાળક છે જેનો જન્મ એક ચમત્કારનું પરિણામ છે, નહીં કે કોઈ 
નૈતિક અપરાધનું. જયારે બનીઇસ્રનાઈલના એક સૌથી ઉચ્ચ કુળની અને નામાંકિત ધાર્મિક પરિવારની 
અપરિણીત છોકરી ખોળામાં બાળક લઈને આવી અને કોમના મોટાં અને નાનાં, હજારોની સંખ્યામાં, લોકો 
તેના ઘરે ટોળા બનીને આવી ગયાં, ત્યારે છોકરીએ તેમના સવાલોનો જવાબ આપવાને બદલે મૌન રાખીને આ 
નવજાત બાળકની તરફ ઇશારો કરી દીધો કે, આ તમને જવાબ આપશે. ટોળાએ આશ્ચર્યચકિત થઈને કહ્યું કે, 
આ બાળકને અમે શું પૂછીએ જે પારણામાં સૂઈ રહ્યો છે. પરંતુ એકાએક એ બાળકને વાચા ફૂટી, અને તેણે ખૂબ જ 
સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ ભાષામાં ટોળાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે ભદ#”-,**૭%૭ જહા ડક '. “હું 
અલ્લાહનો બંદો છું, અલ્લાહે મને ગ્રંથ આપ્યો છે અને નબી બનાવ્યો છે.” (સૂરઃ મર્યમ, રુકૂઅ - ૨) આવી રીતે 
અલ્લાહતઆલાએ એ શંકાનું મૂળ કાયમ માટે કાપી નાખ્યું હતું જેમસીહના જન્મ વિષે પેદા થઈ શકતું હતું. આ 
જ કારણ છે કે હઝરત ઈસા અ.સ. યુવાવસ્થાએ પહોચ્યાં ત્યાં સુધી કયારેય કોઈએ પણ ન તો હઝરત મર્યમ 
અ.સ. ઉપર વ્યભિચારનો આરોપ મૂકયો, ન તો હઝરત ઈસા અ.સ.ને ગેરકાનૂની જન્મનું મ્હેણું માર્યું. પરંતુ 
જયારે ત્રીસ વર્ષની ઉમરે પહોંચીને પયગમ્બરીના કામની શરૂઆત કરી, અને જયારે તેમણે યહૂદીઓના 
દુરાચારો સામે ઠપકો આપવા માંડયો, તેમના વિદ્વાનો અને ધાર્મિક કાનૂનશાસ્રીઓને તેમના આડંબરો માટે 
ટોકયાં, તેમના સામાન્ય લોકો અને આગેવાનો બધાં ને એ નૈતિક પતન સામે ચેતવ્યાં જેમાં તેઓ પડી ગયા હતાં, 
અને એ જોખમભર્યા રસ્તા તરફ તેમને બોલાવ્યાં જેમાં ખુદાના દીનને વ્યવહારમાં અમલી બનાવવા માટે દરેક 
પ્રકારની કુરબાનીઓ સહન કરવી પડતી હતી અને દરેક મોરચે શૈતાની શક્તિઓનો સામનો કરવાનો હતો, 
ત્યારે આ નફફટ અપરાધીઓ સચ્ચાઈના અવાજને દબાવવા માટે દરેક નાપાકમાં નાપાક હથિયાર વાપરવા 
ઉપર ઉતરી આવ્યાં. એ વખતે તેમણે એ વાત કહી જે ત્રીસ વર્ષ સુધી કહી ન હતી કે, મર્યમ અ.સ., 
મઆઝલ્લાહ, વ્યભિચારિણી છે અને ઈસા ઇબ્નેમર્યમ વ્યભિચારનું સંતાન. જો કે આ શલાથીણીઓ 
ખાતરીપૂર્વક જાણતા હતાં કે આ મા-દીકરા બંને આ ગંદકીથી સાવ પાક છે. તેથી હકીકતમાં તેમનો આ આક્ષેપ 
કોઈ સાચી શંકાના પરિણામે ન હતો જે તેમના દિલોમાં હોય, બલ્કે આ તો સદંતર ખોટો આક્ષેપ હતો જે તેમણે 
ઇરાદાપૂર્વક, ફક્ત સત્યના વિરોધ માટે, ઘડી કાઢયો હતો. આથી જ અલ્લાહતઆલાએ આને અન્યાય અને 
જૂઠના બદલે કુફ્ર ઠરાવ્યું છે, કેમ કે આ આક્ષેપ કરવાનો તેમનો હેતુ ખુદાના દીનનો રસ્તો રોકવાનો હતો , નહીં કે 
એક નિર્દોષ મહિલા ઉપર આક્ષેપ મૂકવાનો . 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ન હક નન ફઇ “ક 
5 »»27- 9522 


તેજ બોલ્યા કે, અમે ક ઈ સા ઇબ્નેમર્યમ, પયગમ્બરની હત્યા કરી દીધી છે.“ -- 
શૈ ન તો તેની હત્યા કરી ન તો શૂળી ઉપર ચઢાવ્યો બલ્કે મામલો તેમના માટે 
શંકાસ્પદ બનાવી દેવામાં આવ્યો. “ અને જે લોકોએ 
(૧૯૧) એટલે કે અપરાધ કરવાની હિંમત એટલી હદે વધી ગઈ હતી કે રસૂલને રસૂલ તરીકે જાણતા 
હતાં તો પણ તેની હત્યા માટેના પગલાં લીધાં અને ગર્વથી કહ્યું કે, અમે અલ્લાહના રસૂલની હત્યા કરી છે. ઉપર 
અમે પારણાના કિસ્સાનો જે દાખલો આપ્યો છે તેના ઉપર વિચાર કરવાથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે 
યહૂદીઓ માટે મસીહ અ.સ.ની પયગમ્બરીમાં શંકા કરવા માટેની કોઈ ગુંજાશ રહી ન હતી. આ ઉપરાંત, જે 
સ્પષ્ટ નિશાનીઓ તેમણે હઝરત ઈસા અ.સ. પાસેથી જોઈ, (જેનો ઉલ્લેખ સૂરઃ આલેઇમરાનના પાંચમા 
રુકૂઅમાં આવી ગયો છે) ત્યારપછી તો આ બાબત શંકાથી તદ્દન પર થઈ ગઈ હતી કે તેઓ અલ્લાહના પયગમ્બર 
છે. એટલા માટે હકીકત આ છે કે તેમણે જે કંઈ હઝરત ઈસા અ.સ. સાથે કર્યું તે કોઈ ગેરસમજના કારણે ન હતું 
બલ્કે તેઓ સારી રીતે જાણતા હતાં કે અમે આ અપરાધ એ માણસ સાથે આચરી રહ્યાં છીએ જે અલ્લાહ તરફથી 
પયગમ્બર બનીને આવ્યો છે. 
બહારથી તો આ વાત ઘણી વિચિત્ર લાગે છે કે કોઈ કોમ એક માણસને નબી જાણવા અને માનવા છતાં 
તેની હત્યા કરી નાખે. પરંતુ હકીકત આ છે કે બગડેલી કોમોના રંગઢંગ હોય છે જ વિચિત્ર ! તે પોતાની વચ્ચે કોઈ 
એવા માણસને સહન કરવા માટે તૈયાર જ નથી હોતી જે તેમના દૂષણો બદલ તેમની ટીકા કરે અને ખોટાં કામો 
કરવાથી રોકે. આવા લોકો, પછી તેઓ નબી જ કેમ ન હોય, હંમેશાં દુરાચારી કોમોમાં કેદ અને મૃત્યુદંડની સજાઓ 
મેળવતાં રહ્યાં છે. તલમૂદમાં લખ્યું છે કે, બષ્ટનસર્ર દ્વારા જયારે બૈતલમકદિસને જીતી લેવામાં આવ્યું ત્યારે તે 
હેકલસુલૈમાનીમાં દાખલ થયો અને તેમાં ફરવા લાગ્યો. બરાબર બલિની વેદીની સામે એક જગ્યાએ દીવાલ ઉપર 
એક તીરનું નિશાન તેણે જોયું. તેણે યહૂદીઓને પૂછયું કે, આ શાનું નિશાન છે ? તેમણે જવાબ આપ્યો, “અહીં 
ઝકરિય્યાહ નબીને અમે મારી નાખ્યો હતો, તે અમારી બૂરાઈઓ અંગે અમને ઠપકો આપતો હતો. છેવટે અમે 
તેના ઠપકાથી કંટાળી ગયાં ત્યારે અમે તેને મારી નાખ્યો.” બાઇબલમાં યાર્મૈયાહ નબી વિષે લખ્યું છે કે જયારે 
બનીઇસ્રાઈલની અનૈતિકતાના કામો હદ વટાવી ગયાં અને હઝરત યર્મિયાહે તેમને ચેતવ્યાં કે, આ કર્મોના 
બદલામાં ખુદા તમને બીજી કોમોના હાથે બરબાદ કરાવી દેશે ત્યારે તેમની ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે આ 
માણસ ક્સદીઓ (કુલદાનીઓ) ની સાથે ભળી ગયેલો છે અને કોમનો ગદ્દાર છે. આ આરોપ હેઠળ તેમને જેલમાં 
મોકલી દેવામાં આવ્યાં. ખુદ હઝરત મસીહ અ.સ.ને શૂળીએ ચઢાવવાનો કિસ્સો બન્યો તેના બે અઢી વર્ષ પહેલાં 
જ હઝરત યહ્યાનો મામલો બની ગયો હતો. યહૂદીઓ સામાન્ય રીતે તેમને નબી માનતા હતાં અને ઓછામાં ઓછું 
એટલું તો માનતા જ હતાં કે તેઓ તેમની કોમના સૌથી સદાચારી માણસોમાના એક છે પરંતુ જયારે તેમણે 
હિરોદિયસ (યહૂદીયા રાજયનો વડો) ના દરબારમાં ચાલતા દુરાચારોની ટીકા કરી ત્યારે તે સહન કરવામાં ન 


લર 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
ક?#--ક 

કડ “૩1945 

કા કાદૃછ્છુ 

2 રઝ ધ્ન 


આના વિષે મતભેદ કર્યો છેતે તે પણ ખરેખર મમા પડેલાં છે, તેમની પાસે આ મામલા અંગે કોઈ 
જાણકારી નથી, માત્ર અનુમાનનું જ અનુસરણ છે. “ચોક્કસપણે તેમણે મસીહની હત્યા નથી કરી 
બલ્કે અલ્લાહે તેને પોતાની તરફ 

આવી . પહેલાં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યાં , અને પછી રાજાની પ્રેમિકાની માગણી થતાં તેમનું માથું ઉડાવી દેવામાં 
આવ્યું. યહૂદીઓના આ નોધાયેલા ભૂતકાળને જોતાં આ કોઈ નવાઈની વાત નથી કે તેમણે તેમના અભિમાનમાં 
મસીહને શૂળીએ દીધા પછી છાતી ઠોકીને કહ્યું હોય કે, “અમે અલ્લાહના રસૂલને કતલ કરી નાખ્યો છે.” 

(૧૯૨) ફરીથી આ પ્રસ્‍તુત વિષય સાથે સંબંધ ન ધરાવતું વધારાનું વાકય છે. 

(૧૯૩) આ આયત સ્પષ્ટતા કરે છે કે હઝરત મસીહ અ.સ.ને શૂળી ઉપર ચઢાવવામાં આવે તે પહેલાં જ 
ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા હતાં, અને ખ્રિસ્તીઓ અને યહૂદીઓ બક્ઞે જે આ માન્યતા ધરાવે છે કે મસીહે શૂળી ઉપર 
પ્રાણ આપ્યા તે માત્ર ગેરસમજ ઉપર આધારિત છે. કુઅનિ અને બાઇબલના વર્ણનોની સરખામણી કરીને 
વાંચવાથી આપણને સમજાય છે કે પીલાતુસની અદાલતમાં તો તેમને જ હાજર કરવામાં આવ્યા હતાં, પરંતુ જયારે 
તેણે મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવી દીધી અને જયારે યહૂદીઓએ મસીહ અ.સ. જેવા પવિત્ર આત્મા ધરાવતા 
માણસના મુકાબલામાં એક ડાકુના પ્રાણને વધુ કિંમતી ઠરાવીને તેમની સત્યની દુશ્મનાવટ અને જૂઠપ્રિયતા ઉપર 
અંતિમ મહોર પણ મારી દીધી, તે વખતે અલ્લાહતઆલાએ કોઈક ક્ષણે આપને ઉઠાવી લીધાં. પાછળથી 
યહૂદીઓએ જે માણસને શૂળીએ ચઢાવ્યો તે આપનું પવિત્ર શરીર ન હતું બલ્કે બીજો કોઈ માણસ હતો જેને કોણ 
જાણે કયા કારણસર એ લોકોએ ઈસા ઇબ્ને મર્યમ માની લીધો. આમ છતાં તેમનો અપરાધ આનાથી ઓછો થતો 
નથી. કેમ કે જેને તેમણે કાંટાળો તાજ પહેરાવ્યો, જેના મોઢા પર થૂક્યાં અને જેને અપમાનજનક રીતે શૂળીએ 
ચઢાવ્યો તેને તેઓ ઈસા ઇબ્ને મર્યમ જ માની રહ્યા હતાં. હવે એ જાણવા માટે આપણી પાસે કોઈ માધ્યમ નથી કે 
આ મામલો કેવી રીતે શંકાસ્પદ બની ગયો. એ બાબતમાં જાણકારીનું કોઈ વિશ્વસનીય માધ્યમ ન હોવાથી એકલી 
કલ્પના અને અંદાજ તથા અફવાઓના આધારે એવું કહી શકાય નહીં કે એ શંકા કયા પ્રકારની હતી કે જેના આધારે 
યહૂદીઓએ માની લીધું કે તેમણે ઈસા ઇબ્ને મર્યમને શૂળીએ ચઢાવ્યો છે જો કે ઈસા ઇબ્ને મર્યમ અ.સ. તેમના 
હાથમાંથી નીકળી ગયા હતાં. 

(૧૯૪) મતભેદ કરનારા લોકોનો આશય ખ્રિસ્તીઓ છે. તેમની અંદર મસીહ અ.સ.ના શૂળીએ 
દેવાયા અંગે કોઈ એક કથન નથી બલ્કે સંખ્યબંધ કથનો જોવા મળે છે જેની મોટી સંખ્યા એ વાતની દલીલ છે કે 
સાચી ક તેમના માટે પણ શંકાસ્પદ જ રહી. એમાંથી કોઈ કહે છે કે, જે માણસને શૂળીએ ચઢાવવામાં 
આવ્યો તે મસીહ ન હતો બલ્કે મસીહના રૂપમાં બીજો કોઈ હતો જેને યહ્‌દીઓ અને રોમન સૈનિકો 
અપમાનજનક રીતે શૂળીએ ચઢાવી રહ્યા હતાં અને મસીહ ત્યાં જ કોઈ જગ્યાએ ઊભો ઊભો તેમની મૂર્ખાઈ 
ઉપર હસી રહ્યો હતો. કોઈ કહે છે કે, શૂળીએ તો મસીહને જ ચઢાવવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેનું અવસાન શૂળી 


સ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧૭» ૧૭૩ 


જ ક 2/ ક૫૪ ક 4.2 “9 દ્ધ 1 
ન્ન 524224 


ઉઠાવી “ અલ્લાહ ભારે જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે. અને ગ્રંથવાળાઓમાંથી કોઈ 
એવો નહીં હોય 

ઉપર થયું નથી બલ્કે ઉતારી લીધા પછી તેની અંદર જીવ હતો. કોઈ કહે છે કે, તેમણે શૂળી ઉપર જીવ આપ્યો અને 
પછી પાછળથી તે જીવી ઉઠ્યાં અને લગભગ દસ વખત તેમના અલગ અલગ હવારીઓને મળ્યાં અને વાતો 
કરી. કોઈ કહે છે કે, શૂળી ઉપરનું મૌત મસીહના માનવ શરીરને આવ્યું અને તે દફન થયું પરંતુ ખુદાઈનો 
આત્મા જે તેમાં હતો તેને ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો. અને કોઈ કહે છે કે, મરી ગયા પછી મસીહ અ.સ. શરીર સાથે 
જીવતા થયાં અને શરીર સમેત ઉઠાવી લેવામાં આવ્યાં. દેખીતું છે કે જો આ લોકોની પાસે હકીકતની જાણકારી 
હોત તો આટલી ભિન્ન વાતો તેમની અંદર પ્રચલિત ન હોત. 

(૧૯૫) મામલાની સાચી હકીકત આ છે જે અલ્લાહતઆલાએ જણાવી છે. આમાં ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે જે 
વસ્તુ જણાવવામાં આવી છે તે માત્ર આ છે કે હઝરત મસીહ અ.સ. ને મારી નાખવામાં યહૂદી લોકો સફળ થયા 
નહીં અને અલ્લાહતઆલાએ તેમને પોતાની તરફ ઉઠાવી લીધાં. હવે સવાલ એ થાય છે કે તેમને ઉઠાવી લેવાની 
કેફિયત કેવી હતી, તો આના વિષે કોઈ વિગતો કુઅનિમાં જણાવવામાં આવી નથી. કુઅનિ ન તો આ વાતની 
સ્પષ્ટતા કરે છે કે અલ્લાહ તેમને શરીર અને આત્માની સાથે પૃથ્વી ઉપરથી ઉઠાવીને આકાશોમાં કયાંક લઈ ગયો 
અને ન તો સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે તેમણે ધરતી ઉપર કુદરતી મોત મેળવ્યું અને માત્ર તેમનો આત્મા ઉઠાવી લેવામાં 
આવ્યો. એટલા માટે કુાનિના આધારે ન તો આમાંથી કોઈ એકનો સાવ ઇનકાર કરી શકાય છે ન તો હકારમાં 
જવાબ આપી શકાય છે. પરંતુ કુર્ઓાનની વર્ણનશેલી ઉપર વિચાર કરવાથી આ વાત તદ્ન સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે 
કે તેમને ઉઠાવવાની કેફિયત અને પદ્ધતિ ગમે તે હોય, એટલું તો જરૂર છે કેમસીહ અ.સ.ની સાથે અલ્લાહે કોઈ 
એવો મામલો જરૂર કર્યો છે જે અસાધારણ પ્રકારનો છે. આ અસાધારણપણું ત્રણ વસ્તુઓ દ્વારા વ્યકત થાય છે. : 

એક આ કે, ખ્રિસ્તીઓમાં મસીહ અ.સ.ના શરીર અને આત્મા સહિત ઉઠાવવાની માન્યતા પહેલાંથી 
જ હતી અને એ કારણોમાંથી હતી કે જેના લીધે એક મોટો વર્ગ મસીહની ખુદાઈમાં માનતો થયો છે, આમ છતાં 
કુઅનિ આનું સ્પષ્ટ રીતે ખંડન કર્યું છે એટલું જ નહીં બલ્કે એજ “રફઅ” હં? (7૩૦૦1૧ાં૦1) શબ્દનો પ્રયોગ 
કર્યો જેનો ખ્રિસ્તીઓ આ કિસ્સા માટે ઉપયોગ કરે છે. કુર્ઓાનની આ ખૂબી છે કે જ્યારે તે કોઈ વિચારનું ખંડન 
કરવા માગતું હોય અને પછી એવી ભાષાનો પ્રયોગ કરે જે એ વિચારને વધુ મજબૂતાઈ આપનાર હોય. 

બીજું આ કે, જો મસીહ અ.સ.નું ઉઠાવવું એવું જ ઉઠાવવું હોત જેમ કે દરેક મરનારને ઉઠાવવામાં 
આવે છે, અથવા આ રફઅનો અર્થ માત્ર દરજ્જાઓ અને હોદ્દાની ઊંચી કક્ષા હોત જેમ કે હઝરત ઇદ્રીસ 
અ.સ.ના વિષે કહેવામાં આવ્યું કે “[૬દાઇટડટડટ્્કડ ', તો આ વિષયને વર્ણવવાની શૈલી આવી ન હોત જે 
આપણે અહીં જોઈ રહ્યાં છીએ. તેને વર્ણવવા માટે વધુ યોગ્ય શબ્દો આવા હોઈ શકત કે “ચોકક્સપણે તેમણે 
મસીહને કતલ કર્યો નથી બલ્કે અલ્લાહે તેને જીવતો બચાવી લીધો અને પછી કુદરતી મોત આપ્યું. યહૂદીઓએ 
તેનું અપમાન કરવા ઇચઇયું હતું પરંતુ અલ્લાહે તેને ઉચ્ચ દરજ્જો એનાયત કર્યો.” 

ત્રીજું આ કે, આ ઉઠાવવું એવું જ સાધારણ પ્રકારનો ઉઠાવવું હોત જેને આપણે રૂઢિપ્રયોગમાં કોઈ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


૮272૬ હ 2 


દ 422 દ્ર 2» 27272258517). ૨27 42૬ 
ઊપ્ત્કડ ગબડી! 2“59* વ *૯કૂ 


ક્જ્” 


"કે ન, 


અને કયામતના દિવસે તે તેમના માટે 


૧૯૬ 


જે તેના મૃત્યુની પહેલાં તેની ઉપર ઈમાન નહીં લઈ આવે 


સાક્ષી આપશે, 

મરનાર માટે બોલીએ છીએ કે તેને અલ્લાહે ઉઠાવી લીધો, તો આનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી આ વાકય બિલકુલ 
અયોગ્ય હતું કે “અલ્લાહ મોટો જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે”. આ તો માત્ર એવી કોઈ ઘટના પછી જ યોગ્ય 
હોઈ શકે કે જેમાં તેની જોરાવર શક્તિ અને તેના ડહાપણનું અસાધારણ પ્રદર્શન થયું હોય. 

આના જવાબમાં કુઅનિમાંથી જો કોઈ દલીલ રજૂ કરી શકાતી હોય તો તે બહુ બહુ તો આટલી જ છે 
કે સૂરઃ આલેઇમરાનમાં અલ્લાહતઆલાએ મુતવફફીક હાફૂકંડ્દર્ક શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. (આયત-૫૫) . 
પરંતુ જેમ ત્યાં અમે નોંધ ક્રમાંક - ૫૧ માં સ્પષ્ટતા કરી ગયાં છીએ, આ શબ્દ કુદરતી મૃત્યુના અર્થમાં જ નહીં 
બલ્કે પ્રાણ પાછા લેવા અને આત્મા અને શરીર પાછા લેવા, બન્ને તરફ દોરી જઈ શકે છે. એટલા માટે આ એ 
શક્યતાઓને રદ કરી દેવા માટે પૂરતું નથી જે અમે ઉપર વર્ણવી છે. કેટલાક લોકો, કે જેમને મસીહના કુદરતી 
મોત માટે આગ્રહ છે, તેઓ સવાલ કરે છે કે શું તવફફા ઉંઠ્ું નો શબ્દ આત્મા અને શરીરપાછા લઈ લેવા માટે 
વપરાવવાનો બીજો પણ કોઈ દાખલો છે ? પરંતુ જયારે શરીર અને આત્મા પાછા લઈ લેવાની ઘટના સમગ્ર 
માનવજાતિના ઈતિહાસમાં એક જ વખત બની હોય ત્યારે આ શબ્દના ઉપયોગનો બીજો દાખલો માગવો સાવ 
અર્થ વગરની વાત છે. બલ્કે એ જોવું જોઈએ કે શું શબ્દકોશ મુજબ આવા શબ્દપ્રયોગની ગુંજાશ છે કે કેમ ? જો 
હોય તો માનવું પડશે કે કુઅનિ શારીરિક ઉઠાવવાના અકીદાનું સાવ ખંડન કરવાને બદલે આ શબ્દપ્રયોગ કરીને 
એ શકયતાઓમાં એક બીજી શકયતાનો ઉમેરો કરી દીધો છે જેનાથી આ માન્યતાને ઊલટાનું સમર્થન મળે છે, 
નહીં તો કોઈ કારણ ન હતું કે તે “મૌત” ના સ્પષ્ટ શબ્દને છોડીને વફાતના ટ્રિઅર્થી શબ્દનો આવા પ્રસંગે પ્રયોગ 
કરત જયાં શારીરિક ઉઠાવવાની માન્યતા પહેલાંથી જ પ્રચલિત હતી અને એક બગડેલી માન્યતા, એટલે કે 
મસીહની ખુદાઈની માન્યતાનું કારણ બની રહી હતી. પછી શારીરિક ઉઠાવવાની આ માન્યતાને વધુ મજબુતાઈ 
એ સંખ્યાબંધ હદીસોમાંથી મળે છે જે કયામતની પહેલાં હઝરત ઈસા ઇબ્ને મર્યમ અ.સ.ના ફરીથી દુનિયામાં 
આવવાન અને દજજાલ સાથે યુદ્ધ કરવાની સ્પષ્ટતા કરે છે. (સૂરઃ અહ્ઝાબની તફસીરની પુરવણીમાં અમે આ 
હદીસો નોંધી છે) . એ હદીસો ઉપરથી હઝરત ઈસા અ.સ.નું બીજું આગમન તો ચોકકસપણે સાબિત થયેલું છે. 
હવે કોઈપણ માણસ આ જોઈ શકે છે કે શું તેમનું મરી ગયા પછી બીજીવાર આ દુનિયામાં આવવાનું અનુમાનની 
વધારે નજીક લાગે છે કે જીવતા ખુદાની સૃષ્ટિમાં કયાંક મોજૂદ હોવું અને ફરી પાછા આવવું? 

(૧૯૪) આ કથનના બે અર્થ આપવામાં આવ્યાં છે અને શબ્દોમાં બન્નેનો સમાન અવકાશ રહેલો છે. 
એક અર્થ એ જે અમે અનુવાદમાં લીધો છે , અને બીજો એ કે, “ગ્રંથવાળાઓમાંથી કોઈ એવો નથી જે પોતાની 
મોતની પહેલાં મસીહ ઉપર ઈમાન ન લઈ આવે”. ગ્રંથવાળાનો અર્થ યહૂદીઓ છે અને બની શકે કે ખ્રિસ્તીઓ 
પણ હોય. પહેલા અર્થની રીતે અર્થઘટન આ થશે કે મસીહને જયારે કુદરતી મોત આવશે એ વખતે જેટલા 
ગ્રંથવાળા હયાત હશે એ તમામ તેમની ઉપર (એટલે કે તેમની પયગમ્બરી ઉપર) ઈમાન લાવી ચૂક્યાં હશે. બીજા 
અર્થની દ્રષ્ટિએ અર્થઘટન આ થશે કે બધા જ ગ્રંથવાળા ઉપર મરતાં પહેલાં મસીહની પયગમ્બરીની હકીકત 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


2.૭ 


2 દ્ર ક 
“હ ડટદપડ#દડઉત્ટઝહ્ટ ઝોક 


કકક 


સિદ «ઉ દ્વિ 


કડકાઇ વક દ્ર્ફક ગઈ 
“ઇરઉંદુ ઝછાહવત્રમગ્ટ5&૪#-$ા%%। 


--ટૂંકમાં, ““આ યહૂદી બની જનારા લોકોના આ જ જુલમી વતનના કારણે, અને આ કારણે કે 
તેઓ વારંવાર અલ્લાહના માર્ગથી રોકે છે, “અને વ્યાજ લે છે જેની તેમને મનાઈ કરવામાં આવી 
હતી, ““ અને લોકોના માલ ખોટી રીતે ખાય છે, અમે એ અનેક પાક વસ્તુઓ તેમના માટે હરામ 


કરી દીધી જે પહેલાં તેમના માટે હલાલ હતી,” 


જાહેર થઈ જાય છે અને તેઓ મસીહ ઉપર ઈમાન લઈ આવે છે, પરંતુ આવું એ સમયે થાય છે જયારે ઈમાન 
લાવવું ફાયદાકારક થઈ શકતું નથી. બશે અર્થ સંખ્યાબંધ સહાબીઓ, તાબેઈન અને અગ્રણી તફસીરકર્તાઓ 
દ્વારા નોંધાયેલાં છે અને સાચો અર્થ તો માત્ર અલ્લાહ જ જાણે છે. 

(૧૯૭) એટલે કે યહ્‌દીઓ અને ખ્રિસ્તીઓએ મસીહ અ.સ.ની સાથે તથા તેમના સંદેશની સાથે, જે 
આપ લાવ્યા હતાં, જે વ્યવહાર કર્યો છે તે અંગે મસીહ અ.સ. અલ્લાહતઆલાની અદાલતમાં સાક્ષી આપશે. 
આ સાક્ષીની થોડી વિગતો આગળ જતાં સૂરઃ માઇદહના છેલ્લા રુકૂઅમાં આવવાની છે. 

(૧૯૮) પ્રસ્‍તુત વિષય સાથે સંબંધ ન ધરાવતું વાકય પૂરૂં થઈ ગયા પછી અહીંથી ફરી એ જ પ્રવચનનો 
ક્રમ શરૂ થાય છે જે ઉપરથી ચાલ્યો આવતો હતો. 

(૧૯૯) એટલે કે એટલેથી જ અટકતાં નથી કે પોતે અલ્લાહના રસ્તેથી ચલિત થયેલાં છે, બલ્કે એવા 
નફફટ અપરાધી બની ગયેલાં છે કે દુનિયામાં ખુદાના બંદાઓને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે જે કોઈ આંદોલન પણ ઊભી 
થાય છે, મોટાભાગે તેની પાછળ યહૂદી દિમાગ અને યહૂદી પૈસો જ કામ કરતાં દેખાય છે, અને સત્યમાર્ગ તરફ 
બોલાવવા માટે જે આંદોલન પણ શરૂ થાય છે તેની સામે, મોટાભાગે, આ યહ્‌દીઓ જ સૌથી આગળ રહીને 
અવરોધક બને છે. જો કે આ કા, અલ્લાહની કિતાબના માનનારા તથા નબીઓના વારસદાર છે. તેમનો 
સૌથી તાજેતરનો અપરાધ એ સામ્યવાદી આંદોલન છે જેને યહૂદી દિમાગોએ ઘડી કાઢયો અને યહૂદી 
આગેવાનોએ જ તેને વિકસાવ્યો છે. આ કહેવાતા ગ્રંથવાળાઓના નસીબમાં આ અપરાધ પણ લખાયેલું હતું કે 
દુનિયાના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત જે જીવનવ્યવસ્થા અને રાજ્યવ્યવસ્થા ખુદાના સ્પષ્ટ ઇનકાર ઉપર, ખુદા 
સામે ખુલ્લી દુશ્મનાવટ ઉપર, ખુદાપરસ્તીને નષ્ટ કરવાના જાહેર એલાન અને ઇરાદા સાથે રચવામાં આવી તેના 
સ્થાપક, ઘડવૈયા અને નાયકો મૂસા અ.સ.ના અનુયાયીઓ છે. સામ્યવાદ પછી આધુનિક યુગમાં ગુમરાહીઓનો 
બીજો સ્તંભ ક્રોઈડની વિચારધારા છે અને મજાની વાતતો આ છે કે તે પણ બનીઇસ્નાઈલમાંનો જ એક માણસ હતો. 

(૨૦૦) તૌરાતમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આ હુકમ મોજૂદ છે : 

“જો તું મારા લોકોમાંથી કોઈ પણ મોહતાજને કે જે તારી પાસે રહેતો હોય, કરજ આપે તો તેની સાથે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭૩ 


હક «4 22: જ વ ્દ્રિ 
જિ 12 9019111૪ (હડ ગક હ%૫-5 
ડડ ક. .5૯ન્‍5 222 દ 


“25૪25229 ડડ! જિ ત્ર 


ઈ »ક્ક!9 528 હઝઝ્કનાકડાવકડ યી ન 


૨૦૨ 


અને જે લોકો આમાંથી કાફિર છે તેમના માટે અમે પીડાકારી યાતના તેયાર કરી રાખી છે. “પરંતુ 
તેમની અંદર જે લોકો પાકું જ્ઞાન ધરાવે છે અને ઈમાનવાળાં છે તે બધાં એ શિક્ષણ ઉપર ઈમાન 
લાવે છે જે તમારી તરફ ઉતારવામાં આવ્યું છે અને જે તમારી પહેલાં ઊતારવામાં આવ્યું હતું.” 
આવી રીતે ઈમાન લાવનારાં અને નિયમિત રીતે નમાઝ અને ઝકાતનું 


ન 


લેણદારની જેમ વ્યવહાર ન કરતો અને ન તો તેની પાસેથી વ્યાજ લેજે. જો તું કોઈ વખતે તારા પાડોશીના કપડાં 


ગીરવે રાખી પણ લે તો સૂરજ આથમતાં સુધી તેને પાછા આપી દેજે કેમ કે ફકત તે એક જ તેનું ઓઢવાનું છે, તેના 
શરીરનું એ જ પોશાક છે. પછી તે શું ઓઢીને સૂઈ જશે. પછી , જયારે તે ફરિયાદ કરશે તો હું તેની સાંભળીશ કેમ 
કે હું મહેરબાન છું. (નિર્ગમન : પ્રકરણ -૨૨: રપ થી ૨૭) 

આ ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી જગ્યાએ તૌરાતમાં વ્યાજના નિષેધનો હુકમ આવેલો છે. આમ છતાં આ જ 
તૌરાતના માનનારા યહૂદીઓ આજે દુનિયાના સૌથી મોટા વ્યાજખોર છે અને પોતાની કંજૂસાઈ અને હૃદયની 
કઠીરતા માટે દ્રષ્ટાંતરૂપ બની ગયાં છે. 

(૨૦૧) અત્રે લગભગ એ જ વિષય તરફ સંકેત છે જે આગળ સૂરઃ અન્‌આમની આયત ૧૪૬ માં 
આવવાનો છે. એટલે કે બનીઇસ્સાઈલ માટે એ બધાં જ જનાવરો હરામ કરી દેવામાં આવ્યાં જેમને નખ હોય છે, 
અને તેમની ઉપર ગાય અને બકરીની ચરબી પણ હરામ કરી દેવામાં આવી. આ ઉપરાંત શકય છે કે ઇશારો એ 
બીજા બંધનો અને સષ્થાઈઓ તરફ પણ હોય જે યહૂદી કાયદામાં જોવા મળે છે. કોઈ પણ વર્ગ માટે જીવનના 
ક્ષેત્રને સાંકડું કરી દેવામાં આવે તો તે હકીકતમાં તેના માટે એક પ્રકારની સજા જ છે. (વિગતવાર ચર્ચા માટે 
જૂઓ, સૂરઃ અન્‌આમ, નોધ ક્રમાંક-૧૨ર) 

(૨૦૨) એટલે કે આ કોમના જે લોકો ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનથી ચલિત થઈ ગયાં છે અને બગાવત 
અને ઇનકારના રસ્તા પર કાયમ છે, તેમના માટે ખુદા તરફથી પીડાજનક સજા તૈયાર છે, દુનિયામાં પણ અને 
આખિરતમાં પણ. દુનિયામાં જે દાખલારૂપ સજા તેમને મળી, અને મળી રહી છે, તે કયારેય કોઈ બીજી કોમને 
મળી નથી. ૨૦૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં છતાં ધરતી ઉપર કયાંય તેમને સન્માનજનક ઠેકાણું હજુ સુધી મળ્યું નથી. 
દુનિયામાં વેરવિખેર કરી દેવામાં આવ્યાં છે અને દરેક જગ્યાએ નિરાશ્રિત છે. કોઈ જમાનો એવો જતો નથી 
જેમાં તેઓ દુનિયાના કોઈને કોઈ ભાગમાં અપમાનજનક રીતે બરબાદ કરી દેવામાં આવતાં ન હોય અને 
તેમની અમીરી છતાં કોઈ જગ્યા એવી નથી જયાં તેમને માનની નજરથી જોવામાં આવતાં હોય. ગજબની વાત 
તો આ છે કે કોમો પેદા થાય છે અને ખતમ પણ જાય છે પરંતુ આ કોમને મોત પણ આવતું નથી. તેને દુનિયામાં 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧૭ ૧૭૩ 


ત્તુ ૨--૦ હાજ 2.2. ૭/૪ કજ 4 ૮#/ «4 તત 
ઝે “ ઝે ઝન્‍્ફીડક્પ લશ્કર્ક્નક૬5। 
2 
તિત ...₹04૮4 47 ૪. ૮4૮ ક ક 5 
થા ઈહાઝીઉ;ડ્કઇ હાક કઠ 
4 કક 7 -૭“ જૃ,,જ કર્‌ । 
-ઇ૭ાઉડડકા વિ ૮/55) 
72272 દિ 4૪7 «ત ૮ તવ! 7702182 
યી 5597125944 9 ઉ) ન્ઝ રા 
2942 હ 40:7૯ દ્વિ «4 ત ૮ £ 
છ9535&ાડઉઇડ2હઈ્ન-5૯9)2હ-%5 
પાલન કરનારાં અને અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર સાચી શ્રદ્ધા ધરાવનારા લોકોને અમે જરૂર 
મોટુંવળતર આપીશું. (રુકૂઅ-૨૨) 
હે મુહમ્મદ ! અમે તમારી તરફ એવી જ રીતે વહી મોકલી છે જેવી રીતે નૂહ અને તેના 


પછીના પયગમ્બરોની તરફ મોકલી હતી.“ અમે ઇબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઈસહાક, યાફૂબ અને 
યાકૂબની સંતાન, ઈસા, એયૂબ, યૂનુસ, હારૂન અને સુલૈમાનની તરફ વહી મોકલી. અમે દાઊદને 


ઝબૂર આપ્યું. 

હદ્ધંઝક5#”» ની સજા આપવામાં આવી છે જેથી કયામત સુધી દુનિયાની કોમો માટે પદાર્થપાઠ લેવાનો એક 
જીવતો નમૂનો બની રહે અને તેના ઇતિહાસ દ્વારા એ બોધ આપતી રહે કે ખુદાની કિતાબ બગલમાં રાખીને 
ખુદાની સામે વિદ્રોહપૂર્ણ હિંમતો કરવાનું પરિણામ આ આવે છે. અને આખિરતમાં તો, ઈન્શાઅલ્લાહ, ત્યાંની 
સજા તો આનાથી પણ વધારે પીડાજનક હશે. (અહીં જે શંકા પેલેસ્ટાઇનના ઇઝરાયલી રાજયની સ્થાપનાના 
કારણે પેદા થાય છે તેને દૂર કરવા માટે જૂઓ સૂરઃ આલેઇમરાન, આયત-૧૧૨) 

(૨૦૩) એટલે કે આમાંથી જે લોકો આકાશીગ્રંથોના સાચા શિક્ષણથી વાકેફ છે અને દરેક પ્રકારના 
પૂર્વગ્રહ, અજ્ઞાનપૂર્ણ હઠાગ્રહ, બાપદાદાનું અનુકરણ અને ઇચ્છાઓની ગુલામીથી મુકત થઈને એ સત્ય 
હકીકતને સાચા દિલથી માને છે જેનો પુરાવો આકાશીગ્રંથોમાંથી મળે છે , તેમનો વ્યવહાર કાફિર અને જુલમી 
યહૂદીઓના સામાન્ય વ્યવહાર કરતાં તદન ભિન્ન છે. તેમને એક જ નજરમાં સમજાઈ જાય છે કે જે દીનનું શિક્ષણ 
અગાઉના પયગમ્બરોએ આપ્યું હતું તેનું જ શિક્ષણ કુઅનિ આપી રહ્યું છે, એટલા માટે તેઓ બિનપક્ષપાતી 
સત્યનિષ્ઠા સાથે બન્ને ઉપર ઈમાન લાવે છે. 

(૨૦૪) હકીકતમાં આના દ્વારા એ દેખાડવાનો આશય છે કે મુહમ્મદ સ.અ.વ. કોઈ નવીન વસ્તુ 
લઈને આવ્યાં નથી કે જે પહેલાં આવી ન હોય. તેમનો દાવો એવો નથી કે, હું દુનિયામાં પહેલી વખતે એક નવી 
વસ્તુ રજૂ કરી રહ્યો છું, બલ્કે હકીકતમાં તેમને પણ એ જ જ્ઞાનસ્ત્રોતમાંથી માર્ગદર્શન મળ્યું છે જેમાંથી પાછળના 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


હ 5 5 


ળન 


નઇ 


ન ન ક22/ 
હા ચિ દ 
વદન « 1 ઈ, 4૭ * 224 
ડઝ કક્કડ. ઝપઇડક%5ક ડઝ 


અમે એ પયગમ્બરો ઉપર પણ વહી ઉતારી જેમનો ઉલ્લેખ અમે આ પહેલાં પારી સમક્ષ કરી 
ગયાં છીએ અને એ પયગમ્બરો ઉપર પણ જેમનો ઉલ્લેખ તમને નથી કર્યો. અમે મૂસા સાથે એવી 
રીતે વાતચીત કરી જેવી રીતે વાતચીત કરવામાં આવે છે.““ આ તમામ પયગમ્બરો શુભસમાચાર 
આપનારાં અને ડરાવનારાં બનાવીને મોકલવામાં આવ્યા હતાં“ કે જેથી તેમને મોકલી દીધા પછી 
લોકો પાસે અલ્લાહની સામે કોઈ 

તમામ પયગમ્બરોને માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે અને તેઓ પણ એ જ સચ્ચાઈ અને હકીકતને રજૂકરી રહ્યાં છે જેને 
દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાં આવેલા પયગમ્બરો હંમેશથી રજૂ કરતાં આવ્યાં છે. 

વહીનો અર્થ ઇશારો કરવો, દિલની અંદર કોઈ વાત નાખવી, ગુપ્ત રીતે કોઈ વાત કહેવી, સંદેશ 
મોકલવો છે. 

(૨૦૫) હાલની બાઇબલમાં ઝબૂરના નામથી જે પુસ્તક જોવા મળે છે તે પૂરેપૂરી ઝબૂરેદાઊદ નથી. 
તેમાં બીજા લોકોના ઘણાં ગીતો પણ ભરી દેવામાં આવ્યાં છે અને તેઓ તેમના લેખકોના નામે છે. અલબત્ત, જે 
ગીતો માટે સ્પષ્ટતા છે કે તેઓ હઝરત દાઊદ અ.સ.નાં છે, તેમની અંદર વાસ્તવમાં સત્યવાણીનો પ્રકાશ 
અનુભવાય છે. આવી જ રીતે બાઈબલમાં સુલૈમાન અ.સ.ના દષ્ટાંતોના નામથી જે પુસ્તક જોવા મળે છે તેમાં 
પણ ગણનાપાત્ર ભેળસેળ જોવા મળે છે અને તેના છેલ્લા બે પ્રકરણો તો પાછળથી જોડી દેવામાં આવ્યાં છે, આમ 
છતાં, આ દષ્ટાંતોનો મોટો ભાગ સાચો જણાય છે. આ બે પુસ્તકોની સાથે બીજું પણ એક પુસ્તક હઝરત એયૂબ 
અ.સ.ના નામથી બાઇબલમાં સામેલ છે પરંતુ તેની અંદર પુષ્કળ ડહાપણના ગુણ હોવા છતાં તેને વાંચતી વખતે 
વિશ્વાસ થતો નથી કે ખરેખર હઝરત એયૂબ અ.સ.ના નામે આ પુસ્તક જોડવું યોગ્ય છે કે કેમ ? એટલા માટે કે 
કુર્બાનમાં અને આ જ કિતાબની શરૂઆતમાં હઝરત એયૂબ અ .સ.ના જે મહાન ધૈર્યની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે 
તેનાથી તદ્દન વિરૂદ્ધ એ સમગ્ર પુસ્તક આપણને જણાવે છે કે, હઝરત એયૂબ અ .સ. તેમના મુસીબતના ગાળામાં 
અલ્લાહતઆલાની વિરૂદ્ધ ફરિયાદનું પૂતળું બની ગયા હતાં. એટલે સુધી કે તેમના સાથીઓ તેમને આ બાબતમાં 
સાંત્વના આપવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં કે ખુદા જુલમી નથી પરંતુ તેઓ કોઈ રીતે માનતા ન હતાં. 

આ પુસ્તકો ઉપરાંત બાઇબલમાં બનીઇસ્ાાઈલના પયગમ્બરોની બીજી ૧૭ પુસ્તિકાઓ પણ સામેલ 
છે, જેમનો ઘણો ખરો ભાગ સાચો જણાય છે. ખાસ કરીને યસઅ્યાહ, યર્મિયાહ, હિઝકિએલ, આમોસ અને 
કે માં બીજી પુસ્‍્તિકાઓમાં તો એવી ઘણી જગ્યાઓ આવે છે જેને વાંચીને માણસનો આત્મા પ્રફુલ્લિત થઈ જાય 

છે. તેમની અંદર ઇલહામી દિવ્યવાણીની શાન સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે. તેમનું નૈતિક શિક્ષણ, શિર્કની વિરૂદ્ધ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


ઇળ ઇલાજ છી થી 
ખ્ન૫હક:૦ખ-ઝક્તાહઈ 2 ૯ 
તર #.૭2-7અ-૦ 2 72247 7 47927 
ક દ્વ દ્વિક ત તત દ્વ ક હુક નક દિ કે [2 કક 
હ “હહ થડ ાઝાડવ્ાંગધઘઇડાહાજઝીડક 
ન્ન 

ઃ્ક જ કક 76 /% 6 | 42 દ્ર ૬ 
ન ૯9૫-2212 55 લ્ટ્ઝહ્છ૫ત્ક*ત્૫૫% 
ક્ત 27ત્ત્ટ 56 ૮ મઝ ન્ન તઝ 4પ «ન શદ 
કે 595 ૯ ૯૦૩5-89-૬8 
47 ,7જ ક 277 »૭2,.£74727 9777-2727 ક્ર 
ઉડ ઠઈક કક ડ્ઝકકડાહ 
“*2 ૮«  /, «દતસ,! સળ સ: 22770629. 79 [ક 2€કૃ 
01મા છાડ [૫ કે હ્ટષ્ઝક ફક 
દલીલ ન રહે““અને અલ્લાહ આમ તો જોરાવર અને ડહાપણવાળો છે. (લોકો માનતાં નથી તો ન 
માને) પરંતુ અલ્લાહ સાક્ષી આપે છે કે જે કંઈ તેણે તમારી ઉપર ઊતાર્યું છે તેના જ્ઞાનમાંથી ઊતાર્યું 
છે, અને આના માટે ફરિશ્તાઓ પણ સાક્ષી છે, જો કે અલ્લાહનું સાક્ષી હોવું બિલ્કુલ પૂરતું છે. જે 
લોકો આને માનવાનો પોતે ઈનકાર કરે છે અને બીજાંને અલ્લાહના માર્ગેથી રોકે છે તેઓ નિઃશંક 
ગુમરાહીમાં સત્યથી ઘણી દૂર નીકળી ગયાં છે. આવી રીતે જે લોકોએ કુફ્ર અને વિદ્રોહનો માર્ગ 
અપનાવ્યો અને જોર-જુલમ કરવા પર ઊતરી આવ્યાં અલ્લાહ તેમને કદાપિ માફ નહી કરે અને 


તેમને કોઈ રસ્તો, જહનજ્ઞમના રસ્તા સિવાય, દેખાડશે નહી જેમાં તેઓ હંમેશાં રહેશે. અલ્લાહ માટે 
આ કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી. 


તેમનો જિહાદ, તૌહીદના પક્ષમાં તેમની મજબૂત દલીલો, બનીઇસ્રાઈલના નૈતિક પતન સામે તેમની ભારે 
ટીકાઓ વાંચતી વખતે કોઈને પણ એમ લાગ્યા વિના રહી ન શકે કે ઇજીલોમાં હઝરત મસીહ અ.સ.ના પ્રવચનો 
અને કુર્ઓાનમજીદ તથા આ પુસ્તિકાઓ એક જ સ્તોતમાંથી ફૂટેલાં ઝરણાં છે. 

(૨૦૪) બીજા નબીઓ અ.સ. ઉપર તો વહી એવી રીતે આવતી હતી કે એક અવાજ આવી રહ્યો છે 
અથવા ફરિશ્તો સંદેશ સંભળાવી રહ્યો છે અને તેઓ તેને સાંભળી રહ્યાં છે પરંતુ મૂસા અ.સ.ની સાથે એવો 
વિશિષ્ટ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો કે અલ્લાહતઆલાએ પોતે એમની સાથે વાતચીત કરી. બંદા અને ખુદાની 
વચ્ચે એવી રીતે વાતો થતી હતી જાણે બે માણસો એકબીજા સાથે વાત કરે છે. દા.ત. એ વાતચીતનું ઉદાહરણ 
પૂરતું છે જે સૂરઃ તાહામાં નોધવામાં આવી છે. બાઇબલમાં પણ હઝરત મૂસા અ.સ.ની આ વિશિષ્ટતાનો 
ઉલ્લેખ આવી જ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે લખ્યું છે કે જેવી રીતે કોઈ માણસ પોતાના મિત્ર સાથે વાત 
કરે છે એવી જ રીતે અલ્લાહતઆલા રૂબરૂ થઈને મૂસા સાથે વાતો કરતો હતો. (નિર્ગમન-૩૩: ૧૧) 


સૂરઃ નિસા ૪ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 

શ ઝડ વઝાક્ડઝક છાણ 
“7 1 “૮7 તા [25 

કાડડ હાશ કી “ક 


4 


ઉં શ્રકઝ ડત “5૫ ૦ઉડવઉ્ડ ઝદ 


ઈ્કહઉ્ક્ઝાઉઇ ડડ ડઝ 5 ક 
3 20 1 5 2 “54.52 ન*્રક 195 


લોકો, આ પયગમ્બર તમારી પાસે તમારા ન તરફથી સત્ય લઈને આવી ગયો છે, 

ઈમાન લઈ આવો, તમારા જ માટે સારું છે, અને જો ઈનકાર કરતાં હોવ તો જાણી લો કે આકાશો 

અને ધરતીમાં જે કંઈ છે બધું જ અલ્લાહનું છે““ અને અલ્લાહ જાણનાર પણ છે અને 
૨૧૦ 


ડેહાપણવાળો પણ.” 
હે ગ્રૅંથવાળાં ! તમારા દીનમાં અતિશ્યોક્તિ ન કરોચ “ અને સત્ય સિવાય કોઈ વાત 


અલ્લાહના સાથે ન જોડો. મસીહ, ઈસા ઇબ્નેમર્યમ, એ સિવાય કંઈ ન હતો કે અલ્લાહનો એક 


પ ૨૧૨ 


પયગમ્બર હતો અને એકંફરમાન હતો જે અલ્લાહે મર્યમ તરફ મોકલ્યો 


(૨૦૭) એટલે કે, આ બધાનું કામ એક જ હતું અને તે આ કે જે લોકો ખુદાના મોકલેલા શિક્ષણ ઉપર 
ઈમાન લાવે તેઓ તેમના વલણને તે પ્રમાણે સુધારી લે. તેમને સફળતા અને સદ્ભાગ્યની ખુશખબર આપી દો 
અને જે લોકો વિચાર અને વર્તનના ખોટા માર્ગે ચાલતાં રહે તેમને આ ખોટા રસ્તે જવાના ખરાબ પરિણામની 
આગોતરી જાણ કરી દો. 

(૨૦૮) એટલે કે આ તમામ પયગમ્બરોને મોકલવાનો એક જ આશય હતો કે અલ્લાહતઆલા 
માનવજાતિ ઉપર દલીલ પૂરી કરવા માગતો હતો કે જેથી આખરી અદાલતના સમયે કોઈ માર્ગ ભૂલેલો અપરાધી 
તેની સામે એવું બહાનું રજૂ ન કરી શકે કે, અમે અજાણ હતાં અને આપે અમને સાચી પરિસ્થિતિથી વાકેફ 
કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા કરી ન હતી. આ જ હેતુસર ખુદાએ દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાં પયગમ્બરો મોકલ્યાં અને 
પુસ્તકો ઊતાર્યા. આ પયગમ્બરોએ અસંખ્ય માણસો સુધી સત્યનું જ્ઞાન પહોંચાડી દીધું અને પોતાની પાછળ 
પુસ્તકો મૂકતા ગયાં અને જેમાંથી કોઈને કોઈ પુસ્તક માનવીના માર્ગદર્શન માટે દરેક યુગમાં મોજૃદ રહ્યું છે. હવે 
જો કોઈ માણસ ભટકી જાય તો તેનો દોષ ખુદા ઉપર અને તેના પયગમ્બરો ઉપર મૂકી શકાય નહીં બલ્કે દોષ એ 


મે શ દિ છ જો 


માણસ ઉપર જ આવે છે કે તેના સુધી સંદેશ પહોચ્યો અને તેણે તેને સ્વીકાર્યોનહીં અથવા એ લોકો ઉપર આવે છે 


ન 


જેમને સીધા માર્ગની ખબર હતી અને તેમણે ખુદાના બંદાઓને ભટકતા જોયાં ત્યારે તેમને ચેતવ્યા નહીં. 


ને. ક 


(૨૦૯) એટલે કે ધરતી અને આકાશના માલિકની નાફરમાની કરીને તમે તેને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭૩ 


2 . 2714 ૮ 272૭8 નસ#ૃ 


| થ219*552 2 40 5ર, 26-5૬: 


અને પ રૂહ હતી અલ્લાહ તરફથી” (જેણે મર્યમના ગર્ભાશયમાં બાળકનું રૂપ ધારણ કર્યું) તેથી 
તમે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરો ઉપર ઈમાન* “ લાવો અને ન કહો કે “ત્રણ' છે.“ છોડી દો, 
શકતાં નથી, નુક્સાન જે કંઈ થશે તે તમારું પોતાનું થશે. 

(૨૧૦) એટલે કે તમારો ખુદા એવો બેખબર નથી કે તેના રાજમાં રહીને તમે તોફાની હરકતો કરો અને 
તેને ખબર ન હોય, તેમજ તે એવો મૂરખ પણ નથી કે તેને તેના હુકમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા લોકો સાથે વ્યવહાર 
કરવાની રીતની ખબર ન હોય. 

(૨૧૧) અહીં ગ્રંથવાળાનો અર્થ ખ્રિસ્તીઓ છે . અને અતિશયોક્તિનો અર્થ આ છે કે કોઈ વસ્તુના ટેકા 
અને હિમાયતમાં હદ વટાવી જવી. યહ્‌દીઓનો ગુન્હો એ હતો કે તેઓ મસીહ અ.સ.ના ઇનકારમાં તથા તેમના 
વિરોધમાં હદ વટાવી ગયા હતાં, અને ખ્રિસ્તીઓનો અપરાધ આ છે કે તેઓ મસીહ અ.સ.ની આસ્થામાં અને 
પ્રેમમાં હદથી આગળ નીકળી ગયાં છે. 

(૨૧૨) આયતમાં શબ્દ કલિમહ 4-5 નો ઉપયોગ થયો છે. મર્યમ અ.સ.ની તરફ કલિમા 
મોકલવાનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહે હઝરત મર્યમ અ.સ.ના ગર્ભ ઉપર આ હુકમ ઉતાર્યો કે કોઈપણ પુરૂષના 
બીજથી તૃપ્ત થયા વિના ગર્ભધારણનો સ્વીકાર કરી લે. ખ્રિસ્તીઓને શરૂઆતમાં મસીહ અલૈહિસ્સલામના પિતા 
વિના જન્મવાનો આ જ રહસ્ય બતાવવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેમણે ગ્રીક ફિલસુફી દ્વારા ગુમરાહ થઈને પહેલાં 
કલિમા શબ્દને કલામ અથવા “નુત્ક” (ક  (1_૦૦૦૬) નો સમાનાર્થી માની લીધો. પછી આ “કલામ' અને 
'નુત્ક' નો અર્થ અલ્લાહતઆલાની વાચાશક્તિ કરી નાખ્યો. ત્યારબાદ એવું અનુમાન કરી લીધું કે અલ્લાહના 
અંગત ગુણે મર્યમ અ.સ.ના પેટમાં દાખલ થઈને એ શારીરિક રૂપ ધારણ કર્યું જે મસીહના રૂપમાં પ્રગટ થયું. 
આવી રીતે ખ્રિસ્તીઓમાં મસીહ અ.સ.ની ખુદાઈની ખોટી માન્યતા પેદા થઈ અને એ ખોટી કલ્પનાએ 
મજબૂતાઈ પકડી લીધી કે ખુદાએ પોતે પોતાને અથવા પોતાના કાયમી ગુણમાંથી નુત્ક અને કલામના ગુણને 
મસીહના રૂપમાં પ્રગટ કર્યો છે. 

(૨૧૩) અહીં મસીહને પોતાને રૂહુમ્મિન્હુ ઢૈર્ટ 85 (ખુદા તરફથી એક આત્મા) કહેવામાં આવ્યો છે. 
અને સૂરઃ બકરહમાં આ વિષયને આવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે હદ કક (અમે પવિત્ર આત્મા 
વડે મસીહની મદદ કરી.) બંને લખાણોનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહે મસીહ અ.સ.ને એ પવિત્ર આત્મા આપ્યો 
હતો જે બૂરાઈથી અજાણ હતો, તદ્દન સચ્ચાઈ અને પ્રમાણિકતા હતો. અને નખશીખ ઉચ્ચતમ નૈતિકતા હતો. 
મસીહ અ.સ.નો આ જ પરિચય ખ્રિસ્તીઓને આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેમણે આમાં પણ અતિશયોક્તિ 
કરી. રૂહુમ્મિનલ્લાહ «હર્ટ ક ને અલ્લાહનો આત્મા ઠરાવી દીધો, અને રૂહુલકુદુસ “ટં 85 (૦।)/ 
ઊ।0૦5।0 નો અર્થએવો કર્યો કે તે અલ્લાહનો પોતાનો પવિત્ર આત્મા હતો જે મસીહની અંદર ગયો હતો. આવી 
રીતે અલ્લાહ અને મસીહની સાથે એક ત્રીજો ખુદા રૂહુલકુદુસ ઘડી કાઢવામાં આવ્યો. આ ખ્રિસ્તીઓની બીજી 
ભારે અતિશયોક્તિ હતી જેના કારણે તેઓ ગુમરાહીમાં પડી ગયાં. મજાની વાત આ છે કે આજે પણ માથ્થીની 
ઇંજીલમાં આ વાકય મોજૂદ છે કે “ફરિશ્તાએ તેને (એટલે કે યૂસુફ સુથારને) સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને કહ્યું કે હે 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


૬ 24«દ્‌ ક નદ્ન 117% 
બી કી ની, 3 પ 4 44805 ડડ 
ન્ન 5હુઇડડ)ડાહાદક 


આ તમારા જ માટે સારું છે. અલ્લાહ તો માત્ર એક જ ખુદા છે, તે આનાથી પાક છે કે કોઈ તેનો પુત્ર 


૨૧૬ ૨૧૭ 


હોય. “ ધરતી અને આકાશોની તમામ વસ્તુઓ તેની જાગીર છે,“ અને તેમના પોષાણ અને 
દેખરેખ માટે માત્ર તે જ પૂરતો છે. 


૨૧૮ 


(રુકૂઅ-૨૩) 


યૂસુફ ઇબ્ને દાઊદ, તારી પત્ની મર્યમને તારે ત્યાં લાવવાથી ડર નહીં, કેમ કે જે તેના પેટમાં છે તે રૂહુલકુદુસની 
શક્તિથી છે.” (પ્રકરણ-૧, આયત -૨૦) 

(૨૧૪) એટલે કે અલ્લાહને એકમાત્ર ખુદા માનો અને તમામ પયગમ્બરોનો સ્વીકાર કરો જેમાંથી 
એક પયગમ્બર મસીહ પણ છે. આ જ મસીહ અ.સ.નું મૂળ શિક્ષણ હતું અને આ જ સાચી વાત છે જેને મસીહના 
કોઈપણ સાચા અનુયાયીએ માનવી જોઈએ. 

(૨૧૫) એટલે કે ત્રણ ખુદાઓની માન્યતાને છોડી દો પછી ભલે તે કોઈપણ રૂપમાં તમારી અંદર રહેલી 
હોય. હકીકત આ છે કે ખ્રિસ્તીઓ એકીસાથે એક ખુદામાં પણ માને છે અને ત્રણ ખુદાઓમાં પણ. મસીહ 
અ.સ.ના સ્પષ્ટ વચનો, જે ઇંજીલોમાં જોવા મળે છે , તેમના આધારે કોઈપણ ખ્રિસ્તી એ વાતનો ઇનકાર ન કરી 
શકે કે ખુદા બસ એક જ ખુદા છે અને તેના સિવાય બીજો કોઈ ખુદા નથી. એમના માટે આનો સ્વીકાર કરવા 
સિવાય કોઈ રસ્તો નથી કે તૌહીદ એટલે કે એક ખુદામાં વિશ્વાસ અસલ દીન છે. પરંતુ તે એક ગેરસમજ કે જે 
શરૂઆતમાં એમની અંદર ફેલાઈ ગઈ હતી કે કલામુલ્લાહ મસીહના રૂપમાં પ્રગટ થયો અને રૂહુલ્લાહ તેમાં 
પ્રસરી ગયો, આના કારણે તેમણે મસીહ અને રૂહુલકુદુસની ખુદાઈને પણ અલ્લાહતઆલાની ખુદાઈ સાથે 
માનવાનું બિનજરૂરી રીતે પોતાના માટે ફરજીયાત બનાવી લીધું. આ જબરજસ્તીના ફરજીયાતપણાના કારણે 
તેમની અંદર આ સમસ્યા ઉકેલી ન શકાય એવો કોયડો બની ગઈ કે તૌહીદની માન્યતા છતાં ત્રણ ખુદાની 
માન્યતાને તેમજ ત્રણ ખુદાઓની માન્યતા છતાં એક ખુદાની માન્યતાને કેવી રીતે નિભાવવી. લગભગ ૧૮૦૦ 
વર્ષથી ખ્રિસ્તી વિદ્દાનો આ જ તેમની પોતાની ઊભી કરેલી સમસ્યાને ઉકેલવા પાછળ માથું ફોડી રહ્યાં છે. 
અસંખ્ય વર્ગો આ જ મતભેદના કારણે સર્જાયાં છે. આના જ કારણે એક વર્ગે બીજા વર્ગનો ઇનકાર કર્યો છે. 
આના જ ઝઘડામાં અલગ અલગ ચર્ચો ઊભા થતા ગયાં, આની જ ઉપર ચર્ચ ઓ પાછળ શક્તિ વેડફાતી રહી છે. 
જો કેઆ સમસ્યા ન તો ખુદાએ પેદા કરી હતી ન તો તેના મોકલેલા મસીહ અ.સ.એ, તેમજ ન તો આ સમસ્યાનો 
કોઈ ઉકેલ શકય જ છે કે ખુદા ત્રણ પણ માનવામાં આવે અને છતાં એક ખુદાની માન્યતા પણ બાકી રહે. આ 
સમસ્યા માત્ર તેમની અતિશયોક્તિએ પેદા કરેલી છે અને તેનો એકમાત્ર ઇલાજ આ જ છે કે તે લોકો 
અતિશયોક્તિ છોડી દે, મસીહ અને રૂહુલકુદ્સના ખુદાઈની ખ્યાલને ત્યજી દે, માત્ર અલ્લાહને જ એકમાત્ર ખુદા 
માની લે અને મસીહને ફકત તેનો પયગમ્બર ગણે, નહીં કે કોઈપણ રીતે ખુદાઈમાં ભાગીદાર. હ્ફક્કઝોહં 

(૨૧૪) આ ખ્રિસ્તીઓની ચોથી અતિશયોક્તિનું ખંડન છે. બાઇબલના નવા કરારની રિવાયતો જો 


સૂરઃ નિસા૪ તફહીમુલકુઅન ૧ 
૨-૪», .- 4 4 4 ક. ક» ક 2 દ 77૬ 2% 
295% કિ ક્ઝાહડ 
64 ટ”૬ 7” હુત્‌ક 42544871 


2 
આ. 


હ 0૦ 0 


ક્જ_-જ૧ ક્ર્ન 


ક. ૨૫ ક» 22.7. ક»5»-#572»2 ૭ ક»૪-૭૮ 


5 2 ૦5741. ગ્કત્ટેક્ત્ક હ 
છાડ ગ્્ઝક્ડા2 ક: કડ હડ,5 


પ, ક#7-ક 


ઝ૬છક શ્રમ ડક છજઈ ક ન્ટ 
ક જ ક ધ. ૫ પ 
ઝડ હાક» ઝદાડ5૬ છાણ ૪૦ 


મસીહે કયારેય આ વાતને શરમજનક માની નથી કે તે અલ્લાહનો એક બંદો હોય, અને ન 
તો સૌથી નિકટના ફરિશ્તાં આને તેમના માટે શરમજનક માને છે. જો કોઈ અલ્લાહની બંદગીને 
તેના માટે શરમજનક માને છે અને ઘમંડ કરે છે તો એક સમય આવશે જ્યારે અલ્લાહ સોને ઘેરીને 
તેની સમક્ષ હાજર કરશે. તે વખતે એ લોકો કે જેમણે ઈમાન લાવીને સદવર્તન અપનાવ્યું છે તેમનાં 
વળતર પૂરેપૂરાં મેળવશે અને અલ્લાહ તેની કૃપાથી તેમને વધારાનું વળતર આપશે, અને જે 
લોકોએ બંદગીને શરમજનક માની અને ઘમંડ કર્યો છે તેમને અલ્લાહ પીડાકારી સજા આપશે અને 
અલ્લાહના સિવાય જેના જેના વાલીપણા અને મદદગારી ઉપર તેઓ ભરોસો રાખે છે તેમાંથી 
કોઈને પણ તેઓ ત્યાં જોશે નહી. 

લોકો !તમારા માલિક તરફથી તમારી પાસે સ્પષ્ટ દલીલ આવી ગઈ છે. 


સાચી પણ હોય તો તેનાથી (ખાસ કરીને પહેલી ત્રણ ઇંજીલોથી) બહુ બહુ તો એટલું જ સાબિત થાય છે કે મસીહ 
અ.સ.એ ખુદા અને બંદાઓના સંબંધને પિતા અને સંતાનના સંબંધ સાથે સરખાવ્યો હતો અને “પિતા” નો 
શબ્દ ખુદા માટે તેઓ માત્ર લાક્ષણિક અને રૂપક તરીકે વાપરતા હતાં. આ એકલા મસીહની જ વિશેષતા ન હતી. 
પ્રાચીન સમયથી બનીઈઇસ્રાઈલ ખુદાના માટે પિતા શબ્દ બોલતાં આવ્યા હતાં અને તેના પુષ્કળ દાખલા 
બાઇબલના જૂના કરારમાં જોવા મળે છે. મસીહ અ.સ.એ આ શબ્દ પોતાની કોમના રૂઢિપ્રયોગ પ્રમાણે જ 
વાપર્યો હતો અને તેઓ ખુદાને માત્ર પોતાનો જ પિતા નહીં બલ્કે સમગ્ર મનુષ્યોના પિતા કહેતા હતાં. પરંતુ 
ખ્રિસ્તીઓએ અહીં પણ અતિશયોક્તિ કરી અને મસીહ અ.સ.ને ખુદાનો એકનો એક પુત્ર ઠરાવી દીધો. આ 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭૩ 


લિલી 


42. 2. ર્ત 
મી ઝાહઇકઉડકડકે ક 
-947ક* 2» 72.4 


4૦ ન્ડ ગ્લ્ક્ઝ- 4% 9૦12 


ટ્ઢદ્ધક ત્ર.ક 


પાગડઈઝઠ દ્ર “1 72ડી ્કુટપ્ર્હ્ટ 
કડાશા: શાહ ઝક 
ખડ ઝ૦પ%કઃડ#ઇડઝઉહઉડડાઇ 


અને અમે ત તરફ એવો પ્રકાશ મોકલી દીધો છે જે તમને સ્પષ્ટ રસ્તો દેખાડનાર છે. હવે જે 
લોકો અલ્લાહની વાત માની લેશે અને તેનો આશ્રય શોધશે તેમને અલ્લાહ તેની દયા અને કૃપાના 
ક્ષેત્રમાં દાખલ કરી લેશે અને તેની તરફ આવવાનો સીધો માર્ગ તેમને દેખાડી દેશે. 

કો. “ તમને કલાલાના“ મામલા વિષે ફતવો પૂછે છે. કહો, અલ્લાહ તમને ફતવો 
આપે છે. જો કોઈ માણસ નિઃસંતાન મરણ પામે અને તેની એક બહેન હોય તો તેણી તેના 
વારસામાંથી અડધું મેળવશે, અને જો બહેન નિઃસંતાન મરણ પામે તો 


બાબતમાં તેમનો વિચિત્ર દ્રષ્ટિકોણ એવો છે કે મસીહ અ.સ. ખુદાનું પ્રગટ રૂપ છે, તેમજ તેના આત્મા અને 
શબ્દનું શારીરિક પ્રગટ રૂપ છે, એટલા માટે તે ખુદાનો એકનો એક પુત્ર છે , અને ખુદાએ પોતાના એકના એક 
પુત્રને ધરતી ઉપર એટલા માટે મોકલ્યો કે મનુષ્યોના ગુના પોતાના માથે લઈને શૂળીએ ચઢી જાય અને પોતાના 
રકત વડે મનુષ્યોના ગુનાનો કફફારો અદા કરે. જો કે આ અંગેનો કોઈ પુરાવો ખુદ મસીહ અ.સ.ના કોઈપણ 
કથનમાંથી તેઓ આપી શકતાં નથી. આ માન્યતા તેમની કલ્પનાએ ઘડેલી છે અને એ અતિશયોક્તિનું પરિણામ 
છે જેમાં તેઓ પોતાના પયગમ્બરના ભવ્ય વ્ય ક્તિત્્વથી અંજાઈને પડી ગયા હતાં. 

અલ્લાહતઆલાએ અહીં કફફારાની માન્યતાનું ખંડન કર્યું નથી કેમ કે ખ્રિસ્તીઓને ત્યાં આ કોઈ 
કાયમી માન્યતા નથી બલ્કે મસીહને ખુદાનો પુત્ર ઠરાવવાની દલીલબાજી અને આ પ્રશ્નનું ફિલસુફીભર્યું 
અર્થઘટન છે કે જયારે મસીહ ખુદાનો એકમાત્ર પુત્ર હતો તો તે શૂળીએ ચઢીને ધિક્કારની મોતે કેમ મર્યો. એટલા 
માટે આ માન્યતાનું ખંડન આપોઆપ થઈ જાય છે જો મસીહનું ખુદાના પુત્ર હોવાનું ખંડન કરી દેવામાં આવે અને 
આ ગેરસમજને દૂર કરી દેવામાં આવે કે મસીહ અ.સ. શૂળીએ ચઢાવવામાં આવ્યા હતાં. 

(૨૧૭) એટલે કે ધરતી અને આકાશ વચ્ચે આવેલી વસ્તુઓમાંથી કોઈની સાથે પણ ખુદાનો સંબંધ 
પિતા અને પુત્રનો નથી બલ્કે માત્ર માલિક અને ગુલામનો છે. 

(૨૧૮) એટલે કે ખુદા પોતાની ખુદાઈનું તંત્ર ચલાવવા માટે જાતે જ પૂરતો છે, તેને કોઈની પાસેથી 
મદદ લેવાની જરૂરનથી કે કોઈને પોતાનો પુત્ર બનાવે. 


સરઃ નિસા ૪ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭૩ 


હ 


દીન 


ઝે સ્ચ્ચ-5 છ પ 


ભાઈ તેનો વારસદાર થશે. જો ની વારસદાર બે બહેનો હોય તો તેઓ વારસામાંથી 


ક આરે કે 


બેતૃતિયાંશની હક્કદાર થશે, “ અને જો અનેક ભાઈ-બહેનો હોય તો સ્ત્રીઓનો એકવડો અને 
પુરુષોનો બેવડો ભાગ રેહશે. અલ્લાહ તમારા માટે હુકમોની સ્પષ્ટતા કરે છે કે જેથી તમે ભટકતાં 
નફરો અને અલ્લાહને દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે. (રુકૂઅ-૨૪) 


(૨૧૯) આ આયત આ સૂરઃ ના ઉતરાણ પછી ઘણાં સમયે ઉતરી છે. કેટલીક રિવાયતો ઉપરથી તો 
એટલે સુધી જણાય છે કે આ કુર્અાનની સૌથી છેલ્લી આયત છે. આ નિવેદન જો સાચું ન હોય તો પણ ઓછામાં 
ઓછું એટલું તો સાબિત થયેલું છે કે આ આયત હિ.સ. ૯ માં ઊતરી હતી અને સૂરઃ નનિસા આના ઘણાં સમય 
પહેલાં પૂર્ણ સૂરઃ તરીકે વંચાઈ રહી હતી. એટલા જ માટે આ આયતને એ આયતોની સાથે સામેલ કરવામાં ન 
આવી જે વારસાના હુકમો વિષે સૂરઃની શરૂઆતમાં આપવામાં આવી છે, બલ્કે તેને પુરવણીના રૂપમાં અંતમાં 
જોડી દેવામાં આવી. 

(૨૨૦) 405ઈ કલાલાના અર્થ અંગે મતભેદ છે. કેટલાક લોકોના મતે કલાલા એવો માણસ છે જે 
નિઃસંતાન પણ હોય અને જેના પિતા અને દાદા પણ જીવતાં ન હોય. અને અમુકના મતે માત્ર સિઃ સંતાન 
મરનારને કલાલા કહેવામાં આવે છે. હઝરત ઉમર રદિ.ને છેલ્લે સુધી આ બાબતમાં ખાતરી ન હતી પરંતુ 
શરીઅતના વિદ્ઠાનોના વર્ગે હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ના આ મતનો સ્વીકાર કરી લીધો છે કે આ પહેલી જ સ્થિતિમાં 
લાગુ થાય છે. અને ખુદ કુઅનિમાંથી પણ આને ટેકો મળે છે, કેમ કે અહીં કલાલાની બહેનને અડધા વારસાની 
વારસદાર ઠરાવવામાં આવી છે. જો કે કલાલાનો પિતા જીવતો હોય તો બહેનને કોઈ પણ જાતનો હિસ્સો 
પહોંચતો જ નથી. 

(૨૨૧) અહીં એ ભાઈ-બહેનોના વારસાનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે જે મરનારની સાથે માતા અને પિતા 
બન્નેમાં, અથવા માત્ર બાપમાં, ભેગાં હોય. હઝરત અબૂબક્ર રદિ.એ એક વખત એક પ્રવચનમાં આ અર્થની 
સ્પષ્ટતા કરી હતી અને સહાબીઓમાંથી કોઈએ આનો વિરોધ કર્યોનહીં, તેથી આ બાબતે સર્વસંમતિ છે. 

(૨૨૨) એટલે કે ભાઈ તેના પૂરેપૂરા માલનો વારસદાર હશે, જો કોઈ બીજો માણસ હકકદાર ન હોય. 
અને જો કોઈ હકકદાર હોય, દા.ત. પતિ, તો તેનો હિસ્સો આપી દીધા પછી બાકીનો તમામ વારસો ભાઈને મળશે. 

(૨૨૩) આ હુકમ બેથી વધારે બહેનો માટે પણ છે. 


તકટોમલકઅન 
૧» ૬૧- 


૫. સૂરઃ માઇદહ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


સૂરઃ માઇદહ 


નામકરણઃ- 

આ સૂરઃ નું નામ ૧૫મા રુકુઅની આયત હ્ાહ્કઞડ,પદ [હદિઝઇ હાઢઈટ#દફદ ' ના શબ્દ 
“માઇદહ”' ઉપરથી લેવામાં આવ્યું છે. કુરઆનની મોટાભાગની સૂરઃઓના નામોની જેમ જ આ નામ પણ સૂરઃ ના 
વિષય સાથે કોઈ ખાસ સંબંધ નથી ધરાવતું. માત્ર બીજી સૂરઃ ઓથી અલગ પાડવા માટે આને પ્રતીક રૂપે લેવામાં 
આવ્યું છે. 
ઉતરાણકાળઃ- 

સૂરઃના વિષયો ઉપરથી દેખાય છે, તેમજ રિવાયતો ઉપરથી પણ સમર્થન મળે છે કે, આ સૂરઃ 
હુદૈબિયહની સંધિ પછી હિજરી સન્‌ દના અંતમાં અથવા [હિજરી સન્‌ ૭ની શરૂઆતના સમયમાં ઊતરી છે. 
હિજરી સન્‌ દના મહિના ઝિલ્કઅદની ઘટના છે કે, નબી સ.અ.વ. એક હજાર ચારસો મુસલમાનોની સાથે 
ઉમરહ કરવા માટે મક્કા ગયાં પરંતુ કુરેશના કાફિરોએ અદાવતના જુસ્સામાં અરબસ્તાનની સૌથી પુરાણી 
ધાર્મિક પરંપરાઓની વિરૂદ્ધ જઈને આપને ઉમરહ કરવા ન દીધો અને ખૂબ રક્ઝક પછી આ વાત સ્વીકારી કે, 
આગામી વર્ષે આપ ઝિયારત માટે આવી શકો છે. આ પ્રસંગે જરૂરી જણાયું કે મુસલમાનોને એક તરફ તો 
કા'બાની ઝિયારત માટેના યાત્રાના નિયમો સમજાવવામાં આવે કે જેથી આવતા વર્ષે ઉમરહની યાત્રા સંપૂર્ણ 
ઇસ્લામી શાન સાથે થઈ શકે અને બીજી તરફ તેમને તાકીદ કરવામાં આવે કે કાફિર દુશ્મનોએ તેમને ઉમરહ 
કરવાથી અટકાવીને જે અત્યાચાર કર્યો છે તેના જવાબમાં તેઓ કોઈ ગેરવ્યાજબી પગલું ન ભરે, કેમ કે ઘણાં 
કાફિર કબીલાઓનો હજ્જનો રસ્તો ઇસ્લામી કબજા હેઠળના વિસ્તારમાંથી પસાર થતો હતો અને મુસલમાનો 
માટે આમ કરવું શકય હતું કે, જેવી રીતે તેમને કા'બાની ઝિયારતથી રોકવામાં આવ્યાં છે એવી જ રીતે તેઓ પણ 
તેમને રોકી દે. આ જ પ્રસંગ છે એ પ્રાસ્તાવિક પ્રવચનનો જેનાથી સૂરઃનો આરંભ થયો છે. આગળ જતાં ૧૩મા 
રુકૂઅમાં ફરીથી આ વિષયનો ઉલ્લેખ થયો છે જે એ વાતનો પુરાવો છે કે ૧લા રુકૂઅથી માંડીને ૧૪મા રુકૂઅ 
સુધી એક જ પ્રવચન સળંગ ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત આ સૂરઃમાં જે બીજા વિષયો આપણને જોવા મળે છે તે પણ 
તમામેતમામ આ જ સમયગાળાના જણાય છે. 

જે રીતે સળંગ વર્ણન ચાલ્યું આવે છે તેના ઉપરથી એવું લાગે છે કે આ સમગ્ર સૂરઃ એક જ પ્રવચનની 
બનેલી છે , જે એકીસાથે ઉતર્યું હશે. શકય છે કે કેટલીક આયતો પાછળથી અલગ અલગ રીતે ઊતરી હોય અને 
વિષયના અનુસંધાનને જોતાં તેમને આ સૂરઃમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જોડી દેવામાં આવી હોય, પરંતુ 
પ્રવચનના સાતત્યમાં કયાંય કોઈ નાની-અમથી તૂટ પણ અનુભવાતી નથી જેના ઉપરથી એવું અનુમાન થઈ શકે 
કેઆ સૂરઃબે અથવા ત્રણ પ્રવચનોનો સંગ્રહ છે. 
ઊતરાણનીપશ્ચાદ્ભૂમિ:- 

સૂરઃ આલેઈમરાન અને સૂરઃ નિસાના ઊતરાણકાળથી આ સૂરઃના ઊતરાણકાળ સુધી પહોંચતાં 
પહોંચતાં પરિસ્થિતિમાં મોટું પરિવર્તન આવી ગયું હતું. એક સમય એવો હતો કે જયારે ઉહુદની લડાઈના 
આઘાતે મુસલમાનો માટે મદીનાની નજીકના વાતાવરણને પણ ભયજનક બનાવી દીધું, અને હવે એવો સમય 
આવી ગયો કે અરબસ્તાનમાં ઇસ્લામ એક અપરાજિત શક્તિ તરીકે દેખાવા લાગ્યો , અને ઇસ્લામી રાજય એક 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭ 


તરફ નજદ સુધી અને બીજી તરફ સીરિયાની સીમાઓ સુધી, તો ત્રીજી તરફ રાતા સમુદ્રના કિનારા સુધી અને 
ચૌથી તરફ મક્કાની નિકટ સુધી પ્રસરી ગયું હતું. ઉઠ્ઠદમાં જે ઘા મુસલમાનોએ ઝીલ્યા હતાં તે તેમના સાહસને 
તોડવાને બદલે તેમના ઇરાદાઓ માટે ચાબુક સમાન પુરવાર થયાં. તેઓ જખ્મી સિંહની જેમ વીફરી ઉઠ્યાં અને 
ત્રણ જ વર્ષની મુદતમાં તેમણે નકશો બદલી નાખ્યો. તેમના સતત પ્રયાસો અને બલિદાનોનું પરિણામ એ આવ્યું 
કે મદીનાની ચારેય તરફ દોઢસો-બસો માઈલ સુધી તમામ વિરોધી કબીલાઓનું જોર તૂટી ગયું. મદીના ઉપર 
યહૂદીઓનો જે ભય પહેલાં રહેતો હતો તે હંમેશ માટે નાબૂદ થઈ ગયો અને હિજાઝમાં બીજા સ્થળોએ જયાં જયાં 
પણ યહૂદીઓ વસતા હતાં , બધા જ મદીનાના રાજયના ખંડણી ભરનારાં બની ગયાં. ઇસ્લામને દબાવવા માટે 
કુરેશે છેલ્લો પ્રયાસ ખંદકની લડાઈ વખતે કર્યો અને તેમાં તેઓ ભારે નિષ્ફળ નીવડ્યાં. ત્યારપછી 
અરબસ્તાનના લોકોને એ બાબતમાં કોઈ શંકા ન રહી કે ઇસ્લામનું આ આંદોલન કોઈના ખતમ કરવાથી ખતમ 
થઈ શકે તેમ નથી. હવે ઈસ્લામ માત્ર એક માન્યતા કે પંથ જ ન હતો, જેનું રાજય માત્ર દિલો અને દિમાગો પૂરતું 
સીમિત હોય, બલ્કે તે એક એવું રાજય હતું જેનું શાસન સક્રીય રીતે તેની સરહદોમાં રહેતાં તમામ લોકોના જીવન 
ઉપર છવાયેલું હતું. હવે મુસલમાનો એવી શક્તિના માલિક બની ગયા હતાં કે જે ધર્મ ઉપર તેઓ ઈમાન લાવ્યા 
હતાં તેની ઉપર કોઈપણ રોકટોક વિના જીવન જીવી શકે અને અન્ય કોઈ માન્યતા કે ધર્મઅથવા કાનૂનને તેમના 
જીવનના ક્ષેત્રમાં હસ્તક્ષેપ કરવા ન દે. 

આ ઉપરાંત, આ થોડાક વર્ષોમાં ઇસ્લામી સિદ્ધાંત અને વિચારસરણી અનુસાર મુસલમાનોની પોતાની 
એક અલગ સભ્યતા અસ્તિત્ત્વમાં આવી ગઈ હતી જે જીવનની તમામ બાબતોમાં બીજાં કરતાં અલગ પોતાની 
એક આગવી હેસિયત ધરાવતી હતી. નીતિમત્તા, સામાજિક જીવન, સભ્યતા, દરેક વસ્તુમાં હવે મુસલમાનો 
બિનમુસ્લિમો કરતાં તદન ભિન્ન હતાં. ઇસ્લામી કબજા હેઠળના તમામ પ્રદેશોમાં મસ્જિદોનું અને જમાઅત સાથે 
નમાઝનું તંત્ર સ્થપાઈ ગયું હતું. દરેક ગામ અને દરેક કબીલામાં ઇમામ નિમાયેલા હતાં. ઇસ્લામના દીવાની 
અને ફોજદારી કાયદાઓ મહદઅંશે વિગતવાર રીતે ઘડાઈ ચૂકયા હતાં અને તેમને અદાલતો દ્વારા લાગુ કરવામાં 
આવી રહ્યા હતાં. લેવડ-દેવડ અને ખરીદ- વેચાણના જૂના મામલાઓ બંધ થઈ ગયા હતાં અને નવી સુધારેલી 
પદ્ધતિઓ અમલમાં આવી ગઈ હતી. વારસાનો કાયમી કાનૂન બની ગયો હતો . લગ્ન અને છૂટાછેડાના નિયમો , 
પડદાનો હુકમ, પરવાનગી લેવાનો હુકમ, અને વ્યભિચાર અને તહોમતની સજાઓ અમલી બની જવાથી 
મુસલમાનોનું સામાજિક જીવન એક ખાસ માળખામાં ઢળી ગયું હતું. મુસલમાનોનું ઉઠવું-બેસવું, બોલચાલ, 
ખાનપાન, પહેરવેશ, રહેણીકરણી વગેરેની રીતો સુદ્ધાંએ પોતાનું એક અલગ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. 
ઇસ્લામી જીવનના આવા સંપૂર્ણ ઘડતર પછી બિનમુસ્લિમ દુનિયા એ બાબતે સાવ હતાશ થઈ ગઈ હતી કે આ 
લોકો કેજેમની પોતાની એક અલગ સભ્યતા બની ગઈ છે , પછી કયારેય તેમની સાથે આવીને જોડાઈ જશે. 

હુદેબિયહની સંધિ પહેલાં સુધી મુસલમાનોના માર્ગમાં એક મોટી અડચણ એ હતી કે તેઓ કુરૈેશના 
કાફિરો સાથેની એક સતત લડાઈમાં વ્યસ્ત રહ્યા હતાં અને તેમને તેમના સંદેશના વ્યાપને વિસ્તારવાની ફુરસદ 
મળતી ન હતી. આ અડચણને હુદેબિયહના દેખીતા પરાજય અને વાસ્તવિક વિજયે દૂર કરી દીધી. આના કારણે 
તેમને રાજયની સીમાઓની અંદર શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ, એટલું જ નહીં પણ એટલો સમય પણ મળી ગયો કે 
આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ઇસ્લામના સંદેશને લઈને ફેલાઈ જાય. આમ, આનો શુભારંભ નબી સ.અ.વ.એ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


ઈરાન, રોમ, મિસ્ર અને અરબસ્તાનના રાજાઓ અને ઉમરાવોને પત્રો લખીને કર્યો, અને તેની સાથે જ 
કબીલાઓ અને લોકોમાં મુસલમાનોના સંદેશવાહકો ખુદાના બંદાઓને તેના દીનની તરફ બોલાવવા માટે 
ફેલાઈ ગયાં. 

ચર્ચાના વિષયો :- 

જયારે સૂરઃ માઇદહ ઉતરી ત્યારે પરિસ્થિતિ ઉપર પ્રમાણે હતી. આ સૂરઃ નીચે દર્શવિલા ત્રણ મુખ્ય 
વિષયોની બનેલી છે : 

(૧) મુસલમાનોના ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય જીવન વિષે વધારાના હુકમો અને સૂચનાઓ :- 
આ બાબતમાં હજ્જ યાત્રાની વિધિઓ અને નીતિ-નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યાં. અલ્લાહના પ્રતીકોનો આદર 
અને કા'બાની ઝિયારતે આવતાં લોકોને નહીં અટકાવવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો, ખાવા-પીવાની 
વસ્તુઓમાં હલાલ અને હરામની ચોક્કસ સીમાઓ નક્કી કરી દેવામાં આવી અને જહાલતકાળના જાતે ઉપજાવી 
કાઢેલાં બંધનોને તોડી નાખવામાં આવ્યાં, ગ્રંથવાળાઓની સાથે ખાવા-પીવા તથા તેમની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન 
કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી, વુઝૂ અને સ્નાન તથા તયમ્મુમના નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યાં, 
વિદ્રોહ, ફિત્ના-ફસાદ અને ચોરીની સજાઓ નક્કી કરવામાં આવી, દારૂ અને જુગારને સંપૂર્ણપણે હરામ 
ઠરાવવામાં આવ્યાં, સોગંદ તોડવા માટેનો કફફારો (દંડ) નક્કી કરવામાં આવ્યો અને સાક્ષી આપવાના 
(નિયમોમાં વધારાની કેટલીક કલમો ઉમેરવામાં આવી. 

(ર) મુસલમાનોને શિખામણ :- હવે કેમકે મુસલમાનો શાસક વર્ગ બની ગયા હતાં, તેમના હાથમાં 
સત્તા હતી, જેનો નશો લોકો માટે મોટાભાગે ભટકી જવાનું કારણ બને છે, જુલમ સહન કરવાનો જમાનો 
સમાપ્તિના આરે હતો તથા આના કરતાં વધારે ભારે અજમાયશના યુગમાં તેઓ ડગ માંડી રહ્યા હતાં, એટલા 
માટે તેમને સંબોધીને વારંવાર શિખામણ આપવામાં આવી કે ન્યાય ઉપર કાયમ રહો, તમારા પુરોગામી 
ગ્રૅથવાળાઓના વલણથી બચો, અલ્લાહના આજ્ઞાપાલન અને તેના હુકમોનું અનુસરણ કરવાનો જે વાયદો 
તેમણે કર્યો છે તેની ઉપર ચુસ્ત રીતે અમલ કરો, અને યહૂદી તથા ખ્રિસ્તીઓની જેમ તેનો ભંગ કરીને એ 
પરિણામથી બચો જેનો ભોગ તેઓ બન્યાં , પોતાના બધા જ વ્યવહારોના ફેસલાંમાં અલ્લાહની કિતાબને વળગી 
રહો અને દંભનો માર્ગ અપનાવવાથી દૂર રહો . 

(૩) યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓને શિખામણ :- યહૂદીઓનું જોર હવે તૂટી ગયું હતું અને ઉત્તર 
અરબસ્તાનના લગભગ બધા જ યહૂદી ગામો મુસલમાનોના તાબા હેઠળ આવી ગયા હતાં. આ પ્રસંગે તેમને 
ફરીથી એકવાર એ ખોટું વલણ અપનાવવા સામે ચેતવવામાં આવ્યાં છે , અને તેમને સીધા માર્ગે આવી જવા માટે 
નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, હુદેબિયહની સંધિના કારણે અરબસ્તાન અને તેને અડીને આવેલાં 
રાષ્ટ્રોમાં ઇસ્લામનો સંદેશ ફેલાવવાની તક ઊભી થઈ ગઈ હતી, એટલા માટે ખ્રિસ્તીઓને પણ વિગતવાર રીતે 
સંબોધન કરીને તેમની માન્યતાઓની ભૂલો જણાવવામાં આવી છે અને તેમને આ અરબી નબી ઉપર ઈમાન 
લાવવા માટે નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. પાડોશી દેશોમાંથી જે રાષ્ટ્રો મૂર્તિપૂજક તેમજ અગ્નિપૂજક હતાં 
તેમને પ્રત્યક્ષ રીતે સંબોધન કરવામાં આવ્યું નથી કેમ કે તેમના માર્ગદર્શન માટે એ પ્રવચનો પૂરતા હતાં જે તેમના 
જેવા સમાન રીત-રિવાજ ધરાવતા આરબ મુશ્રિકોને સંબોધન કરતી વખતે મક્કામાં ઊતરી ચૂકયા હતાં. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


સૂરઃ અલમાઇદહ, મદની આયત : ૧ર૦ 


ક્ક્ઇહ્કક્છા્રકડ- 


૬૭2 ક દિ ((( 


55 “ાક્કરદકંદ દડ પા બિ 
“5૪ કડા તુક્4દઝુઇઉ%ઇડી 25 


હે લોકો ! જે ઈમાન લાવ્યાં છો, બંધનોનું પૂરેપૂરું પાલન કરો.“ તમારા માટે ઢોરના 
પ્રકારના બધાં પશુઓ હલાલ કરવામાં આવ્યાં, એ સિવાય કે જે આગળ તમને જણાવવામાં 
આવશે. પરંતુ એહરામની હાલતમાં શિકારને તમારા માટે હલાલ ન કરી લો,” 


(૧) એટલે કે એ મર્યાદાઓ અને બંધનોનું પાલન કરો જે આ સૂરઃ માં તમારી ઉપર લાગુ કરવામાં 
આવી રહ્યાં છે, અને જે ખુદાઈ કાનૂનમાં સામાન્ય રીતે તમારી ઉપર લાગુ કરવામાં આવ્યાં છે. આ ટૂંકા 
પ્રાસ્તાવિક કથન પછી જ એ બંધનોનું વર્ણન શરૂ થઈ જાય છે જેનું પાલન કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે . 

(ર) “અન્‌આમ”ર્શર્કજા (ઢોર) શબ્દ અરબી ભાષામાં ઊંટ, ગાય, ઘેટાં અને બકરાં માટે બોલવામાં 
આવે છે અને ત “બહીમહ” શબ્દ દરેક ચરતા ચોપગા જનાવરો માટે વપરાય છે. જો અલ્લાહતઆલાએ 
એમ કહ્યું હોત કે અન્‌આમ તમારા માટે હલાલ કરવામાં આવ્યાં તો આનાથી માત્ર એ જ ચાર પશુઓ હલાલ 
થાત જેમને અરબી ભાષામાં અન્‌આમ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ હુકમ આ શબ્દોમાં આપવામાં આવ્યો છે કે 
ઢોરોના પ્રકારના ચરનારા ચોપગા પશુઓ તમારા માટે હલાલ કરવામાં આવ્યાં. આનાથી હુકમ વિસ્તૃત બની 
જાય છે અને એ તમામ ચરનારા પશુઓ તેની હેઠળ આવી જાય છે જે ઢોરના પ્રકારના હોય. એટલે કે જે ખરી 
ધરાવતાં ન હોય, ખોરાકમાં પશુઆહારને બદલે વનસ્પતિ જન્ય આહાર કરતાં હોય, અને પશુઓના બીજા 
ગુણોમાં અરબસ્તાનના ઢોરો સાથે સમાનતા ધરાવતાં હોય. આ ઉપરાંત, આના ઉપરથી એ વાત પણ સાંકેતિક 
રૂપમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે એ ચોપગાં, જે ઢોરોથી વિરૂદ્ધ ખરી ધરાવતાં હોય અને બીજા પશુઓને મારીને ખાતાં 
હોય, હલાલ નથી. આ જ સંકેતને નબી સ.અ.વ.એ સ્પષ્ટ કરીને હદીસમાં સ્પષ્ટ હુકમ આપી દીધો કે શિકાર 
કરીને ખાનારાં જનાવર હરામ છે. આવી જ રીતે, નબી સ.અ.વ.એ એ પક્ષીઓને પણ હરામ ઠરાવ્યાં છે જેમના 
પંજાં હોય છે, નહોર હોય છે અને જે બીજા જનાવરોનો શિકાર કરીને ખાય છે અથવા મરેલું ખાનારાં છે. 
ઇબ્નેઅબ્બાસની રદિ. રિવાયત છે. 'છ5વ5#દપ--હ૭-પ્ગછુવકહ-#શ્ક્વઉાઇ#“.હ્' 
'*હ*હ4૪ ' બીજા ઘણાં સહાબીઓ પાસેથી પણ આના ટેકામાં રિવાયતો નોંધાયેલી છે. 

(૩) શક “અહરામ” એ ફકીરી પોશાકને કહેવામાં છે જે કા'બાની ઝિયારત વખતે પહેરવામાં 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


૬559 ૮ના ૪ 10 ૦ ૪ના ઇવ લભ છી! 


- 
વદ ત «હં 


ડ5૪૭હ૭#44554ડઝઉ 


નિઃશંક અલ્લાહ જે ઈચ્છે છે હુકમ આપે છે.” 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, ખુદાપરસ્તીના પ્રતીકોનો અનાદર ન કરો --નતો હરામ 
મહિનાઓમાંથી કોઈને હલાલ ન કરી લો, ન તો કુરબાનીના પશુઓનો અનાદર કરો, ન તો એ 
પશુઓ ઉપર હાથ નાખો જેમની ગરદનોમાં માલિકની ભેટની નિશાની તરીકે પટ્ટા પહેરાવેલાં હોય, 


આવે છે. કા'બાની આસપાસ અમુક અંતર સુધી એક હદ નક્કી કરી દેવામાં આવી છે જેનાથી આગળ વધવાની 
કોઈપણ હાજીને પરવાનગી નથી જયાં સુધી તે તેનો સામાન્ય પહેરવેશ ઉતારીને એહરામનો પહેરવેશ ધારણ ન 
કરી લે. આ પહેરવેશમાં માત્ર એક લુંગી હોય છે , અને એક ચાદર હોય છે જે ઉપરથી વિંટાળવામાં આવે છે. 
આને એહરામ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેને પહેર્યા પછી માણસ માટે એવી ઘણી વસ્તુઓ હરામ થઈ 
જાય છે જે સામાન્ય સ્થિતિમાં હલાલ છે. દા.ત. હજામત, સુગંધિત પદાર્થોનો ઉપયોગ, દરેક પ્રકારના સાજ- 
શણગાર તથા કામવાસના સંતોષવી વગેરે. આ જ બંધનોમાંથી એક બંધન આ પણ છે કે કોઈપણ જીવની હત્યા 
કરવામાં ન આવે, ન તો શિકાર કરવામાં આવે, અને ન તો કોઈને શિકાર ચીંધવામાં આવે. 

(૪) એટલે કે અલ્લાહ એકમાત્ર હાકેમ સાર્વભે।મ સત્તા છે; તેને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે જે ચાહે તે હુકમ 
આપે. બંદાઓને તેના હુકમો સામે ચૂં કે ચાં કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જો કે તેના તમામ હુકમો ડહાપણ અને 
લાભાલાભ ઉપર આધારિત છે પરંતુ એક મુસ્લિમ તેના હુકમનું પાલન એ રીતે નથી કરતો કે તે તેને વ્યાજબી 
જુએ છે અથવા લાભદાયી માને છે, બલ્કે તે એ કારણે તેનું પાલન કરે છે કે આ તેના માલિકનો હુકમ છે. જે વસ્તુ 
તેણે હરામ કરી દીધી છે તે માત્ર એટલા માટે હરામ છે કે તેણે હરામ કરેલી છે. અને આવી જ રીતે, જે વસ્તુ તેણે 
હલાલ કરી દીધી છે તે પણ બીજા કોઈ આધારે નહીં બલ્કે એ જ આધારે હલાલ છે કે જે ખુદા આ તમામ 
વસ્તુઓનો માલિક છે તે તેના બંદાઓને આ વસ્તુના ઉપયોગની પરવાનગી આપે છે. એટલા માટે કુરાન 
ભારપૂર્વક આ નિયમ સ્થાપે છે કે વસ્તુઓના હલાલ કે હરામ હોવા માટે માલિકની પરવાનગી અને મનાઈ 
સિવાય બીજા કોઈ આધારની સહેજે જરૂર નથી, અને આવી જ રીતે માણસ માટે કોઈપણ કામના કાયદેસર કે 
ગેરકાયદેસર હોવાનો આધાર પણ આ સિવાય બીજો કોઈ નથી કે ખુદા જે વસ્તુને કાયદેસર રાખે તે કાયદેસર છે 
અને જેને ગેરકાયદેસર ઠરાવી દે તે ગેરકાયદેસર. 

(૫) એ દરેક વસ્તુ, કે જે કોઈ પંથ અથવા માન્યતા અથવા આચાર અને વિચારની શૈલી અથવા કોઈ 
જીવનવ્યવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરતી હોય, તે “પ્રતીક” (“શ શિઆર”) કહેવાશે, કેમ કે તે તેના માટે 
[નિશાનીનું કામ કરે છે. સરકારી ધ્વજો , લશ્કર અને પોલીસ વગેરેના ગણવેશ, સિકકા, ચલણી નોટો અને સ્ટેમ્પ 
પેપર, રાજયોના પ્રતીકો છે અને તે તેના શાસન હેઠળની પ્રજા પાસેથી , બલ્કે જેની જેની ઉપર તેની સત્તા ચાલે, તે 
સૌની પાસેથી તેનો આદર કરવાનો તકાદો કરે છે. દેવળ , વેદી અને ક્રોસ, એ ખ્રિસ્તી ધર્મના પ્રતીકો છે. ચોટલી, 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


“2: 7222૩22૮ 2,૮79, ૮97, 29 "૪454 


25 હટ %#ેુઈ*%: -»હ્ઝ-હહ! %2 
2.4૬ 25૬2 2284 ૨3],22(17 9૮ 22?727|76। 2). ૭,222 
હાથ ૧૬ 1% શ 6 “5129012 


ન તો એ લોકોને સતાવો કે જે તેમના માલિકની કૃપા અને પ્રસન્ઞતાની શોધમાં આદરણીય ઘર 
(કા'બા) તરફ જઇ રહ્યાં હોય.“ હા, જ્યારે એહરામની હાલત સમાપ્ત થઈ જાય ત્યારે તમે શિકાર 
કરી શકો છો*--અને જુઓ, એક જૂથે જે તમારા માટે મસ્જિદેહરામનો માર્ગ બંધ કરી દીધો છે 
તો આ બાબતે તમારો ગુસ્સો 


જનોઈ અને મંદિર એ બ્રાહ્મણધર્મના પ્રતીકો છે. કેશ, કડો અને કિરપાણ વગેરે શીખ ધર્મના પ્રતીકો છે. હથોડો 
અને દાતરડું એ સામ્યવાદના પ્રતીકો છે. સ્વસ્તિક આર્યવંશવાદનો પ્રતીક છે. આ તમામ પંથો પોતપોતાના 
અનુયાયીઓ પાસેથી તેમના આ પ્રતીકોના આદરનો આગ્રહ રાખે છે. જો કોઈ માણસ કોઈ વ્યવસ્થાના 
પ્રતીકોમાંથી કોઈ પ્રતીકનું અપમાન કરે તો આ વસ્તુ સૂચવે છે કે હકીકતમાં તે એ વ્યવસ્થા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ 
ધરાવે છે, અને જો તે અપમાન કરનાર પોતે એ વ્યવસ્થા સાથે સંબંધ ધરાવતો હોય તો તેનું આ કૃત્ય તેની 
વિચારધારાથી ફરી જવા તેમજ વિદ્રોહ કરવા સમાન છે. 

“શઆઇરલ્લાહ”દ4/0 4*& નો અર્થએ તમામ પ્રતીકો અથવા નિશાનીઓ છે જે શિર્ક અને કુક્ર તથા 
નાસ્તિકતાની સામે શુદ્ધ ખુદાપરસ્તીના ધર્મનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરતી હોય. આવા પ્રતીકો જયાં જયાં પણ જે પંથ 
અથવા જે વ્યવસ્થામાં જોવા મળે, મુસલમાનો તેમનો આદર કરવા માટે બંધાયેલાં છે , એ શરતે કે તેની પાછળની 
માનસિકતા શુદ્ધ ખુદાપરસ્તીની હોય, કોઈ શિર્કયુકત અથવા કુફ્રયુકત કલ્પનાની ગંદકીથી તેમને અશુદ્ધ કરી 
દેવામાં આવેલી ન હોય. કોઈપણ માણસ, પછી તે બિનમૂસ્લિમ જ કેમ ન હોય, જો પોતાની માન્યતા અને 
આચરણમાં એક ખુદાની બંદગી તથા પૂજાનો જરાપણ અંશ ધરાવતો હોય, તો એ અંશની હદ સુધી, મુસલમાનો 
તેની સાથે સહયોગ કરશે અને એ પ્રતીકોનો પણ પૂરેપૂરી રીતે આદર કરશે જે તેના ધર્મમાં શુદ્ધ ખુદાપરસ્તીના 
પ્રતીકો હોય. આ બાબતમાં તેમની અને આપણી વચ્ચે કોઈ વિવાદ નથી બલ્કે સુસંગતતા છે. જે વિવાદ છે તે આ 
વાતમાં નથી કે તે ખુદાની બંદગી કેમ કરે છે , બલ્કે એ વાતમાં છે કે તે ખુદાની બંદગીની સાથે બીજી બંદગીઓની 
ભેળસેળ શા માટે કરે છે. 

અત્રે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે અલ્લાહના પ્રતીકોનો આદર કરવાનો આ હુકમ એ સમયે આપવામાં 
આવ્યો હતો જયારે મુસલમાનો અને અરબસ્તાનના મુશ્રિકો વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ પ્રવર્તતી હતી, મક્કા ઉપર 
મુશ્રિકોનો કબજો હતો, અરબસ્તાનના દરેક ભાગમાં મુશ્રિક કબીલાઓના લોકો હજ્જ અને ઝિયારત માટે કા'બા 
ભણી જતા હતાં અને અનેક કબીલાઓના રસ્તા મુસલમાનોની પહોચમાં હતાં. આ એ વખતે હુકમ આપવામાં 
આવ્યો કે, આ લોકો ભલે મુશ્રિક રહ્યાં, તમારી અને તેમની વચ્ચે ભલે યુદ્ધની સ્થિતિ હોય, પરંતુ જયારે આ લોકો 
ખુદાના ઘરની તરફ જાય છે ત્યારે તેમને હેરાન ન કરો, હજ્જના મહિનાઓમાં તેમની ઉપર હુમલો ન કરો, 
ખુદાના દરબારમાં ચઢાવવા માટે જે જનાવર આ લોકો લઈ જઈ રહ્યાં હોય તેને લૂંટી ન લો, કેમ કે તેમના દૂષિત 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


દિ 2 2-કદ્ 


7 | 2૪ 4525227227 2 
૦૭ કિ. હી -૫્ઝહ્ઝ 9૫૦૯ 9 
«1 8. [૮૮ ૫ (7:47, (185), *?..1૬ 
“1981979 ઝા? ઝર %2 હ 9 ઝ૯ 
દન દ્વ ભ 64: ૬ 4 ન ક 
“214 ભડ! વહ્%૦૩પ્ઝા-:ઝ84 


2-શ*2£272,22 4 ૮ 22? હ 727ટ 


7 0, 27% .5૯ ક? 
85%9*9 2 ઝક %% દ્ર કક ઝક ડ2 


27**“- 


૭ 25 “જ 724 «4-4 ૮.૦ ૮/4: (ઉ -224644272,4 
જં %૭૩૫૦% “(51149 બેહ» વઝુ કક 


તમને એટલા ઉશ્કેરી ન કરી દે કે તમે પણ તેમની સામે ગેરવ્યાજબી અતિરેક કરવા માંડો.“નહી ! 
જે કામો નેકી અને સંયમના છે તેમાં સોની સાથે સહયોગ કરો, અને જે ગુના અને અત્યાચારના 
કામો છે તેમાં કોઈની સાથે સહયોગ ન કરો. અલ્લાહથી ડરો, તેની સજા ઘણી આકરી છે. 

તમારા માટે હરામ કરવામાં આવ્યું મરેલું,“ લોહી, ડુક્કરનું માંસ, એ પશુ જે અલ્લાહ 
સિવાય કોઈ બીજાના નામે ઝબેહ કરવામાં આવ્યું હોય, “ તે જે ગળું ટૂંપાઈને, અથવા ઘાયલ થઈને 


અથવા ઊંચેથી પટકાઈને, અથવા ભટકાઈને મૃત્યુ પામ્યું હોય, અથવા જેને કોઈ હિંસક પ્રાણીએ 
ફાડીખાધું હોય--એ સિવાય કે જેને તમે જીવતું જોઈને ઝબેહ કરી લીધું''-- 


ક ખા ક 


ધર્મમાં ખુદાપરસ્તીનો જેટલો પણ ભાગ બાકી છે તે પોતે આદરને પાત્ર છે, નહીં કે અપમાનને પાત્ર. 

(૬) “શઆઇરલ્લાહ” 4071 નો આદર કરવાનો સામાન્ય હુકમ આપી દીધા પછી હવે કેટલાક 
પ્રતીકોના નામ લઈને તેમનો આદર કરવાનો વિશેષરૂપે હુકમ આપવામાં આવ્યો કેમ કે એ વખતે યુદ્ધની 
પરિસ્થિતિના કારણે એવો ભય ઊભો થઈ ગયો હતો કે લડાઈના ઉત્સાહમાં કયાંક મુસલમાનોના હાથે તેમનો 
અનાદર ન થઈ જાય. આવા કેટલાક પ્રતીકોનાં નામ જણાવવાનો આશય આ નથી કે માત્ર આ જ પ્રતીકો 
આદરને પાત્ર છે. 

(9) એહરામ પણ આ શઆઇરલ્લાહમાંથી એક છે, અને તેના બંધનોમાંથી કોઈપણ બંધનનો ભંગ કરવો 
તેનો અનાદર કરવા સમાન છે. એટલા માટે શઆઇરલ્લાહની સાથે તેનો પણ ઉલ્લેખ કરી દેવામાં આવ્યો કે જયાં 
સુધી તમે એહરામની હાલતમાં હોવ, શિકાર કરવો ખુદાપરસ્તીના પ્રતીકોમાંથી એક પ્રતીકનો અનાદર કરવો છે. 
અલબત્ત, જયારે શરીઅતના કાયદા અનુસાર એહરામની હદ પૂરી થઈ જાય ત્યારે શિકાર કરવાની છૂટ છે. 

(૮) કેમ કે કાફિરોએ એ વખતે મુસલમાનોને કા'બાની ઝિયારત કરવાથી અટકાવી દીધેલાં હતાં અને 
અરબસ્તાનના પ્રાચીન નિયમની વિરૂદ્ધ હજજ સુદ્ધાંથી મુસલમાનોને વંચિત કરી દીધા હતાં, એટલા માટે 
મુસલમાનોમાં એવો મત ઊભો થયો કે જે કાફિર કબીલાઓના રસ્તા ઇસ્લામી કબજા હેઠળના વિસ્તારોની 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


ત્ર 


“ ૭5 શ હાકહ્ઝહહ્ડડ જિ 


અને એ જે કોઈ વેદી” ઉપર ઝબેહ કરવામાં આવ્યું હોય.” આ ઉપરાંત આ પણ તમારા માટે 
હરામ છે કે પાસાં વડે તમારું ભાગ્ય જાણો. 

નજીકથી પસાર થાય છે તેમને આપણે પણ હજ્જ કરવાથી રોકી દઈએ અને હજ્જના સમયગાળામાં એમના 
કાફલાઓ ઉપર ધાડ પાડવાનું શરૂ કરીએ. પરંતુ અલ્લાહતઆલાએ આ આયત ઊતારીને તેમને આ ઇરાદાથી 
દૂર રાખ્યાં. 

(૯) એટલે કે એજનાવરજે કુદરતી મોતે મરી ગયું હોય. 

(૧૦) એટલે કે જેને ઝબેહ કરતી વખતે, તેની ઉપર ખુદા સિવાય અન્ય કોઈનું નામ લેવામાં આવ્યું 
હોય અથવા જેને ઝબેહ કરતાં પહેલાં એવો ઇરાદો કર્યોોય કે આ ફલાણા બુઝુર્ગ અથવા ફલાણા દેવી-દેવતાને 
ભેટ ધરેલું છે. (જુઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૧૭૧) 

(૧૧) એટલે કે જે જનાવર ઉપર દશવિલા અકસ્માતોમાંથી કોઈ અકસ્માતનો ભોગ બનવા છતાં હજુ 
મર્યો ન હોય બલ્કે જીવતા હોવાના સંકેત તેની અંદર દેખાતાં હોય તો તેને જો ઝબેહ કરી લેવામાં આવે તો ખાઈ 
શકાય છે. આના ઉપરથી એ પણ જણાયું કે હલાલ જનાવરનું માંસ માત્ર ઝબેહ કરવાથી જ હલાલ બને છે, બીજી 
કોઈ રીતે તેને મારવાનું યોગ્ય નથી. આ ઝિબહ તથા ઝકાત ઇસ્લામના વિશિષ્ટ પારિભાષિક શબ્દો છે. આનો 
અર્થ ગળાનો એટલો ભાગ કાપવાનો છે કે જેનાથી શરીરનું લોહી સારી રીતે વહી જાય. ઝાટકો મારીને અથવા 
ગળું ટૂંપીને અથવા બીજી કોઈ રીતે જનાવરને મારવાથી એ નુકસાન થાય છે કે લોહીનો મોટો ભાગ શરીરની 
અંદર જ રોકાઈ રહે છે, બહાર નીકળતો નથી, અને તે જગ્યાએ થીજી જઈને માંસની સાથે ચોટી જાય છે. 
આનાથી વિરૂદ્ધ, તેને ઝબેહ કરવામાં આવે તો મગજની સાથે શરીરનો સંબંધ લાંબા સમય સુધી ચાલૂ રહે છે જેના 
કારણે નસેનસનું લોહી ખેચાઈને બહાર આવી જાય છે અને આવી રીતે આખા શરીરનું માંસ લોહીથી મુકત બની 
જાય છે. લોહી વિષે હમણાં આગળ ઉપર આ વાત આવી ગઈ છે કે તે હરામ છે. એટલા માટે માંસના શુદ્ધ અને 
હલાલ હોવા માટે એ જરૂરી છે કે લોહી તેમાંથી અલગ થઈ જાય. 

(૧૨) આયતમાં હક “નુસુબ” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. આનો અર્થ એ તમામ સ્થાનકો છે જેમને 
ખુદા સિવાયની હસ્તીઓ માટે ક ચઢાવવા માટે લોકોએ વિશિષ્ટ કરી લીધાં હોય, ભલે પછી ત્યાં કોઈ 
પથ્થર કે લાકડાની મૂર્તિ હોય કે ન હોય. આપણે ત્યાં આનો સમાનાર્થી શબ્દ ઉદ્માં “આસ્તાના” અને 
ગુજરાતીમાં “સ્થાનક” છે જે કોઈ બુઝુર્ગ અથવા દેવી-દેવતા સાથેની કોઈ ખાસ શિર્કયુકત માન્યતા સાથે 
જોડાયેલું હોય. 

(૧૩) અત્રે આ વાત પણ બરાબર સમજી લેવી જોઈએ કે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓમાં હલાલ અને 
હરામના જે બંધનો શરીઅત દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે તેમનો મૂળ આધાર એ વસ્તુઓના આરોગ્યના ફાયદા 
કે નુક્સાન નથી હોતાં બલ્કે તેમના નૈતિક ફાયદા અને નુક્સાન હોય છે. જયાં સુધી ભૌતિક બાબતોનો સંબંધ છે, 
અલ્લાહતઆલાએ તેમને મનુષ્યના પોતાના પ્રયત્નો, શોધખોળ અને સંશોધન પર છોડી દીધી છે. એ શોધી 
કાઢવું માણસનું પોતાનું કામ છે કે ભૌતિક વસ્તુઓમાંથી કઈ વસ્તુઓ તેના શરીરને તંદુરસ્ત આહાર પૂરૂં પાડનારી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


છે અને કઈ વસ્તુઓ આહારમાં ગેરલાભ કરનારી અને નુકસાન પહોંચાડનારી છે. શરીઅત આ બાબતોમાં 
તેમનું માર્ગદર્શન કરવાની જવાબદારી પોતાના શિરે લેતી નથી. જો આ કામ તેણે પોતાને શિરે લીધું હોત તો સૌથી 
પહેલાં ઝેરને હરામ કર્યું હોત. પરંતુ તમે જુઓ જ છો કે કુર્ઓાન અને હદીસમાં તેનું અથવા એ બીજી વસ્તુઓ અને 
મિશ્રણો કે જે માણસ માટે ભારે ઘાતક છે, તેમનો કયાંય ઉલ્લેખ નથી. શરીઅત ખોરાકની બાબતમાં જે વસ્તુને 
સ્પષ્ટ કરે છે તે હકીકતમાં તેનું એ પાસું છે કેકયા ખોરાકની માણસની નીતિમત્તા ઉપર શી અસર પડે છે , અને કયો 
ખોરાક મનની શુદ્ધતાની દ્રષ્ટિએ કેવો છે, અને ખોરાક પ્રાપ્ત કરવાની રીતોમાંથી કઈ રીતો માન્યતા અને 
[વિચારસરણીની હેસિયતથી ઉચિત કે અનુચિત છે. કેમ કે આ બધાની ચકાસણી કરવાનું કામ માણસની શક્તિ 
બહારનું છે અને તેમને શોધવા માટેના સાધનો માણસ પાસે છે જ નહીં, અને આના કારણે માણસે મોટાભાગે આ 
બાબતમાં ભૂલો કરી છે. આથી, શરીઅત માત્ર આ જ બાબતોમાં તેનું માર્ગદર્શન કરે છે કે જે તેણે હરામ ઠરાવી 
છે, તે એટલા માટે હરામ ઠરાવી છે કે કાં તો નીતિમત્તા ઉપર તેની ખરાબ અસર પડે છે અથવા તે શુદ્ધતાની વિરૂદ્ધ 
છે અથવા તેનો સંબંધ કોઈ દૂષિત માન્યતા સાથે છે. આનાથી ઊલટું, જે વસ્તુઓને હલાલ ઠરાવી છે તેમના 
હલાલ હોવાનું કારણ આ છે કે તે આ દૂષણોમાંથી કોઈ દૂષણ પોતાની અંદર ધરાવતી નથી. 

અત્રે પ્રશ્ન કરી શકાય કે ખુદાએ આપણને આ વસ્તુઓના હરામ હોવા માટેના કારણો કેમ સમજાવ્યાં 
નથી કે જેથી આપણને સમજણ પડી જાત. આનો જવાબ આ છે કે, આના કારણોને સમજવાનું આપણા માટે 
શકય નથી. દા.ત. લોહી, ભૂંડનું માંસ અથવા મરેલું ખાવાથી આપણા નૈતિક ગુણોમાં કઈ ખરાબીઓ પેદા થાય 
છે, કેટલા પ્રમાણમાં અને કેવી રીતે પેદા થાય છે તેની ચકાસણી આપણે કોઈ રીતે કરી શકીએ તેમ નથી કારણ કે 
નીતિમત્તાને માપવા અને તોલવા માટેના સાધનો આપણી પાસે નથી. ધારો કે જો તેની ખરાબ અસરોનું વર્ણન 
કરી પણ દેવામાં આવ્યું હોત તો શંકા કરનાર માણસ લગભગ એ જ જગ્યાએ હોત જે જગ્યાએ તે અત્યારે છે કેમ 
કે તે આ કથનના સાચા કે ખોટા હોવાની ચકાસણી કઈ રીતે કરત ? એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ હલાલ અને 
હરામના બંધનોના પાલનનો આધાર ઈમાન ઉપર રાખી દીધો છે. જે માણસ આ બાબતમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય કે આ 
ગ્રૅથ અલ્લાહની કિતાબ છે તથા આ રસૂલ અલ્લાહનો પયગમ્બર છે, અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ અને ડહાપણવાળો 
છે, ત્યારે તે તેની નક્કી કરેલી મયાદાઓનું પાલન કરશે, ભલે પછી તેની પાછળનો આશય તેને સમજાય કે ન 
સમજાય, અને જે માણસ આ મૂળભૂત માન્યતા ઉપર જ સંતુષ્ટ ન હોય, તેના માટે પછીથી કોઈ રસ્તો રહેતો નથી 
કે જે વસ્તુઓના દૂષણો મનુષ્યની જાણ હેઠળ આવી ગયાં છે માત્ર તેમનાથી દૂર રહે અને જેમના દૂષણો તેની 
જાણકારીમાં આવી શકયાં નથી તેમના નુકસાનોનો ભોગ બનતો રહે. 

(૧૪) આ આયતમાં જે વસ્તુને હરામ કરવામાં આવી છે તેના ત્રણ મુખ્ય પ્રકારો દુનિયામાં જોવા મળે 
છે અને આયતનો હુકમ આ ત્રણેયને આવરી લે છેઃ 

(૧) શિર્કયુકત જ્યોતિષ વિદ્યા દ્વારા ગેબની વાતો જાણવી કે જેમાં કોઈ એક દેવી અથવા દેવતા પાસેથી 
ભાગ્યનો ફેસલો પૂછવામાં આવે છે, અથવા ગેબની ખબર પૂછવામાં આવે છે, અથવા પરસ્પરના ઝઘડાંમાં 
પતાવટ કરાવવામાં આવે છે. મક્કાના મુશ્રિકોએ આના માટે કા'બાની અંદર હુબલ દેવતાની મૂર્તિ નિર્ધારિત કરી 
દીધી હતી. તેના સ્થાનકમાં સાત તીર રાખવામાં આવ્યા હતાં જેમની ઉપર જુદા-જુદા શબ્દો અને વાકયો 
કોતરેલા હતાં. જયારે કોઈ કામ કરવાનો કે ન કરવાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય, અથવા ખોવાયેલી વસ્તુની ભાળ 
મેળવવી હોય, અથવા ખૂનના ખટલાનો ચુકાદો જોઈતો હોય, ટૂંકમાં ગમે તે કામ હોય, તો તેના માટે હુબલના 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


“૮ 2272 ક» 27૮4.72 .4 27 ૮27% €₹ 2: કક 
ડ& ઝટ ૯ વક્ર કક ૯2 ૭5 
* 2:2#2 2%? 2 22:89 7) શ?૬?,2 22૮૬: 
ફક | 8 2 ૭57 હ | ૨%! છુક _ડ2૭4 ફ 


2% ન જ 


દિ 7. દિ ૮4 2૮ “હ -*7- 2૭#-૮92-» 9.2: 
છુન્િપ્ટડ્! સ નાન 


આ બધા દુરાચારના કૃત્યો છે. આજે કાફિરોને તમારા દીન તરફથી સંપૂર્ણ નિરાશા થઈ ગઈ છે 
એટલા માટે તમે તેમનાથી ડરો નહીંપરંતુ મારાથી ડરો.” આજે મેં તમારા દીનને તમારા માટે પૂર્ણ 
કરી દીધો છે અને મારી કૃપા તમારી ઉપર પરિપૂર્ણ કરી દીધી છે અને તમારા માટે ઇસ્લામને 
તમારા દીન તરીકે પસંદ કરી લીધો છે. (એટલા માટે હરામ અને હલાલના જે બંધનો તમારી ઉપર 
મૂકવામાં આવ્યાં છે તેમનુંપાલન કરો.) “અલબત્ત, જે માણસ 


પૂજારીની પાસે પહોંચી જતાં અને તેની સામે ભોગ ધરતાં અને હુબલને પ્રાર્થના કરતાં કે, અમારા આ મામલાનો 
ફેંસલો કરી આપે. પછી પૂજારી આ તીરો વડે ભવિષ્ય ભાખતો અને જે તીર પણ ખેચતાં નીકળે તેની ઉપર લખેલાં 
શબ્દોને હુબલનો ફેસલો માનવામાં આવતો હતો. 

(૨) અંધશ્રદ્ધા આધારિત જ્યોતિષ વિદ્યા કે જેમાં જીવનના મામલાઓનો ફેંસલો બુદ્ધિ અને વિચાર વડે 
કરવાને બદલે કોઈ વહેમ કે કાલ્પનિક વસ્તુ, અથવા કોઈ સાંયોગિક વસ્તુ વડે કરવામાં આવે, અથવા ભાગ્યની 
સ્થિતિ એવા સાધન વડે જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે કે જેમાં ગેબની વાતો જાણવા માટેના સાધન વિષે કોઈ 
વૈજ્ઞાનિક પુરાવો ન હોય. આંકડા અને લીટીઓ, જયોતિષશાસ્ત્ર ,જફર, વિવિધ પ્રકારના શુકન અને નક્ષત્રો 
અને ગેબી વાતો જાણવાની અસંખ્ય રીતોનો સમાવેશ આ પ્રકારમાં થાય છે. 

(૩) જુગાર જેવી એ તમામ રમતો અને કામો કે જેમાં વસ્તુઓની વહેંચણીનો આધાર હક્કો, સેવાઓ 
અને તકસંગત ફેંસલાઓ ઉપર રાખવાને બદલે માત્ર કોઈ સાંયોગિક વાત ઉપર રાખવામાં આવે. દા.ત. 
લોટરી. આમાં અચાનક કોઈ માણસનું નામ નીકળી આવે છે અને હજારો માણસોના ખિસ્સામાંથી નીકળેલાં 
પૈસા એ માણસના ખિસ્સામાં જતાં રહે છે. અથવા જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તો કોઈ કોયડાના અનેક ઉકેલ સાચાં હોઈ શકે 
પરંતુ ઇનામ માત્ર એ માણસને મળે છે કે જેનો ઉકેલ કોઈ તર્કસંગત પ્રયાસના આધારે નહીં પરંતુ માત્ર 
સાંયોગિક રીતે એ ઉકેલને અનુરૂપ નીકળી આવ્યો હોય જે કોયડો રચનાર માણસની પેટીમાં બંધ હોય. 

આ ત્રણેય પ્રકારોને હરામ ઠરાવી દીધાં બાદ ચિઠ્ઠીઓ કાઢવાની માત્ર એ સાદી રીતને ઇસ્લામમાં યોગ્ય 
ગણવામાં આવી છે કે જેમાં બે સરખાં કાયદેસર કામો અથવા બે સરખાં હક્કોની વચ્ચે ફેંસલો કરવો હોય. દા.ત. 
એક વસ્તુ ઉપર બે વ્યક્તિઓનો હક્ક બીજીબધી રીતે સમાન હોય, અને ફેસલો કરનારી વ્યક્તિ પાસે આમાંથી 
કોઈને પણ પસંદગી આપવાનું કોઈ તકસંગત કારણ ન હોય અને એ બંનેમાંથી કોઈ પણ પોતાનો હક્ક જતો 
કરવા માટે તૈયાર ન હોય, આ સ્થિતિમાં તેમની રાજીખુશીથી ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડવા ઉપર ફેંસલાનો આધાર રાખી 
શકાય. અથવા, દા.ત., બે કામ સમાન રીતે સાચાં હોય અને તકની દ્રષ્ટિએ આ બંને કામો વચ્ચે અવઢવ હોય કે 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુ આન ૧ 
ત્યા હ કે ક 

ક દ્વ કહી છી પટ દત (2 ક 

યુ શિ | ક 497.22 ન 

હ્હ્ડુક ઝાક” જી “ઝં ડી છા ૦ વિક 


હા 


ભૂખથી લાચાર બનીને આમાંથી કોઈ વસ્તુ ખાઈ લે, એ સિવાય કે તે ગુનો કરવા તરફ વલણ 
ધરાવતો હોય તો નિઃશંક અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ છે.” 

લોકો પૂછે છે કે તેમના માટે શું હલાલ કરવામાં આવ્યું છે, કહો તમારા માટે બધી જ પાક 
વસ્તુઓ હલાલ કરી દેવામાં આવી છે. “ 


આમાંથી કયું કામ કરવું. આવી સ્થિતિમાં જરૂર લાગે તો ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડી શકાય છે. નબી સ.અ.વ. સામાન્ય 
રીતે એવા સમયે આ રીત અપનાવતા હતાં જયારે બે સમાન હક્ક ધરાવતી વ્યક્તિઓ વચ્ચે એકને પસંદગી 
આપવાની જરૂર ઊભી થતી હતી અને આપને એવો ડર રહેતો હતો કે જો આપ પોતાની રીતે એકને પસંદગી 
આપશો તો બીજાનું મનદુઃખ થશે. 

(૧૫) “આજે” નો અર્થ કોઈ ખાસ દિવસ કે તારીખ નથી બલ્કે એ સમયગાળો કે જમાનો છે જેમાં આ 
આયતો ઊતરી હતી. આપણી ભાષામાં પણ “આજ” શબ્દનો ઉપયોગ વર્તમાનકાળ માટે સામાન્ય રીતે 
બોલવામાં આવે છે. 

કાફિરોને તમારા દીન તરફથી નિરાશા થઈ ગઈ છે. એટલે કે હવે તમારો દીન એક કાયમી વ્યવસ્થા 
બની ગયો છે અને પોતાની શાસકીય સત્તા સાથે અમલી બની ગયો છે. કાફિરો, કે જે અત્યાર સુધી તેની 
સ્થાપનામાં અવરોધો નાખી રહ્યાં છે, હવે આ બાબતે નિરાશ થઈ ગયાં છે કે તેઓ આને નષ્ટ કરી શકશે અને 
તમને ફરીથી અગાઉની અજ્ઞાનતા તરફ પાછા લઈ જઈ શકશે. એટલા માટે તમે તેમનાથી ન ડરો બલ્કે મારાથી 
ડરો. એટલે કે હવે આ દીનના હુકમો અને તેની સૂચનાઓ ઉપર અમલ કરવામાં કોઈ કાફિર શક્તિના વર્ચસ્વ 
અને કોપ-પ્રકોપ તથા હસ્તક્ષેપનો કોઈ ભય તમારા માટે રહ્યો નથી. લોકોથી ડરવા માટે હવે કોઈ કારણ નથી 
રહ્યું. હવે તમારે ખુદાથી ડરવું જોઈએ કેમ કે તેના હુકમોના પાલનમાં જો કોઈ ભૂલચૂક તમે કરી તો તમારી પાસે 
કોઈ એવું બહાનું નહીં હોય કે જેના આધારે તમારી સાથે કોઈપણ જાતની નરમી દાખવવામાં આવે. હવે ખુદાઈ 
શરીઅતનો ભંગ કરવાનો અર્થ આ નહીં થાય કે તમે બીજાઓના પ્રભાવ હેઠળ લાચાર છો, બલ્કે આનો સ્પષ્ટ 
અર્થ આ થશે કે તમે ખુદાનું આજ્ઞાપાલન કરવા માગતા નથી. 

(૧ ૪) દીનને પૂર્ણ કરી દેવાનો અર્થ તેને એક વિચાર અને અમલીકરણની કાયમી વ્યવસ્થા તથા એક 
એવી સંપૂર્ણ સભ્ય સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થા બનાવી દેવાનો છે કે જેમાં જીવનનાં તમામેતમામ પ્રશ્નોનો જવાબ 
સૈદ્ધાંતિક રીતે અથવા વિગતવાર રીતે હોય, અને સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન મેળવવા માટે કોઈપણ સ્થિતિમાં 
એનાથી બહાર જવાની જરૂરન પડે. નિયામત પૂર્ણ કરવાનો અર્થમાર્ગદર્શનની નિયામત પૂર્ણ કરવાનો છે. અને 


ન 


ઇસ્લામને દીનની હેસિયતથી સ્વીકાર કરવાનો અર્થ આ છે કે, તમે મારું આજ્ઞાપાલન અને બંદગી 


ન 


અપનાવવાનો જે એકરાર કર્યો હતો તેને જયારે તમે તમારા પ્રયાસો અને અમલ દ્વારા સાચો તથા નિખાલસ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
જોયો ૧-૭ ૧૭ 


દ્ધ 


«૪૪ 7% ૮7૮227૫ 79 ૭42 47? 7૭ 2૭ કે 
।,.-.2,128૪,2 255: શ ઉક; સ 25૮22) 
41 52118955 ડઝ ૯હમઉ।%5574%0 


અને જે શિકારી જનાવરોને તમે કેળવ્યાં હોય -- જેમને અલ્લાહે આપેલા જ્ઞાનના આધારે તમે 
શિકારની તાલીમ આપતાં હોવ છો --તે જે જનાવરને તમારા માટે પકડી રાખે તેનેપણ તમે ખાઈ 
શકો છો, “અલબત્ત તેની ઉપર અલ્લાહનું નામ 


ન્ન 


એકરારપુરવાર કરી દીધો છે ત્યારે મેં તેને સ્વીકૃતિ આપી દીધી છે . અને તમને એવી સ્થિતિમાં પહોચાડી દીધાં છે 
કે હવે વાસ્તવમાં મારા સિવાય બીજા કોઈના આજ્ઞાપાલન અને બંદગીની ઘૂંસરી તમારી ગરદનો ઉપર રહી 
નથી. હવે જેવી રીતે શ્રદ્ધામાં તમે મને સમર્પિત છો (મુસ્લિમ છો) એવી જ રીતે વ્યવહારિક જીવનમાં પણ મારા 
સિવાય બીજા કોઈના મુસ્લિમ બનીને રહેવા માટે હવે કોઈ લાચારી તમારા માટે રહી નથી. આ ઉપકારોનો 
ઉલ્લેખ કર્યા પછી અલ્લાહતઆલા મૌન ધારણ કરે છે પરંતુ પ્રવચનની શૈલી ઉપરથી આપોઆપ આ વાત 
નીકળી આવે છે કે જયારે આ ઉપકારો મેં તમારી ઉપર કર્યા છે ત્યારે તેનો તકાદો આ છે કે હવે મારા કાનૂનની હદો 
ઉપર મક્કમ રહેવામાં તમારા તરફથી કોઈપણ ઢીલ થવી જોઈએ નહીં. 

આધારભૂત રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે આ આયત હજજતુલવિદાઅ પ્રસંગે હિજરી સન ૧૦માં 
ઊતરી હતી. પરંતુ જે સંદર્ભમાં આ આયત ઊતરી છે તે હુદેબિયહની સંધિની નજીકનો સમય (હિજરી સન દનો) 
છે અને ફકરાની અંદર બશ્ને વાકય એવી રીતે એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં દેખાય છે કે એ અનુમાન થઈ શકતું 
નથી કે શરૂઆતમાં આ પ્રવચન આ બે વાકયો વિના ઉતર્યું હતું અને પાછળથી જયારે આ ઊતર્યા ત્યારે તે અહીં 
લાવીને જોડી દેવામાં આવ્યાં. આ મારૂં અનુમાન છે, સાચું અલ્લાહ જ જાણે છે , કે શરૂઆતમાં આ આયતો આજ 
પ્રવચનના સંદર્ભમાં ઉતરી હતી. એટલા માટે આના સાચા મહત્ત્વને લોકો સમજી ન શક્યાં. પાછળથી જયારે 
સમગ્ર આરબપ્રદેશ તાબે થઈ ગયો અને ઇસ્લામની તાકાત તેની ટોચે પહોંચી ગઈ ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ 
ફરીથી આ વાકયો પોતાના નબી ઉપર ઊતાર્યા અને તેમની જાહેરાત કરવાનો હુકમ આપ્યો. 

(૧૭) જૂઓ સૂરઃ બકરહ નોધ ક્રમાંક- ૧૭૨ 

(૧૮) આ જવાબમાં એક સુક્ષ્મ રહસ્ય છુપાયેલું છે. ધાર્મિક વિચારસરણી ધરાવતાં લોકો એવી 
માનસિકતાનો ભોગ બનતા આવ્યાં છે કે તેઓ દુનિયાની દરેક વસ્તુને ત્યાંસુધી હરામ માને છે જયાં સુધી 
સ્પષ્ટતાપૂર્વક કોઈપણ વસ્તુને હલાલ ઠરાવી દેવામાં ન આવે. આ માનસિકતાના કારણે લોકો ઉપર વહેમીપણું 
અને કાનૂની ચૂંથાચૂંથ છવાઈ જાય છે. તેઓ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં હલાલ વસ્તુઓ અને કાયદેસર કામોની 
યાદીઓ માગે છે અને એવા દરેક કામ અને દરેક વસ્તુને તેઓ એવી શંકાની નજરે જોવા માંડે છે કે કયાંક આ 
પ્રતિબંધિત તો નથી ને ? અહીં કુરાન આ માનસિકતાની સુધારણા કરે છે. સવાલ પૂછનારા લોકોનો આશય 
એવો હતો કે તેમને તમામ હલાલ વસ્તુઓની વિગતો આપવામાં આવે કે જેથી એ સિવાયની દરેક વસ્તુને તેઓ 
હરામ માને. જવાબમાં કુર્અાને હલાલ વસ્તુઓની વિગતો આપી અને ત્યારપછી એક સામાન્ય સૂચના આપીને 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


“9-77 ૮ત૪ત્ત# 


41૦૪૬૫ હલા દન 
ક: 249 :*હ ક રા 
5 1 8 ક 


લઈ લો અને અલ્લાહના કાનૂનનો ભંગ કરવાથી ડરો, અલ્લાહને હિસાબ લેતાં જરાય વાર 
લાગતી નથી. 

આજે તમારા માટે તમામ પાક વસ્તુઓ હલાલ કરી દેવામાં આવી છે. ગ્રંથવાળાઓનો 
ખોરાક તમારા માટે હલાલ છે અને તમારો ખોરાક તેમના માટે.” અને સુરક્ષિત સ્રીઓ પણ 
તમારા માટે હલાલ છે, પછી તેઓ ઈમાનવાળાઓના જૂથમાંથી હોય 


છોડી દીધું કે બધી જ શુદ્ધ વસ્તુઓ હલાલ છે. આમ, જૂની ધાર્મિક વિચારસરણી એકદમ પલટાઈ ગઈ. જૂની 
વિચારસરણી એવી હતી કે બધું જ હરામ છે સિવાય કે જેને હલાલ ઠરાવવામાં આવે. કુર્ઓાનિ આનાથી ઊલટો 
(નિયમ નક્કી કરી દીધો કે એ વસ્તુ સિવાય બધું હલાલ છે જેના હરામ હોવાની સ્પષ્ટતા કરી દેવામાં આવે. આ 
એક મોટો સુધારો હતો જેણે માનવજીવનને બંધનોમાંથી મુકત કરીને તેના માટે દુનિયાની વિશાળતાના દ્વાર 
ખોલી દીધાં. પહેલાં હલાલના એક નાનકડા વર્તુળ સિવાય દુનિયાની બધી જ વસ્તુઓ તેના માટે હરામ હતી, 
હવે હરામના એક નાનકડા વર્તુળના અપવાદ સિવાય આખી દુનિયા તેના માટે હલાલ થઈ ગઈ. 

હલાલ માટે પાકની મર્યાદા એટલા માટે મૂકવામાં આવી કે નાપાક વસ્તુઓને કાયદેસરતાની દલીલ વડે 
હલાલ ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે. હવે સવાલ એ રહ્યો કે વસ્તુઓ પાક હોવાનું કઈ રીતે નકકી થશે, 
તો આનો જવાબ આ છે કે જે વસ્તુઓ શરીઅતના નિયમોમાંથી કોઈ નિયમ હેઠળ નાપાક ઠરાવાય અથવા જે 
વસ્તુઓ મનમાં અણગમો પેદા કરે, અથવા જેને સભ્ય માનવીએ સામાન્ય રીતે તેની કુદરતી સ્વચ્છતાની 
ભાવનાની વિરૂદ્ધ જોઈ હોય એ સિવાય બધું જ પાક છે. 

(૧૯) શિકારી જનાવરોનો અર્થ કૂતરાં, ચિત્તા, સમડી, બાઝ, શિક્રા અને એ તમામ ફાડી ખાનારાં 
પશુઓ અને પક્ષીઓ છે જેમની પાસેથી શિકારનું કામ લેવામાં આવે છે. પાળેલાં જનાવરોની લાક્ષણિકતા એ 
હોય છે કે તે જેનો શિકાર કરે છે તેને સામાન્ય પશુઓની જેમ ફાડી ખાતાં નથી બલ્કે પોતાના માલિક માટે પકડીને 
રાખે છે. આ જ કારણસર સામાન્ય ફાડી ખાનારાં જનાવરોનો ફાડી કાઢેલો જનાવર હરામ છે અને પાળેલાં 
પશુઓનો શિકાર હલાલ છે. 

આ બાબતમાં શરીઅતના નિષ્ણાતોમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે. એક જૂથ કહે છે કે જો શિકારી જનાવરે, પછી 
તે જંગલી જનાવર હોય કે પક્ષી, શિકારમાંથી થોડુંક પણ ખાઈ લીધું હોય તો તે હરામ થશે, કેમ કે તેના ખાઈ 
લેવાનો અર્થ આ થાય છે કે તેણે શિકારને માલિક માટે નહીં બલ્કે પોતાના માટે પકડયો. આ જ મત ઇમામ 
શાફઈનો છે. બીજું જૂથ કહે છે કે, જો શિકારમાંથી થોડુંક ખાઈ લીધું હોય તો પણ તે હરામ થતું નથી, એટલે સુધી 


ન જ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


49554 


7.79 727 79 ક» ૮2722૪7 


કહન ઝરશ્હ્ક્્્ન્ડકટ 


(7. 


2 4 “કહં 


અથવા એ કોમોમાંથી કે જેમને તમારી પહેલાં ગ્રંથ આપવામાં આવ્યો હતો, ' એ શરતે કે તમે તેમની 
મહેર અદા કરીને વિવાહ કરી તેમના રક્ષક બનો, એમ નહી કે કામવાસના પૂરી કરવામાં પડી જાઓ 
અથવા છાની રીતે યારબાઝી કરો. અને જો કોઈએ ઈમાનના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો ઇનકાર કર્યો તો 
તેના જીવનની તમામ કારકિર્દી વ્યર્થથઈ જશે અને તે આખિરતમાં દેવાળિયો હશે. (રુકૂઅ-૧) 


કે ૧/૩ ભાગ પણ જો તે ખાઈ લે તો બાકીનું ર/૩ હલાલ છે , અને આ મામલામાં જંગલી પશુ અને પક્ષીમાં કોઈ 
ફરક નથી. આ મત ઇમામ માલિકનો છે. ત્રીજું જૂથ કહે છે કે, શિકારી જનાવરે જો શિકારમાંથી થોડુંક ખાઈ લીધું 
હોય તો તે હરામ થશે પરંતુ જો શિકારી પક્ષીએ ખાઈ લીધું હોય તો તે હરામ થશે નહીં. કેમ કે શિકારી પશુને એવી 
તાલીમ આપી શકાય છે કે તે શિકારને માલિક માટે પકડીને રાખે અને તેમાંથી કંઈપણ ખાય નહીં પરંતુ અનુભવે 
પુરવાર થયેલું છે કે શિકારી પક્ષી આવી તાલીમ સ્વીકારતું નથી. આ મત ઇમામ અબૂહનીફા અને તેમના 
સાથીઓનો છે. આનાથી ઊલટું, હઝરત અલી રદિ. કહે છે કે શિકારી પક્ષીનો શિકાર સમૂળગો જ હલાલ નથી, 
કેમ કે તેને તાલીમ વડે એ શિખવાડી શકાતું નથી કે શિકારને પોતે ખાય નહીં પણ માલિક માટે પકડી રાખે. 

(૨૦) એટલે કે શિકારી પશુને શિકાર પર છોડતી વખતે બિસ્મિલ્લાહ કહો. હદીસમાં આવે છે કે હઝરત 
અદી બિન હાતિમ રદિ.એ નબી સ.અ.વ.ને પૂછ્યું કે, “શું હું કૂતરા વડે શિકાર કરી શકું ?” તો આપે કહ્યું કે, 
“જો તેને છોડતી વખતે તમે અલ્લાહનું નામ લીધું હોય તો ખાઓ , નહીં તો નહીં. અને જો તેણે શિકારમાંથી કંઈ 
ખાઈ લીધું હોય તો ન ખાઓ કેમ કે તેણે શિકારને હકીકતમાં પોતાના માટે પકડયો .” પછી તેમણે પૂછ્યું કે, જો હું 
શિકાર માટે મારા કૂતરાને છોડું અને પાછળથી જોઉ કે કોઈ બીજો કૂતરો ત્યાં છે .'' તો આપે કહ્યું, “એ શિકારને ન 
ખાઓ કેમ કે તમે ખુદાનું નામ તમારા કૂતરા ઉપર લીધું હતું, નહીં કે બીજા કૂતરા ઉપર.” 

આ આયત ઉપરથી જણાય છે કે શિકારી જનાવરને શિકાર માટે છોડતી વખતે અલ્લાહનું નામ લેવું 
આવશ્યક છે. ત્યારપછી જો શિકાર જીવતો મળે તો અલ્લાહનું નામ લઈને તેને ઝબેહ કરી લેવો જોઈએ અને જો 
જીવતો ન મળે તે વિના પણ તે હલાલ હશે કેમ કે શરૂઆતમાં શિકારી જનાવરને છોડતી વખતે અલ્લાહનું નામ 
લઈ લેવામાં આવ્યું હતું. આ હુકમ તીર માટે પણ છે . 

(૨૧) ગ્રંથવાળાઓના ખાવામાં તેમનું ઝબેહ કરેલું પણ સામેલ છે. આપણા માટે તેમનો અને તેમના માટે 
આપણો ખોરાક હલાલ હોવાનો અર્થ આ છે કે આપણી અને તેમની વચ્ચે ખાવા-પીવાની બાબતમાં કોઈ રૂકાવટ 
અને કોઈ આભડછેટ નથી. આપણે તેમની સાથે જમી શકીએ છીએ અને તેઓ આપણી સાથે. પરંતુ આ સામાન્ય 
છૂટછાટ આપતાં પહેલાં આ વાકયનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું છે કે તમારા માટે પાક વસ્તુઓ હલાલ કરી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


ડડ. કાડા ક 
પ હકક ટવ 
4125 865458 છછ કકક 
કડ ,5-94ક9 5% 
સ 


“4 2૪ શકર 47227221 દય. 14*4ફ 
ઈ ૪- કિ લાન ન દી 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જ્યારે તમે નમાઝ માટે ઊઠો ત્યારે તમારા મોં અને હાથ 
કોણીઓ સુધી ધોઈ લો, માથા ઉપર હાથ ફેરવી લો અને પગ ઘૂંટીઓ સુધી ધોઈ લો.” જો 


જનાબતની હાલતમાં હોવ તો સ્નાન કરીને પાક થઈ જાઓ.” જો બીમાર હોવ કે મુસાફરીની 
હાલતમાં હોવ કે તમારામાંથી કોઈ કુદરતી હાજતે જઈને આવે અથવા તમે સ્ત્રીઓને સ્પર્શ કર્યો 
હોય, અને પાણી ન મળે, ત્યારે પાક માટીનો ઉપયોગ કરો, બસ તેની ઉપર હાથ મારીને તમારા મોં 


અને હાથો ઉપર ફેરવી લો.“ અલ્લાહ તમારા માટે જીવનને મુશ્કેલ બનાવવા માગતો નથી, પરંતુ 
તેઈચ્છે છેકે 


દેવામાં આવી છે. આના ઉપરથી જણાય છે કે, ગ્રંથવાળા પાકી અને સ્વચ્છતાના એ નિયમોનું પાલન ન કરે કે જે 
શરીઅતની દ્રષ્ટિએ આવશ્યક છે , અથવા જો તેમના ખોરાકમાં હરામ વસ્તુઓ સામેલ હોય, તો તેનાથી દૂર રહેવું 
જોઈએ. દા.ત. તેઓ અલ્લાહનું નામ લીધા વિના કોઈ જનાવરને ઝબેહ કરે, અથવા તેની ઉપર અલ્લાહ સિવાય 
બીજા કોઈનું નામ લે તો તેનું ખાવું આપણા માટે હલાલ નથી. આવી જ રીતે જો તેમના ટેબલ અથવા પાથરણા 
ઉપર દારૂ કે ભૂંડનું માંસ અથવા બીજી કોઈ હરામ વસ્તુ પીરસવામાં હોય તો આપણે તેમાં સામેલ થઈ શકતાં નથી. 

ગ્રૅથવાળાઓ સિવાય અન્ય બિનમુસ્લિમ લોકો માટે પણ આ જ હુકમ છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે 
ગ્રૅંથવાળાઓનું ઝબેહ કરેલું ત્યારે જ હલાલ છે જ્યારે તેમણે તેની ઉપર અલ્લાહનું નામ લીધું હોય, આ 
સિવાયના બિનગ્રંથવાળા લોકો ધ્વારા મારવામાં આવેલા જનાવરને આપણે ખાઈ શકતાં નથી. 

(ર૨) આનો અર્થ યહ્‌દીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ છે. લગ્નની પરવાનગી માત્ર એ જ સ્ત્રીઓ સાથે 
આપવામાં આવી છે, અને તેની સાથે આ શરત મૂકી દેવામાં આવી છે, કે તે મુહસનાત (સુરક્ષિત સ્ત્રીઓ) હોય. 
આ હુકમની વિગતોની બાબતમાં શરીઅતના નિષ્ણાંતો વચ્ચે મતભેદ થયો છે. ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. એમ માને છે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


2229 *%્ર 2%. 2» કબ -79295%271:9 
192519૯6) કત ક ઝદધક ે કક કના 
2%7?221:)- 25ૃદૃદ્ટ * 447? 22577₹ ,€279* 

%% ; ૭212 ઝન ક ક ન 


નઇ 


ક્ર2 [220 તક ય 
કઝા ૦. ક! 
નકન 2 ક ઝાંધુ ટિક 


ક777.55 17 

૭5515 % 955% 
મ! ા 2 #2,;9247/.72.47/ લા 
નાનક ર 

તમનેપાક કરે અને તેની નિયામત તમારી ઉપર પૂરી કરી દે,” કદાચ તમે આભારી બનો. 
અલ્લાહે તમને જે નિયામત આપી છે“ તેને યાદ રાખો અને એ પાકા વાયદાને ન ભૂલો જે 
તેણે તમારી પાસેથી લીધો છે, એટલે કે તમારું આ કથન કે “અમે સાંભળ્યું અને આજ્ઞાપાલન 
સ્વીકાર્યું.”' અલ્લાહથી ડરો, અલ્લાહ દિલોના ભેદ સુદ્ધાં જાણે છે. હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો ! 
અલ્લાહ માટે સચ્ચાઈ ઉપર કાયમ રહેનારાં અને ન્યાયની સાક્ષી આપનારાં બનો.“ કોઈ જૂથની 
દુશ્મનાવટ તમને એટલી ઉશ્કેરી ન દે કે તમે ન્યાયથી ફરી જાઓ. ન્યાય કરો, આ અલ્લાહથી ડરવા 


સાથે વધુ સુસંગત છે, અલ્લાહનો ડર રાખીને કામ કરતાં રહો, જે કંઈ તમે કરો છો તનાથી અલ્લાહ 
પૂરી રીતે માહિતગાર છે. જે લોકો ઈમાન લાવે અને સદ્કાર્યો કરે, 


કે અહીં ગ્રંથવાળાઓનો અર્થ એ ગ્રંથવાળાઓ છે જે ઇસ્લામી રાજયની પ્રજા હોય. જયારે દારૂલહર્બ અને 
દારૂલકુક્રમાં રહેતાં યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓ હોય તો તેમની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાં ગેરકાયદેસર છે. હનફી 
મસ્લક પ્રમાણે આમાં થોડો મતભેદ છે, તેમને ત્યાં વિદેશી ગ્રંથવાળાઓની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન હરામ તો નથી 
પરંતુ મકરૃહ (નાપસંદ) જરૂર છે. આનાથી વિરૂદ્ધ સઈદ બિન અલમુસૈયિબ અને હસન બસરી એમ માને છે કે, 
આ આયતમાં સામાન્ય નિયમ આપવામાં આવ્યો છે એટલા માટે ઇસ્લામી રાજય અને ઇસ્લામી રાજય બહાર 
રહેતા ખ્રિસ્તી અને યહૂદી (ઝિમ્મીઓ અને બિનઝિમ્મીઓ)નો ફરક કરવાની જરૂર નથી. આ ઉપરાંત 
મુહસનાતના અર્થમાં પણ શરીઅતના વિદ્ઠાનો વચ્ચે મતભેદ છે. હઝરત ઉમર રદિ.ના અભિપ્રાય પ્રમાણે આનો 
અર્થ ચરિત્રવાન અને સુરક્ષિત શીલવાન સ્રીઓ છે અને આના આધારે તેઓ ગ્રંથવાળાઓની સ્વચ્છંદી સ્રીઓને 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુ આન ૧ 
#»21,-9%92-4૮ત૨2.2:2 ૬૪ 227 

જ -કક્ઝ્રકયક્થ્ચઝ્હ 

-# » 9 કસ ત્રિ (દિ 

-ક્ટ્ઝ્રૂઈવ ગ્ય ત ત્રિ કચ 

દ્વ ૮-૮ ૮૪7 જિં વદી 

હ“ઝઝ!23119:-21 

ન્વિનત્ર 4 52 નિક 

૦૦ ક્ત ક ફક 

દ 422% ૪229 -«₹# #., (૬25-276), 8, 5 
બ ૯મ્જર્કાવઇક્5 ડ્રઇ1હ૨2-*481192219 


કયુ ફૂ ન જા 


અલ્લાહે તેમની સાથે વાયદો કર્યો છે કે તેમની ભૂલો પ્રત્યે દરગુજર કરવામાં આવશે અને તેમને 


પું. કઝ યા કુ 


મોટું વળતર મળશે. રહ્યાં એ લોકો કે જે કુફ્ર કરે અને અલ્લાહની આયતોને ખોટી ઠેરવે, તો તેઓ 
દોજખમાં જનારાં છે. 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહના એ ઉપકારને યાદ કરો જે તેણે (તાજેતરમાં જ) 
તમારી ઉપર કર્યો છે, જ્યારે કે એક જૂથે તમારી ઉપર હુમલો કરવાનો ઇરાદો કરી લીધો હતો. 


પરંતુ અલ્લાહે તેમના હાથ તમારી ઉપર ઉઠવાથી રોકી લીધાં.“ અલ્લાહથી ડરીને કામ કરતાં રહો, 
ઈમાન ધરાવનારાઓએ અલ્લાહની જ ઉપર ભરોસો કરવો જોઈએ. (રુકૂઅ-૨) 

આ છૂટછાટમાંથી બાકાત ઠરાવે છે. આ જ મત હસન, શિઅબી અને ઇબ્રાહીમ નખઈનો છે. અને હનફી લોકોએ 
આને જ પસંદ કર્યો છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, ઇમામ શાફઈનો અભિપ્રાય એવો છે કે અહીં આ શબ્દ ગુલામ સ્રીઓની 
સરખામણીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે, એટલે કે આનો અર્થ એ ગ્રંથવાળી સ્રીઓ છે જે ગુલામ ન હોય. 

(૨૩) ગ્રંથવાળા લોકોની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્નની છૂટ આપી દીધા પછી આ વાકય એટલા માટે 
ચેતવણીના પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યું છે કે જેમાણસ આ પરવાનગીનો ફાયદો ઉઠાવે તે પોતાના ઈમાન અને 
નૈતિકતાની બાબતમાં સાવધાન રહે. એવું ન થાય કે કાફિર પત્નીના પ્રેમમાં પડીને, અથવા તેની માન્યતાઓ 
અને કામોથી પ્રભાવિત થઈને, તે પોતાનું ઈમાન ગુમાવી બેસે, અથવા નીતિમત્તા અને સામાજિક જીવનમાં 
એવા માર્ગેચાલવા માંડે જે ઈમાનની વિરૂદ્ધ હોય. 

(૨૪) નબી સ.અ.વ.એ આ હુકમની જે સમજૂતી આપી છે તેના ઉપરથી જણાય છે કે મોઢું ધોવામાં 
કોગળા કરવાં અને નાક સાફ કરવી પણ સામેલ છે, તે વિના મોઢું ધોવાનું કામ પૂરૂં થતું નથી. અને કાન કેમ કે 
માથાનો જ એક ભાગ છે એટલા માટે માથા ઉપર હાથ ફેરવવામાં કાનોના અંદરના અને બહારના ભાગો ઉપર 
હાથ ફેરવવાનું પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત વુઝૂ કરતાં પહેલાં હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ જેથી જે હાથો વડે માણસ 
વુઝૂકરતો હોય તે પોતે પહેલાં સ્વચ્છ થઈ જાય. 

(ર૫) જનાબતની નાપાકી, ચાહે તે સંભોગના કારણે લાગુ થઈ હોય અથવા સપનામાં વીર્યસ્ખલન 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


કકક 3552 મા 45] હ૪ડ ક 
“7 ! જ «કહ દ્વિજ ત્રિ 
હડ ઝકાત ઠ 


4 22 2-૨2૯-59») 22 222404 જ 282 7 
કાનન ન ન 
કશ્ર 2-૦ હ કજ નિત 1 55 2 24 

અલ્લાહે બનીઇસ્રાઈલ ત પાકો વાયદો લીધો હતો તા તેમની અંદર બાર નકીબ” 

નીમ્યા હતાં અને તેમને કહ્યું હતું કે “હું તમારી સાથે છું, જો તમે નમાઝ કાયમ રાખી અને ઝકાત 


આપી અને મારા પયગમ્બરોને માન્યા અને તેમની મદદ કરી” અને તમારા ખુદાને સારૂં કરજ 
આપતા રહ્યાં” તો વિશ્વાસ રાખો કે હું તમારી બૂરાઈઓ તમારામાંથી દૂર કરી દઈશ” 


થવાથી લાગુ થઈ હોય, બંને સંજોગોમાં ગુસ્લ એટલે કે સ્નાન ફરજિયાત (વાજિબ) છે. આવી હાલતમાં ગુસ્લ 
કર્યા વિના નમાઝ પઢવી કે કુર્અાનને સ્પર્શ કરવો ગેરકાયદેસર છે. (વધુ વિગતો માટે જૂઓ સૂરઃ નિસા, નોંધ 
ક્રમાંક- ૬૭, €૮ અને €૯) 

(૨૬) સમજૂતી માટે જૂઓ સૂરઃ નિસા, નોંધ ક્રમાંક- ૬૯ અને ૭૦) 

(૨૭) જેવી રીતે મનની પાકી એક શિયામત છે એવી જ રીતે શરીરની પાકી પણ એક નિયામત છે. 
મનુષ્યો ઉપર અલ્લાહની નિયામત એ જ વખતે પૂર્ણ થઈ શકે છે જયારે મન અને શરીર બંનેની સ્વચ્છતા અને 
પાકી માટેપુરૂં માર્ગદર્શન તેને મળી જાય. 

(૨૮) એટલે કે એ નિયામત કે જીવનનો સીધો ધોરી માર્ગ તમારા માટે સ્પષ્ટ કરી દીધો અને દુનિયાના 
માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ માટેના પદ ઉપર તમને બેસાડી દીધાં . 

(૨૯) જુઓ સૂરઃ નિસા, નોંધ ક્રમાંક - ૧૯૪ અને ૧૬૫ 

(૩૦) અહીં ઇશારો એ ઘટનાની તરફ છે જેની રિવાયત હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ રદિ.એ 
કરી છે કેયહૂદીઓમાંના એક જૂથે નબી સ.અ.વ. અને આપના ખાસ ખાસ સાથીઓને જમવા માટે નોતર્યા હતાં 
અને ગુપ્ત રીતે કાવતરું ઘડ્યું હતું કે અચાનક જ તેમની ઉપર તૂટી પડીશું અને આવી રીતે ઇસ્લામનો જીવ કાઢી 
લઈશું. પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ અલ્લાહની કૃપાથી નબી સ.અ.વ.ને આ કાવતરાની જાણ થઈ ગઈ અને આપ 
જમવા માટે ગયા નહીં. અહીંથી પ્રવચનની દિશા બનીઇસ્રાઈલ તરફ ફરી રહી છે તેથી પ્રસ્‍તાવના તરીકે આ 
ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 

અહીંથી જે પ્રવચન શરૂ થઈ રહ્યું છે તેના બે હેતુઓ છેઃ પહેલો હેતુ આ છે કે, મુસલમાનોને એવા રસ્તે 
જતાં રોકવામાં આવે જેની ઉપર તેમના પુરોગામી ગ્રંથવાળા ચાલી રહ્યા હતાં. એટલા માટે અહીં જણાવવામાં 
આવી રહ્યું છે કે જેવી રીતે આજે તમારી પાસેથી વાયદો લેવામાં આવ્યો છે તેવી જ રીતે ગઈ કાલે આ જ વાયદો 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


કડક ડણઝઝ૦ઝ# લક: 
વિક૦બ૦ાદડડ5૭૪ 5,૭5૬ 


*૦૦ 2 
અને તમને એવા બાગોમાં દાખલ કરીશ જેમની નીચે નદીઓ વહેતી હશે, પરંતુ આના પછી 
તમારામાંથી જેણે કુફ્રનું વલણ અપનાવ્યું તો હકીકતમાં તેણે સીધો માર્ગ” ખોઈ નાંખ્યો.'' પછી આ તેમનું 
બનીઇસ્નાઈલ પાસેથી અને મસીહ અ.સ.ની કોમ પાસેથી પણ લેવામાં આવેલો છે. તો પછી એવું ન થાય કે જેવી 


રીતે તેઓ તેમનો વાયદો તોડીને ગુમરાહીઓમાં પડી ગયાં એવી જ રીતે તમે પણ તેને તોડી નાખો અને ગુમરાહ 
થઈ જાઓ. બીજો હેતુ આ છે કે, યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓ બંનેને એમની ભૂલો સામે ચેતવવામાં આવે અને તેમને 
સત્યદીનની તરફ બોલાવવામાં આવે. 

(૩૧) “નકીબ' નો અર્થ દેખરેખ રાખનાર અને તપાસ કરનાર છે. બનીઇસ્રાઈલના ૧૨ કબીલા હતાં 
અને અલ્લાહતઆલાએ એમાંથી દરેક કબીલા ઉપર એક -એક નકીબ નીમવાનો હુકમ આપ્યો હતો જેથી તે 
તેમની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખે અને તેમને અધર્મ અને અનેતિકતાથી બચાવવા માટે પ્રયાસ કરતો રહે. 
બાઇબલના પુસ્તક ગણનામાં ૧૨ સરદારોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, પરંતુ તેમની એ હેસિયત કે જે અહીં નકીબ 
શબ્દના ઉપયોગ દ્વારા કુરાનમાં દશવિવામાં આવી છે, બાઇબલના વર્ણનમાંથી વ્યકત થતી નથી. બાઇબલ 
તેમને માત્ર ઉમરાવો અને સરદારોની હેસિયતથી રજૂ કરે છે અને કુર્બઅાન તેમની હેસિયત નૈતિક અને ધાર્મિક 
દેખરેખ રાખનાર તરીકે ગણે છે. 

(૩૨) એટલે કે જેપયગમ્બરો પણ મારા તરફથી આવે, તેમનું નિમંત્રણ મળતાં તમે લબ્બેક (હાજર છું) 
કહ્યું હોત અને તેમની મદદ કરતાં રહયા હોત. 

(૩૩) એટલે કે અલ્લાહના માર્ગમાં પોતાનો માલ ખર્ચ કરતા રહ્યાં કેમ કે અલ્લાહતઆલા એ એક- 
એક પાઈને કે જે માણસ તેના માર્ગમાં ખર્ચ કરે તેને અનેકગણી કરીને ઇનામની સાથે પરત કરવાનો વાયદો કરે 
છે, તેથી કુરઆનમાં ઘણી જગ્યાએ અલ્લાહના માર્ગમાં ખર્ચ કરવાને કરજ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. આમાં 
શરત એટલી જ છે કે તે સારૂં કરજ હોય. એટલે કે કાયદેસર રીતે કમાયેલા ધનમાંથી ખર્ચ કરવામાં આવે, ખુદાના 
કાનૂન અનુસાર ખર્ચ કરવામાં આવે તેમજ નિષ્ઠા અને સારી દાનત સાથે ખર્ચ કરવામાં આવે. 

(૩૪) કોઈના ઉપરથી તેની બુરાઈઓ દૂર કરી દેવાના બે અર્થ છે : એક આ કે, સીધો રસ્તો 
અપનાવવાનું તેમજ અલ્લાહના માર્ગદર્શન પ્રમાણે આચાર-વિચારના સાચા માર્ગ ઉપર ચાલવાનું ચોકકસપણે 
આ જ પરિણામ આવશે કે માણસનું મન અનેક બૂરાઈઓથી અને તેની જીવનશૈલી ઘણીબધી ખરાબીઓથી મુક્ત 
થતી જશે. બીજું આ કે, આ સુધારણા છતાં જો કોઈ માણસ સમગ્ર રીતે પૂર્ણતાએ ન પહોંચી શકે અને થોડીઘણી 
બૂરાઈઓ તેની અંદર બાકી પણ રહી જાય તો અલ્લાહતઆલા પોતાની કૃપાથી તેની પકડ નહીં કરે અને તેને 
પોતાના હિસાબમાંથી બાકાત રાખશે કેમ કે જેણે પાયારૂપ માર્ગદર્શન તથા પાયારૂપ સુધારણાનો સ્વીકાર કરી 
લીધો હોય તેની ગૌણ અને નજીવી બૂરાઈઓનો હિસાબ લેવામાં અલ્લાહતઆલા કડકાઈ કરનાર નથી. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


(૩૫) એટલે કે તેણે “સવાઅસ્સબીલ” ને પામીને ફરીથી ખોઈ નાખ્યો અને તે બરબાદીના રસ્તા ઉપર 
ભટકી ગયો. 'સવાઅસ્સબીલ' નો અનુવાદ “મધ્યમ અને સમતોલ ધોરી માર્ગ” કરી શકાય પરતું આના વડે 
પૂરો અર્થવ્યક્ત થતો નથી. એટલા માટે અમે અનુવાદમાં મૂળ શબ્દને જેમનો તેમ લઈ લીધો છે . 

આ શબ્દમાં રહેલા અર્થને સમજતાં પહેલાં એ સમજી લેવું જોઈએ કે માનવી પોતે તેની જાતમાં એક 
નાનકડી દુનિયા છે જેની અંદર અસંખ્ય પ્રમાણમાં જાત-જાતની શક્તિઓ અને લાયકાતો છે, ઇચ્છાઓ છે, 
લાગણીઓ અને વલણો છે જેની અંદર બેસુમાર જાત જાતની ક્ષમતાઓ છે, ઈચ9ાઓ છે, લાગણીઓ અને 
વલણો છે, મન અને શરીરની અલગ અલગ માગણીઓ છે, મન અને પ્રકૃતિના જુદા જુદા તકાદાઓ છે. તેમજ 
આવા માણસોના ભેગાં થવાથી જે સામાજિક જીવન રચાય છે તે પણ બેહદ જટિલ સંબંધોનો બનેલો હોય છે, 
તથા સંસ્ફુતિ અને સભ્યતાના વિકાસની સાથેસાથે આ જટિલતાઓ વધતી જ જાય છે. આ ઉપરાંત, દુનિયામાં 
જીવનની જે સામગ્રી માનવીની ચારેય તરફ ફેલાયેલી છે તેનો ઉપયોગ કરવાનો તેમજ તેનો માનવીય સંસ્કૃતિમાં 
વાપરવાનો સવાલ પણ વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક દ્રષ્ટિએ પણ અનેક પેટા અને ગૌણ સવાલો ઊભાં કરે છે. 

માનવી પોતાની નબળાઈના કારણે આ સમગ્ર જીવનગાળા ઉપર એકીસાથે સંતુલિત દ્રષ્ટિ નાખી 
શકતો નથી. આના કારણે માનવી પોતાના માટે પોતે જીવનનો કોઈ માર્ગપણ ઘડી શકતો નથી જેમાં તેની તમામ 
શક્તિઓની સાથે ન્યાય થાય, તેની તમામ ઇચ્છાઓનો યોગ્ય રીતે હક્ક અદા થઈ જાય, તેની તમામ 
લાગણીઓ અને વલણોમાં સમતુલા જળવાય, તેના બધા જ આંતરિક અને બાહ્ય તકાદા સપ્રમાણ રીતે પૂરાં 
થાય, તેના સામાજિક જીવનના તમામ પ્રશ્નોને યોગ્ય રીતે ધ્યાન રાખવમાં આવે, અને આ તમામનો એક 
સમતળ અને સપ્રમાણ ઉકેલ નીકળી આવે, અને ભૌતિક વસ્તુઓનો પણ વ્યક્તિગત અને સાંસ્કૃતિક જીવનમાં 
ન્યાય અને સત્યનિષ્ઠા સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવતો રહે. જયારે માનવી પોતે પોતાનો માર્ગદર્શક અને કાયદો 
ઘડનાર બની જાય છે ત્યારે હકીકતના અલગ અલગ પાસાઓમાંથી કોઈ એક પાસું, જીવનની જરૂરીયાતમાંથી 
કોઈ એક જરૃરિયાત, ઉકેલને પાત્ર સમસ્યાઓમાંથી કોઈ એક સમસ્યા, તેના મગજ ઉપર એવી રીતે છવાઈ જાય 

જજ્તત .. છે કે બીજા પાસાં, જરૂરિયાતો અને સમસ્યાઓની સાથે તે જાણે- 
પમા આ દભ ઝન અજાણે અન્યાય કરવા માંડે છે, અને તેના આ અભિપ્રાયને 
બળજબરીપૂર્વક લાગુ પાડવાનું પરિણામ એ આવે છે કે જીવનનું 

સંતુલન બગડી જાય છે અને તે અસંતુલનની કોઈ એક અંતિમ હદ 

સુધી વાંકો ચાલવા માંડે છે. પછી જયારે આ વક્ન ચાલ તેની અંતિમ 

સીમાએ પહોંચતાં પહોંચતાં અસહ્ય બની જાય છે ત્યારે તે એ 

પાસાઓ અને એ જરૂરિયાતો તેમજ એ સમસ્યાઓ કે જેમની સાથે 

અન્યાય થયો હતો, વિદ્રોહ શરૂ કરી દે છે, અને જોર કરવા માંડે છે 

કે તેમની સાથે પણ ન્યાય કરવામાં આવે. પરંતુ ન્યાય તો થતો જ 

નથી કેમ કે ફરીથી એ જ અમલ શરૂ થઈ જાય છે કે એમાંથી કોઈ 

એક જે પહેલાંના અસંતુલનના કારણે સૌથી વધારે દબાવવામાં 

ન ટ આવી હતી, માનવીના મગજ ઉપર છવાઈ જાય છે અને તેને 
સષ્દો સ્ય્ઝ પોતાના ખાસ તકાદાઓ પ્રમાણે એક વિશિષ્ટ દિશામાં ખેંચીને 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


દિ ૮ . 2 


ટટ 7 * 2272228 નૂ 

ટ -ક.ગ્હ#95પ૫્2 ગહ 

22૫% ત્ત ૮ 224] *।/૪ 24 21[2?, 7258..:22 
કેડઉપગ્કક 2 કક્થ્ડનડ્કહ#ક્ર 
272૪2 ૮૭), 972૭-746૬ ।૮૬।।«૯ 21૯૨૩ 
ત્હ્૭5ત55 ગ્શ્૭કેક્ક્૭ છક :5 દર 


૦ 


વચનનું તોડવું હતું જેના કારણે અમે તેમને અમારી કૃપાથી દૂર ફેકી દીધાં અને તેમના દિલોને કઠણ 
બનાવી દીધાં. હવે તેમની હાલત આ છે કે શબ્દોનો હેરફેર કરીને વાતને કયાંથી કયાં લઈ જાય છે, 
જે શિક્ષણ તેમને આપવામાં આવ્યું હતું તેનો મોટો ભાગ ભૂલી ગયેલાં છે, અને અવારનવાર તમને 
તેમના કોઈને કોઈ વિશ્વાસઘાતની જાણ થતી જ રહે છે. તેમનામાંથી ઘણાં થોડા માણસો એવાં છે જે 
આ ખામીથી બચેલાં છે. (તેથી હવે જ્યારે આ લોકો આ હાલતે પહોંચી ગયેલાં છે ત્યારે જે ઉપદ્રવ 
પણ તેઓ મચાવે તે તેમની પાસેથી અપેક્ષિત જ છે) 


લઈ જાય છે જેમાં ફરીથી બીજા પાસાઓ અને જરૂરિયાતો તેમજ સમસ્યાઓની સાથે અન્યાય થવા માંડે છે. 
આમ, માનવજીવનને કયારેય સીધું ચાલવા મળતું જ નથી, હંમેશા તે હાલક-ડોલક અવસ્થામાં રહે છે અને 
બરબાદીના એક કિનારેથી બીજા કિનારા તરફ ગબડતો રહે છે. એ તમામ રસ્તા જે માનવીએ પોતાના જીવન 
માટે રચ્યાં છે, વક્રરેખાના આકારમાં હોય છે, ખોટી દિશામાં જાય છે તેમજ ખોટી દિશામાં સમાપ્ત થઈને પછી 
બીજી કોઈ ખોટી દિશા તરફ વળી જાય છે. 

આ બધા વાંકા અને ખોટા રસ્તાઓ વચ્ચે એક એવો માર્ગ કે જે બિલકુલ મધ્યમાં આવેલો હોય, જેમાં 
માનવીની તમામ શક્તિઓ અને ઈચ્છાઓની સાથે, તેની તમામ લાગણીઓ અને વલણોની સાથે, તેના આત્મા 
અને શરીરના ભાગો અને તકાદાઓની સાથે, અને તેના જીવનની તમામ સમસ્યાઓની સાથે સંપૂર્ણપણે ન્યાય 
કરવામાં આવ્યો હોય, જેની અંદર કોઈ વક્રતા, કોઈ વાંક, કોઈ પાસા તરફ અયોગ્ય પક્ષપાત અને બીજા 
પાસાંની સાથે અન્યાય અને અત્યાચાર ન હોય, તે માનવજીવનના સાચા વિકાસ અને તેની સફળતા માટે જરૂરી 
છે. માનવીની મૂળ પ્રકૃતિને આની જરૂર છે અને અલગ અલગ વક્ર રસ્તાઓ સામે વારંવાર તેના વિદ્રોહનું મૂળ 
કારણ આ જ છે કે તે આ સીધા ધોરી માર્ગને શોધે છે પરંતુ માનવી જાતે આ ધોરીમાર્ગને શોધી કાઢવા માટે 
શક્તિમાન નથી. તેની તરફ માત્ર ખુદા જ માર્ગદર્શન આપી શકે છે અને ખુદાએ તેના પયગમ્બરો આટલા જ 
માટે મોકલ્યાં છે કે આ સીધા માર્ગ તરફ લોકોનું માર્ગદર્શન કરે. 

કુઅઓનિ આ જ રસ્તાને “સવાઅસ્સબીલ” તથા “સિરાતેમુસ્તકીમ” કહે છે. આ ધોરીમાર્ગ દુનિયાના 
આ જીવનથી માંડીને આખિરતના બીજા જીવન સુધી અસંખ્ય વક્ર માર્ગો વચ્ચેથી સીધો પસાર થાય છે. જે કોઈ 
આની ઉપર ચાલ્યો તે અહીં સત્યમાર્ગી છે તથા આખિરતમાં સફળ છે, અને જેણે આ રસ્તો ખોઈ નાખ્યો, તે 
અહીં ખોટો છે, ખોટા માર્ગેચાલનારો છે અને ખોટું કરનારો છે અને આખિરતમાં અનિવાર્યપણે તેણે દોજખમાં 
જવાનું છે, કેમ કે જીવનના તમામ વક્ર રસ્તા દોજખની તરફ જ જાય છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


* 


550151 ક નન હટ 
[845556 ડફહ.૪ઃ કહ કછદ 


જૂન” ક-ક દ્વિદ 5૪ દ્વિતત(« 


દાશ1ડકડાડત્ી ડ્્રઉ:-ઈ-ન. 

કુ કાડડ: 
4હરહઇઝફ.ઝીતમઇ૦્ડ#ક 
ડાક જાહે ડઝ 


એટલા માટે તેમને માફ કરી દો અને તેમની હરકતો તરફ આંખ આડા કાન કરતા રહો, અલ્લાહ 
એ લોકોનેપસંદ કરે છે જે ભલાઈનું વલણ ધરાવે છે. 

આવી જ રીતે અમે એ લોકો પાસેથી પણ પાકો વાયદો લીધો હતો જેમણે કહ્યુ હતું કે અમે 
“તસારા' છીએ, પરંતુ તેમને પણ જે પાઠ યાદ કરાવવામાં આવ્યો હતો તેનો મોટો ભાગ તેમણે 
ભુલાવી દીધો, છેવટે અમે તેમની વચ્ચે કયામત સુધીના સમય માટે દુશ્મનાવટ અને પરસ્પર 
તિરસ્કાર અને વેરનું બીજ વાવી દીધું, અને ચોક્કસ એક સમય આવશે જ્યારે અલ્લાહ તેમને 
બતાવશે કે તેઓ દુનિયામાં શું બનાવતા રહ્યાં છે. 

હે ગ્રંથવાળાઓ ! અમારો પયગમ્બર તમારી પાસે આવી ગયો છે જે અલ્લાહના ગ્રંથની એ 
ઘણી વાતોને તમારી સમક્ષ ખોલી રહ્યો છે જેમની ઉપર તમે પડદો નાખી દેતા હતાં, અને ઘણી 
વાતોને દરગુજર પણ કરી દે છે.” 

આધુનિક યુગના કેટલાક નાદાન ફિલ્સુફીઓએ એ જોઈને કે માનવજીવન સતત રીતે એક અંતિમ 
છેડાથી બીજા અંતિમ છેડા તરફ ફંગોળાતું રહે છે, એવું ખોટું તારણ કાઢી લીધું કે તર્કશાસ્્રીય ક્રિયા 
(ગિંદ્વા૦બાંવ્દ્યા 2૦૦૦5૭) માનવજીવનની ઉત્ક્રાંતિની પ્રાકૃતિક પદ્ધતિ છે. તેઓ પોતાની મૂર્ખાઈના કારણે 
એમ માની બેઠાં છે કે ઉત્ક્રાંતિનો રસ્તો માત્ર આ જ છે કે પહેલાં એક અંતિમવાદી દાવો (1110ડાંડ) તેને એક 
દિશામાં ખેંચીને લઈ જાય પછી તેના જવાબમાં બીજો એવો જ અંતિમવાદી દાવો (/11110€ડાંડ) તેને બીજા 
અંતિમ છેડા તરફ ખેંચે અને પછી બંનેના મિશ્રણ (૬)/01110ડાંડ) વડે જીવનનો માર્ગ સર્જાય. જો કે હકીકતમાં 
આ ઉત્ક્રાંતિનો માર્ગ નથી બલ્કે દુભગ્યિના ધક્કાં છે જે માનવજીવનની સાચી ઉત્ક્રાંતિમાં વારંવાર નડતરરૂપ 
બની રહ્યાં છે. દરેક અંતિમવાદી દાવો જીવનને તેના કોઈ એક પાસાની તરફ ફેરવી દે છે અને તેને ખેંચતો રહે 
છે, એટલે સુધી કે જયારે તે સવાઅસ્સબીલથી ઘણી દૂર જઈ પડે છે ત્યારે જીવનની જ બીજી કેટલીક હકીકતો, કે 


દ્ર ક# કઝ 2 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


«92૨ 1 ક રથિ 3 


4 દિ ક દ્ર 
મ 5 ન 5 
નાહ “ક ૬)| ર વડ 


ક્-્ન 


ત ચ 9162 ૧ 5 તો 
પ 8 22 


કિક. કાઈટ દડા કાટા... 
તમારી પાસે અલ્લાહ તરફથી પ્રકાશ આવી ગયું છે અને એક એવો સત્યદર્શક ગ્રંથ જેના વડે 
અલ્લાહતઆલા એ લોકોને, કે જે તેની પ્રસજ્ઞતાના ઈચ્છુક છે, સલામતીના માર્ગો બતાવે છે“ અને 
ક્‌ ર ડે નુ * ક 9 ક્‌ ખ્ય ક્‌ ૮ ક ક કકે 
તેના હુકમથી તેમને અંધારાંમાંથી કાઢીને અજવાળા તરફ લાવે છે અને સીધા માર્ગ તરફ તેમનું 
માર્ગદર્શન કરે છે. 

નિઃશંક કુફ્ર કર્યું એ લોકોએ જેમણે કહ્યું કે મસીહ ઇબ્નેમર્યમ જ ખુદા છે.” હે મુહમ્મદ ! 
આમને કહો કે 


જેમની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો હતો, તેની સામે વિદ્રોહ શરૂ કરી દે છે અને આ વિદ્રોહ એક પ્રત્યાઘાતનું સ્વરૂપ 


ક ત 


અપનાવીને તેને વિરૂદ્ધ દિશામાં ખેંચવાનું શરૂ કરી દે છે. જેમ જેમ સવાઅસ્સબીલ નજીક આવે છે આ અથડાતા 
દાવાઓની વચ્ચે સમાધાન થવા માંડે છે અને તેમના મિશ્રણથી એ વસ્તુઓ અસ્તિત્ત્વમાં આવે છે જે 
માનવજીવનમાં નફાકારક છે. પરંતુ જયારે ત્યાં સવાઅસ્સબીલાના ચિહ્નો દેખાડનાર કોઈ પ્રકાશ જ ન હોય, 
તેમજ તેની ઉપર મકકમ રાખનાર કોઈ ઈમાન જ ન હોય તો એ પ્રત્યાઘાતી દાવો જીવનને એ મુકામે સ્થિર થવા 
દેતો નથી બલ્કે પોતાના બળના જોરે તેને બીજા અંતિમ છેડા તરફ ખેચતો જાય છે, એટલે સુધી કે ત્યારપછી 
જીવનની કેટલીક બીજી હકીકતોની બાદબાકી થઈ જાય છે અને પરિણામે એક નવો વિદ્રોહ ઉભો થઈ જાય છે. જો 
આ ટૂંકી દ્રષ્ટિધરાવતા ફિલ્સુફીઓ સુધી કુર્અાનનો પ્રકાશ પહોંચી ગયો હોત અને તેમણે સવાઅસ્સબીલને જોઈ 
લીધો હોત તો તેમને ખબર પડી જાત કે માનવી માટે ઉત્ક્રાંતિનો સાચો માર્ગ આ જ સવાઅસ્સબીલ છે , નહીં કે વક્ર 
રેખાઉપરએક અંતિમ છેડાથી બીજા અંતિમ છેડા તરફ ધક્કા ખાધા કરવાં. 

(૩૪) લોકોની આ માન્યતા ખોટી છે કે નસારા જ: શબ્દ નાસિરા 8 #ર્ચડે ઉપરથી લેવામાં આવ્યો 
છે જે મસીહ અ.સ.નું વતન હતું. હકીકતમાં આનું મૂળ નુસરત ક 47 છે અને તેનો આધાર એ કથન છે જે 
મસીહ અ.સ.ના સવાલના જવાબમાં દ્રળહીહ,પર્કાઢ્ર (ખુદાના માર્ગમાં કોણ લોકો મારા મદદગાર છે?) ના 
જવાબમાં હવારીઓએ કહ્યું હતું કે દ્રા3ંછુર્ક (અમે અલ્લાહના કામમાં મદદગાર છીએ) . ખ્રિસ્તી લેખકોને 
સામાન્ય રીતે બાહ્ય સરખાપણું જોઈને એવી ગેરસમજ થઈ કે ખ્રિસ્તી ધર્મના આરંભિક ઈતિહાસમાં નાસિરીયાહ 
(૫પદ્વ2દ1'€1૦5) નામનો એક પંથ હતો જેને ધૃણાપૂર્વક નાસિરી અને એબૂની કહેવામાં આવતો હતો, એમના જ 
નામને કુઅનિ તમામ ખ્રિસ્તીઓ માટે ઉપયોગ કર્યો છે . પરંતુ અહીં કુર્અાનિ સ્પષ્ટ રીતે કહી રહ્યું છે કે તેમણે પોતે 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
નક 4 «44 ૮/6 ઝૂ ૮ / ૮ -॥,2% 2: 
હડક હા 301૯ ઉફડ#ાહ્્યઇ હન્ટ 
કકક ક 20 ક્ર દ્વ 47 ત્વક «4 2૮ તરક ત્ર# «૯ 
જાવ નર હહ “228 52૭ 
ત્ન્ટાજુ કિ તિ્ઇનકળા4 
44014 ઈ્ક્્ણ્‌ ક્હત્ર્ડ ક્ક્ન્ન 
7292૮4૮ રની 2277: ન્ૌ્ૂક 4 બિ 
હ્કછક ઝાડ5૬૦ કજ 
૭7૭7 કક 7૦9૭૪ 202 (૮ દ 
“6“કુકઝ કડક ડાડા 
- ક “5૭ પ નિ જ 24 કત 
“દાય ૭૦હબક૭£૫5 પ કક હઉગ્ઠ્_5 
જોખુદા મસીહ પમ અને તેની માતા અને તમામ ધરતીનિવાસીઓને નષ્ટ કરી દેવા માગે 
તો કોની મગદૂર છે કે તેને આ ઇરાદાથી રોકી શકે ? અલ્લાહ તો ધરતી અને આકાશોનો અને એ 
તમામ વસ્તુઓનો માલિક છે જે ધરતી અને આકાશો વચ્ચે મોજુદ છે, જે ઈચ્છે તે પેદા કરે છે” 
અને તેની કુદરત દરેક વસ્તુ ઉપર છવાયેલી છે. 

યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે અમે અલ્લાહના પુત્રો અને તેના વહાલાં છીએ. 
આમને પૂછો, તો પછી તે તમારા ગુનાઓ માટે તમને સજા શા માટે આપે છે ? હકીકતમાં તમે પણ 
એવા જ મનુષ્ય છો જેવા બીજા મનુષ્યો ખુદાએ પેદા કર્યા છે. તે જેને ઈચ્છે છે માફ કરે છે અને જેને 
ઇચ્છે છે સજા આપે છે. 
કહ્યું હતું કે અમે “નસારા” ૪5 છીએ અને એ સ્પષ્ટ છે કે ખ્રિસ્તીઓએ તેમનું નામ કયારેય પણ નાસિરી 
નથી રાખ્યું. (આ મુદ્દાની વધુ સમજૂતી માટે પાન નં ૫૧૭ પર આપવામાં આવેલી પુરવણીમાં અલગથી નોંધ 
આપવામાં આવી છે.) 

(૩૭) એટલે કે તમારી અમુક ચોરીઓ અને અપ્રમાણિકતાઓ ઉઘાડી પાડી દે છે જેમનું ઉઘાડું પાડવું 
સત્યદીનને કાયમ કરવા માટે અનિવાર્ય છે તથા અમુક પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરી લે છે જેમને ઉઘાડવાની કોઈ 
વાસ્તવિકજરૂરનથી. 

(૩૮) “સલામતી” નો અર્થખોટુંજોવાથી, ખોટું અનુમાન કરવાથી અને ખોટું કરવાથી દૂર રહેવું તથા તેના 
પરિણામોથી સુરક્ષિત રહેવું છે. જે માણસ અલ્લાહના ગ્રંથ અને તેના પયગમ્બરના જીવનમાંથી માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરે 
છે તેને આચાર અને વિચારની દરેક ચોકડી ઉપર એ ખબર પડી જાય છે કે કેવી રીતે તે ભૂલોથી કરવાથી બચતો રહે. 

(૩૯) ખ્રિસ્તીઓએ શરૂઆતમાં મસીહ અ.સ.ના વ્યક્તિત્વને માનવી અને ખુદાઈનું મિશ્રણ ઠરાવીને 
જે ભૂલ કરી હતી તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે તેમના માટે મસીહના વ્યક્તિત્વની હકીકત એક કોયડો બનીને રહી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭» ૧૭ 


નિક જાં છ “ડા 
ડર0% હૂઝઉઇઇઝ_ ઝાઈ 
ઝન. 55૬૯ મુ તી 
ક 8 55 5 5 525 
કવા, પ ાઝનાકીત 

હ ૭ 6545 7 # 6646 “કદી કડ હક્દડ 


59: ૦6 ડાદિજા 


આકાશો અને ધરતી અને તેમની સમસ્ત વસ્તુઓ તેની જાગીર છે, અને તેની જ તરફ બધાએ 
જવાનું છે. 

હે ગ્રંથવાળાઓ ! અમારો આ પયગમ્બર એવા સમયે તમારી પાસે આવ્યો છે, અને દીનની 
સ્પષ્ટ તાલીમ તમને આપી રહ્યો છે, કે જ્યારે પયગમ્બરોના આગમનનો ક્રમ એક મુદ્દતથી બંધ 
હતો, કે જેથી તમે એમ ન કહી શકો કે અમારી પાસે કોઈ શુભસમાચાર આપનાર અને ડરાવનાર 
નથી આવ્યો. તો જુઓ ! હવે એ શુભસમાચાર આપનાર અને ડરાવનાર આવી ગયો -- અને 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુ કરવા માટે શકિતમાન છે.“ સ્ફ્રિઅ- ૩) 

યાદ કરો જ્યારે મૂસાએ તેની કોમને કહ્યું હતું કે “હે મારી કોમના લોકો અલ્લાહની એ 
નિયામતને યાદ કરો જે તેણે તમને આપી હતી. તેણે તમારી અંદર ડને પેદા કર્યા, તમને 
શાસક બનાવ્યાં અને તમને એ બધું આપ્યું જે દુનિયામાં કોઈને આપ્યું ન હતું.” હે મારી કોમના 
ભાઈઓ ! આપવિત્ર ભૂમિમાં દાખલ થઈ જાઓ 


ગઈ જેને તેમના વિદ્ઘાનોએ નિરર્થક લખાણો અને કલ્પનાના ઘોડાં દોડાવીને ઉકેલવાનો જેટલો પ્રયાસ કર્યો 
તેટલા જ તેઓ તેમાં વધારેને વધારે ગૂંચવાતા ગયાં. એમનામાંથી જેના મગજમાં આ મિશ્ર વ્યક્તિત્વના 
માનવીય પાસાએ વર્ચસ્વ ધારણ કર્યું તેણે મસીહના અલ્લાહના પુત્ર હોવા ઉપર અને ત્રણ ખુદાઓમાંથી એક 
હોવા ઉપર ભાર મૂક્યો. અને જેના મગજ ઉપર ખુદાઈના પાસાની અસર વધારે છવાઈ ગઈ તેણે મસીહ 
અ.સ.ને અલ્લાહતઆલાનો શારીરિક અવતાર ગણીને બરાબર અલ્લાહ જ બનાવી દીધાં અને અલ્લાહ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


દ્રિ - ત્વ# 46 


ક્ર 
ક 9? 


ક 4 


જે અલ્લાહે તમારા માટે લખી દીધી છે,” પીછેહઠ ન કરો નહી તો નિષ્ફળ અને નિરાશ પાછા 
ફરશો.'” “તેમણે જવાબ આપ્યો, “હે મૂસા ! ત્યાં તો ભારે જોરાવર લોકો રહે છે, અમે ત્યાં કદાપિ 
જઈશું નહીં જ્યાં સુધી તેઓ ત્યાંથી નીકળી ન જાય. હા, જો તેઓ નીકળી ગયાં તો અમે દાખલ થવા 
માટે તૈયાર છીએ.'' એ ડરનારાઓમાં બે માણસો એવાં પણ હતાં” જેમને અલ્લાહે તેની 
નિયામતથી નવાજેલા હતાં. તેમણે કહ્યું કે 

હોવાની હેસિયતથી જ મસીહની પૂજા કરી. એમની અંદર જેમણે મધ્યમાર્ગ કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો તેમણે તમામ 
શક્તિ એવા શાબ્દિક અર્થઘટનો શોધી કાઢવા પાછળ વાપરી જેનાથી મસીહ અ.સ.ને મનુષ્ય પણ કહી શકાય 
તથા તેનીસાથે ખુદા પણ માની શકાય, ખુદા અને મસીહ અ.સ. અલગ અલગ પણ હોય અને પછી એક પણ 
રહે. (જૂઓ સૂરઃ નિસા, નોંધ ક્રમાંક-૨૧૨, ૨૧૩અને ૨૧૫) 

(૪૦) આ કથનમા એક સંકેત આપવામાં આવ્યો છે કેમસીહ અ.સ.ના અપવાદરૂપ જન્મ અને તેમની 
નૈતિક ખૂબીઓ તથા અનુભવી શકાય તેવાં ચમત્કારોને જોઈને જે લોકો એવા ભ્રમમાં પડી ગયાં કેમસીહ અ.સ. 
જ ખુદા છે તેઓ હકીકતમાં તદન મૂર્ખ છે. મસીહ અ.સ. તો અલ્લાહના સર્જનની અસંખ્ય અજાયબીઓમાંથી 
માત્ર એક નમૂનો છે જેને જોઈને આ નબળી દ્રષ્ટિ ધરાવતા લોકોની આંખો અંજાઈ ગઈ. જો આ લોકોની નજર 
થોડી પણ વિશાળ હોત તો તેમને દેખાયું હોત કે અલ્લાહે તેના સર્જનમાં આનાથી પણ વધારે આશ્ચર્યજનક 
નમૂનાં રજૂ કર્યા છે અને તેની શક્તિ અપાર છે. તેથી આ સાવ ઓછી અક્કલની વાત છે કે સર્જનની ખૂબીઓ 
જોઈને તેના માટે સર્જક હોવાનું અનુમાન કરી લેવામાં આવે. અકકલમંદ તો એ લોકો છે જે સર્જનની ખૂબીઓમાં 
સર્જકની ભવ્ય શક્તિની નિશાનીઓના દર્શન કરે છે અને તેમાંથી ઈમાનનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરે છે. 

(૪૧) આ પ્રસંગે આ વાકય ખૂબ જ અર્થસભર અને સુક્ષ્મ છે. આનો અર્થ આ પણ છે કે, જે ખુદા 
પહેલાં ખુશખબર આપનારાં અને ડરાવનારાં મોકલવા માટે શક્તિ ધરાવતો હતો તેણે જ મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને 
આ સેવા માટે નીમ્યાં છે અને તે આવું કરવા માટે સમર્થ હતો. બીજો અર્થ આ છે કે, જો તમે આ ખુશખબર 
આપનાર અને ડરાવનારની વાત ન માની તો યાદ રાખો કે અલ્લાહ બધું જ કરી શકનાર અને શક્તિશાળી છે. 
કોઈપણ સજા કે જે તે તમને આપવા માગે અવરોધ વિના આપી શકે છે. 


(૪ર) આ ઇશારો બનીઇસ્રાઈલની એ કાળની મહાનતા તરફ છે જે હઝરત મૂસા અ.સ.ના ઘણાં વખત 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
કશ્ટાંડડાડકવ્ડણા 5૪% ડ 

ન -ક ૭752 “2% 
પ ઝાડ 5 
ન ને જ 27 
9951૬1૫4 રડ ક 
454૦544; 55 ઝક 


78૭72717792 ક ઉઠ્ટાડ ઠન ક ર2૮ 


ફ્કફ (272 


૪272, ૨ 272**:ટજ ૮ 272? 27 2 272૨ ૦ ક 


“૪ હહમ્લ્કઃ દહ 


ડો 


નન 


ર રે 
પ 


ર 
કે 
પ૦ 


( 
ભદ 


“આ જોરાવર લોકોનો સામનો કરવા દરવાજામાં ધૂસી કે જ્યારે તમે અંદર પહોંચી જશો 
ત્યારે તમે જ વિજયી રહેશો. અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખો જો તમે મોમિન હોવ.”' પરંતુ તેમણે ફરી 
આમજ કહ્યુ કે “હે મૂસા ! અમે તો ત્યાં કદાપિ જઈશું નહી જ્યાં સુધી તેઓ ત્યાં મોજૂદ છે. બસ તમે 


“ઝે ?? 


અને તમારો માલિક, બંને જાઓ અને લડો, અમે અહી બેઠાં છીએ.'' આ સાંભળીને મૂસાએ કહ્યું 
“હે મારામાલિક ! મારા અખત્યારમાં કોઈ નથી પરંતુમારી પોતાની જાત અથવા મારો ભાઈ, તેથી 
તું અમને આ નાફરમાન લોકોથી અલગ કરી દે.” અલ્લાહે જવાબ આપ્યો “સારૂં, તો એ દેશ 
ચાળીસ વરસ સુધી આ લોકો માટે હરામ છે, આ લોકો ધરતીમાં ભટકતાં ફરશે,” 


પહેલાં તેમને પ્રાપ્ત હતી. એક તરફ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ., યાકૂબ અ.સ. અને યૂસુફ અ.સ. જેવાં 
આદરણીય પયગમ્બરો તેમની અંદર જન્મ્યાં અને બીજી તરફ હઝરત યૂસુફ અ.સ.ના જમાનામાં, તથા તેમના 
પછી ઇજિપ્તમાં તેમને મહાન સત્તા પ્રાપ્ત થઈ. લાંબા સમય સુધી આ જ લોકો એ જમાનાના સભ્ય જગતના 
સૌથી મોટા શાસકો હતાં અને તેમની સત્તા ઇજિપ્ત અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વ્યાપેલી હતી. સામાન્ય 
રીતે લોકો બનીઇસ્ાઈલના ઉત્થાનનો ઈતિહાસ હઝરત મૂસા અ.સ.થી શરૂ કરે છે પરંતુ કુરઆન આ જગ્યાએ 
સ્પષ્ટ કરે છે કેબનીઇસ્નાઈલનો અસલ ઉત્થાનકાળ હઝરત મૂસા અ.સ.ની પહેલાં આવી ગયો હતો જેને હઝરત 
મૂસા અ.સ.પોતે તેમની કોમની સમક્ષ તેના ભવ્ય ભૂતકાળની હેસિયતથી રજૂ કરતા હતાં. 

(૪૩) આનો અર્થ ફિલિસ્તીનની ભૂમિ છે જે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. , હઝરત ઇસહાક અ.સ. અને 
હઝરત યાકૂબ અ.સ.નું વતન હતું. બનીઈસ્નાઈલ જયારે ઇજિપ્તમાંથી નીકળી આવ્યાં ત્યારે આ જ ભૂમિને 


અલ્લાહતઆલાએ તેમના માટે નિયત કરી અને હુકમ આપ્યો કે જઈને તેને જીતી લો . 
(૪૪) હઝરત મૂસા અ.સ.નું આ પ્રવચન એ વખતનું છે જયારે ઇજિપ્તમાંથી નીકળ્યાના લગભગ બે 


બનીઈઇસ્ાાઈલનું જંગલ ભ્રમણ 


9 રિત્તીમ 
9 જિસોન 
૦અબોરીન 


શૂરનો વેરાન પ્રદેશ 


ટ અમાલિકાનો પ્રદેશ _ ૮ ન્સ 
“9 જર્નનોપ્રદેશ % ------ જે 


*“ જ્યાંબનીઇસ્રાઈલ 1, _ ણ -- તી 
“  ર્હેતાહતાં. ૫ ડે એલીમનો વેરાન પ્રદેશ 
૫ 


પ ૭મારાહ | / 


| 
પ ્‌ [એન ખદરા% 
ષ્‌ ૦એલીમ |! સીનાનો / રે # 
[વેરાનપ્રદેશ: _« 
હ હંસીરાત ૨ 


- 4 5 ક્રારવાંનો માર્ગ 


#” “ ક : બનીઇસ્ાઈલની વેરાન પ્રદેશમાં મુસાફરી 


ક કે 
રાતો સમુદ્ર 


સમજૂંતીઃ 

હઝરત મૂસા અ.સ. બનીઇસ્નાઈલને મિસ્નમાંથી લઈને સીનાના દ્વિપકલ્પમાં મારહ અને ઈદીમના રસ્તે થઈને સીના પર્વતની તરફ આવ્યાં અને એક વરસ 
કરતાં થોડા વધારે સમયની મુદ્દત સુધી એ જ જગ્યાએ રોકાયેલા રહ્યાં. અહીં તૌરાતના મોટાભાગના હુકમો આપની ઉપર ઉતર્યા. પછી આપને હુકમ થયો કે 
બનીઇસ્રાઈલને લઈને ફિલિસ્તીન તરફ જાઓ અને તેને જીતી લો કારણ કે તે બનીઈસ્રાઇલને લઈને તબઈર અને હસીરાત ના રસ્તે પ્રતિનિધિમંડળ 
ફિલિસ્તીનની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા માટે મોકલ્યું. કાદસ મુકામે આ પ્રતિનિધિમંડળે આવીને તેનો અહેવાલ આપ્યો. હઝરત યૂશઅ અને કાલિબ 
સિવાય સમગ્ર અહેવાલ તદ્દન હતાશાજનક હતો જેને સાંભળીને બનીઇસ્નાઈલ ચિત્કારી ઉઠયાં અને તેમણે ફિલિસ્તીનની કૂચ પર જવા માટે ના પાડી દીધી. 
ત્યારે અલ્લાહતઆલાએ હુકમ આપ્યો કે હવે આ લોકો ૪૦ વરસ સુધી આ જ વિસ્તારમાં ભટકતાં રહેશે અને તેમની હાજર પેઢી યૂશઅ અને કાલિબ સિવાય, 
ફિલિસ્તીન જોવા પામશે નહીં. આના પછી બનીઇસ્રાઈલ ફારાનના મેદાનમાં , શૂર અને સીનના જંગલો વચ્ચે મુસીબતોમાં ભટકતા રહ્યાં, અને અમાલિકા, 
ઉમ્મૂરી, ઉદુમી, નદિયાની અને મૂઆલના લોકો સાથે લડતા રહ્યાં , જયારે ચાલીસ વરસ પૂરા થવા આવ્યાં ત્યારે ઉદુમીની સરહદની નજીક હૂરપર્વત ઉપર 
હારૂન અ.સ.નું અવસાન થયું પછી હઝરત મૂસા અ.સ. બનીઇસ્રાઈલને લઈને મૂઆબ વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યાં. અને સમગ્ર વિસ્તારને જીતતા જીતતા હસબૂન 
અને શત્તીમ સુધી પહોંચી ગયાં. અહીં અબારીમ પર્વત ઉપર હઝરત મૂસા અ.સ.નું અવસાન થયું અને તેમના પછી આપના પહેલા ખલીફા હઝરત યૂશએ 
પૂર્વતરફથી જોર્ડન નદી ને ઓળંગીને યરાયકો (અરીકા) નગરને જીતી લીધો . આ ફિલિસ્તીનનો પહેલો શહેર હતો જે બનીઇગ્નાઈલના કબજા હેઠળ આવ્યો. 
ત્યારપછી થોડા જ સમયગાળામાં સમગ્ર ફિલિસ્તીન જીતી લેવામાં આવ્યું આ નકશામાં ઈલા (પ્રાચીન નામ ઈબાત અને આજનું નામ અકબા) એ જગ્યા છે 
જ્યાં લગભગ અસ્હાબેસબ્તની એ પ્રખ્યાત ઘટના ઘટી હતી જેનો ઉલ્લેખ સૂરઃબકરહના રુકૂઅ - ૮ અને સૂરઃ આ'રાફના રુકૂઅ ૨૧માં કરવામાં આવ્યો છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


પ નકન ણી ક્ત કાઈત્કડી 


કેહ ન મુ અઝ” હી 


રી હઈ-હાઈઇ કઈ ત ૧૬ ઈ 


દ્વ 


7૮7૮#, «4 દિ ત્રિઈ 2૮ સ? દ્વિ દ્ધ ક ન 
આ નાફરમાન લોકોની હાલત ઉપર કદાપિ તરસનખાઓ.” ની 
અને જરા આમને આદમના બે પુત્રોનો કિસ્સો પણ વધધટ વિના સંભળાવી દો. જ્યારે તે 
બંનેએ કુરબાની કરી ત્યારે તેમનામાંથી એકની કુરબાની કબૂલ કરવામાં આવી અને બીજાની ન 
કરવામાં આવી. તેણે કહ્યું “હું તને મારી નાખીશ.” તેણે જવાબ આપ્યો “અલ્લાહ તો સંયમી 
લોકોની જ કુરબાનીઓ સ્વીકારે છે.”જો તું મને મારી નાખવા માટે 


વર્ષ પછી તેમણે તેમની કોમને લઈને ફારાનના રણમાં પડાવ નાખ્યો હતો. આ રણ સીનાના દ્વિપકલ્પમાં 
અરબસ્તાનની ઉત્તર તથા ફિલિસ્તીનની દક્ષિણ સીમા સાથે અડીને આવેલું છે. 

(૪૫) હ &ક#હટાહનર્ઝહડવીક ના બે અર્થ થઈ શકે છે : એક આ કે, જે લોકો જુલમ કરનારાઓથી 
ડરી રહ્યા હતાં તેમનામાંથી બે માણસો બોલી ઉઠ્યાં. બીજો આ કે, જે લોકો ખુદાથી ડરનારા હતાં તેમાંથી બે 
માણસોએ આ વાત કહી. 

(૪૪) આ કિસ્સાની વિગતો બાઇબલના પુસ્તક ગણના, પુર્નાર્યયમ અને યહોશુઆમાં જોવા મળશે. 
આનો ટૂંક્સાર આ છે કે, હઝરત મૂસા અ.સ.એ ફારાનના રણમાંથી બનીઇસ્રાઈલના ૧૨ સરદારોને 
ફિલિસ્તીનના અહેવાલ લેવા માટે મોકલ્યાં કે જઈને ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિષે જાણી લાવે. આ લોકો ચાળીસ 
દિવસનો પ્રવાસ કરીને ત્યાંથી પાછા ફર્યા અને તેમણે કોમની આમસભામાં જણાવ્યું કે, “ખરેખર ત્યાં દૂધ અને 
મધની નહેરો વહે છે, પરંતુ જે લોકો ત્યાં હાલ વસે છે તેઓ ઘણાં બળવાન છે આપણે એ લાયક નથી કે 
તેમની ઉપર હુમલો કરીએ ત્યાં જેટલાં માણસો અમે જોયાં તે બધાં જ કદાવર છે અને અમે ત્યાં 
બનીઉનાકને પણ જોયાં જે જાલિમ છે અને જાલિમોના વંશ જ છે , અને અમે તો અમારી જ નજરમાં એવાં હતાં 
જેમ કે તીડ હોય છે અને એવા જ અમે તેમની નજરમાં જ હતાં.” આ વણન સાંભળીને સમગ્ર સભા ચિત્કાર કરી 
ઉઠી કે હાય અફસોસ! અમે મિસ્નમાં જ મરી ગયાં હોત ! અથવા અમે રણમાં જ મરી ગયાં હોત ! હે ખુદા, તું શા 
માટે અમને એ દેશમાં લઈ જઈને તલવારથી કતલ કરાવવા માગે છે ? આવું થાય તો અમારી પત્નીઓ અને 
બાળકો લૂંટનો માલ બની જશે. શું અમારા માટે એ વધારે સારૂં નહીં હોય કે અમે મિસ્ન પાછા જતાં રહીએ ?” 
પછી તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યાં કેઆવો આપણે કોઈ એક માણસને આપણો સરદાર બનાવી લઈએ અને 


ક 


મિસર પાછા જતાં રહીએ. આ સાંભળીને એ ૧૨ સરદારો કે જેમને ફિલિસ્તીનનો પ્રવાસ કરવા માટે મોકલવામાં 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


૬ ક કત 2 ક 7 
દ ૪. 9 (5 


ક 


ત્‌ ન દ 

ઇહડ્કઈહહકાઉ 
“૪ ડક. કૂ”? દરકડર 42૬૮ 2» 2૮ 

બ૯્હ્લ્-હથડકદ્રકાવ્ઝ્ક 


તારો હાથ ઉગામશે તો હું તને મારી નાખવા માટે હાથ નહીં ઉગામું,“ હું અલ્લાહ, જગતના 
માલિકથી ડરું છું. હું ઈચ્છું છું કે મારો અને તારો ગુનો તું જ સમેટી લે“ અને દોજખી બનીને રહે. 
જુલમીઓના જુલમનો આ જ યોગ્ય બદલો છે.” છેવટે તેના મને તેના ભાઈની હત્યા તેના માટે 
સરળ કરી દીધી અને તે તેને મારીને એ લોકોમાં સામેલ થઈ ગયો જે નુકસાન ભોગવનારાં છે. 


આવ્યા હતાં, તેમાંથી બે સરદારો યૂશઅ અને કાલિબ ઊભા થયાં અને તેમણે આ કાયરતા બદલ લોકોને ઠપકો 
આપ્યો. કાલિબે કહ્યું, “ચાલો, આપણે એકાએક ઘૂસી જઈ એ દેશ ઉપર કબજો કરી લઈએ કેમ કે આપણે એ 
લાયક છીએ કે તેની ઉપર રાજ કરીએ.” પછી બંનેએ એકી સાથે કહ્યું, “જો ખુદા અમારાથી ખુશ રહે તો તે 
આપણને એ દેશમાં પહોંચાડશે . ફકત એટલું થવું જોઈએ કે તમે ખુદા સામે બગાવત ન કરો અને ન તો આ દેશના 
લોકોથી ડરો. અને અમારી સાથે માલિક છે તેથી તેમનાથી ન ડરો.” પરંતુ લોકોએ તેનો આવો જવાબ આપ્યો કે 
“આમને પથ્થરો મારીને મારી નાખો.” છેવટે અલ્લાહતઆલાનો ક્રોધ ભભૂકયો અને તેણે ફેંસલો કર્યો કે, સારૂં, 
હવે યૂશઅ અને કાલિબ સિવાય આ કોમના પુષ્ટવયના પુરુષોમાંથી કોઈપણ એ ભૂમિમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં. 
આ કોમ ૪૦વ૧ર્ષ સુધી રઝળપાટ કરશે, એટલે સુધી કે જયારે આમાંથી ૨૦ વર્ષથી લઈને ઉપરની ઉમરના બધાં જ 
પુરૂષો મૃત્યુ પામશે અને નવી પેઢી યુવાન થઈને ઊભી થશે ત્યારે તેમને પેલેસ્ટાઈન જીતી લેવાની તક આપવામાં 
આવશે. આમ, આ ખુદાઈ ફેસલા પ્રમાણે બનીઈસ્નાઈલને ફારાનના રણથી પૂર્વ જોર્ડન સુધી પહોચવામાં પૂરા 
૩૮ વર્ષ લાગ્યાં. આ સમય દરમ્યાન એ બધા જ લોકો મરી ગયાં જે યુવાનીમાં ઇજિપ્તમાંથી નીકળ્યા હતાં. પૂર્વ 
જોર્ડન જીતી લીધા પછી હઝરત મૂસા અ.સ.નું પણ અવસાન થઈ ગયું. ત્યારપછી હઝરત યૂશઅ બિન નૂનના 
શાસનકાળમાં બનીઇસ્નાઈલ એલાયક થઈ ગયાં કે ફિલિસ્તીને જીતી શકે. 

(૪૭) અત્રે આ કિસ્સાનો હવાલો આપવાનો આશય પ્રવચનના સિલસિલા ઉપર વિચાર કરવાથી 
સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જાય છે. આ કિસ્સાનો સંદર્ભ આપીને હકીકતમાં બનીઇસ્નાઈલને એ જણાવવાનો આશય છે 
કે મૂસા અ.સ.ના જમાનામાં નાફરમાની, વિચલન અને હતાશા દાખવીને તમે જે સજા પામ્યા હતાં હવે તેના 
કરતાં ઘણી વધારે આકરી સજા મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની સામે બગાવતનો માર્ગઅપનાવીને પામશો. 


(૪૮) એટલે કે તારી કુરબાની જો સ્વીકારવામાં આવી નહીં તો તે કોઈ મારી ભૂલના કારણે નથી બલ્કે 
તારી અંદર સંયમ ન હોવાના લીધે છે. એટલા માટે મારો જીવ લેવાને બદલે તારી અંદર સંયમ પેદા કરવાની 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


-5 2 


ઝાળ ક ડી હંહ ન્ડ છાઈ ળી 
હ્ાઈવ્ડ ડાકક 


“7-7 ત્રિ ૮ 


નન મ નન કકનછ25 


પ અલ્લાહે એક કાગડો મોકલ્યો જે નિ, ખોદવા લાગ્યો કે જેથી તેને દેખાડે કે તેના ભાઈની 
લાશ કેવી રીતે છુપાવે. આ જોઈને તે બોલ્યો, અફસોસ છે મારી જાત ઉપર ! હું આ કાગડા જેવો 
પણ ન થઈ શકયો કે મારા ભાઈની લાશ છુપાવવાનો ઉપાય શોધી કાઢત.”_' આ પછી તે તેની 
કરણી ઉપર ખૂબ પસ્તાયો.”” 

એટલા જ માટે બનીઇસ્રાઈલ માટે અમે આ કાનૂન લખી દીધો“ હતો કે “જેણે કોઈ 
માણસનાખૂનના 


ચિંતા કરવી જોઈએ. 

(૪૯) આનો અર્થ આ નથી કે જો તું મને મારી નાખવા માટે આવે ત્યારે હું તારી સામે હાથ બાંધીને 
કતલ થવા માટે બેસી જઈશ અને બચાવ નહીં કરૂં. બલ્કે આનો અર્થ આ છે કે તું મારા જીવની પાછળ પડતો હોય 
તો પડ, હું તારો જીવ લેવા પાછળ નહીં પડું. તું મારી હત્યાની યુક્તિ કરવા માગતો હોય તો એનો તને અખત્યાર 
છે પરંતુ હું એ જાણી લીધા પછી પણ કે તું મારી હત્યાની તૈયારીઓ કરી રહ્યો છે એવી કોશિશ કરીશ નહીં કે 
પહેલાં હું જ તને મારી નાખું. અત્રે આ વાત સમજી લેવાની જરૂર છે કે એક માણસ પોતાની જાતને હત્યારાની 
સામે રજૂકરી દે અને જુલમી હુમલા સામે બચાવ ન કરે તો આ કોઈ સત્કર્મ નથી. અલબત્ત, સત્કર્મ આ છે કે જો 
કોઈ માણસ મારી હત્યાની પાછળ લાગેલો હોય અને હું જાણતો હોઉં કે તે મારા લાગમાં આવી ગયેલો છે તો પણ 
હું તેની હત્યા વિષે ફિકર ન કરું અને એ વાતને વધારે પસંદગી આપું કે જુલમી પગલું તેના તરફથી લેવાય, નહીં 
કે મારાતરફથી. આ હતો મતલબ એ વાતનો જે આદમ અ.સ.ના આ નેકપુત્રે કહી. 

(૫૦) એટલે કે એકબીજાની હત્યા કરવાની કોશિશમાં અમે બશ્ને ગુન્હેગાર બનીએ તેના બદલે હું આને 
સારૂં માનું છું કે બન્નેનો ગુન્હો એકલા તારા જ ભાગમાં આવે, તારા પોતાના હત્યાના પગલાંનો ગુન્હો પણ અને 
એ નુકસાનનો ગુન્હો પણ જે મારો જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરતાં મારા હાથે તને પહોચે. 

(૫૧) આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ એક કાગડા વડે આદમના આ દુરાચારી દીકરાને તેની અજ્ઞાનતા 
અને મૂર્ખાઈ માટે ચેતવ્યો અને જયારે તેને એક વખતે તેના મન તરફ ધ્યાન કરવાની તક મળી ગઈ ત્યારે તેનો 
પસ્તાવો એટલે સુધી જ મર્યાદિત ન રહ્યો કે શા માટે તે શબને સંતાડવાનો ઉપાય શોધવામાં કાગડાથી પાછળ રહી 
ગયો, બલ્કે તેને એમ પણ લાગવા માંડયું કે તેણે તેના ભાઈની હત્યા કરીને બહુ જ મોટી અજ્ઞાનતાનો પુરાવો 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


*5“% ઈાહકઈડઇડ 5 
0 5 ન કઝડક્#હઈાપડ દડછ્છ 


722 ક»૭27 [1 7272226 “2 477) 

96#,-*૭ઈહંડાડ કઝ ગું #”હ્ન 

* 27? મ ૮7?72૮7&8૮દ 72222270 દ્વ. નિ દ્વિ ૮૪ 61 £"7& પિ 
“ઉડ હાશ હડક 
બદલે અથવા ધરતી ઉપર બગાડ ફેલાવવા સિવાય અન્ય કોઈ કાણસર હત્યા કરી તેણે જાણે કે 
તમામ મનુષ્યોની હત્યા કરી નાખી અને જેણે કોઈનો જીવ બચાવ્યો તેણે જાણે કે તમામ મનુષ્યોને 
જીવન બક્ષી દીધું.'”””પરંતુ તેમની હાલત આ છે કે અમારા પયગમ્બરો એકપછી એક તેમની પાસે 
સ્પષ્ટ આદેશો લઈને આવ્યાં તો પણ તેમનામાંથી ઘણાં લોકો ધરતી ઉપર અત્યાચારો કરનારાં છે. 

જે લોકો અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર સાથે લડે છે અને ધરતી ઉપર એટલા માટે દોડધામ 

કરતાફરેછે 
આપ્યો છે. પાછળનું વાકય કે, તે તેની કરણી બદલ પસ્તાયો, આ જ અર્થમાટે દલીલ આપે છે. 

(પર) અત્રે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવાનો આશય યહૂદીઓને તેમના ષડ્યંત્ર માટે નજાકતભરી રીતે 
ઠપકો આપવાનો છે જે તેમણે નબી સ.અ.વ. અને આપના ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠાવાન સાથીઓની હત્યા કરવા માટે રચ્યું 
હતું. (જૂઓ આ જ સૂરઃની નોંધ ક્રમાંક - ૩૦) . બન્ને ઘટનાઓમાં સરખાપણું સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. એ વાત કે 
અલ્લાહતઆલાએ. અરબસ્તાનના આ અભણ લોકોને સ્વીકૃતિનો દરજ્જો આપ્યો અને એ જૂના ગ્રંથવાળાઓને 
રદ કરી દીધાં, બિલકુલ એ આધાર ઉપર હતો કે એક તરફ સંયમ હતું અને બીજી તરફ સંયમ ન હતું. પરંતુ આ 
લોકો કે જેમ ને રદ કરી દેવામાં આવ્યા હતાં, તેઓ તેમની હકાલપટ્ટીના કારણ ઉપર વિચાર કરતે અને એ 
ભૂલની ભરપાઈ કરવા તરફ વળતે કે જેના કારણે તેમને રદ કરી દેવામાં આવ્યા હતાં, તેના બદલે તેમની ઉપર 
એ જ અજ્ઞાનતાનું ભૂત છવાઈ ગયું જેમાં આદમ અ.સ.નો એ દુરાચારી પુત્ર સપડાઈ ગયો હતો અને તેની જેમ જ 
તેઓ એ લોકોની હત્યા કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં જેમને ખુદાએ સ્વીકૃતિ બક્ષી હતી. જો કે દેખીતું હતું કે આવી 
અજ્ઞાનતાપૂર્ણ હરકતો વડે તેઓ ખુદાના સ્વીકૃત બંદા બની શકતા ન હતાં. બલ્કે આ કરતૂકો તેમને વધારે 
તિરસ્કૃત બનાવનારા હતાં. 

(૫૩) એટલે કે બનીઇસ્નાઈલમાં એ જ લક્ષણોની નિશાનીઓ જોવા મળતા હતી જેમનું પ્રદર્શન આદમ 
અ.સ.ના એ જુલમી દીકરાએ કર્યું હતું. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ તેમને જીવહત્યાથી દૂર રહેવાની કડક 
તાકીદ કરી હતી અને પોતાના હુકમમાં આ શબ્દો લખ્યા હતાં. અફસોસની વાત છે કે, આજે જે બાઇબલ 
ઉપલબ્ધ છે તે ખુદાઈ ફરમાનના આ મૂલ્યવાન શબ્દો ધરાવતી નથી. અલબત્ત, તલમૂદમાં આ વિષયનું વર્ણન 
આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે : “જેણે ઇન્નાઈલના એક જીવની હત્યા કરી, અલ્લાહના ગ્રંથની નજરમાં જાણે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


# 72:47 27.5 


જનન 


ફિ ક ૮7 


કડોદ મા 


દ્વ 


ડડ) 


ક પપ 


કે અરાજકતા ફેલાવે * રી સજા આ છે કે તેમને કતલ કરવામાં જા અથવા શૂળીએ 
ચઢાવવામાં આવે, અથવા તેમના હાથ અને પગ સામસામી બાજુએથી ક્રાપી નાખવામાં આવે, 
અથવા તેમને દેશનિકાલ કરી દેવામાં આવે. “ આ નામોશી અને અપમાન તો તેમના માટે 
દુનિયામાં છે અને આખિરતમાં તેમના માટે આના કરતાં મોટી સજા છે. પરંતુ જે લોકો તોબા કરી 
લે, એ પહેલાં કે તમે તેમની ઉપર કાબૂ મેળવો --તો તમનેખબર હોવી જોઈએ કે 


તેણે સમસ્ત જગતની હત્યા કરી અને જેણે ઈસ્રાઈલના એક જીવની રક્ષા કરી, અલ્લાહના ગ્રંથની નજીક તેણે 
જાણે સમસ્ત જગતની રક્ષા કરી.” અને આવી જ રીતે તલમૂદમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, હત્યાના 
ખટલાઓમાં બની ઇસ્નાઈલના ન્યાયાધીશો સાક્ષીઓને ઉદ્દેશીને હંમેશાં કહેતા હતાં કે “જે માણસ એક 


ક દ ક ક. ક. કે 


માનવીની જીવ હત્યા કરે છે તે એવી રીતે પૂછવાને પાત્ર છે કે જાણે તેણે દુનિયાભરના મનુષ્યોની હત્યા કરી છે.” 

(પ૪) આનો અર્થ આ છે કે દુનિયામાં માનવજાતિના જીવનના અસ્તિત્્તનતો આધાર એ વાત ઉપર છે કે 
દરેક માનવીના દિલમાં બીજા મનુષ્યોના જીવ માટે આદર હોય અને દરેક બીજાના જીવનના અસ્તિત્ત્વ તથા 
રક્ષણમાં મદદગાર થવાની ભાવના ધરાવતો હોય. જે માણસ નાહક કોઈનો જીવ લે છે તે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ 
ઉપર અત્યાચાર કરતો નથી બલ્કે તે એમ પણ સાબિત કરે છે કે તેનું હૃદય માનવજીવના આદરથી તથા 
માનવજાતિની હમદર્દીની લાગણીથી ખાલી છે, એટલા માટે તે સમસ્ત માનવજાતિનો દુશ્મન છે, કેમ કે તેની 
અંદર એ ગુણ જોવા મળે છે જે જો માનવજાતિની બધી જ વ્યક્તિઓમાં જોવા મળે તો સમગ્ર માનવજાતિનો નાશ 
થઈ જાય. આનાથી ઊલટું, જે માણસ માનવજીવનને ટકાવવામાં મદદગાર બને છે તે હકીકતમાં માનવતાનો 
હિમાયતી છે કેમ કે તેની અંદર એ લક્ષણ જોવા મળે છે જેની ઉપર માનવજાતિના અસ્તિત્ત્તતો આધાર છે. 

(૫૫) ધરતીનો અર્થ અહીં એ દેશ અથવા પ્રદેશ છે જેમાં સુલેહ-શાંતિ પ્રસ્‍્થાપવાની જવાબદારી 
ઇસ્લામી રાજયે માથે લીધેલી હોય, અને ખુદા અને પયગમ્બર સામે લડવાનો અર્થ સદાચારી વ્યવસ્થાની સામે 
યુદ્ધ કરવાનો છે જે ઇસ્લામી રાજયે દેશમાં સ્થાપેલી હોય. અલ્લાહતઆલા આવું જ ઈચ્છે છે અને એટલા જ માટે 


ક. 


તેણે તેનો પયગમ્બર મોકલ્યો હતો કે ધરતીમાં એક સુવ્યવસ્થિત તંત્રની સ્થાપના થાય જે માનવી, પશુઓ, વૃક્ષો 


અને એ દરેક વસ્તુ કેજે આ ધરતી ઉપર રહેલી છે, તેને શાંતિ ઉપલબ્ધ કરાવે, જેની હેઠળ માનવતા તેની ઈચ્છિત 
પ્રાકૃતિક પૂર્ણતાએ પહોંચી શકે, જેની હેઠળ ધરતીની સંપત્તિનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે કે તે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ત્કફેડ *. 71 


55514409)11425 
7૭2 રુ 22જન-્્ 7 


અલ્લાહ માફ કરનાર અને દયાળુ છે.” રયે -૫) 
હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહથી ડરો અને તેની સમક્ષ દરબારમાં હાજર થવાનો 
રસ્તો શોધો, “અને તેના માગમાં જદ્દોજહદ કરો, “કદાચ તમને સફળતા મળી જાય. 


માનવીની પ્રગતિમાં સહાયક બને, નહીં કે તેની તબાહી અને બરબાદીમાં. આવી વ્યવસ્થા જયારે ધરતીમાં 
કોઈપણ જગ્યાએ પ્રસ્‍થાપિત થઈ જાય ત્યારે તેને બગાડવાનો પ્રયાસ, પછી તે નાનાપાયે લૂંટફાટ અને 
રકતપાતની હદ સુધી મર્યાદિત હોય કે પછી મોટાપાયે આ વ્યવસ્થાને ઉથલાવી પાડવા માટે તેમજ આની 
જગ્યાએ કોઈ વિકૃત વ્યવસ્થાને પ્રસ્‍થાપિત કરવા માટેના પ્રયાસો હોય, હકીકતમાં તે અલ્લાહ અને તેના 
પયગમ્બરની સામે યુદ્ધ છે. આ એવું જ છે જાણે કે ભારતના ફોજદારી કાયદામાં એવી દરેક વ્યક્તિને, કે જે 
ભારતમાં બ્રિટિશ રાજયની સત્તા ઉથલાવવા માટે પ્રયાસ કરે, રાજાની વિરૂદ્ધ યુદ્ધ (//તલ્રાં19 ૫/તા' ૧9વાં1ડાં 
[1૦ [લ16)નો ગુનો ગણવામાં આવતો હતો. ભલે પછી આવી કાર્યવાહી દેશના કોઈ અંતરિયાળ ખૂણામાં કોઈ 
સામાન્ય સૈનિકની વિરૂદ્ધપણ કેમ ન હોય અને રાજા તેની પહોંચથી ગમે તેટલો દૂર હોય. 

(પ૬) આ જુદી જુદી સજાઓ અહીં ટૂંકમાં દશવી દેવામાં આવી છે જેથી ન્યાયાધીશ અથવા જે તે 
સમયનો શાસક ઈમામ તેની વિવેકબુદ્ધિથી દરેક અપરાધીને તેના અપરાધના પ્રકાર પ્રમાણે સજા આપે. મૂળ હેતુ 
એ દર્શાવવાનો છે કે કોઈપણ માણસ ઇસ્લામી રાજયની અંદર રહીને જો ઈસ્લામી વ્યવસ્થાને ઉથલાવવાનો પ્રયત્ન 
કરે તો તે સૌથી ખરાબ અપરાધ છે અને તેને આકરામાં આકરી સજાઓમાંથી કોઈપણ સજા આપી શકાય છે. 

(૫૭) એટલે કે જો તેમણે ફિત્નાખોરીની પ્રવૃત્તિઓ છોડી દીધી હોય અને વ્યવસ્થાને ઉથલાવવાના 
અથવા તેને અસ્તવ્યસ્ત કરવાના પ્રયાસો મૂકી દીધાં હોય, અને ત્યારપછી તેમનો વ્યવહાર સાબિત કરતો હોય કે 
તેઓ શાંતિપ્રિય, કાયદાનું પાલન કરનારાં અને સદાચારી બની ગયાં છે, અને ત્યારપછી તેમના જૂના 
અપરાધોની ખબર પડે તો, એ સજાઓમાંથી કોઈ સજા તેમને આપવામાં નહીં આવે જેનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવ્યો છે. અલબત્ત, વ્યક્તિઓના હક્કો ઉપર જો તેમણે તરાપ મારી હશે તો તેની જવાબદારી તેમના માથે ચાલુ 
રહેશે. દા.ત. જો કોઈ વ્યક્તિની તેમણે હત્યા કરી હતી અથવા કોઈનો માલ હડપ કરી લીધો હતો અથવા અન્ય 
કોઈ અપરાધ માનવીના જાનમાલની વિરૂદ્ધ કર્યો હતો, તો આ જ અપરાધ અંગે ફોજદારી ખટલો તેમની સામે 
ચલાવવામાં આવશે, પરંતુ વિદ્રોહ, ગદ્દારી અને ખુદા તથા પયગમ્બરની સામે યુદ્ધનો કોઈ ખટલો તેમની સામે 
ચલાવવામાં આવશે નહીં. 

(૫૮) એટલે કે એ દરેક માધ્યમ-સાધન-ની તલાશમાં રહો કે જેના વડે તમે ખુદાની નિકટતા પ્રાપ્ત કરી 
શકો અને તેની પ્રસન્નતા સુધી પહોંચી શકો. 

(૫૯) આયતમાં શબ્દ જાહિદૂ 1&#કાઠ્ે નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જેનો અર્થ માત્ર “જદ્દોજહૂદ” 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


1 2. ૦6[.9 - ૨ 41.5[૪? 
“89 કેઈ 
- ૭% 


હ 22:ૃ હડ નકી 


દ્ધ 2772 42૮7 જિ ક ત ૮૧૮ ક 


%* 2 9.477 2 


ટ “ક 289 થં ક દ્વિ ૮ 
ઉ હાઇ૦ મીડ ન હક 


નાની છ ટ] ન્યૂન દ્વિ દત “દ્ધ દન ટ 
ઝે પં ટ ઇલ પર! | ક*25 ડડ દતી કિ 

સારીપે પેઠે જાણી લો કે જે લોકોએ કુક્રનું વલણ અપનાવ્યું છે, જો તેમના કબજામાં સમસ્ત ધરતીનું 
ધન હોય, અને એટલું જ બીજું તેની સાથે, અને તેઓ ઇચ્છે કે તેને મુક્તિદંડ તરીકે આપીને 
કયામતના દિવસની સજામાંથી બચી જાય, તો પણ તે તેમની પાસેથી સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને 
તેમને પીડાકારી સજા મળીને જ રહેશે. તેઓ ઇચ્છશે કે જહજ્ઞમની આગમાંથી ભાગી નીકળે પરંતુ 
નહી નીકળી શકે અને તેમને કાયમી યાતના આપવામાં આવશે. 

અને ચોર, પછી સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, બજ્ઞેના હાથ કાપી નાખો,“ આ તેમની કમાણીનો 
બદલો છે 
થી પૂરી રીતે સ્પષ્ટ થતો નથી. મુજાહિદા શબ્દમાં મુકાબલાનું તત્ત્વ જરૂરી છે અને આનું સાચું અર્થઘટન આ છે કે 
જે શક્તિઓ અલ્લાહના માર્ગમાં અવરોધક છે, જે તમને ખુદાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી રોકે છે તેમજ તેના 
માર્ગથી ચલિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે તમને સંપૂર્ણપણે ખુદાનો બંદો બનીને રહેવા દેતી નથી અને તમને 
તેમના અથવા અલ્લાહ સિવાય અન્યના ગુલામ બનવા માટે મજબૂર કરે છે, તેમની સામે તમારી તમામ શક્તિ 
કામે લગાડીને સંઘર્ષ અને પ્રયાસો કરો. આ જ સંઘર્ષ અને પ્રયાસો ઉપર તમારી સફળતાનો તેમજ ખુદા સાથે 
તમારી નિકટતાનો આધાર છે. આવી રીતે આ આયત દરેક મોમિન બંદાને દરેક મોરચા ઉપર સર્વતોમુખી લડાઈ 
લડવા માટે આદેશ આપે છે. એક તરફ લાનત પામેલો ઇબ્લીસ છે અને તેનું શૈતાની લશ્કર છે, બીજી તરફ 
મનુષ્યનું પોતાનું મન અને તેની વિદ્રોહી ઈચ્છાઓ છે, ત્રીજી તરફ ખુદાથી ફરી બેઠેલા ઘણાં મનુષ્યો છે જેમની 
સાથે માણસ દરેક પ્રકારના સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક સંબંધોથી બંધાયેલો છે. ચોથી તરફ એ મિથ્યા 
ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાઓ છે જે ખુદા સામે બગાવત કરીને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલી છે 
તથા સત્યની ગુલામીના બદલે જૂઠની ગુલામી કરવા માટે માણસોને લાચાર બનાવે છે. આ બધાના હથિયારો 
જુદાં જુદાં છે પરંતુ બધાના પ્રયાસો એક જ છે કે માણસને ખુદાને બદલે તેમનો આજ્ઞાપાલક બનાવે. આનાથી 
વિરૂદ્ધ, માનવીની પ્રગતિનો તથા ખુદાની નિકટતાના સ્થાન સુધી પહોંચવાનો આધાર પૂર્ણ રીતે એ વાત ઉપર છે 
કે એકમાત્ર ખુદાનો સદંતર આજ્ઞાપાલક, તથા અંદરથી માંડીને બહાર સુધી શુદ્ધપણે તેનો બંદો બની જાય. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ક ક 2 “૭/04 6 
ખ્રગલ્ટવ્:ક કના “દઈ 
2-૮; 


-્ક્ચ્ક 40/05; 


અને અલ્લાહ તરફથી પદાર્થપાઠ માપની સજા. અલ્લાહની પુરે સોની ઉપર છવાયેલી છે 
અને તે ડહાપણવાળો છે. અને પછી જે જુલમ કર્યા પછી તોબા કરે અને પોતાની સુધારણા કરી લે 
તો અલ્લાહની કૃપાદ્રષ્ટિ ફરીથી તેની તરફ વળી જશે,” અલ્લાહ ઘણો દરગુજર કરનાર 


એટલા માટે તેના ઉદ્દેશ્ય સુધી પહોંચવું એ વિના શકય જ નથી કે તે આ તમામ અડચણરૂપ અને અવરોધક 
શક્તિઓની સામે એકીસાથે યુદ્ધે ચઢે, અને ગમે તેવી હાલતમાં તેમની સામે સંઘર્ષ કરતો રહે અને આ તમામ 
અડચણોનો નાશ કરતો કરતો ખુદાના માર્ગપર આગળને આગળ વધતો જાય. 

(૬૦) બશ્ે હાથ નહીં પણ એક જ હાથ. અને ઉમ્મત પણ આ બાબતમાં સહમત છે કે પહેલી ચોરી 
વખતે જમણો હાથ કાપવામાં આવશે. નબી સ.અ.વ.એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ્ઇશ્ટ#શ*8% આના ઉપરથી 
જણાયું કે ચોરીનો ગુન્હો અપ્રમાણિકતા માટે લાગુ પડતો નથી પણ માત્ર એ કૃત્યો ઉપર લાગુ પડે છે કે જેમાં 
માણસ બીજા કોઈના માલને તેના રક્ષણમાંથી કાઢીને પોતાના કબજામાં લઈ લે. 

ત્યારપછી નબી સ.અ.વ.એ આ આદેશ પણ આપ્યો છે કે એક ઢાલની કિંમત કરતાં ઓછી રકમની 
ચોરીમાં હાથ કાપવામાં ન આવે. એક ઢાલની કિંમત નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ 
રદિ. નાજણાવ્યા પ્રમાણે ૧૦ દિર્હમ, ઇબ્નેઉમર રદિ.ની રિવાયત પ્રમાણે ૩ દિર્હમ, અનસ બિન માલિક રદિની 
રિવાયત પ્રમાણે પ દિર્હમ અને હઝરત આઇશા રદિ.ની રિવાયત પ્રમાણે ૧/૪ દીનાર થતી હતી. આ જ 
મતભેદના કારણે શરીઅતના કાયદાવિદો વચ્ચે ચોરીના ઓછામાં ઓછા પ્રમાણ અંગે મતભેદ થયો છે. ઇમામ 
અબૂહનીફાના મતે ચોરીનું પ્રમાણે ૧૦ દિર્હમ છે, જયારે ઇમામ માલિક, ઇમામ શાફઈ અને ઇમામ અહમદના 
મતે ૧/૪ દીનાર છે. (એ જમાનામાં એક દિર્હમ ત્રણ માશા અને ૧ ૧/૫ સત્તી ચાંદીનો બનતો હતો અને ૧/૪ 
દીનાર ૩ દિર્હમ જેટલો થતો હતો.) 

આ ઉપરાંત, ઘણી એવી વસ્તુઓ પણ છે જેમની ચોરીમાં હાથ કાપવાની સજા આપવામાં આવશે 
નહીં. દા.ત. નબી સ.અ.વ.નો હુકમ છે કે %#૭ઉંહૃ*5% (ફળો અને શાકભાજીની ચોરીમાં હાથ કાપવામાં 
નહીં આવે) . શશશ ઉંહ-ક% (ખાધ-વસ્તુઓની ચોરીમાં હાથ કાપવાની સજા નથી) . અને હઝરત આઇશા રદિ. 
એ એક હદીસની રિવાયત કરી છે કે કૉડઝકુકાહં ડઝ “#વડ( વ ઇશડપકઇગ્ઉ.પઝહ્હર (નજીવા 
મૂલ્યની વસ્તુઓની ચોરીમાં નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં હાથ કાપવામાં આવતો ન હતો) . હઝરત અલી રદિ. 
અને હઝરત ઉસ્માન રદિ.નો ફેસલો છે, જેમાં સહાબીઓમાંથી કોઈએ તેની સામે વાંધો દર્શાવ્યો નથી, કે 
ઝાંકઉંહ-ક% (પક્ષીની ચોરીમાં હાથ કાપવાની સજા નથી.) બીજું, સૈયદના ઉમર રદિ. તથા અલી રદિ. એ 
સરકારી તિજોરીમાંથી ચોરી કરનારનો હાથ પણ કાપ્યો નથી અને આ બાબતમાં પણ સહાબીઓમાંથી કોઈનો 
વિરોધ નોધાયેલો નથી. આ હવાલાઓના આધારે શરીઅતના કાનૂનના અલગ અલગ વિદ્વાનોએ જુદી જુદી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


29 «ન 
હક કટકા કાહ હઝ 29 
%2 દ્ર છ ન દધી ન” ન અ 
૦ ઝવ ૦ઇશાશઉડ્ક્કકદ્ફડઃ 
2%79ક, * .-ક8»52 44૮% 6 422૭22 ક્ક્ન દ્વ 
શગહહક્પડઝવક્ ડિ હાણ 
અને દયાળુ છે. શું તમે જાણતાં નથી કે અલ્લાહ આકાશો અને ધરતીના રાજ્યનો માલિક છે ? જેને 
ઇચ્છે સજા આપે અને જેને ઈચ્છે માફ કરી દે, તે દરેક વસ્તુ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. 


હે પયગમ્બર ! તમારા માટે એ લોકો દુખનું કારણ ન બને જે કુફ્રના માર્ગમાં ભારે ઝડપી 
ગતિદેખાડી રહયાં છે.” 


વસ્તુઓને હાથ કાપવાની સજાના હુકમમાંથી બાકાત ઠરાવી છે. ઇમામ અબૂ હનીફાના મતે શાકભાજી, ફળો, 
માંસ, રાંધેલો ખોરાક, અનાજ કે જે હજુ કોઠારમાં લઈ જવામાં આવ્યો ન હોય, અને રમતગમતના સાધનો તથા 
સંગીતના વાધો, એવી વસ્તુઓ છે કે જેની ચોરીમાં હાથ કાપવાની સજા નથી. આ ઉપરાંત જંગલમાં ચરતાં 
પશુઓની ચોરી અને સરકારી ખજાનામાંથી ચોરીમાં પણ હાથ કાપવાની સજામાં તેઓ માનતાં નથી. આવી રીતે 
અન્ય ઇમામોએ પણ કેટલીક વસ્તુઓને આ હુકમોમાંથી બાકાત ઠરાવી છે પરંતુ આનો અર્થ એવો નથી કે આ 


ચોરીઓ બદલ કોઈપણ જાતની સજા આપવામાં જ નહીં આવે. આનો અર્થ તો એટલો જ છે કે આ અપરાધો 
બદલ હાથ કાપવામાં નહીં આવે. 

(૬૧) આનો અર્થ આ નથી કે તેનો હાથ કાપવામાં ન આવે પરંતુ આનો અર્થ આ છે કે હાથ કપાઈ ગયા 
પછી જે માણસ તૌબા કરી લે અને પોતાના મનને ચોરીથી શુદ્ધ કરીને અલ્લાહનો નેક બંદો બની જાય તે 
અલ્લાહના ગુસ્સાથી બચી જશે અને અલ્લાહ તેના ઉપરથી આ કલંકને ધોઈ નાખશે. પરંતુ જો કોઈ માણસ હાથ 
કપાવ્યા પછી પણ પોતાને ખરાબ દાનતથી મુકત ન કરે અને એ જ ગંદી ભાવનાઓ પોતાના દિલમાં પોષે જેના 
કારણે તેણે ચોરી કરી તથા તેનો હાથ કાપવામાં આવ્યો, તો આનો અર્થ આ છે કે હાથ તો તેના શરીરમાંથી અલગ 
થઈ ગયો પરંતુ ચોરી તેના મનમાં પહેલાંની જેમ બાકી રહી. આ કારણે તે ખુદાના પ્રકોપનો એવી જ રીતે 
હક્કદાર રહેશે જેવી રીતે હાથ કપાયા પહેલાં હતો. એટલા જ માટે કુઅનિમજીદ ચોરને આદેશ આપે છે કે તે 
અલ્લાહ સમક્ષ માફી માગે અને તેના મનને સુધારી લે. કેમ કે હાથ કાપવો એ તો સભ્ય સમાજવ્યવસ્થા માટે છે . 
આ સજાથી મન શુદ્ધ થઈ શકતું નથી. મનની શુદ્ધિ તો માત્ર તૌબા તથા અલ્લાહ તરફ વળવાથી જપ્રાપ્ત થાય છે. 
નબી સ.અ.વ. વિષે હદીસોમાં નોંધાયું છે કે એક ચોરનો હાથ જયારે આપના હુકમ મુજબ કાપી નાખવામાં 
આવ્યો ત્યારે આપે તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેને કહ્યું. 4«71૫.-91940 4૭18 બોલ, “હું 
અલ્લાહ પાસે માફી માગુ છું અને તેની સમક્ષ તૌબા કરું છું.” તેણે આપની શિખામણ મુજબ આ શબ્દો કહ્યાં. 
ત્યારપછી આપે તેના માટે દુઆ કરી ક્ટ હા “હેખુદા, આને માફ કરી દે.” 

(૬૨) એટલે કે જેમની અકકલ-હોશિયારી અને મહેનતો એવાં જ કામો પાછળ વપરાતાં રહે છે કે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


2-7-2૭52 2» નર! ત્4(«4 22 
દ ૯9૭ ૭4-્કાકપુ હડાદઇત્ટ 
૩ 79 («0 *૮ 792027 */9, 722 હ7 ટં; 27 


9 #%#લ૯#*ક-૫ટ 1 6્ક- ૬9૩ 


ક :#/92૭22 ર્ન્ટૃ * 17૮7 ૭22 * 7147? 2722 દ્વ હદ 
છ ત બ 
જ *૪ 22૮2 ૪ 2,72222૮47 22» 29૪ 


4012 કહ“ 9 કડક ડ ૭) 289145 5 


પછી તે એમનામાંથી હોય જે મોઢેથી કહે છે કે અમે ઈમાન લાવ્યાં પરંતુ તેમના દિલ ઈમાન લાવ્યાં 
નથી, અથવા એમનામાંથી હોય જે યહૂદી બની ગયાં છે, જેમની સ્થિતિ આ છે કે જૂઠને કાન માંડીને 
સાંભળે છે,“ અને બીજા લોકો માટે, જે તમારી પાસે કયારેય નથી આવ્યાં, બાતમી લેતાં ફરે છે, ન 
અલ્લાહના ગ્રંથના શબ્દોને તેમનાં સાચા સંદર્ભ નક્કી હોવા છતાં મૂળ અર્થથી ફેરવે છે,“ અ 
લોકોને કહે છે કે જો તમને આ હુકમ આપવામાં આવે તો માનો, નહીં તો ન માનો.“ જેને ક્યારે 
જ અજમાયશ (ફેત્ના)માં 
અજ્ઞાનકાળની જે સ્થિતિ પહેલાંથી ચાલી આવી રહી છે એ જ કાયમ રહે અને ઇસ્લામનો આ સુધારણાનો સંદેશ 
એ બગાડને સુધારવામાં સફળતા ન પામે. આવા લોકો તમામ નેતિક બંધનોથી મુક્ત બનીને નબી સ.અ.વ.ની 
સામે દરેક પ્રકારની ગંદીમાંગદી ચાલો ચાલી રહ્યા હતાં. ઇરાદાપૂર્વક સત્યને ગળી જતા હતાં. તદ્દન 
નફફટાઈપૂર્વક અને હિંમતથી જૂઠ, ફરેબ, દગો અને ચાલબાજીના હથિયારો વડે એ પવિત્ર ઇન્સાનના કામને 
પરાસ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતાં જે સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થભાવે માત્ર શુભ ભાવનાથી સામાન્ય મનુષ્યોના, તેમજ 
તેમના પોતાના કલ્યાણ માટે રાત-દિવસ જહેમત ઉઠાવી રહ્યો હતો. તેમની આ હરક્તોને જોઈ જોઈને નબી 
સ.અ.વ.નું દિલ દુભાતું હતું , અને આ મનનું દુભાવવું એકદમ સ્વાભાવિક વાત હતી. જયારે કોઈપણ પવિત્ર 
માણસનો સામનો હલકટ વૃત્તિના લોકો સાથે થાય છે, અને તેઓ માત્ર તેમની અજ્ઞાનતા, સ્વાર્થ અને 
સંકુચિતતાના કારણે તેના આ શુભભાવનાથી ભરેલાં પ્રયાસોને અવરોધવા માટે નીચલી કક્ષાની ચાલબાજીઓ 
ચાલે છે ત્યારે સ્વાભાવિકપણે તેનું દિલ દુભાય જ છે. એટલા માટે અલ્લાહતઆલાનો કહેવાનો આશય એવો 
નથી કે આ કરતૂકો બદલ જે સ્વાભાવિક દુઃખ આપને થાય છે તે થવો ન જોઈએ, પરંતુ હકીકતમાં આશય આ છે 
કે, આનાથી આપ દૃદયભગ્ન ન થાઓ, હિંમત ન હારો, ધૈર્યપૂર્વક ખુદાના બંદાઓની સુધારણાનું કામ કરતાં 
રહો. હવે રહયા આ લોકો, તો જે પ્રકારના નીચ ગુણો તેમણે તેમની અંદર પોષેલાં છે તેના કારણે આવા વર્તનની 
જ અપેક્ષા તેમની પાસેથી રાખી શકાય, આ સિવાય બીજા કોઈ વર્તનની તેમની પાસેથી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં. 
(€૩) આના બે અર્થ થાય છે : એક આ કે, આ લોકો કેમ કે ઇચ્છાઓના ગુલામ બની ગયેલાં છે તેથી 
આમને સચ્ચાઈમાં કોઈ રસ નથી, જૂઠ જ એમને પસંદ પડે છે અને તેનેજ આ લોકો મન દઈને સાંભળે છે તેમજ 
તેમના મનની તરસ આનાથી જ છીપાય છે . બીજો અર્થ આ છે કે, નબી સ.અ.વ. અને મુસલમાનોની બેઠકોમાં 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
ભયો ૧-૭ ૧૭ 


ત 
જા 
જી, ૨૦ 
દ્વિ «ત્વં (દ્વ તરજ દ્વ 4 ૮4૮ ત પ 
૭9૪ જે સ્ટ ઝક્વ્ગાપ-૭ ઝૂ! 


ન્ન” 

 92૭ક2 તા ત ૪% £ «૮૮ દ્ર ૪ 16૮ ૪ 2» 
“ઝ્૯હક૯ઝક8.્લ્ક “ગઉહકદહટઇઃ ડ્ર 
નાખવાનો નિશ્ચય કરી લીધો હોય તેને અલ્લાહની પકડમાંથી બચાવવા માટે તમે કશું કરી શકતાં 
નથી,“ આ એ લોકો છે જેમનાં દિલોને અલ્લાહે શુદ્ધ કરવાનું ઈચ્છયું નહીં,” તેમના માટે 
દુનિયામાં નામોશી છે અને આખિરતમાં સખત સજા. 

આ લોકો જૂઠ સાંભળનારાં અને હરામનો માલ ખાનારાં છે,“ એટલા માટે જો આ લોકો 
તમારીપાસે (તેમનાં મુકદકમાઓ લઈને) આવે તો તમને અધિકાર આપવામાં આવે છે કે ઈચ્છો તો 


જ 


તેમનો ફેંસલો કરો, નહીં તો ઈનકાર કરી દો. 


૨ - 
૭ 
ફર 


ક ક 


આ લોકો આ જૂઠના આશયથી આવીને બેસે છે કે જેથી અહીં જે કંઈ જુએ અને જે કંઈ સાંભળે તેને ખોટો અર્થ 
પહેરાવીને, તેની અંદર પોતાના તરફથી ખોટી વાતો ભેળવીને, નબી સ.અ.વ. તથા મુસલમાનોને બદનામ 
કરવા માટે લોકો વચ્ચે ફેલાવે. 

(€૪) આના પણ બે અર્થ છે : એક આ કે, જાસૂસ બનીને આવે છે અને નબી સ.અ.વ. અને 
મુસલમાનોની બેઠકોમાં એટલા માટે આંટાફેરા કરતાં રહે છે કે કોઈ રહસ્ય એમના કાને પડે તો તેને આપના 
દુશ્મનો સુધી પહોંચાડી દે. બીજો આ કે, જૂઠા આક્ષેપો કરવા માટે અને જૂઠી વાતો ઉપજાવી કાઢવા માટે સામગ્રી 
ભેગી કરતાં રહે છે કે જેથી એ લોકોમાં ખોટાં ખ્યાલો અને ગેરસમજો ફેલાવે જેમને નબી સ.અ.વ. તથા 
મુસલમાનો સાથે સીધો સંબંધ સ્થાપવાની તક મળી નથી. 

(૬૫) એટલે કે તૌરાતના જે હુકમો એમની ઇચ્છા પ્રમાણેના નથી તેમાં જાણી જોઈને ફેરફાર કરે છે 
અને શબ્દોના અર્થફેરવીને મનસ્વી હુકમો તેમાંથી ઉપજાવી કાઢે છે. 

(૬૪) એટલે કે અભણ લોકોને કહે છે કે જે હુકમ અમે બતાવી રહ્યાં છીએ , જો મુહમ્મદ સ.અ.વ. પણ 
આ જ હુકમ તમને બતાવે તો તેને સ્વીકારજો , નહીં તો ઠુકરાવી દેજો . 

(૬૭) અલ્લાહ તરફથી કોઈને અજમાયશ (ફિત્ના?માં નાખવાનો અર્થ આ છે કે જે માણસની અંદર 
અલ્લાહતઆલા કોઈપણ પ્રકારના ખરાબ વલણો વિક્સતાં જુએ છે, તેની સામે એક પછી એક એવા પ્રસંગો 
લાવે છે કે જેમાં તેની મોટી અજમાયશ થાય છે. જો તે માણસ હજુ પણ બૂરાઈ તરફ સંપૂર્ણપણે વળી ગયો ન હોય 
તો આ અજમાયશોમાં તે સ્વસ્થ બની જાય છે અને તેની અંદર બૂરાઈનો મુકાબલો કરવા માટે નેકીની જે 
શક્તિઓ હોય છે તે ઉપસી આવે છે. પરંતુ જો તે બૂરાઈની તરફ સંપૂર્ણપણે ઝૂકેલો હોય અને તેની નેકી તેની બદી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


વિત: (% દ ૧૮%% છેં 22272729 7 2 222 

ઝડ છડ કડ) % 
૧4546 ક કિ 41૯25 2, ઝા ડ્૯ 4૮466 

ક્ર. %ડકડટટ કહ 


ત્રિ 2%: 


છં અક્કદંદુ હડક 55, હઇપ્ષકલ્કવ2 


ઇફ્ઞાકાર કરી દો તો આ લોકો તમારું કશું બગાડી શકતાં નથી, અને ફેસલો કરો ત્યારે સાચોસાચ 
ન્યાયપૂર્વક કરો કારણ કે અલ્લાહ ન્યાય કરનારાઓને પસંદ કરે છે” --અને આ લોકો તમને 
કેવી રીતે પંચ બનાવે છે કે જ્યારે તેમની પાસે તોરાત મૌજૂદ છે, જેમાં અલ્લાહનો હુકમ લખેલો છે 
અને પછી તેઓ આનાથી મુખ ફેરવી રહ્યાં છે ?” અસલ વાત આ છે કે આ લોકો ઈમાન જ 
ધરાવતાં નથી. (રુકૂઅ-૬) 


દ્વારા અંદરોઅંદર જ હારી ગઈ હોય તો આવી દરેક અજમાયશના પ્રસંગે તે વધારે ને વધારે બૂરાઈના ફંદામાં 
ફસાતો જાય છે. અલ્લાહતઆલાનો આ જ એ ફિત્નો છે જેનાથી કોઈપણ બગડેલા માણસને બચાવી લેવાનું તેના 
કોઈપણ શુભેચ્છકના હાથમાં નથી અને આ ફિત્નામાં માત્ર વ્યક્તિઓને જ નાખવામાં આવતી નથી બલ્કે 
કોમોને પણ નાખવામાં આવે છે. 

(૬૮) એટલા માટે કે તેમણે પોતે પાક થવાનું ઇચ્છ્યું નહીં. જે પોતે પાકી ઈચ્છે છે અને તે માટે પ્રયાસ 
કરે છે તેને પાકીથી વંચિત કરવાનો અલ્લાહને ત્યાં નિયમ નથી. અલ્લાહ તેને જ પાક કરવા માગતો નથી જે પોતે 
પાક થવા માગતો નથી. 

(૬૯) અત્રે વિશેષરૂપે એ કાયદાશાસ્્રીઓ અને ન્યાયધીશોની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે જેઓ 
જૂઠી સાક્ષીઓ લઈને અને જૂઠી જુબાનીઓ સાંભળીને એ લોકોની તરફેણમાં ન્યાયની વિરૂદ્ધ ફેંસલા કરે છે 
જેમની પાસેથી તેમને લાંચ પહોંચી જતી હતી અથવા જેમની સાથે તેમના ગેરકાયદેસર હિતો સંકળાયેલા હતાં. 

(૭૦) યહૂદી એ સમય સુધી ઇસ્લામી રાજયના વિધિવત્‌ નાગરિકો બન્યા ન હતાં, પરંતુ ઇસ્લામી 
રાજયની સાથે તેમના સંબંધો સંધિઓ ઉપર આધારિત હતાં. આ સંધિઓની રૂએ યહૂદીઓને તેમના આંતરિક 
મામલાઓમાં સ્વતંત્રતા હતી અને તેમનાં અદાલતી મુકદમાઓના ફેસલા તેમના જ કાનૂન પ્રમાણે તેમના 
પોતાના ન્યાયાધીશો કરતા હતાં. નબી સ.અ.વ.ની પાસે અથવા આપના નીમેલાં ન્યાયાધીશોની પાસે તેમના 
મુકદમાઓ લાવવા માટે તેઓ કાનૂની રીતે બંધાયેલા ન હતાં. પરંતુ આ લોકો જે મામલાઓમાં ખુદ તેમના 
પોતાના ધાર્મિક કાયદા પ્રમાણે ફેસલો કરવા ઇચ્છતા ન હોય, તેમનો ફેંસલો કરાવવા માટે નબી સ.અ.વ.ની 
પાસે એવી અપેક્ષા સાથે આવી જતા હતાં કે કદાચ આપના શરીઅતના કાનૂનમાં એમના માટે બીજો કોઈ હુકમ 
હોય અને આવી રીતે તેઓ પોતાનાધાર્મિક કાનૂનના પાલન કરવાથી બચી જાય. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


2૭ - ટ૦“2૨૮ દ્વરા ક ક્ત 
ક્ટ દ હઝ દ.કઉાકા 
2૪ 


18496 ક હહ 


ત” 


ઈ 2 ્ર)ાવઝહાક્દકક્ટ-પ 


4 ત 


અમે તૌરાત ઉતારી જેમાં માર્ગદર્શન અને પ્રકાશ હતાં. બધા જ પયગમ્બરો, કે મુસ્લિમ 
હતાં, તે પ્રમાણે જ આ યહૂદી બની જનારાંના મામલાઓના ફેંસલાં કરતા હતાં, અને આવી જ 
રીતે રબ્બાની અને અહ્‌બાર”' પણ આની જ ઉપર ફેંસલાનો આધાર રાખતા હતાં) કારણ કે 
તેમને અલ્લાહના ગ્રંથની સુરક્ષા માટે જવાબદાર બનાવવામાં આવ્યા હતાં અને તેઓ તેના માટે 


અહીં વિશેષરૂપે જે મુકદમાની તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે તે આ હતો કે, ખેબરના ઉમરાવ યહૂદી 
ખાનદાનોમાંથી એક સ્ત્રી અને એક પુરૂષ વચ્ચે અનૈતિક સંબંધો જોવા મળ્યાં. તૌરાતની રૂએ તેમની સજા રજમ 
(પથ્થરો મારીને મારી નાખવા) હતી, એટલે કે આ બંનેને સંગસાર કરવામાં આવે. (પુનર્નિયમ, પ્રકરણ-રર, 
આયતો ૨૩-૨૪) પરંતુ યહુદી આ સજા આપવા માગતા ન હતાં. એટલા માટે તેમણે અંદરોઅંદર મસલત કરી કે 
આ મુકદમામાં મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને પંચ બનાવવામાં આવે. જો તેઓ રજમ સિવાયનો બીજો કોઈ હુકમ આપે 
તો તેને સ્વીકારી લેવામાં આવે અને રજમનો જ હુકમ આપે તો સ્વીકારવામાં ન આવે. આમ, મુકદમો આપની 
સામે લાવવામાં આવ્યો. આપે રજમનો હુકમ આપ્યો. તેમણે એ હુકમને માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો. ત્યારે 
આપે તેમને પૂછયું: “તમારા ધર્મમાં આની કઈ સજા છે ?” તો તેમણે કહ્યું કે, “કોરડા મારવાં અને મોઢું કાળું 
કરીને ગધેડા ઉપર બેસાડવું.'”' આપે તેમના વિદ્વાનોને સોગંદ આપીને પૂછ્યું કે, “શું તૌરાતમાં પરણેલાં 
વ્યભિચારી પુરૂષ અને સ્ત્રીની આ જ સજા છે ?” તેમણે ફરી જુઠ્ઠો જવાબ આપ્યો. પરંતુ આમાંથી એક માણસ, કે 
જેનું નામ ઇબ્ને સૂર્યા હતું અને જે ખુદ યહ્‌દીઓના કહેવા પ્રમાણે એ જમાનાનો તૌરાતનો સૌથી મોટો વિદ્ધાન 
હતો, ચુપ રહ્યો. આપે તેની તરફ જોઈને કહ્યું કે, “હું તને એ ખુદાના સોગંદ આપીને પૂછી છું કે જેણે તમને 
લોકોને ફિરઔનથી બચાવ્યાં અને તૂર ઉપર તમને શરીઅત આપી, શું ખરેખર તૌરાતમાં વ્યવભિચારની આ જ 
સજા લખેલી છે ?” તેણે જવાબ આપ્યો, “જો આપ મને આવી ભારે ભરખમ સોગંદ ન આપત તો હું બતાવત 
નહીં. હકીકત આ છે કે વ્વભિચારની સજા તો રજમ જ છે પરંતુ અમારે ત્યાં જયારે વ્વભિચારનું પ્રમાણ બહુ વધી 
ગયું ત્યારે અમારા સત્તાવાળાઓએ એવો રસ્તો અપનાવ્યો કે મોટા લોકો વ્યભિચાર કરતાં ત્યારે તેમને છોડી 
દેવામાં આવતાં અને નાના લોકોના હાથે જયારે આ કૃત્ય થતું ત્યારે તેમને રજમ કરવામાં આવતાં. પછી જયારે 
આના લીધે લોકોમાં નારાજગી પેદા થવા માંડી ત્યારે અમે તૌરાતના કાનૂનને બદલીને એવો કાયદો બનાવી દીધો 
કે વ્વભિચારી પુરૂષ અને વ્યભિચારી સ્ત્રીને કોરડા મારવામાં આવે, અને એમનું મોઢું કાળું કરીને ગધેડા ઉપર 
બેસાડવામાં આવે.” આના પછી યહૂદીઓ માટે બોલવા જેવું કંઈ રહ્યું જ નહીં, અને વ્યભિચારી પુરૂષ અને સ્રીને 
સંગસાર કરી દેવામાં આવ્યાં. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


##જું 2 ** 22«-24૨૧42 2૬: નર 4૯ («વ મ#જ્વ 6. 
ઈઝ 15 હણ મ્કક સ્ન્ઝાવતડી£ 
2», | હક્ક] «દધી! તજદુ વ: ૮4 71 - «4 
૦૭૭૩ કડ તાઠદછુ કક ઝટ 


કુ ૦ 


ક જ ક 9 દર ટ ],૬ ક (6૮6 દ્વ 
ફ્ 
ક્ટ જિ... ધ છન્ચહ (ઇડ ડટ 5 


તકે “૯૯ 


દા ક ન્િ હ હ 
ઝ૬:5::5455:%ડ55:# 3 
છદ કઈાઈદછૂઇદ૦૭% 9 ડન 
દ ઝઈઝગ્રજઝી-દ્ર. ડા શિ 85 


સાક્ષી હતાં. (તો હે યહૂદી સમુદાય !) તમે લોકોથી ન ડરો બલ્કે મારાથી ડરો અને મારી આયતોને 
થોડું થોડું અવેજ લઈને વેચવાનું છોડી દો. જે લોકો અલ્લાહના ઊતારેલા કાનૂન પ્રમાણે ફેંસલો ન 
કરે તેઓ જ કાફિર છે. 

તૌરાતમાં અમે યહૂદીઓ માટે આ હુકમ લખી દીધો હતો કે જીવના બદલે જીવ, આંખના 
બદલે આંખ, નાકના બદલે નાક, કાનના બદલે કાન, દાંતના બદલે દાંત અને તમામ જખ્મોના માટે 
બરાબરનો બદલો.” પછી જે કિસાસનું દાન કરી દે તો તે તેના માટે કફકારો છે” અને જે લોકો 
અલ્લાહના ઊતારેલા કાનૂન પ્રમાણે ફૈસલો ન કરે તેઓ જ જાલિમો છે. 

પછી અમે આ પયગમ્બરો પછી મર્યમના પુત્ર ઈસાને મોકલ્યો. તૌરાતમાંથી જે કંઈ તેની 
સામે હાજર હતું તે તેનું સમર્થન કરનારો હતો. અને અમે તેને ઇંજીલ એનાયત કરીજેમાં 


(૭૧) આ આયતમાં અલ્લાહતઆલાએ એ લોકોની ખરાબ દાનતને સાવ ખુલ્લી પાડી દીધી છે. એ 
ધાર્મિક લોકો કે જેમણે સમગ્ર અરબસ્તાન ઉપર તેમની ધાર્મિકતા અને ગ્રંથના જ્ઞાનનો સિકકો બેસાડેલો હતો , 
તેમની હાલત એવી હતી કે જે ગ્રંથને પોતે અલ્લાહનો ગ્રંથ માનતા હતાં અને જેની ઉપર ઈમાન ધરાવવાનો દાવો 
કરતા હતાં તેના હુકમને છોડીને નબી સ.અ.વ.ની પાસે તેમનો મુકદમો લઈને આવ્યા હતાં, જેમના પયગમ્બર 
હોવાનો જ તેઓ ઉગ્ર રીતે ઇનકાર કરતા હતાં. આનાથી એ રહસ્ય ખુલી ગયું કે આ લોકો કોઈપણ વસ્તુ ઉપર 
સચ્ચાઈપૂર્વક ઈમાન ધરાવતાં નથી, હકીકતમાં તેમનું ઈમાન તેમના મન અને તેમની ઇચ્છાઓ ઉપર છે. જેને 


અલ્લાહનો ગ્રંથ માને છે તેનાથી માત્ર એટલા માટે મોઢું ફેરવે છે કે તેનો હુકમ તેમના મનને પસંદ નથી, અને 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ત્ર 4 ૮૮0૮ પ 4924 
259 ક. ઝન ૯5628 22625 


કદ ક 


ત 2 ત” બવ;હ 4 ૮ ઉ 
4016455 જબ પ ક હકદ્રાદ્ર%૦ 8 


ક 
હા 


છ જાવા ત 2244. ત્ર જ ક ૮2]. 
9૯% 5 હાકાડ 4.016 ઝડ હ*2 કે 


માર્ગદર્શન અનેપ્રકાશ હતાં જે તે પણ જે તોરાતમાંથી જે મોજૂદ હતું તેનું સમર્થન કરનારી હતી” 
અને અલ્લાહથી ડરનારા લોકો માટે તદ્દન માર્ગદર્શન અને શિખામણ હતી. અમારો આદેશ હતો કે 
ઇંજીલવાળાં એ કાનૂન મુજબ ફેંસલો કરે જે અલ્લાહે આમાં ઊતાર્યો છે અને જે લોકો અલ્લાહના 
ઊતારેલા કાનૂન પ્રમાણે ફૈસલો ન કરે તેઓ જ ગુનેગાર છે.” 


જ 


જેને, મઆઝલ્લાહ, નબૃવ્વતનો જુઠ્ઠો દાવેદાર કહે છે , તેની પાસે માત્ર એ આશાએ જાય છે કે કદાચ ત્યાંથી કોઈ 
એવો ફેસલો મળી જાય જે એમની ઇચ્છા મુજબ હોય. 

(૭૨) અહીં વાત વાતમાં એ હકીકતની પણ ખબર આપી દેવામાં આવી કે તમામ નબીઓ મુસ્લિમ 
હતાં. આનાથી વિરૂદ્ધ, આ યહૂદીઓ ઇસ્લામથી ચલિત થઈને, તથા જૂથોમાં વહેંચાઈને, માત્ર યહૂદી બનીને 
રહી ગયેલાં હતાં. 

(૭૩) રબ્બાની - વિદ્યાનો, અહબાર -શરીઅતના કાનૂનના જાણકારો 

(૭૪) સરખામણી માટેજુઓ તૌરાતનું પુસ્તક નિર્ગમન, પ્રકરણ -૨૧, આયતઃ- ર૨૩-રપ 

(૭૫) એટલે કે જે માણસ સદકાના ઇરાદાથી કિસાસ માફ કરી દે તેના માટે આ સદ્કાર્ય તેના ઘણાં 
ગુન્ડાઓનો કફફારો બની જશે. આ જ અર્થમાં નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું છે કે પ્ત્ષા કડ, ઉંદર 
-૧હ૦૫પ૦૦%૮૧૪૭54-ક 5 એટલે કે જેના શરીરમાં કોઈ ઇજા પહોંચાડવામાં આવી હોય અને તેણે માફ 
કરી દીધું તો જે કક્ષાની આ માફી હશે તેના પ્રમાણમાં તેના ગુન્હા માફ કરી દેવામાં આવશે. 

(૭૪) એટલે કે મસીહ અ.સ. કોઈ નવો ધર્મ લઈને આવ્યા ન હતાં બલ્કે એ જ એક ધર્મ, જે આગળના 
તમામ પયગમ્બરોનો ધર્મ હતો, મસીહનો ધર્મ પણ હતો અને તેની તરફ તેઓ બોલાવતા હતાં. તૌરાતના 
અસલ શિક્ષણમાંથી જે કંઈ એમના જમાનામાં સુરક્ષિત હતું, તેને મસીહ પોતે પણ માનતા હતાં અને ઇન્જીલ 
પણ તેનું સમર્થન કરતી હતી. (જુઓ, માથ્થી પ્રકરણ-૫, આયત-૧૭-૧૮) કુર્બ7ાન આ સચ્ચાઈનું વારંવાર 
પુનરાવર્તન કરે છે કે ખુદાના તરફથી જેટલા પણ નબીઓ દુનિયાના કોઈપણ ભાગમાં આવ્યાં છે તેમાંથી 
કોઈપણ અગાઉના પયગમ્બરોનું ખંડન કરવા માટે અને તેમના કાર્યને ભૂંસીને પોતાનો નવો ધર્મ ચલાવવા માટે 
આવ્યો ન હતો બલ્કે દરેક પયગમ્બર તેના પુરોગામી નબીઓનું સમર્થન કરતો હતો અને તેને જ આગળ 
વધારવા માટે આવ્યો હતો જેને આગળના નબીઓએ એક પવિત્ર વારસાની હેસિયતથી પાછળ મૂકયો હતો. 
આવી રીતે અલ્લાહતઆલાએ તેનો કોઈ ગ્રંથ તેનાં જ અગાઉના ગ્રંથોનું ખંડન કરવા માટે કયારેય મોકલ્યો નથી 


ક 


પરંતુ તેનો દરેક ગ્રંથ અગાઉ આવેલા ગ્રંથોને ટેકો આપનાર અને સમર્થન કરનાર હતો. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


બશ્ઝગ્વઇઉડડક્ઇડ્ઝાવઇપ દાડ 
મ .2 ક 4ડઉ.5% ડી 


પછી હે મુહમ્મદ ! અમે તમારી તરફ આ ગ્રંથ મોકલ્યો જે સત્ય લઈને આવ્યો છે અને 
અલકિતાબમાંથી જે કંઈ તેની સામે મોજૂદ છે તેનું સમર્થન કરનાર” અને તેનું રક્ષણ કરનાર છે.” 
એટલા માટે તમે અલ્લાહના ઊતારેલા કાનૂન મુજબ લોકોના મામલાઓનો ફેંસલો કરો અને જે સત્ય 


(9૭) અહીં અલ્લાહતઆલાએ એ લોકો માટે કે, જે અલ્લાહે ઊતારેલા કાનૂન મૂજબ ફેસલાં ન કરે, 
ત્રણ હુકમ સાબિત કર્યા છે. એક આ કે, તેઓ કાફિર છે. બીજું આ કે, તેઓ જાલિમ છે. ત્રીજું આ કે, તેઓ 
ગુનેગાર-ફાસિક છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ આ છે કે જે માણસ ખુદાના હુકમ અને ઊતારેલા કાનૂનને ત્યજીને 
પોતાના અથવા બીજા માણસોના બનાવેલા કાનૂન પ્રમાણે ફેસલો કરે છે તે હકીકતમાં ત્રણ મોટા અપરાધોનું 
આચરણ કરે છે. પહેલો આ કે, આ કૃત્ય ખુદાઈ હુકમનો ઇનકાર કરવા સમાન છે અને આ કુફ્ર છે. બીજું આ કે, 
આ કૃત્ય ન્યાયની વિરૂદ્ધ છે કેમ કે સાચા ન્યાય પ્રમાણે જે હુકમ લાગુ પડી શકતો હતો તે તો ખુદાએ આપી દીધો 
હતો, એટલા માટે જયારે ખુદાના હુકમથી ચલિત થઈને તેણે ફેંસલો કર્યો ત્યારે તેણે અત્યાચાર કર્યો. ત્રીજું આ 
કે, બંદો હોવા છતાં જયારે તેણે તેના માલિકના કાનૂનથી ચલિત થઈને પોતાનો અથવા બીજા કોઈનો કાનૂન 
લાગુ કર્યો ત્યારે હકીકતમાં તેણે બંદગી અને આજ્ઞાપાલનની હદમાંથી બહાર પગ મૂકયો અને આ જ ગુન્હો છે. 
આ કુફ્ર, સુલ્મ તથા ફિસ્ક તેમના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ અલ્લાહતઆલાના હુકમથી વિચલન જ છે. એ શક્ય નથી કે 
જયાં વિચલન હોય ત્યાં ત્રણેય વસ્તુઓ રહેલી ન હોય. અલબત્ત, જેવી રીતે વિચલનના તબક્કાઓ અને 
દરજ્જાઓમાં તફાવત છે તેવી જ રીતે આ ત્રણેય વસ્તુઓના દરજ્જાઓમાં તફાવત છે. જે માણસ અલ્લાહના 
હુકમની વિરૂદ્ધ એ આધારે ફેસલો કરે છે કે તે અલ્લાહના હુકમને ખોટો અને પોતાના અથવા બીજા માનવીના 
હુકમને સાચો માને છે તે સંપૂર્ણપણે કાફિર, અત્યાચારી અને ગુનેગાર છે. અને જે માણસ શ્રદ્ધાપૂર્વક અલ્લાહના 
હુકમને સાચો માને છે પરંતુ વ્યવહારમાં તેની વિરૂદ્ધ ફેસલો કરે છે તે, જો કે મિલ્લતમાંથી બહાર તો નથી, તેના 
ઈમાનને કુફ્ર અને જુલમ વડે ભેળવી રહ્યો છે. અને જે અમુક મામલામાં આજ્ઞાપાલન કરનાર અને અમુકમાં 
ચલિત થઈ જનાર છે તેના જીવનમાં ઈમાન અને ઇસ્લામ તથા કુફ્ર, અત્યાચાર અને ગુન્હાનું મિશ્રણ બરાબર એ 
જ પ્રમાણમાં હોય છે જે પ્રમાણમાં તેણે આજ્ઞાપાલન અને વિચલનને ભેળવી દીધાં છે. કેટલાક તફસીર 
કરનારાઓએ આ આયતોને માત્ર ગ્રંથવાળાઓની સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ અલ્લાહના કલામના 
શબ્દોમાં આવા અર્થઘટન માટે કોઈ ગુંજાશ નથી. આ અર્થઘટનનો સૌથી સારો જવાબ એ છે જે હુઝેફા રદી.એ 
આપ્યો છે. તેમને કોઈએ કહ્યું કે, આ ત્રણ આયતો તો બનીઈઇસ્નાઈલ માટે છે. કહેનારનો આશય એ હતો કે 
યહૂદીઓમાંથી જેણે ખુદાના ઊતારેલા હુકમની વિરૂદ્ધ ફેસલો કર્યો હોય તે જ કાફિર, અત્યાચારી અને ગુન્હેગાર 
છે. આના જવાબમાં હઝરત હુઝેફા રદિ. એ કહ્યું, “5 54298445 ડ૭)હ્ડઉર્છા51 19૧-૦558 ,ક% 5 
ડા 15 કેઝક--શ%58#ક “તમારા માટે આ બનીઇસ્રાઈલ કેટલા સારા ભાઈઓ છે કે કડવું કડવું 
બધું એમના માટે છે અને ગળ્યું ગળ્યું બધું તમારા માટે ! કદાપિ નહીં, ખુદાના સોગંદ, તમે એમની જ રીત ઉપર 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


ક નત 


ડઝઝઇઉડડઇડુ#ડડ દા ઝત 
ત્ર ધરા 2 722% 77; ક 
ડી શિ 4184164 ગક, 4૫1% 5૫583 


તમારી પાસે આવ્યું છે તેનાથી વિમુખ બનીને તેમની ઈચ્છાઓનું અનુસરણ ન કરો --અમે” 


ત્ત્્‌ ઝે 


તમારામાંથી દરેકને માટે એક કાનૂન અને કાર્યશૈલી નિશ્ચિત કરી. જો કે તમારો અલ્લાહ ઈચ્છત તો 


તમને બધાને એક સમુદાય પણ બનાવી શકતો હતો, પરંતુ તેણે આ એટલા માટે કર્યું કે જે કંઈ તેણે 
તમને આપ્યું છે 


કદમ મિલાવીને ચાલશો. 

(9૭૮) અહીં એક મહત્ત્વની હકીકત તરફ ઈશારો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે આ વિષયને આમ પણ 
વર્ણવી શકાયો હોત કે આગળના ગ્રંથોમાં જે કંઈ તેના અસલ અને સાચા સ્વરૂપમાં બાકી છે, કુઅનિ તેનું સમર્થન 
કરે છે, પરંતુ અલ્લાહતઆલાએ “આગળના ગ્રંથો'”'ની જગ્યાએ “અલકિતાબ” શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. આના 
ઉપરથી એ હકીકત ખુલે છે કે કુઓનિ અને એ તમામ ગ્રંથો, જે જુદી જુદી ભાષાઓ અને જુદા જુદા જમાનાઓમાં 
અલ્લાહતઆલા તરફથી ઊતર્યા, એ તમામ હકીકતમાં એક જ ગ્રંથ છે, એક જ એમનો લેખક છે, એકજ એમનો 
હેતુ અને આશય છે, એક જ એમનું શિક્ષણ છે અને એક જ જ્ઞાન છે જે એમના દ્વારા માનવજાતિને આપવામાં 
આવ્યું. જો કોઈ ફરક હોય તો તે લખાણોનો છે જે એક જ હેતુ માટે અલગ અલગ શ્રોતાઓ અનુસાર અલગ 
અલગ રીતે લખવામાં આવ્યાં છે. તેથી હકીકત માત્ર આ જ નથી કે આ ગ્રંથો એકબીજાના વિરોધી નથી, ટેકો 
આપનારાં છે , ખંડન કરનારા નથી, સમર્થન આપનારાં છે, પરંતુ મૂળ હકીકત આનાથી થોડી વધારે છે , તે આ છે 
કેતમામ એક જ અલકિતાબ ની જુદી જુદી આવૃત્તિઓ છે . 

(૭૯) આયતમાં મુહયમિન હુંક્ટ્્ફઃ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. અરબી ભાષામાં “૧“કચ્હક્ત્*'નો 
અર્થ રક્ષણ, દેખરેખ, સાક્ષી , અમાનત, ટેકો અને હિમાયત છે. શક કહક૦ 1૨ એટલે કોઈ માણસે 
ફલાણી વસ્તુની રક્ષા કરી અને દેખરેખ રાખી. હેમનુત્‌ તાઇરુ અલાફિરાખહિ એટલે કે પક્ષીએ તેનાં બચ્ચાંને 
તેની પાંખોમાં લઈને સુરક્ષિત કરી દીધાં. હઝરત ઉમર રદિ. એ એક વખત લોકોને કહ્યું. #*્હકટૃ હં! એટલે, 
હુંદુઆ કરૂં છું, હિમાયતમાં તમે આમીન કહો. આના ઉપરથી જ છક શબ્દ છે જેને ઉર્દ્માં હમયાની કહે છે. 
એટલે કે એ થેલી કે જેમાં માણસ પોતાનો માલ રાખીને સુરક્ષિત રાખે છે. તેથી કુઅનિને હ :5% ઉપર હત્હ-* 
કહેવાનો અર્થ આ છે કે તેણે એ તમામ સત્યશિક્ષણને, જે અગાઉના આકાશી ગ્રંથોમાં આપવામાં આવ્યું હતું, 
પોતાની અંદર સુરક્ષિત કરી દીધું છે. આ તેમની દેખરેખ રાખે છે, એ અર્થમાં કે હવે આ સાચા શિક્ષણનો કોઈ 
ભાગ નાશ પામશે નહીં. તે તેમનો ટેકેદાર છે એટલે કે આ ગ્રંથોમાં ખુદાનો કલામ જેટલી હદે રહેલું છે, ફુઓનિ 
દ્વારા તેનું સમર્થન થાય છે. તે તેમના માટે સાક્ષી છે , એ રીતે કે આ ગ્રંથોમાં ખુદાના કલામ અને લોકોના કલામનું 
જે મિશ્રણ થઈ ગયું છે કુરઆનની ગવાહીથી તેને ફરીથી અલગ પાડી શકાય છે, જે કંઈ તેમાં કુર્અાનિ પ્રમાણે છે તે 
ખુદાનો કલામ છે અને જે કુર્અનિની વિરૂદ્ધ છે તે લોકોનો કલામ છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


કઝ કઝ હી-ડઝાકઉકઝગઉઇહુ 
32 25100 /4ઠહ કડ ડડ છ શ્ક્જ ક્ન્કડ 


તેમાં તમારી કસોટી કરે. ટલો માટે ભલાઈના કામોમાં એકબીજાથી આગળ વધી જવાનો પ્રયાસ 
કરો. છેવટે તમારે સૌએ અલ્લાહ તરફ પાછા ફરવાનું છે, પછી તે તમને સાચી હકીકત જણાવી દેશે 


૮૧ 


જેમાં તમે મતભેદ કરતા રહ્યાં છો“ --પછી* હે મુહમ્મદ ! તમે અલ્લાહના ઊતારેલા કાનૂન પ્રમાણે 


(૮૦) આ વાક્યનો ચર્ચા હેઠળના વિષય સાથે સંબંધ નથી પરંતુ તેનો આશય એક પ્રશ્નની સ્પષ્ટતા 
કરવાનો છે જે ઉપરથી ચાલ્યા આવતા પ્રવચનને સાંભળતી વખતે સાંભળનારના મગજમાં ગૂંચવણ પેદા કરી 
શકે છે. સવાલ એ છે કે જયારે બધાં જ નબીઓ અને બધાં જ ગ્રંથોનો ધર્મ એક જ છે, અને આ બધા એક બીજાના 
સમર્થન અને ટેકામાં આવેલાં છે, ત્યારે શરીઅતના કાનૂનની વિગતોમાં એમની વચ્ચે તફાવત શા માટે છે ? શું 
વાત એમ છે કે ઇબાદતના સ્વરૂપમાં, હરામ અને હલાલના બંધનોમાં, અને સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક કાયદાના 
પેટા નિયમોમાં જુદા જુદા નબીઓ અને આકાશી ગ્રંથોની શરીઅતો વચ્ચે થોડો ઘણો તફાવત રહેલો છે? 

(૮૧) આ ઉપરોકત સવાલનો સંપૂર્ણજવાબ છે. આ જવાબની વિગત આ પ્રમાણે છે : 

(૧) માત્ર શરીઅતોના કાનૂનમાં તફાવતને એ વાત માટે દલીલ ઠરાવવી ખોટું છે કેઆ શરીઅતો જુદા 
જુદા સાધનોમાંથી લેવામાં આવી છે તેમજ જુદા જુદા સ્ત્રોતોમાંથી નીકળી છે . હકીકતમાં એ અલ્લાહ જ છે જેણે 
જુદી જુદી કોમો માટે જુદા જુદા યુગોમાં અને જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં જુદા જુદા નિયમો બનાવ્યાં. 

(ર) નિઃશંકપણે આ શકય હતું કે શરૂઆતથી જ તમામ મનુષ્યો માટે એક જ [નિયમ અથવા એક જ કાનૂન 
નકકી કરીને બધાને એક જ ઉમ્મત બનાવી દેવામાં આવત, પરંતુ એ તફાવત કે જે અલ્લાહતઆલાએ અલગ 
અલગ નબીઓની શરીઅતો વચ્ચે રાખ્યો, તેમાં બીજા ઘણાં લાભો સાથે એક આશય આ પણ હતો કે 
અલ્લાહતઆલા આ રીત વડે લોકોને અજમાવવા માગતો હતો. જે લોકો દીનના મૂળ તથા તેના આત્મા અને 
હકીકતને સમજે છે, અને દીનમાં આ કાનૂનની સાચી હેસિયતને જાણે છે, તેમજ કોઈ પૂર્વગ્રહથી પીડાતાં નથી, 
તેઓ સત્ય ગમે તે સ્વરૂપમાં પણ આવશે ત્યારે ઓળખી લેશે અને સ્વીકારી લેશે, એમને અલ્લાહના મોકલેલા 
આગળના હુકમોની જગ્યાએ પાછળના હુકમોને સ્વીકારી લેવામાં કોઈ સંકોચ નહીં થાય. આનાથી વિરૂદ્ધ, જે 
લોકો દીનના હાર્દથી બેખબર છે, અને કાયદા અને તેની વિગતોને જ અસલ દીન માની બેઠાં છે, અને જેમણે 
ખુદાના તરફથી આવેલી વસ્તુઓમાં પોતાના તરફથી નોંધોનો ઉમેરો કરીને તેમની ઉપર જડતા અને પૂર્વગ્રહ 
અપનાવી લીધાં છે , તેઓ એ દરેક માર્ગદર્શનને રદ કરતાં જશે જે પાછળથી ખુદા તરફથી આવે. આ બશે પ્રકારના 
માણસોને અલગ તારવવા માટે આ અજમાયશ જરૂરી હતી, એટલા માટે અલ્લાહતઆલાએ શરીઅતો વચ્ચે 
તફાવત રાખ્યો. 

(૩) તમામ શરીઅતોનો મૂળ આશય નેકીઓ અને ભલાઈઓની પ્રાપ્તિ છે અને તે આવી જ રીતે 
હાંસલ કરી શકાય છે કે જે સમયે જે ખુદાઈ હુકમ હોય તેનું પાલન કરવામાં આવે. એટલા માટે જે લોકો મૂળ ધ્યેય 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


ન 
વિલ ક્તત 


9 ૯૭૪ 
મ કે - ક 9-ક 19 ત 
(5:29 -૦૯૪૦95૯ ૦૨૨ ૯૯% 4૫૫:* 


7૭5.9.7 


ક્ક્ન દઇ (( હ “92272 ફ« જ 4 ૭ ત્ર 
્રાક્ય-ક્૦6૯૦-*૨ ૬૯% 
દ “22.22 કહ્ય ૮. 2:27 24:૮2: 
૦૯% જા” મ બયે 


આ લોકોના મામલાઓનો ફેંસલો કરો અને તેમની ઈચ્છાઓનું અનુસરણ ન કરો. સાવચેત રહો કે 
આ લોકો તમને ભ્રમમાં નાખી એ માગંદર્શનથી તસુબરાબર પણ ચલિત કરવા ન પામે જે અલ્લાહે 
તમારી તરફ ઊતાર્યું છે. પછી જો આ લોકો આનાથી વિમુખ બને તો જાણી લો કે અલ્લાહે તેમના 
કેટલાક ગુનાઓના બદલામાં તેમને મુસીબતમાં નાખવાનો ઇરાદો જ કરી લીધો છે, અને આ 
હકીકત છે કે આ લોકોમાંથી મોટાભાગના ગુનેગાર છે. (જો આ લોકો અલ્લાહના કાનૂનથી વિમુખ 


કે 3 


--પ૫ ૨૫-૬૫ 3૬* 


બને છે) તો શું પછી જાહિલિય્યતનો” ફેંસલો ઈચ્છે છે ? જો કે જે લોકો અલ્લાહ ઉપર વિશ્વાસ 
ધરાવે છે તેમની નજીક અલ્લાહથી સારો ફેંસલો કરનાર કોઈ નથી. (રુકૂઅ-૭) 


ઉપર નજર રાખે છે તેમના માટે શરીઅતો વચ્ચેના તફાવત અને સાધનોમાં રહેલા તફાવતો ઉપર વાદ-વિવાદ 
કરવાને બદલે સાચી કાર્યપદ્ધતિ આ છે કે ધ્યેયની તરફ એ માર્ગે આગળ વધે જેને અલ્લાહતઆલા તરફથી 
સ્વીકૃતિ મળેલી હોય. 

(૪) જે મતભેદો લોકોએ પોતાની જડતા, પૂર્વગ્રહ, હઠાગ્રહ અને મગજની પેદાશથી જાતે ઉભા કરી 
દીધાં છે તેનો અંતિમ ફેંસલો ન તો ચર્ચાસભાઓમાં થઈ શકે છે, ન તો લડાઈના મેદાનમાં. અંતિમ ફેસલો 
અલ્લાહતઆલા પોતે કરશે જયારે સચ્ચાઈ ખોલી નાખવામાં આવશે અને લોકો ઉપર સ્પષ્ટ થઈ જશે કે જે 
વિવાદોમાં તેઓ આખી જીંદગી ખપાવીને આવ્યાં છે તેના ઊંડાણમાં “સત્ય” નું ગુણ કેટલું હતું અને જૂઠના 
ઉમેરાનું કેટલું. 

(૮૨) અહીંથી ફરી એ જ પ્રવચન આગળ ચાલે છે જે ઉપરથી ચાલ્યું આવે છે. 

(૮૩) જહાલત શબ્દનો ઉપયોગ ઇસ્લામની સરખામણીમાં કરવામાં આવે છે. ઈસ્લામની રીત 
સંપૂર્ણપણે જ્ઞાન છે કેમ કે તેની તરફ અલ્લાહે માર્ગદર્શન આપેલું છે જે બધી જ હકીડતોનું જ્ઞાન ધરાવે છે. અને 
આનાથી ઊલટું, એ દરેક રીત કે જે ઇસ્લામથી અલગ છે તે જહાલતની રીત છે. ઇસ્લામ પહેલાંના આરબયુગને 
જહાલતનો યુગ આ જ અર્થમાં કહેવામાં આવ્યો છે કે એ જમાનામાં જ્ઞાન વિના માત્ર અંધશ્રદ્ધા, કલ્ઃનાઓ અને 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


&હ-કાકડટઇડટડઝાકશ હણ 


ન” 
2 %24૮ ? 42]. તા હ 2૮ 27 2227 


2.૦૯6: રે દપ?! ઝહર 


2૮ 4% ચ ૮1 દ્વ 


૦ દાડઈનટ૭લાહી 


ર: :22%2૭845 ક» તિ દ “જ 2 ક ૭૦ 


હ માનન -્કછલવક્પ્ડડવકક -ઝ્હઉટ2૫5 


11 ઉદ 2૮26 


474 મ ૪ (૯૮% “ને 
દ બપાશ્ાહક”કત્ટ્રોડક્ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો ! યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓને તમારા મિત્રો ન બનાવો, આ 
લોકો અંદરોઅંદર એકબીજાના મિત્રો છે. અને જો તમારામાંથી કોઈ તેમને પોતાનો મિત્ર બનાવે છે 
તો તેની ગણના પણ પછી તેમનામાં જ છે, નિઃશંક, અલ્લાહ જુલમીઓને તેના માર્ગદર્શનથી વંચિત 
કરી દે છે. 

તમે જુઓ છો કે જેમના દિલોમાં દંભનો રોગ છે તેઓ તેમની અંદરોઅંદર પ્રવૃત્તિશીલ રહે 
છે. કહે છે “અમને બીક લાગે છે કે કયાંક અમે કોઈ મુસીબતના ચક્કરમાં ફસાઈ ન જઈએ.” 
પરંતુ દૂર નથી કે જ્યારે અલ્લાહ તમને નિર્ણાયક વિજય એનાયત કરશે અથવા તેના તરફથી બીજી 
ક્રોઈ વાત 
અનુમાનો તેમજ ઇચ્છાઓના આધારે લોકોએ પોતપોતાના જીવનની પદ્ધતિઓ નક્કી કરી દીધી હતી. આ 
પ્રકારનું વલણ જયાં પણ અને જે યુગમાં પણ મનુષ્યો અપનાવે તો તેને જહાલતનું જ વલણ કહેવામાં આવશે. 
શાળાઓ, યુનિવર્સિટીઓમાં જે કંઈ ભણાવવામાં આવે છે તે ફકત જ્ઞાનનો એક ભાગ છે અને કોઈપણ અર્થમાં 
માનવીના માર્ગદર્શન માટે તે અપૂરતું છે, એટલા માટે ખુદાએ આપેલા જ્ઞાનથી લાપરવા બનીને જે જીવનપદ્ધતિ 
આ અધૂરા જ્ઞાનની સાથે કલ્પનાઓ, અનુમાનો , અંધશ્રદ્ધા અને ઈચ્છાઓને ભેળવીને બનાવી લેવામાં આવી છે 
તે પણ એ જ રીતે જહાલતની વ્યાખ્યામાં આવી જાય છે જેવી રીતે જૂના જમાનાના જહાલતના રિવાજો આ 
વ્યાખ્યામાં આવી જાય છે. 

(૮૪) એ સમય સુધી અરબસ્તાનમાં કુક અને ઇસ્લામના સંઘર્ષનો કોઈ નિર્ણાયક ફેંસલો આવ્યો ન 
હતો જો કે ઈસ્લામ તેના અનુયાયીઓની કુરબાનીઓના કારણે એક તાકાત બની ગયો હતો પરંતુ સામે પક્ષે 
રહેલી શક્તિઓ પણ ભારે હતી. ઇસ્લામના વિજયની જેટલી શકયતા હતી તેટલી જ કુક્રના વિજયની પણ હતી. 
એટલા માટે મુસલમાનોમાં જે લોકો દંભી હતાં તે લોકો ઇસ્લામી સમાજમાં રહેવા છતાં યહૂદીઓ અને 
ખ્રિસ્તીઓની સાથે સંબંધો જાળવી રાખવા માગતા હતાં જેથી આ જો ઇસ્લામનો પરાજય થાય તો તેમના 
માટે કોઈને કોઈ આશ્રય સ્થાન સુરક્ષિત રહે. આ ઉપરાંત, એ વખતે અરબસ્તાનમાં ખ્રિસ્તીઓ અને 


ધ્ર 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


29 € (7-૭૭ - 


દ 


72 :! 
છેલ્ર%422 


--ન્ષ્‌ 


૨ 


૮- 


2% 7.952 ક» 


પા કકે ૬. 73૬૮ ઈ 

હઝક્ા“%્ડ તો 2220 
- (૭ 2 “૭૦ .-ક»૭2 દિ 24% ? 
2ડૂ0૯ન્‍્જલ૯2૩ ૯ હ 


જાહેર કરશે“ ત્યારે આ લોકો તેમના આ દંભ માટે કે જેને તેઓ દિલોમાં છુપાવી રહ્યાં છે, પસ્તાશે. 
અને તે વખતે ઈમાનવાળાઓ કહેશે “શું આ એ જ લોકો છે જે અલ્લાહના નામે મોટી મોટી 
સોગંદો ખાઈને વિશ્વાસ અપાવતા હતાં કે અમે તમારી સાથે છીએ ?'”' -- તેમના તમામ કર્મો 
વ્યર્થથઈ ગયાં અને છેવટે તેઓ નિષ્ફળ થઈને રહ્યાં.“ 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જો તમારામાંથી કોઈ તેના દીનથી ફરી જાય છે (તો ફરી 
જાય) અલ્લાહ એવા બીજા ઘણાં લોકો પેદા કરી દેશે જે અલ્લાહને વહાલા હશે અને અલ્લાહ તેમને 
વહાલો હશે, જે મોમિનો માટે નરમ અને કાફિરો માટે સખત હશે,“ જે અલ્લાહના માર્ગમાં તમામ 
પ્રયત્નો કરી છૂટશે અને 


પે ખુ 
૫ ર૫ $ 


કનયા. 


યહૂદીઓની આર્થિક તાકાત પણ સૌથી વધારે હતી. ધીરધારનો ધંધો મોટાભાગે એમના હાથમાં હતો, 
અરબસ્તાનના ઉત્તમ ફળદ્ટુપ પ્રદેશો એમના કબજામાં હતાં , એમની વ્યાજખોરીની જાળ ચારે બાજુ ફેલાયેલી 
હતી, એટલા માટે આર્થિક કારણોના આધારે પણ આ દંભી લોકો એમની સાથેના પોતાના જૂના સંબંધો ચાલુ 
રાખવા માગતા હતાં. તેમનું એવું અનુમાન હતું કે જો ઇસ્લામ અને કુફ્રના આ સંઘર્ષમાં પૂરેપૂરી રીતે જોડાઈને 
આપણે આ તમામ કોમોની સાથે આપણા સંબંધો કાપી નાખીશું , જેમની સાથે ઇસ્લામ અત્યારે યુદ્ધે ચઢેલું છે, તો 
આ કૃત્ય રાજકીય અને આર્થિક બંને રીતે આપણા માટે ખતરનાક નીવડશે. 

(૮૫) એટલે કે નિર્ણાયક વિજય કરતાં નીચા દરજ્જાની કોઈ એવી વસ્તુ જેનાથી સામાન્ય લોકોને 
એવી ખાતરી થઈજાય કે હાર-જીતનો છેવટનો ફેંસલો ઇસ્લામની જ તરફેણમાં આવશે. 

(૮૬) એટલે કે જે કંઈ તેમણે ઇસ્લામના અનુસરણમાં કર્યું, નમાઝો પઢી, રોઝા રાખ્યાં, ઝકાત અદા કરી, 
જિહાદમાં જોડાયાં, ઇસ્લામના કાનૂનોનું પાલન કર્યું, આ બધું એટલા જ કારણસર એળે ગયું કેમકે તેમના દિલોમાં 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


1 નિત -૮ દ્વ 

4૪૫-444 # 6 મ દ્ર “22૮0922724 
9“) 240169 ૯799 ૯છ૯૦૦*22-.૦225 
ફૂ ક», ૬૨7,722 (૩% કીવક્નાતન 
6૯ -ડ2%1૫૧---કૃહહ!**૦૯૭ 
કોઈ ઠપકો આપનારના ઠપકાથી ડરશે નહીં.“ આ અલ્લાહની કૃપા છે, જેને ઈચ્છે આપે 
અલ્લાહ વિશાળ સાધનોનો માલિક છે અને બધું જ જાણે છે. 

તમારા મિત્ર તો હકીકતમાં માત્ર અલ્લાહ અને અલ્લાહનો પયગમ્બર અને એ 


ઈમાનવાળા છે જે નમાઝ કાયમ કરે છે, ઝકાત આપે છે અને અલ્લાહની સમક્ષ ઝૂકનારાં છે. અને 
જે અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર અને ઈમાનવાળાઓને તેનો મિત્ર બનાવી લે તેને જાણ થાય કે 


અલ્લાહનો પક્ષ જ વિજયી થનાર છે. (રુકૂઅ-૮) 


ઇસ્લામ માટે નિષ્ઠા ન હતી અને તેઓ બધાથી કપાઈને માત્ર એક ખુદાના બનીને રહ્યા ન હતાં બલ્કે પોતાની 
દુનિયાની ખાતર તેમણે પોતાની જાતને ખુદા અને તેના વિદ્રોહીઓની વચ્ચે અડધી-અડધી વહેચી દીધી હતી. 

(૮૭) “મોમિનો માટે નરમ”નો અર્થ આ છે કે કોઈપણ માણસ ઈમાનવાળાની સામે પોતાની તાકાત 
કયારેય ન વાપરે. તેની હોશિયારી, તેની બુદ્ધિ, તેની લાયકાત, તેની લાગવગ, તેનું ધન, તેની શારીરિક શક્તિ 
કોઈ પણ વસ્તુ મુસલમાનોને દબાવવા માટે, સતાવવા માટે કે તેમને નુક્સાન પહોંચાડવા માટે ન હોય. 
મુસલમાનો પોતાની વચ્ચે તેને હંમેશાં એક નરમ સ્વભાવનો, દયાળુ અને સહિષ્ણુ માણસ જજુએ. 

“કાફિરો માટે સખત” હોવાનો અર્થ આ છે કે કોઈપણ મુસલમાન તેના ઈમાનની દઢતા, 
ધાર્મિકનિષ્ઠા, સિદ્ધાંતવાદ, ચારિત્યબળ અને ઈમાનની સમજના કારણે ઇસ્લામ વિરોધીઓની સામે પથ્થરની 
શીલા જેવો હોય કે કોઈ પણ રીતે તેને તેની જગ્યાએથી ડગાવી ન શકાય, તેઓ તેને કયારેય આસાન લક્ષ્ય ન 
સમજે, તેમને જયારે પણ તેનો સામનો કરવાનો આવે ત્યારે તેમની ઉપર આ વાત પુરવાર થઈ જાય કે આ 
અલ્લાહનો બંદો મરી શકે છે પરંતુ કોઈપણ કિંમતે વેચાઈ શકતો નથી અને કોઈ દબાણથી દબાઈ શકતો નથી. 

(૮૮) એટલે કે અલ્લાહના દીનનું પાલન કરવામાં, તેના હુકમોનો અમલ કરવામાં, અને તેના દીનની 
રૂએ જે કંઈ સત્ય છે તેને સત્ય તથા જે કંઈ જૂઠ છે તેને જૂઠ કહેવામાં તેને કોઈ શેહશરમ નડશે નહીં. કોઈનો 
વિરોધ, કોઈના મ્હેણાંટોણાં , કોઈના વાંધા, કોઈના કડવા વેણની દરકાર નહીં કરે. જો લોકલાગણી ઇસ્લામની 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


«9.» દ્ર 


ડિ બટા 469110 ઝક 


ટ 44 કહ હઝ #7૮ 


ફ્જ 


2 7 ક 7252 


સડી ક ૬ તડ 2 62. આ 
મ્5525 :25 ગ્કદડાડ ન 


હાટ, 
દ્વિ ૪૬ જનુ ક્ડ ૨70-4074 2.22 
છક ડો ઇક 
4. ત 7 કક પરજ? 2 
“155 ક*ડ)ક્જઝ્ કઝ૭ક5_ક 


ક. 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારા પુરોગામી ગ્રંથવાળાઓમાંથી જે લોકોએ તમારા 
દીનને ઠઠ્ઠા અને ગમ્મત કરવાની વસ્તુ બનાવી લીધો છે, તેમને અને બીજા કાફિરોને તમારા મિત્ર 
અને સાથીદાર ન બનાવો. અલ્લાહથી ડરો જો તમે મોમિન છો. જ્યારે તમે નમાઝ માટે પોકારો છો 
ત્યારે તેઓ તેની મજાક ઉડાવે છે અને તેની સાથે રમે છે.“ આનું કારણ આ છે કે તેઓ બુદ્ધિહીન 
છે.“ આમને કહો, “હે ગ્રૅંથવાળાઓ ! તમે જે વાત માટે અમારાથી ગુસ્સે છો તે આ સિવાય બીજી 
કઈ છે કે અમે અલ્લાહ ઉપર અને દીનના એ શિક્ષણ ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યાં છીએ જે અમારી 
તરફ ઊતર્યું છે અને અમારી પહેલાં પણ ઊતર્યું હતું, અને તમારામાંથી મોટાભાગના લોકો 
ગુનેગાર છે ?”' પછી કહો “શું હું એ લોકોની જાણકારી આપું જેમનો અંજામ અલ્લાહને ત્યાં 
ગુનેગારોના અંજામ કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે? 


વિરૂદ્ધ હોય અને ઇસ્લામની રીત ઉપર ચાલવાનો અર્થ પોતાની જાતને સમસ્ત દુનિયામાં બદનામ કરી લેવાનો 
હોય તો પણ તેઓ એ જ માર્ગ ઉપર ચાલશે જેને તેઓ સાચા દિલથી સત્ય માને છે. 

(૮૯) એટલે કે અઝાનનો અવાજ સાંભળીને તેના ચાળાં પાડે છે, ઠઠ્ઠો કરવા માટે તેના શબ્દો બદલી 
નાખે છે અને વિકૃત બનાવે છે તથા તેની મજાક ઉડાવે છે. 

(૯૦) એટલે કે તેમની આ હરકતો તેમની ઓછી બુદ્ધિનું પરિણામ છે. જો તેઓ જહાલત અને 
મૂર્ખાઈમાં પડેલા ન હોત તો મુસલમાનો સાથે ધાર્મિક મતભેદો ધરાવવા છતાં આવા હલકટ કામો તેમના દ્વારા 
કરવામાં ન આવત. કયા સમજદાર માણસને એ પસંદ પડે કે જયારે કોઈ જૂથ ખુદાની ઇબાદત માટે હાકલ કરે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


હાત્રત્ક 4૮ 74૮74 44 « 22] 2 


9% ૫-કક૭40 

વ ગોનાઇન તાકા 

નન 6 62 

૫15“ ક*8 355 51% 

2૫ વ 2726 52:62 હાથ 

હઝ ડકઝટાડહઇ ડડ કડડ 2પ 


કહ 


ક કપ્રીશ્કહ#5ઉકીકહકપ#ાડલ્ઝ# 


તેઓ કે જેમની ઉપર અલ્લાહે લાનત કરી, જેમની ઉપર તેનો પ્રકોપ તૂટી પડયો, જામી 
વાનર અને ડુક્કર બનાવવામાં આવ્યાં, જેમણે તાગૂતની બંદગી કરી. તેમની કક્ષા હજુ પણ વધારે 
ખરાબ છે અને તેઓ સવાઅસ્સબીલથી ખૂબ જ ભટકી ગયેલાં છે.” 

જ્યારે આ લોકો તમારી પાસે આવે છે ત્યારે કહે છે કે, અમે ઈમાન લાવ્યાં, જો કે કુકલઈને 
આવ્યા હતાં અને કુફ્ર જ લઈને પાછા ગયાં, અને અલ્લાહ સારી રીતે જાણે છે જે તેમણે દિલોમાં 
છુપાવી રાખેલું છે. તમે જુઓ છો કે તેમનામાંથી સંખ્યાબંધ લોકો ગુન્હા અને અત્યાચારના કામોમાં 
દોડધામ કરતાં ફરે છે અને હરામનાં માલ ખાય છે. અત્યંત ખરાબ હરકતો છે જે આ લોકો કરી 
રહ્યાં છે. શા માટે તેમના વિદ્વાનો અને ધાર્મિક વડાઓ તેમને ગુન્હાની વાતો કરવાથી અને હરામનું 


ફર 


ત્યારે તેની ઠેકડી ઉડાવવામાં આવે. 

(૯૧) અહીં નાજુક ઈશારો ખુદ યહૂદીઓ તરફ છે. તેમનો ખુદનો ઈતિહાસ કહી રહ્યો છે કે અનેક 
વખતે તેઓ ખુદાના પ્રકોપ અને તેના ધિક્કારના ભોગ બન્યાં છે , સબ્તના નિયમનો ભંગ કરવાના કારણે તેમની 
કોમના ઘણાં લોકોના ચહેરા વિકૃત બની ગયાં, એટલે સુધી કે પતનની એ અંતિમ કક્ષા સુધી પહોંચી ગયાં કે 
તાગૂતની બંદગી સુદ્ધાં તેઓ કરી શકયા નહીં. તેથી કહેવાનો મતલબ આ છે કે તમારી બેશરમી અને અપરાધપૂર્ણ 
નફફટાઈની પણ કોઈ હદ હોવી જોઈએ કે તમે પોતે ગુન્હા, તથા નૈતિકતાની છેલ્લી કક્ષાના પતનમાં પડેલાં છો 
ત્યારે જો એક બીજું જૂથ ખુદાની ઉપર ઈમાન લાવીને સાચી ધાર્મિકતાની રીત અપનાવે છે ત્યારે હાથ ધોઈને તેની 
પાછળ પડી જાઓ છો. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


ડ6ડ૦હ#ડાઈટાડહઇ-ડક્ડા ડક 


ત્ર 


ત ક »/” ક જટ ૫6 નત ન 4 હ 


ઝં ઉઝર હ શા ઝક 
જ હઝ 412 2 ઝના 
જો ક4૪'દૂઇણ્ડઇહ 2 હુક ૦ મી હા 15 ગહ 


ખાવાથી રોકતાં નથી ? નિઃશંક ઘણી જ ખરાબ જીવન-નોંધ છે જે તેઓ પીર કરી રહ્યાં છે. 
યહૂદીઓ કહે છે, અલ્લાહના હાથ બંધાયેલાં છે.“ -- બાંધી દેવામાં આવ્યાં તેમનાં 
હાથ,“ અને લાનત પડી તેમની ઉપર એ બકવાસના કારણે જે તેઓ કરે છે“ --અલ્લાહના હાથ 
તોખુલ્લાં છે, જે રીતે ઈચ્છે છે ખર્ચ કરે છે. 
હકીકત આ છે કે જે કલામ તમારા માલિક તરફથી તમારી ઉપર ઊતર્યું છે તે ઊલટાનું 
તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકોના વિદ્રોહમાં અને કુકફ્રમાં વૃદ્ધિનું કારણ બની ગયું છે,”” અને 
(આનાબદલામાં) 


(૯ર) અરબી ભાષાના રૂઢિપ્રયોગ પ્રમાણે કોઈના હાથ બંધાયેલાં હોવાનો અર્થ આ છે કે તે કંજૂસ છે, 
દાન અને બક્ષિસથી તેનો હાથ રોકાયેલો છે. આમ, યહૂદીઓના આ કથનનો અર્થ આ નથી કે ખરેખર 
અલ્લાહના હાથ બંધાયેલાં છે પરંતુ આનો અર્થ આ છે કે અલ્લાહ કંજૂસ છે કેમ કેસદીઓથી યહૂદી કોમ અપમાન 
અને ગરીબીની હાલતમાં હતી, તથા તેનો ભવ્ય ભૂતકાળ એક પ્રાચીન ગાથા બની ગઈ હતી જેના પાછા 
આવવાની કોઈ શકયતા તેમને દેખાતી ન હતી. એટલા માટે સામાન્ય રીતે પોતાની કોમની મુસીબતોનું વર્ણન 
કરતી વખતે એ કોમના મૂર્ખ લોકો આ બેહ્‌દું કથન બોલતા હતાં કે મઆઝલ્લાહ, ખુદા તો કંજૂસ બની ગયો છે, 
તેના ખજાનાનું મોં બંધ છે, અમને આપવા માટે તેની પાસે મુસીબતો અને આફતો સિવાય બીજું કંઈ રહ્યું નથી. 
આ વાત માત્ર યહૂદીઓ સુધી જ મર્યાદિત ન હતી, બીજી કોમોના અજ્ઞાન લોકોની પણ આ જ હાલત છે કે જયારે 
તેમની ઉપર કોઈ મુસીબતનો સમય આવે છે ત્યારે ખુદાની તરફ વળવાને બદલે તેઓ અદેખાઈના માર્યા આ 
પ્રકારની અનાદરની વાતો કરે છે. 

(૯૩) એટલે કે કંજૂસાઈમાં આ લોકો ખુદ પડેલાં છે. દુનિયામાં તેમની કંજૂસાઈ અને સંકુચિત 
માનસિકતા માટે તેઓ એક કહેવત બની ગયાં છે. 

(૯૪) એટલે કે આવી અપમાનજનક અને કટાક્ષભરી વાતો કરીને જો તેઓ એમ ઇચ્છતાં હોય કે ખુદા 
તેમની ઉપર મહેરબાન થઈ જાય અને તેમની ઉપર તેની કૃપાઓ વરસાવવા માંડે તો આ તો કોઈ રીતે શકય 
નથી. બલ્કે આ વાતોનું ઊંધું પરિણામ એવું છે કે આ લોકો ખુદાની કૃપાદ્રષ્ટિથી વધુ ને વધુ વંચિત થતાં જાય છે 
તેમજ તેની મહેરબાનીઓથી વધુને વધુ દૂર થતાં જાય છે. 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
દઇશ ડા દન્‍ડછાડ્કાગ્હરઉ 
જીક આતા હિમ મા 
હ્ઝાહકહા#2૦ હ કર્હત્ઝશ્ણક૫53 
ગા દઈ વનક 65 વાદન 
ઉતહઝ્ં%્ર2૬.09£10648 ક ઝર્સ્ક 
હહ કટઈહટ્5 ગ હ-્કડ 


અમે તેમની વચ્ચે કયામત સુધી અદાવત અને દુશ્મનાવટ નાખી દીધાં છે. જ્યારે પણ આ લોકો 
લડાઈની આગ ભડકાવે છે અલ્લાહ તેને ઠંડી કરી દે છે. આ લોકો ધરતીમાં અરાજકતા ફેલાવવાની 
પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યાં છે પરંતુ અલ્લાહ અરાજકતા ફેલાવનારાંને કદાપિ પસંદ કરતો નથી. 


જો (આ વિદ્રોહના બદલે) આ ગ્રંથવાળાં ઈમાન લાવ્યાં હોત અને અલ્લાહથી ડરવાનો 
માર્ગ અપનાવ્યો હોત તો અમે તેમની બૂરાઈઓ તેમની અંદરથી દૂર કરી દેત અને તેમને 
નિયામતોથી ભરપૂર જક્ઞતોમાં પહોચાડી દેત. કદાચ તેમણે તૌરાત અને ઈંજીલ અને એ બીજા 
ગ્રંથોને કાયમ કર્યા હોત જે તેમના માલિક તરફથી તેમની પાસે મોકલવામાં આવ્યાં હતાં. આવું કર્યું 
હોત તો તેમના માટે ઊપરથી રોજી વરસત અને નીચેથી 


(૯૫) આ કલામને સાંભળીને કોઈ ઉપયોગી બોધપાઠ લેત, પોતાની ભૂલો અને ખોટાં કાર્યો બદલ 
ચેતીને તેની ભરપાઈ કરત અને પોતાની પડતીની દશાના કારણો શોધી કાઢીને સુધારણાની તરફ ધ્યાન આપત, 
તેના બદલે તેમની ઉપર આની ઊંધી અસર થઈ કે જીદ્દી બનીને તેમણે સત્ય અને સચ્ચાઈનો વિરોધ શરૂ કરી દીધો 
છે પિ ઊલટાનું 
તેમનું વર્તન એવું છે કે જે અવાજ આ પાઠને યાદ દેવડાવી રહ્યો છે, તેને દબાવી દે કે જેથી કોઈ બીજો પણ તેને 


સાંભળી ન શકે. 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઓન ૧ 
હક ઝા વહવ્ઇઝાદહૃ# ઝા 
ડ5-બઊઝહવકળાડફાડડકઉ 
ક હ 


૯૬ 


ઉભરાત. 
(રુકૂઅ-૯) 

હે પયગમ્બર !જે કંઈ તમારા માલિક તરફથી તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તે લોકો 
સુધી પહોંચાડી દો. જો તમે આવું ન કર્યું તો તેની પયગમ્બરીની ફરજ અદા ન કરી. અલ્લાહ તમને 
લોકોના ઉપદ્રવથી બચાવનાર છે. ખાતરી રાખો કે તે કાફિરોને (તમારી સામે) સફળતાનો માર્ગ 
કદાપિ નહી દેખાડે. સ્પષ્ટપણે કહી દો કે “હે ગ્રંથવાળાઓ ! તમે કદાપિ કોઈ આધાર ઉપર નથી 
જ્યાં સુધી તોરાત અને ઈંજીલ અને એ બીજાં ગ્રંથોને કાયમ ન કરો જે તમારા માલિક તરફથી 
ઉતારવામાં આવ્યાં છે.'”” 


જો કે તેમની અંદર કેટલાક સત્યનિષ્ઠ પણ છે પરંતુ તેમની બહુમતિ ભારે દુરાચારી છે. 


(૯૪) બાઇબલના પુસ્તકના અહબાર (પ્રકરણ -૨૬) અને પુનર્નિયમ (પ્રકરણ-૨૮)માં હઝરત મૂસા 
અ.સ.નું એક પ્રવચન નોંધવામાં આવ્યું છે જેમાં તેમણે બનીઇસ્રાઈલને ખૂબ જ વિગતવાર રીતે બતાવ્યું છે કે, જો 
તમે અલ્લાહના હુકમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરશો તો કેવી રીતે અલ્લાહની કુપાઓ અને તેની બરકતો વડે તમે 
નવાજવામાં આવશો , અને જો અલ્લાહના ગ્રંથને પીઠ પાછળ નાખી દઈને આજ્ઞાભંગ કરવા લાગશો તો કેવી 
રીતે આફતો અને મુસીબતો તથા બરબાદીઓ તમારી ઉપર એકીસાથે તૂટી પડશે. હઝરત મૂસા અ.સ.નું પ્રવચન 
કુર્અાનના આ ટૂંકા કથનનું ઉત્તમ અર્થઘટન છે. 

(૯૭) તૌરાત અને ઇંજીલને કાયમ કરવાનો અર્થ સચ્ચાઈપૂર્વક તેનું અનુસરણ કરવાનો તેમજ તેમને 
જીવનનો નિયમ બનાવવાનો છે. અત્રે એક વાત સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે કે બાઇબલના પવિત્ર 
પુસ્તક-સંગ્રહમાં એક પ્રકારના લખાણો તો એ છે કે જે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તી લેખકોએ જાતે લખેલાં છે, અને 
બીજા પ્રકારના લખાણો એ છે કે જે અલ્લાહતઆલાની વાણી અથવા હઝરત મૂસા અ.સ., ઈસા અ.સ. અને 
અન્ય પયગમ્બરોના કથનોની હેસિયતથી નોધાયેલાં છે , અને જેમની અંદર એ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે 


અલ્લાહે આવું કહ્યું, અથવા ફલાણા નબીએ આવું કહ્યું. આમાંથી પહેલાં પ્રકારના લખાણોને અલગ તારવીને જો 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ત્રિ ત્વ/૮1 ૮૮ 


(5.95 


કછ ષ્તદ્દ કિ કદ્ર 

દ્વિત્રી જ ત્ર ૬ રી સ 
ઈ“ગઈ“છ- 91 2૯%ક્*219258૯- 
૮2૨૮2222 #7. 9». -ર ત/# «4 ૮૮4 
69૯» 5259 ગડે 
જરૂર આ ફરમાન કે જે તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકોના 
વિદ્રોહ અને ઈનકારને હજી વધારી દેશે.“ પરંતુ ઈનકાર કરનારાઓની હાલત ઉપર જરાપણ 
અફસોસ ન કરો. (જાણી લો કે અહીં ઇજારો કોઈનો પણ નથી) મુસલમાનો હોય કે યહૂદીઓ, 


સાબીઓ હોય કે ખ્રિસ્તીઓ, જે પણ અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન લાવશે અને 
સદ્કાર્ય કરશે નિઃશંક તેના માટે ન તો કોઈ ભયનો અવકાશ છે ન તો દુઃખનો.“ 


કોઈ માણસ માત્ર બીજા પ્રકારના લખાણોનું અનુસરણ કરે તો સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે તેમના શિક્ષણ અને 
કુર્અાનના શિક્ષણમાં કોઈ ખાસ ફરક નથી. જો કે અનુવાદકો, લહિયાઓ અને સમજૂતી લખનારાઓના 
હસ્તક્ષેપના કારણે , અને કેટલીક જગ્યાએ મૌખિક રિવાયત કર્તાઓની ભૂલ થવાથી આ બીજા પ્રકારના લખાણો 
પણ પૂરેપુરી રીતે સુરક્ષિત રહ્યાં નથી. આમ છતાં , કોઈપણ માણસને એમ લાગ્યા વગર રહી શકે નહીં કે તેમની 
અંદર સ્પષ્ટપણે એ જ શુદ્ધ તૌહીદનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે જેની તરફ કુરબાન બોલાવી રહ્યો છે, એ જ 
માન્યતાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે જે ફુઅનિ રજૂ કરે છે અને એ જ જીવનપદ્ધતિની તરફ માર્ગદર્શન આપવામાં 
આવ્યું છે જેનું માર્ગદર્શન કુરઆન આપે છે. એટલા માટે હકીકત આ છે કે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ જો એ શિક્ષણ 
ઉપર કાયમ રહ્યાં હોત જે આ પુસ્તકોમાં ખુદા અને પયગમ્બરો તરફથી નોંધાયેલો છે, તો ચોકકસપણે નબી 
સ.અ.વ.ના આગમન વખતે તેઓ એક સત્યવાદી અને સત્યમાર્ગીજૂથ તરીકે જોવા મળત અને તેમને કુઅનિની 
અંદર એ જ પ્રકાશ દેખાત જે આગળના પુસ્તકોમાં જોવામાં આવતો હતો. આવા સંજોગોમાં તેમના માટે નબી 
સ.અ.વ.નું અનુસરણ અપનાવવામાં ધર્મ પરિવર્તન કરવાનો કોઈ સવાલ જ પેદા ન થાત બલ્કે તેઓ એ જ 
રસ્તાના અનુસંધાનમાં , કે જેની ઉપર તેઓ પહેલાથી ચાલ્યા આવતા હતાં, આપના અનુયાયી બનીને આગળ 
ચાલી શકયાં હોત. 

(૯૮) એટલે કે આ વાત સાંભળીને ઠંડા દિમાગથી વિચાર કરવા તેમજ હકીકતને સમજવાને બદલે 
તેઓ જિદ્દી બનીને વધુ ઉગ્ર વિરોધ કરવાનું શરૂ કરી દેશે. 

(૯૯) જૂઓ સૂરઃ બકરહ, આયત-૬૨ અને નોધ ક્રમાંક- ૮૦ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ઝડડ#દડઝઇતઝડકાહ ધિત હતી 


ફ્ક ક્જ્” 


કછ ઈતાકઝક્ઈડઉુઇત્ઝક્ક્દડ કા 
22.₹ 8252. 42 


ર કન ત્ઝ દ્વિ ૮ છિ દ ન્રસ્ળળા 0૮૬૯ ૮૧ «૮ 
2199 ૮: ૮) ઝાકડક્ડડહક ઉડ 
દ દ્ 


જ્‌ 2 
“ 5255 ડા હા ૮72 
ર. [૭4-52 291*4- હુ 440૭ 55 
૬. ત્ટર/%4 22 .%, «૮૮ 24 ક ક (ક .-»2) 
હ કઉહટ[)9* કઈ૦૯%૦ ઝકન015 
7482 ૧-૭ ૪ 4 દ્વિ? 47૮4 44૮ 6 દ્ર 75» 279 2271 
ઈશા)" | ઉઉક૮ઉ2 કઝ ## 
7૮7 2૮૮ સ જ - 25૪22227701 772 
4 કડ, ળ્ડ્ક્ર્ડ] મિ 2૫ 40119૫૭ 
દ ૪ દ્ધ 2 દ દ્વિ જ 1 ન૮78ત્ર 
જશ ડર 214. 4914 2 દ ઝદ્ર 
અમે બનીઇસ્રાઈલ પાસેથી પાકો વાયદો લીધો અને તેમની તરફ ઘણાં પયગમ્બર 
મોકલ્યાં, પરંતુ જ્યારે પણ તેમની પાસે કોઈ પયગમ્બર તેમની મનની ઇચ્છાઓ વિરુદ્ધ કંઈ લઈને 
આવ્યો ત્યારે કોઈને તેમણે ખોટો ઠેરવ્યો અને કોઈની હત્યા કરી નાખી, અને પોતાની જાતે એમ 
માની લીધું કે કોઈ ફિત્નો ઉભો થશે નહીં, એટલા માટે તેઓ આંધળાં અને બહેરાં બની ગયાં. પછી 
અલ્લાહે તેમને માફી આપી ત્યારે તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકો વધારે આંધળાં અને બહેરાં 
બનતા ગયાં. અલ્લાહ તેમની આ તમામ હરકતોને જોતો રહ્યો છે. 
નિઃશંક કુફ્ર કર્યું એ લોકોએ જેમણે કહ્યું કે અલ્લાહ મસીહ ઇબ્નેમર્યમ જ છે. જો કે મસીહે 
કહ્યું હતું, “હે બનીઈસ્રાઈલ ! અલ્લાહની બંદગી કરો જે મારો માલિક પણ છે અને તમારો માલિક 


પણ.” જેણે અલ્લાહની સાથે કોઈને ભાગીદાર ઠેરવ્યો તેના માટે અલ્લાહે જજ્ઞત હરામ કરી દીધી 
અને તેનું ઠેકાણું જહન્નમ છે અને આવા જુલમીઓનો કોઈ મદદગાર નથી. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


દ્ર 


નવાઈ કી કા તા 

દ પ 120542 શ“ 
'ઇઞઝઝતીટકટ૦5/ગ 
૭૬5453 ક ઉ્કા₹૦ કર્ક મલક 


દ્વિ 1%82#7.-7 2૮? ત્ર ર છલ 

ન 0109152 
2» શત ક ધ દ્ધ ટુક 

૭ 8 હા કદ સ) ન 

ક કુક કર્યું એ લોકોએ જેમણે કહ્યું કે અલ્લાહ ત્રણમાંનો એક છે, જો કે એક ખુદા 


સિવાય કોઈ ખુદા નથી. જો આ લોકો તેમની આવી વાતો કરવાનું નહીં છોડે તો તેમનામાંથી જેણે 
જેણે કુફ કર્યુ છે તેને પીડાકારી સજા આપવામાં આવશે. પછી શું આ લોકો અલ્લાહ સમક્ષ તોબા 


નહીં કરે અને તેની પાસે માફી નહીં માગે ? અલ્લાહ મોટો દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. 

મસીહ ઇબ્નેમર્યમ આ સિવાય કંઈ નહીં કે બસ એક પયગમ્બર હતો, તેની પહેલાં બીજાં 
પણ ઘણાં પયગમ્બરો થઈ ગયેલા હતાં, તેની માતા એક સત્યનિષ્ઠ સ્ત્રી હતી, અને તેઓ બન્ઞે 
ખોરાક ખાતા હતાં. જુઓ અમે કેવી રીતે તેમની સામે હકીકતની નિશાનીઓ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ, 
પછીજુઓ આ કઈ તરફ ઊંધા જઈ રહ્યાં છે ?''જ 


(૧૦૦) આ થોડાક શબ્દોમાં ખ્રિસ્તીઓની મસીહની ખુદાઈની માન્યતાનું એવા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ખંડન 
કરવામાં આવ્યું છે કે આનાથી વધારે સ્પષ્ટતા કરવી શકય નથી. મસીહ અ.સ. વિષે જો કોઈ એમ જાણવા માગતું 
હોય કે હકીકતમાં તેઓ શું હતાં તો આ [નિશાનીઓ ઉપરથી કોઈપણ જાતની શંકા વિના જાણી શકે છે કે તેઓ 
ફકત મનુષ્ય હતાં. દેખીતું છે કે જે એક સ્ત્રીના પેટમાંથી જન્મ્યો , જેની વંશાવલિ પણ મોજૂદ છે, જે માનવીનું 
શરીર ધરાવતો હતો, જે એ તમામ બંધનોથી બંધાયેલો , તથા એ તમામ મર્યાદાઓથી મર્યાદિત, અને એ તમામ 
ગુણો ધરાવતો હતો જે મનુષ્ય માટે વિશિષ્ટ છે , જે ઊંઘતો હતો , ખાતો હતો , ઠંડી અને ગરમી અનુભવતો હતો, 
એટલે સુધી કે જેને શૈતાન મારફતે અજમાયશમાં નાખવામાં આવ્યો, તેના વિષે કયો સમજદાર માનવી એવી 
કલ્પના કરી શકે કે તે પોતે ખુદા છે અથવા ખુદાઈમાં ખુદાનો ભાગીદાર છે. પરંતુ આ માનવીની ગુમરાહીમાં 
પડવાનું એક વિચિત્ર ઉદાહરણ છે કે ખ્રિસ્તીઓ પોતે પોતાના પુસ્તકોમાં મસીહના જીવનને સ્પષ્ટપણે માનવીય 


જીવન તરીકે જુએ છે અને છતાં તેના ખુદાઈ ગુણો ધરાવનાર હોવાની બાબતમાં આગ્રહ સેવે છે. હકીકત આ છે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


પ 


1 દિ ૮ 2૮4% 
દ્ર!હુ#કડ#૯૩ડકી હક 


1શક્રઝ જાતક ઝનડઉમહ#ડઇ 


જ 


ક્ટ ત ૮૦4-૮ બન 72૮ કઃ 


શ-528 %*દાકક1દશ્ટઝડહઞતૂદ ડડ 
2 4।।1-₹224૮,;૬227૬€,22.૮7.2₹ 72 32 
કેબઝકા,ઇગ્ડકડદઝ હકાડતઝડ# 


આમને કહો, શું તમે અલ્લાહને છોડીને તેની પૂજા કરો છો જે ન તો તમારા માટે નુકસાનનો 
અધિકાર ધરાવે છે ન તો નફાનો ? જો કે સૌનું સાંભળનાર અને બધું જ જાણનાર તો અલ્લાહ જ છે. 
કહો “હે ગ્રંથવાળાઓ ! તમારા દીનમાં નાહક અતિશયોકિત ન કરો અને એ લોકોની કલ્પનાઓનું 
અનુસરણ ન કરો જે તમારી પહેલાં પોતે ભટકી ગયાં અને ઘણાંને ભટકાવી દીધાં અને 


“સવાઅસ્સબીલ''થી ભટકી “ગયાં.” (રુકૂઅ-૧૦) 


ન 


કે આ લોકો એ એતિહાસિક મસીહમાં માનતાં જ નથી જે આ જગતમાં આવ્યો હતો, બલ્કે તેમણે પોતે પોતાના 
અનુમાનોના આધારે એક કાલ્પનિક મસીહની રચના કરીને તેને ખુદા ક લીધો છે. 

(૧૦૧) અહીં ઇશારો એ ભટકી ગયેલા લોકોની તરફ છે જેમની પાસેથી ખ્રિસ્તીઓએ ખોટી 
માન્યતાઓ અને ખોટા રીત-રિવાજો મેળવ્યાં, ખાસ કરીને ગ્રીસના ફિલસુફીઓની તરફ, જેમની 
વિચારસરણીથી પ્રભાવિત થઈને ખ્રિસ્તીઓ એ સીધા માર્ગેથી ચલિત થઈ ગયાં જેની તરફ શરૂઆતમાં તેમનું 
માગંદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. મસીહના આરંભના અનુયાયીઓ જે માન્યતાઓ ધરાવતા હતાં તે મોટાભાગે 
એ સચ્ચાઈને અનુરૃપ હતી જે તેમણે જાતે જોઈ હતી અને જેનું શિક્ષણ તેમના માર્ગદર્શક અને આગેવાને તેમને 
આપ્યું હતું. પરંતુ પાછળના ખ્રિસ્તીઓએ એક તરફ મસીહમાં શ્રદ્ધા અને આદરમાં અતિશયોક્તિ કરીને, અને 
બીજી તરફ પાડોશી કોમોની અંધશ્રદ્ધા અને ફિલસુફીઓથી પ્રભાવિત થઈને તેમની માન્યતાઓની 
અતિશયોક્તિથી ભરેલી ફિલસુફીથી ભરેલું અર્થઘટન કરવા માંડ્યું અને તદ્દન નવો જ ધર્મ ઘડી કાઢ્યો જેને 
મસીહના મૂળ શિક્ષણ સાથે દૂરનો પણ સંબંધ ન હતો. એનસાયકલોપીડિયા બ્રિટાનિકાની ૧૪ મી આવૃત્તિમાં 
“યસૂઅ મસીહ” (0૦5૫૩ 011151) ના શીર્ષક હેઠળ તેણે વિગતવાર લેખ લખ્યો છે, તેમાં તે કહે છે કે: 

“પહેલી ત્રણ ઇંજીલો (માથ્થી, માર્ક અને લૂક)માં એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેના ઉપરથી એવું કલ્પી શકાય 
કેઆ ઇંજીલોના લખનારાં યસૂઅને મનુષ્ય સિવાય બીજું કંઈ માનતા હતાં. તેમની નજરમાં તે એક મનુષ્ય હતો, 
એવો મનુષ્ય જે વિશેષરૂપે ખુદાની રૂહ પામ્યો હતો અને ખુદાની સાથે એક એવો અતૂટ સંબંધ ધરાવતો હતો જેના 
કારણે જો તેને ખુદાનો પુત્ર કહેવામાં આવે તો યોગ્ય છે. ખુદ માથ્થી તેનો ઉલ્લેખ સુથારના દીકરાના રૂપમાં કરે 
છે અને એક જગ્યાએ કહે છે કે પિત્રસે તેને “મસીહ” માની લીધા પછી “અલગ એક તરફ લઈ જઈને તેને ઠપકો 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


આપ્યો.” (માથ્થી ૧૬, રર) . લૂકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે શૂળીની ઘટના પછી યસૂઅના બે શિષ્યો 
અમાઉસ તરફ જતી વખતે તેનો ઉલ્લેખ આવી રીતે કરે છે કે, “તે ખુદા અને તમામ કોમની નજીક કામ 
અને કલામ બંનેમાં સમર્થતા ધરાવતો નબી હતો.” (લૂક : ૨૪, ૧૯) . આ વાત વિશેષરૂપે ધ્યાન આપવા 
યોગ્ય છે કે “માર્કના” લેખન પહેલાં ખ્રિસ્તીઓમાં યસૂઅ માટે “માલિક” શબ્દ સામાન્ય રીતે વપરાતો 
થઈ ગયો હતો, પરંતુ ન તો માર્કની ઈંજીલમાં યસૂઅને કયાંય આ શબ્દ વડે યાદ કરવામાં આવ્યો છે ન તો 
માથ્થીની ઇજીલમાં. આનાથી વિરૂદ્ધ, બથે પુસ્તકોમાં આ શબ્દ અલ્લાહ માટે અનેક વખત ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવ્યો છે. યસૂઅની મુસીબતનો ઉલ્લેખ ત્રણેય ઇંજીલો પૂરા જોર સાથે કરે છે જે આ ઘટનાને 
છાજે છે, પરંતુ માર્કનું “ફિદયા” વાળું લખાણ (માર્ક ૧૦, ૪૫) તથા અંતિમ ફસહ ના પ્રસંગે થોડાંક 
શબ્દોને બાકાત રાખીને આ પુસ્તકોમાં કયાંય આ ઘટનાનો એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો નથી જે પાછળથી 
કરવામાં આવ્યો છે. એટલે સુધી કે આ વસ્તુની તરફ હળવો ઇશારો સુદ્ધાં કરવામાં આવ્યો નથી કે 
યસૂઅના મૃત્યુનો મનુષ્યના ગુન્હા તથા તેના કફફારા સાથે કોઈ સંબંધ હતો.” 

આગળ જઈને તે ફરીથી લખે છે કે 

“યસૂઅ પોતાને એક નબીની હેસિયતથી રજૂ કરતો હતો, આ વાત ઈંજીલોના અનેક લખાણો 
ઉપરથી વ્યકત થાય છે. દા.ત. આ કે “મને આજે અને આવતી કાલે અને પરમદિવસે મારા માર્ગ ઉપર 
ચાલવું જરૂરી છે કેમ કે નબી જેરૂસલેમની બહાર માર્યો જાય તે શકય નથી.” (લૂક : ૧૩, ૨૩). 
મોટાભાગે તે પોતાનો ઉલ્લેખ “ઇબ્નેઆદમના”' નામે કરે છે યસૂઅ કયાંય પોતાને “ઇબ્નુલ્લાહ' 


(અલ્લાહનો પુત્ર) કહેતો નથી. તેના બીજા સમકાલીન લોકો જયારે તેના વિષે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે 
છે ત્યારે તેનો અર્થ પણ લગભગ આ જ હોય છે કે તેઓ તેને ખુદા દ્વારા “મસહ કરેલો” સમજે છે. 
અલબત્ત, તે પોતાને એકમાત્ર “પુત્ર” શબ્દ વડે ઓળખાવે છે. ..... આ ઉપરાંત તે ખુદાની સાથે 
પોતાનો સંબંધ દર્શાવવા માટે પણ “પિતા” શબ્દ આ જ હેસિયતથી વાપરે છે આ સંબંધની 


બાબતમાં તે પોતાને એકલો માનતો ન હતો પરંતુ શરૂઆતના સમયમાં બીજા મનુષ્યોને પણ ખુદાની 
સાથે આ ગાઢ સંબંધમાં પોતાના સાથી માનતો હતો. અલબત્ત, પાછળના અનુભવો અને માનવ 
પ્રકૃતિના ઊંડા અભ્યાસે તેને એમ માનવા માટે મજબૂર કરી દીધો કે આ મામલામાં તે એકલો જ છે.” 
ત્યારપછી આ જ લેખક લખે છે કે, 
“પુન્તિકુસ્ત ઈદના પ્રસંગે પિત્રસના શબ્દો આ પ્રમાણે છે : “એક મનુષ્ય જે ખુદાની તરફથી 
હતો, યસૂઅને એવી હેસિયતથી રજૂ કરે છે કે જેમાં તેના સમકાલીન લોકો તેને જાણતા અને માનતા 
ઇંજીલો ઉપરથી આપણને જણાય છે કે યસૂઅ બાળપણથી માંડીને યુવાની સુધી તદન 
કુદરતી રીતે શારીરિક અને માનસિક તબક્કાઓમાંથી પસાર થયો. તેને ભૂખ અને તરસ લાગતી હતી, તે 
થાકતો હતો, અને સૂઈ જતો હતો. તેને આશ્ચર્ય પણ થતું હતું અને જાણકારીઓ મેળવવા માટે મોહતાજ 
હતો, તેણે દુ:ખ ઝીલ્યાં અને મૃત્યુ પામ્યો. એટલું જ નહીં કે બધું સાંભળનાર અને બધું જોનાર હોવાનો 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ને 


દાવો તેણે ન કર્યો બલ્કે તેનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તેમનો ઈનકાર કર્યો છે. . .. હકીકતમાં તેના હાજરાહજૂર 
હોવાનો જો દાવો કરવામાં આવે તો આ વાત એ સમગ્ર ખ્યાલની વિરૃદ્ધ હશે જે આપણને ઇંજીલોમાંથી 
મળે છે. બલ્કે આ દાવાની સાથે અજમાયશની ઘટનાને, ગિતસમ્ની અને ખોપડીના મુકામે જે ઘટનાઓ 
ઘટી તેમાંથી કોઈને પણ અનુરૂપ માની શકાય નહીં જ્યાં સુધી આ ઘટનાઓને સાવ અવાસ્તવિક ઠરાવી 
દેવામાં ન આવે, એમ માનવું પડશે કે મસીહ જયારે આ તમામ સ્થિતિઓમાંથી પસાર થયો ત્યારે તે 
માનવીય જ્ઞાનની સામાન્ય મર્યાદાઓ પોતાની અંદર ધરાવતો હતો, અને આ મર્યાદિત હોવામાં જો કોઈ 
અપવાદ હતો તો તે માત્ર એ હદ સુધી હતો કે જે હદ સુધી પયગમ્બર તરીકેના જ્ઞાન તથા ખુદાની 
ખાત્રીપૂર્વકની ગવાહીના કારણે હોઈ શકે છે. બીજું, મસીહને સર્વશક્તિશાળી સમજવાની ગુંજાશ તો 
ઇંજીલોમાં આના કરતાં પણ ઓછી છે. કયાંય આ વાતનો ઇશારો પણ જોવા મળતો નથી કે તે ખુદાથી 
બેપરવા બનીને આપખુદ રીતે કામ કરતો હતો. આનાથી ઊલટું, તે વારંવાર દુઆ માગવાની ટેવ દ્વારા 
તથા આ પ્રકારના શબ્દો વડે કે, “આ વસ્તુ દુઆ સિવાય કોઈ બીજા સાધન વડે ટળી શકતી નથી?” , એ 
વાતનો સ્પષ્ટ એકરાર કરે છે કે તેનું વ્યક્તિત્ત્વ સંપૂર્ણપણે ખુદા ઉપર આધારિત છે. હકીકતમાં આ વાત 
આ ઇંજીલોની એતિહાસિક હેસિયત દ્વારા પ્રમાણિત હોવાની એક મહત્ત્વની ગવાહી છે, જો કે તેનું લેખન 
અને સંપાદન એ સમય પહેલાં પૂર્ણ થયું ન હતું જયારે ખ્રિસ્તી ચર્ચે મસીહને ખુદા માનવાનું શરૂ કરી દીધું 
હતું. આમ છતાં આ દસ્તાવેજોમાં એક તરફ મસીહ માટે હકીકતમાં એક માનવી હોવાની ગવાહી 
સુરક્ષિત છે અને બીજી તરફ તેમની અંદર એવી કોઈ ગવાહી આ બાબત માટે નથી કે મસીહ પોતાની 


જાતને ખુદા માનતો હતો.” 
આના પાછી આ લેખક લખે છે : 


જ 


“એ સેટપોલ હતો જેણે જાહેર કર્યું કેઉપર ઉઠાવી લેવાની ઘટના વખતે આ જ ઉપર ઉઠાવવાની 
ઘટના વડે યસૂઅ સંપૂર્ણ અધિકારોની સાથે “ખુદાના પુત્ર”ના દરજ્જા ઉપર જાહેરમાં નીમવામાં આવ્યો. 

આ “ઇબ્નુલ્લાહ” શબ્દ ચોકક્સપણે વ્યક્તિગત રીતે પુત્ર હોવા માટે એક ઈશારો પોતાની 
અંદર ધરાવે છે જેને પોલે બીજી જગ્યાએ યસૂઅને “ખુદાનો પોતાનો પુત્ર” કહીને સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. 
આ વાતનો ફેસલો હવે કરી શકાય તેમ નથી કે તે શરૂઆતના ખ્રિસ્તીઓનું જૂથ હતું કે પોલ જેણે મસીઢ 
માટે “ખુદાવંદ'” (માલીક)નું સંબોધન મૂળ ધાર્મિક અર્થમાં કર્યો. કદાચ આ કામ આગળ ઉલ્લેખ કરેલા 
જૂથનું જ હોય. પરંતુ નિઃશંકપણે એ પોલ જ હતો જેણે આ સંબોધનને પૂરાઅર્થમાં બોલવાનું શરૂ કર્યુ, 
પછી તેણે પોતાના આશયને આવી રીતે વધુ સ્પષ્ટ કરી દીધો કે “ખુદાવંદ યસૂઅ મસીહ”ની તરફ એ 
ઘણી કલ્પનાઓ અને રૂઢિગત શબ્દો તબદીલ કરી દીધાં જે પ્રાચીન પવિત્ર ગ્રંથોમાં “ખુદાવંદ યહૂ્‌વાહ” 
(અલ્લાહતઆલા) માટે વિશિષ્ટ હતાં. આની સાથે જ તેણે મસીહને ખુદાનાં ડહાપણ અને ખુદાની 
મહાનતાને સમાન ઠરાવી દીધો અને તેને પૂર્ણ અર્થમાં ખુદાનો પુત્ર ઠરાવી દીધો. આમ છતાં, અનેક 
હેસિયતો અને પાસાઓથી મસીહને ખુદા સમાન કરી દેવા છતાં પોલ તેને પૂર્ણ રીતે અલ્લાહ કહેવાથી 


દૂર રહ્યો.” 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


એનસાઈકલોપીડિયા બ્રિટાનિકાના એક બીજા લેખ “ખ્રિસ્તી ધર્મ” (0॥ંડાંદ્વા11/) માં 
રેવરન્ડ જ્યોર્જ વિલિયમ નોક્સ ખ્રિસ્તી ચર્ચની પાયાની માન્યતાઓ ઉપર ચર્ચા કરતાં લખે છે કે : 

“સત્રિમૂર્તિની માન્યતાનું વૈચારિક માળખું ગ્રીસનું છે અને યહૂદી શિક્ષણને તેમાં ઢાળવામાં આવ્યું 
છે. આ દ્રષ્ટિએ આ આપણા માટે એક વિચિત્ર પ્રકારનું મિશ્રણ છે, ધાર્મિક વિચારો બાઇબલનાં અને 
ઢળેલાં એક અજાણી ફિલસુફીના રૂપોમાં.”” 

પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના રૂઢિગત શબ્દો યહૂદી સ્ત્રોતો ધ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલાં 
છે. છેલ્લો રૂઢિશબ્દ જો કે યસૂએ કોક કોક વખત જ વાપરેલો હતો, અને પોલે પણ જયારે તેનો ઉપયોગ 
કર્યો ત્યારે તેનો અર્થ તદ્દન અસ્પષ્ટ હતો , આમ છતાં યહૂદી સાહિત્યમાં આ શબ્દ એક વ્યક્તિત્વ ધારણ 
કરવાની નજીક પહોચી ચૂકયો હતો. આમ, આ માન્યતાનું દવ્ય યહૂદી છે (જો કે આ મિશ્રણમાં સામેલ 
થતાં પહેલાં તે પણ ગ્રીકના પ્રભાવ હેઠળ આવી ચૂકયો હતો) અને મુદ્દો તદ્દન ગ્રીસનો. મૂળ પ્રશ્ન જેની 
ઉપર આ માન્યતા રચાઈ એ ન તો કોઈ નૈતિક પ્રશ્ન હતો, ન તો ધાર્મિક બલ્કે તે તદ્ન ફિલસુફીનો સવાલ 
હતો, એટલે કે આ ત્રણેય ભાગો (પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા) વચ્ચેના સંબંધની શું હકીકત છે ? ચર્ચે 
આનો જે જવાબ આપ્યો તે એ માન્યતામાં નોંધાયેલો છે જે નેકિયા મુકામે યોજાયેલી કાઉન્સિલમાં નક્કી 
કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેને જોવાથી સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે તે તેના તમામ ગુણધર્મો પ્રમાણે દ્રષ્ટિએ 
બિલકુલ ગ્રીક વિચારસરણીનો નમૂનો છે. 

આના જ અનુસંધાનમાં એનસાઈકલોપીડિયા બ્રિટાનિકામાં એક બીજો લેખ “ચર્ચનો 


ઈતિહાસ” (€॥૫।ા પાંડા૦3/) પણ જોવાલાયક છે : 

“ઈ.સ. ૩ ના અંત પહેલાં મસીહને સામાન્ય રીતે “કલામ” (૫0/01ર૩)નો શારીરિક રૂપ તો 
માની લેવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં ઘણાં ખ્રિસ્તીઓ એવા હતાં કે જે મસીહના ખુદા હોવાને માનતા ન 
હતાં. ૪ થી સદીમાં આ પ્રશ્ન અંગે ભારે ચર્ચ ઓ ચાલી રહી હતી જેનાથી ચર્ચના પાયા હચમચી ગયા 


હતાં. છેવટે ઈ.સ. ૩૨૫ માં નેકિયાની કાઉન્સિલે મસીહના ખુદા હોવાને વિધિસર સરકારી રીતે મૂળભૂત 
ખ્રિસ્તી માન્યતા ઠરાવી અને ખાસ શબ્દોમાં તેનું લખાણ કર્યું. જો કે આના પછી પણ ઘણાં વખત સુધી 
ઝઘડો ચાલુ રહ્યો પરંતુ છેવટે વિજય નેકિયાના જ ફેસલાનો થયો જેને પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં એ હેસિયતથી 
સ્વીકારી લેવામાં આવ્યો કે સાચી માન્યતા ધરાવતા ખ્રિસ્તીઓનો ઈમાન આની ઉપર હોવો જોઈએ. 
પુત્રની ખુદાઈની સાથે આત્માની ખુદાઈને પણ સ્વીકારી લેવામાં આવી અને તેને ઇસ્તિબાગનો કલમો 
અને પ્રચલિત પ્રતીકોમાં પિતા અને પુત્રની સાથે સ્થાન આપવામાં આવ્યું. આવી રીતે નેકિયામાં 
મસીહની કલ્પના કાયમ કરવામાં આવી તેનું પરિણામ આ આવ્યું કે ત્રિમૂર્તિની માન્યતા મૂળ ખ્રિસ્તી 
ધર્મનો એક અતૂટ અંગ બની ગઈ. 

બીજું, “પુત્રની ખુદાઈએ મસીહના રૂપમાં શારીરિક રૂપ ધારણ કર્યું હતું,” આ દાવાના કારણે 
એક બીજો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો, જેની ઉપર ચોથી સદીમાં, અને ત્યારપછી પણ ઘણાં સમય સુધી ચર્ચાઓ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


અને વિવાદોનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો. પ્રશ્ન એ હતો કે મસીહના વ્યક્તિત્વમાં ખુદાઈ અને 
માનવીયપણા વચ્ચે શો સંબંધ છે ? ઈ.સ. ૪૫૧ માં કોલસીડનની કાઉન્સિલે આનો ખુલાસો કર્યો કે 
મસીહના વ્ય ક્તિત્ત્વમાં બે પૂર્ણ પ્રકૃતિઓ ભેગી થયેલી છે, એક ખુદાઈ પ્રકૃતિ અને બીજી માનવીય 
પ્રકૃતિ, અને બંને એક થઈ ગયા પછી પણ પોતપોતાના અલગ ગુણો કોઈપણ ફેરફાર વિના જાળવી રહી 
છે ત્રીજી કાઉન્સિલમાં, કે જે ઈ.સ. ૬૮૦ માં કોન્સટન્ટીનોપલ મુકામે ભરાઈ હતી તેમાં બીજો એટલો 
ઉમેરો કરી દેવામાં આવ્યો કે બન્ને પ્રકૃતિઓ પોતપોતાની અલગ ઈચ્છાઓ પણ ધરાવે છે , એટલે કે મસીહ 
એકી સાથે બે અલગ અલગ ઇચ્છાઓ ધારણ કરે છે..... આ જ અરસામાં પશ્ચિમના ચર્ચે ગુન્ડા અને 
કુપાના સવાલ ઉપર પણ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું અને આ સવાલ ઘણાં સમય સુધી ચર્ચમાં રહ્યો કે મોક્ષ 
એટલે કે નજાતની બાબતમાં ખુદાનું કામ શું છે અને માનવીનું કામ શું છે. છેવટે ઈ.સ. પર૯ માં 
ઓરેન્જની બીજી કાઉન્સિલમાં આ પ્રમાણેની વિચારસરણી અપનાવવામાં આવી કે માનવીના નીચે 
ઊતરવાના કારણે દરેક મનુષ્ય એવી સ્થિતિમાં મૂકાયેલો છે કે તે મોક્ષની તરફ કોઈ પગલું આગળ વધારી 
શકતો નથી જયાં સુધી તે ખુદાઈ કૃપા વડે કે જે ઈસ્તિબાગમાં આપવામાં આવે છે , નવજીવન પ્રાપ્ત ન કરી 
લે. અને આ નવજીવન શરૂ કર્યા પછી પણ તેને સારી હાલતમાં કાયમીપણું મળી શકતું નથી જયાં સુધી તે 
ખુદાઈ કૃપા હંમેશ માટે તેની મદદગાર ન રહે. અને ખુદાઈ કૃપાની આ કાયમી મદદ તેને માત્ર કેથલિક 
ચર્ચમારફતે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.” 

ખ્રિસ્તી વિદ્દાનોના આ નિવેદનો ઉપરથી આ વાત બિલકુલ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આરંભમાં જે 
વસ્તુએ ખ્રિસ્તીઓને ભટકાવી દીધાં તે શ્રદ્ધા અને પ્રેમનો અતિરેક હતો. આ જ અતિરેકના કારણે મસીહ 
અ.સ. માટે ખુદાવંદ (માલિક) અને “અલ્લાહનો પુત્ર”'ના શબ્દો વાપરવામાં આવ્યાં, ખુદાઈ ગુણો 
એમની સાથે જોડવામાં આવ્યાં, અને કફફારાની માન્યતા ઉપજાવી કાઢવામાં આવી, જો કે મસીહ 
અ.સ.ના શિક્ષણમાં આ વાતો માટે કોઈપણ ગુંજાશ ન હતી. પછી જયારે ખ્રિસ્તીઓને ફિલસુફીની હવા 
લાગી ત્યારે આ લોકો આ શરૂઆતની ગુમરાહીને સમજીને તેનાથી બચવાનો પ્રયાસ કરત તેના બદલે 
તેમણે પોતાના પૂર્વજોની ભૂલો નિભાવવા માટે કારણો શોધવા શરૂ કરી દીધાં તથા મસીહના મૂળભૂત 
શિક્ષણની તરફ વળ્યા વિના માત્ર તર્ક અને ફિલસુફીની મદદથી માન્યતા ઉપર માન્યતા ઉપજાવતાં ગયાં. 
આ જએ ગુમરાહી છે જેના માટે કુરઆને આ આયતોમાં ખ્રિસ્તીઓને ચેતવ્યાં છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


5૦૭ 02724: િ સિન 
૦હત્ર્કફકઈહ્જઃડકેઝ ઝહહ#હકઉજ્ડ 

જાઈ 5566511 5 કવ (5 62 
*496ઝક5ડા4હંડગ્ટદશાક્ક્ગ્ડ 3 


તિ હે 


દડ ી [9 1 કીક ઉહ; ર્યા, હક્ક કિ 


થા 


બનીઇસ્ાઈલમાંથી જે લોકોએ કુફ્રનો માર્ગ અપનાવ્યો તેમની પર દાઊદ અને ઈસા 
ઇબ્નેમર્યમના મુખેથી ફિટકાર કરવામાં આવી કારણ કે તેઓ વિદ્રોહી થઈ ગયા હતાં અને હદથી 
આગળ વધી જતા હતાં, તેમણે એકબીજાને બૂરાં કામોના આચરણથી રોકવાનું છોડી દીધું હતું, 


ખૂબ ખરાબ હતી તેમની કાર્યપદ્ધતિ જે તેમણે અપનાવી હતી. આજે તમે તેમની અંદર પુષ્કળ 
પ્રમાણમાં એવા લોકોને જુઓ છો જે (ઈમાનવાળાઓની સામે) કાફિરોની હિમાયત અને દોસ્તી 
કરે છે. નિઃશંક ઘણું ખરાબ પરિણામ છે જેની તેયારી તેમણે જાતે તેમના માટે કરી છે, અલ્લાહ 
તેમની ઉપર કોપાયમાન થઈ ગયો છે અને તેઓ કાયમી સજામાં પડવાના છે. જો હકીકતમાં આ 
લોકો અલ્લાહ અને પયગમ્બર અને એ વસ્તુના માનનારાં હોત જે પયગમ્બર ઉપર ઊતરી હતી તો 


ક શિ 


કદાપિ (ઈમાનવાળાઓની સામે) કાફિરોને તેમના મિત્ર બનાવત નહીં.” 


(૧૦૨) દરેક કોમમાં બગાડની શરૂઆત થોડીક વ્યક્તિઓથી થાય છે. જો કોમનો સામાજિક 
અંતરાત્મા જીવંત હોય તો જનમત આ બગડેલા લોકોને દબાવીને રાખે છે અને કોમ પૂરી રીતે બગડતી નથી. 
પરંતુ જો કોમ આ વ્યક્તિઓના મામલામાં ઢીલ દાખવે અને ખોટું કરનારાઓને ઠપકો આપવાને બદલે તેમને 
સમાજમાં દુષ્કર્મો કરવા માટે છૂટાં મૂકી દે ત્યારે ધીમે ધીમે એ બગાડ, કે જે પહેલાં અમુક વ્યક્તિઓ સુધી મર્યાદિત 
હતો, તે સમગ્ર કોમમાં ફેલાઈને રહે છે. આ જ વસ્તુ હતી જે છેવટે બનીઇસ્રાઈલના બગાડનું કારણ બની. 

હઝરત દાઊદ અ.સ. અને હઝરત ઈસા અ.સ.ના મોઢેથી જે ધિક્કાર-વચનો બનીઇસ્નાઈલ માટે 
બોલવામાં આવ્યાં તે માટેજુઓ, ઝબૂરઃ ૧૦ અને ૫૦ તથા માથ્થી ર૩. 

(૧૦૩) આનો અર્થ આ છે કે જે લોકો ખુદા અને નબી તેમજ ગ્રંથમાં માનનારાં હોય છે તેમને 
સ્વભાવિક રીતે, મુશ્રિક લોકોની સરખામણીમાં એ લોકોની સાથે વધારે હમદર્દી હોય છે જે ધર્મની બાબતમાં 


સર: માઇદટ પ તકહીમલકઅન ૧ 
વ ૧૭૩ ૧ઝ 


38 


ન 


ત દ્વ -« તક. 


[9૦] ડઝ પો 


નત ત: ઝે ક 


આન “ફશ ૭ ૭૦૦ 


ડઇદાદ્ધ કાકાના 


ઝા 22 (“/2 7 92 ત દ્ધ રે 25૬ 
ઝડ 545 નાઝ” 
દાઈ કંઝછા૬5૦ ૯૦ ડડ 


પરંતુ તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકો તો અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનમાંથી નીકળી ગયેલાં છે. 

તમે ઈમાનવાળાઓની અદાવતમાં સૌથી વધારે કટ્ટર યહૂદીઓ અને મુશ્રિકોને જોશો, 
અને ઈમાન લાવનારાઓ માટે મિત્રતામાં વધુ નજીક એ લોકોને જોશો જેમણે કહ્યું હતું કે, અમે 
નસારા છીએ. આ એ કારણે કે તેમની અંદર તપસ્વી વિદ્વાનો અને સંન્યાસીઓ જોવા મળે છે અને 
તેમની અંદર અહંકાર નથી. જ્યારે તેઓ આ કલામને સાંભળે છે જે પયગમ્બર ઉપર ઊતર્યું છે 
ત્યારે તમે જુઓ છો કે સત્યની ઓળખની અસરથી તેમની આંખો અશ્રુભીની થઈ જાય છે. તેઓ 
બોલી ઊઠે છે કે “પાલનહાર ! અમે ઈમાન લાવ્યાં, અમારાં નામ સાક્ષી આપનારાઓમાં લખી 
લે”. અને તેઓ કહે છે કે “શા માટે અમે અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ન લાવીએ અને જે સત્ય અમારી 
પાસે આવ્યું છે તેને શા માટે ન 


ભલે તેમની સાથે મતભેદ ધરાવતાં હોય પરંતુ આખરે તેમની જેમ જ ખુદા અને વહીના સિલસિલા તથા 
પયગમ્બરીમાં માનતાં હોય. પરંતુ આ યહૂદી વિચિત્ર પ્રકારના ગ્રંથવાળાં છે કે તૌહીદ અને શિર્કની લડાઈમાં 
ખુલ્લી રીતે મુશ્રિકોનો સાથ આપી રહ્યાં છે , નબૂવ્વતના એકરાર તથા નબૃવ્વતના ઇનકારની લડાઈમાં જાહેરમાં 
તેમની હમદર્દીઓ નબુવ્વતનો ઈનકાર કરનારાઓની સાથે છે , અને આમ છતાં તેઓ કોઈ પણ જાતની લાજ- 
શરમ વિના એવો દાવો કરે છે કે અમે ખુદા અને તેના પયગમ્બરો અને ગ્રંથોના માનનારાં છીએ. 


છહઝકટાજઈકઝડા કર્ક “હડ 
“5ણઝડહટ૭)કકડુડકાકઉપક ળા 
ડંઝીર૦હાક્ક્ઝદક્ડીડડ- હત્ડેલ્ન 

છ કરક્્ક્બાહ્ટ્ક્ટ 4 હાઇડ! જનનન 
#ઝઝાહઠડાઇડ્ાઝ#ઇકડટવતટણઇ 


માની લઈએ કે જ્યારે અમે આની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ કે અમારો માલિક અમને સદાચારી 
લોકોમાં સામેલ કરે ?'”' તેમની આ વાત માટે અલ્લાહે તેમને એવી જજ્ઞતો એનાયત કરી જેની નીચે 
નદીઓ વહે છે અને તેઓ તેમાં હંમેશાં રહેશે. આ બદલો છે નેક વલણ અપનાવનારાઓ માટે. હવે 
એ લોકો કે જેમણે અમારી આયતોને માનવાનો ઈનકાર કરી દીધો અને તેમને ખોટી ઠેરવી, તો 
તેઓ જહન્ઞમને પાત્ર છે. (રુકૂઅ-૧૧) 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જે પાક વસ્તુઓ અલ્લાહે તમારા માટે હલાલ કરી છે તેમને 


1 ૧૦૪ 


હરામ નબનાવી લો “અને 


(૧૦૪) આ આયતમાં બે વાતો કહેવામાં આવી છે. એક આ કે, પોતે જ હલાલ અને હરામના 
મુખત્યાર ન બની જાઓ. હલાલ એ જ છે જે અલ્લાહે હલાલ કર્યું અને હરામ એ જ છે જે અલ્લાહે હરામ કર્યું. 
તમારી સત્તાથી કોઈ હલાલને હરામ કરશો તો ખુદાઈ કાનૂનને બદલે તમારા મનના કાનૂનના અનુયાયી ઠરશો. 
બીજી વાત આ કે, ખ્રિસ્તી સંન્યાસીઓ , હિંદૂજોગીઓ , બૌદ્ધ ભિક્ષુકો અને પૂર્વના સૂફીઓની જેમ સંન્યાસ તથા 
સુખોના ત્યાગની પદ્ધતિ ન અપનાવો. ધાર્મિક માનસ ધરાવતા નેક સ્વભાવના લોકોમાં હંમેશથી આવું વલણ 
જોવામાં આવ્યું છે કેમન અને શરીરના હક્કો અદા કરવાને તેઓ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં બાધક માને છે અને 
એવું અનુમાન કરે છે કે પોતાની જાતને કષ્ટ આપવું, પોતાના મનને સાંસારિક લિજ્જતોથી દૂર રાખવું અને 
દુનિયાના સુખ-સાધનો સાથેનો સંબંધ કાપી નાખવો , એ જાતે જ એક નેકી છે અને આના વિના ખુદાની નિકટતા 
પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. સહાબીઓમાં પણ કેટલાક એવા લોકો હતાં જેમની અંદર આ પ્રકારનું માનસ જોવા મળતું 
હતું. એટલા માટે એક વખત નબી સ.અ.વ.ને જયારે ખબર પડી કે કેટલાક સહાબીઓએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે 
હંમેશ માટે દિવસનો રોઝો રાખશે અને રાત્રે પથારી ઉપર નહીં સૂએ બલ્કે જાગતાં રહીને ઇબાદત કરતાં રહેશે, 
માંસ અને ચરબીનો ઉપયોગ નહીં કરે, સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ નહીં રાખે, ત્યારે નબી સ.અ.વ.એ એક પ્રવચન 
આપ્યું અને તેમાં કહ્યું કે, “મને આવી વાતોનો હુકમ આપવામાં આવ્યો નથી. તમારી જાતના પણ તમારી ઉપર 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


તિ ૫440 6% 72 પાર્ટ 


ફ “7 ફ્જ 


«22 સિ 2ટફ,તડ ક દ્વા દ્ધ ત ત જ 
ઝહર ૧૫૪ તિ નીડ 


કપકાઈડીડ ઝપટ શરઘદડાકડડાટડ 


૧૦૫ 


હદ ઓળંગો નહીં, “| અલ્લાહને હદથી આગળ વધી જનારા લોકો ભારે અપ્રિય છે. જે કંઈ હલાલ 


અને પાક રોજી અલ્લાહે તમને આપી છે તેને ખાઓ-પીઓ અને એ ખુદાની નાફરમાનીથી બચતાં 
રહો જેની ઉપર તમે ઈમાન લાવ્યાં છો. 

તમે લોકો ઈરાદા વિના જે સોગંદો ખાઈ લો છો તેના માટે અલ્લાહ પકડ કરતો નથી, પરંતુ 
જે સોગંદો તમે ઇરાદાપૂર્વકખાઓ છો 


હક્કો છે. રોઝો પણ રાખો અને ખાઓ-પીઓ પણ . રાત્રે નમાઝમાં ઊભા પણ રહો અને સૂઈ પણ જાઓ. મને 
જુઓ, હું સૂઈ પણ જાઉં છું અને નમાઝ પણ પહું છું, રોઝા પણ રાખું છું અને નથી પણ રાખતો, માંસ પણ ખાઉ દું 
અને ઘી પણ. પછી જે મારી રીતને પસંદ નથી કરતો તે મારામાંથી નથી.” પછી કહ્યું, “આ લોકોને શું થઈ ગયું 
છે કે તેમણે સ્રીઓ અને સારૂં ભોજન, સુગંધ, ઊંઘ અને દુનિયાની લિજ્જતોને પોતાના માટે હરામ ઠરાવી લીધાં 
છે? મેતો તમને આવું શિક્ષણ નથી આપ્યું કે તમે સંન્યાસી અને પાદરી બની જાઓ. મારા દીનમાં ન તો સ્રી અને 
માંસનો ત્યાગ છે, ન તો ખૂણો પકડી લેવો અને એકાંતવાસ છે. મનને અંકુશમાં રાખવા માટે મારે ત્યાં રોઝો છે, 
સંન્યાસના તમામ ફાયદા અહીં જિહાદ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. અલ્લાહની બંદગી કરો, તેની સાથે કોઈને ભાગીદાર 
ન બનાવો, હજ્જ અને ઉમરહ કરો, નમાઝની સ્થાપના કરો , ઝકાત આપો અને રમઝાનના રોઝા રાખો. તમારી 
પહેલાં જે લોકો નાશ પામ્યાં તેઓ એટલા માટે નાશ પામ્યાં કે તેમણે પોતાના ઉપર સષ્તાઈ કરી, અને જયારે 
તેમણે પોતે પોતાના ઉપર સષ્ટાઈ કરી ત્યારે અલ્લાહે પણ તેમની ઉપર સષ્ટાઈ કરી. આ એ જલોકોમાંથી બચેલાં 
લોકો છે જે તમને ઉપાસનાગૃહો અને સંન્યાસઆશ્રમોમાં દેખાય છે.” આ ના જ વિષેની કેટલીક રિવાયતો 
ઉપરથી એટલે સુધી જાણવા મળે છે કે, એક સહાબી વિષે નબી સ.અ.વ.એ સાંભળ્યું કે તે ઘણાં સમયથી પોતાની 
પત્નીની પાસે ગયાં નથી અને રાત-દિવસ ઈબાદતમાં વ્યસ્ત રહે છે ત્યારે આપે બોલાવીને તેમને હુકમ આપ્યો 
કે, “અત્યારે તમારી પત્ની પાસે જાઓ.” તેમણે કહ્યું કે, “મે તો રોઝો રાખેલો છે ,”' તો આપે કહ્યું, “રોઝો તોડી 
નાખો અને જાઓ.” પછી હઝરત ઉમર રદી.ના જમાનામાં એક મહિલાએ ફરિયાદ કરી કે“મારા પતિ આખો 
દિવસ રોઝો રાખે છે અને આખી રાત ઇબાદત કરે છે અને મારી સાથે કોઈ સંબંધ રાખતાં નથી.” હઝરત ઉમર 
રદી.એ પ્રખ્યાત તાબઈ બુઝુર્ગ, કઅબ બિન સૌર અલઅઝદી રદિ.ને તેમના કેસની સુનાવણી માટે નીમ્યાં અને 
તેમણે ફેંસલો આપ્યો કે, એ મહિલાના પતિને ત્રણ રાતો માટે અધિકાર છે કે ચાહે તેટલી ઇબાદત કરે પરંતુ ચોથી 
રાત્રેચોકકસપણે એમની પત્નીનો અધિકાર છે.” 

(૧૦૫) “હદથી આગળ વધી જવું” વિશાળ અર્થ ધરાવે છે. હલાલને હરામ કરવું અને ખુદાએ 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


૦-8%કદ ક) ઈ “કહ 
લિ જી 404 ળા ક ૯ છાં ડટ 
હા)5 “1 | દ્રડાક ઉડ ડા ક્ર્ડ્ક્ 
“ ઝછાઇઃદ* જ્ાદાઇ :હ&ઇ 

ઝડઈઝ્ઝઝશાઝરઝડ# 
તેમના માટે તે તમને જરૂર પૂછશે. (આવી સોગંદ તોડવા માટેનો) કફફારો આ છે કે દસ ગરીબોને 


એ સરેરાશ કક્ષાનું ભોજન કરાવો જેવું તમે તમારા બાલબચ્ચાંને ખવડાવો છો, અથવા તેમને કપડાં 
પહેરાવો, અથવા એક ગુલામને મુક્ત કરો, અને જે આની શકિત ધરાવતો ન હોય તે ત્રણ દિવસના 


પ્ર “કદિ 


રોઝા રાખે. આ તમારી સોગંદોનો કફફારો છે કે જ્યારે તમે સોગંદ ખાઈને તોડી નાખો.” તમારી 


૧૦૭ 


સોગંદોનું રક્ષણ કરો.” આવી રીતે અલ્લાહ તેના હુકમો તમારા માટે સ્પષ્ટ કરે છે કદાચ તમે 


આભાર વ્યકત કરો. 


ઠરાવેલી પાક વસ્તુઓથી એવી રીતે દૂર રહેવું કે જાણે તે નાપાક છે, આ પોતે જ એક અતિરેક છે. બીજું, પાક 
વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં વધુ પડતો ઉપભોગ પણ અતિરેક છે. ત્રીજું, હલાલની સીમાની બહાર પગ મૂકીને 
હરામની સીમાઓમાં દાખલ થવું પણ અતિરેક છે. અલ્લાહને આ ત્રણેય વસ્તુઓ પસંદ નથી. 

(૧૦૬૪) કેમકે અમુક લોકોએ હલાલ વસ્તુઓને તેમની ઉપર હરામ બનાવી લેવા માટે સોગંદ લીધેલા 
હતાં તેથી અલ્લાહતઆલાએ આની જ સાથે સોગંદનો હુકમ પણ જણાવી દીધો કે જો કોઈ માણસના મોઢેથી 
ઇરાદા વિના સોગંદનો શબ્દ નીકળી ગયો હોય તો તેનું પાલન કરવાની આમ પણ કોઈ જરૂર નથી કેમ કે આવી 
સોગંદ માટે કોઈ સવાલ કરવામાં આવવાનો નથી, અને જો જાણી જોઈને કોઈએ સોગંદ ખાધાં હોય તો તે તેને 
તોડી નાખે અને કફફારો અદા કરી દે કેમ કે જેણે કોઈ ગુન્હાની સોગંદ ખાધી હોય તેણે તેની સોગંદ ઉપર કાયમ 
રહેવું જોઈએ નહીં. જૂઓ, સૂરઃ બકરહ, નોધ ક્રમાંક - ર૪૩ અને ર૪૪. આ ઉપરાંત, કફફારાની સમજૂતી 
માટેજૂઓ, સૂરઃનિસા, નોધ ક્રમાંક - ૧૪૫. 

(૧૦૭) સોગંદના રક્ષણના ઘણાં અર્થ છે. એક આ કે, સોગંદનો ઉપયોગ સારા કામ માટે કરવામાં 
આવે, નકામી વાતો અને ગુન્હાની વાતોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે. બીજો આ કે, જયારે કોઈ વાત માટે 
માણસ સોગંદ ખાય ત્યારે તેને યાદ રાખે, એવું ન થાય કે ગફલતના કારણે તેને ભૂલી જાય અને પછી તેનો ભંગ 


જ હકો 


કરે. ત્રીજું આ કે, જયારે કોઈ સાચી બાબતમાં ઇરાદાપૂર્વક સોગંદ ખાવામાં આવે તો તેને પૂરી કરવી જોઈએ અને 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
77શ?,2 217249, 22 ?7,.2»2૮? તદર ભ“?27! 
55989 ૬-.5કઝ9 ઝઝૂ2 યાર 

૮922 [22 2%-:4292.4૮?(7૮ [2૯ દ્્ત્રા 
જ્લ્ક્ક્ડ્ કક સયા 


૧૦૮ 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, આ શરાબ અને જુગાર, આ સ્થાનકો અને પાસાં, ““ આ 
તમામ ગંદા શેતાની કામ છે, તેમનાથી દૂર રહો, આશા છે કે તમને સફળતા પ્રાપ્ત 


૧૦૯ 


થશે. 


જો તેનો ભંગ થઈ જાય તો તેનો કફફારો અદા કરવો જોઈએ. 

(૧૦૮) સ્થાનકો અને પાસાંની સમજૂતી માટે જૂઓ સૂરઃ માઇદહ, નોધ ક્રમાંક -૧ર અને ૧૪. આજ 
અનુસંધાનમાં જુગારની સમજૂતી પણ નોંધ ક્રમાંક - ૧૪ માં મળી જશે. જો કે પાસાં તેની હેસિયતની દ્રષ્ટિએ 
જુગારનો એક પ્રકાર જ છે. પરંતુ આ બન્ને વચ્ચે આટલો તફાવત છે કે અરબી ભાષામાં અઝલામ જયોતિષવિદ્યા 
તથા પાસા ફેંકવાના એ સ્વરૂપને કહે છે જે શિર્કયુકત માન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધા ધરાવતો હોય. અને મૈસિર એ 
રમતો અને કામોને લાગુ પડે છે જેમાં આકસ્મિક ઘટનાઓને કમાણી અને કિસ્મત અજમાવવા તેમજ માલ અને 
વસ્તુઓની વહેચંણીનું માધ્યમ બનાવવામાં આવે છે. 

(૧૦૯) આ આયતમાં ચાર વસ્તુઓને સંપુર્ણપણે હરામ ઠરાવવામાં આવી છેઃ એક, દારૂ (શરાબ), 
બીજું, જુગાર, ત્રીજું, એ સ્થળો જે ખુદા સિવાય બીજા કોઈની પૂજા કરવા માટે અથવા ખુદા સિવાય બીજા કોઈના 
નામ ઉપર બલિ ચઢાવવા માટે અને ભેટ-સોગાદો ધરવા માટે વિશિષ્ટ કરવામાં આવ્યાં હોય, અને ચોથું, પાસાં 
ફેકવાં. છેલ્લી ત્રણ વસ્તુઓની જરૂરી સમજૂતી આગળ આવી ગઈ છે. દારૂ વિષેના હુકમોની વિગતો નીચે 
પ્રમાણે છે : 

દારૂના નિષેધની બાબતમાં આ પહેલાં બે હુકમ આવી ગયેલાં છે જે સૂરઃ બકરહની આયત ૨૧૯ અને 
સૂરઃ નિસાની આયત ૪૩ માં છે. હવે આ છેલ્લો હુકમ આવ્યા પહેલાં નબી સ.અ.વ.એ એક પ્રવચનમાં લોકોને 
ચેતવી દીધાં કે અલ્લાહતઆલાને દારૂ સષ્ટ નાપસંદ છે, તેના સંપૂર્ણ નિષેધનો હુકમ આવવાની પૂરી શક્યતા છે. 
દૂર નથી કે આની સંપૂર્ણ મનાઈનો હુકમ આવી જાય, એટલા માટે જેની જેની પાસે દારૂ હોય તે તેને વેચી દે. 
આના થોડા સમય પછી જ આ આયત ઊતરી અને આપે જાહેરાત કરાવી કે હવે જેમની પાસે દારૂ છે તેઓ ન તો 
તેનેપી શકે છે, ન તો વેચી શકે છે, બલ્કે તેઓ તેને ઢોળી દે. એટલા માટે એ જ વખતે મદીનાની ગલીઓમાં દારૂ 
ઢોળી દેવામાં આવ્યું. લોકોએ પૂછયું, “અમે યહૂદીઓને ભેટ તરીકે કેમ ના આપી દઈએ ?” તો નબી 
સ.અ.વ.એ કહ્યું, “જેણે આ વસ્તુ હરામ ઠરાવી છે તેણે આને ભેટમાં આપવાની પણ મનાઈ કરી છે.” કેટલાક 
લોકોએ પૂછયું, “અમે દારૂનો સિરકો કેમ ન બનાવી દઈએ ?”' તો આપે એની પણ મનાઈ કરી. અને હુકમ 
આપ્યો કે, “ના, એને ઢોળી નાખો.” એક ભાઈએ આગ્રહપૂર્વક પૂછ્યું કે, “દવા તરીકે વાપરવાની તો છૂટ છે ને 
??”” તો કહ્યું, “ના, તે દવા નથી બલ્કે બીમારી છે.” એક બીજા ભાઈએ પૂછયું કે, “હે અલ્લાહના રસૂલ, અમે 
એક એવા પ્રદેશના રહેવાસી છીએ જયાં ખૂબ જ ઠંડી પડે છે અને અમારે પરિશ્રમ પણ કરવો પડે છે. અમે લોકો 
દારૂ વડે થાક અને ઠંડીનો સામનો કરીએ છીએ.” આપે પૂછયું “જે વસ્તુ તમે પીઓ છો તેનાથી નશો ચઢે છે ?” 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


તેમણે કહ્યું, “હા.” તો કહ્યું, “તેનાથી દૂર રહો .'' તેમણે અરજપૂર્વક કહ્યું કે, “પરંતુ અમારા પ્રદેશના લોકો તો 
માનશે નહીં.”” તો કહ્યું, “જો તેઓ ન માને તો તેમની સાથે યુદ્ધ કરો.” 

ઇબ્ને ઉમર રદિ.ની રિવાયત છે કે નબી સ.અ.વ. એ કહ્યું, પશ્્ક9 ર્જ, 9 પક» પતા 59 કવા, 
-૧15# કહા પક ર૦૭ ક્ટાક્કાહ “અલ્લાહતઆલાએ શરાબ ઉપર, તેના પીનાર ઉપર, તેને 
પાનાર ઉપર, અને વેચનાર ઉપર, અને ખરીદનાર ઉપર, ગાળનાર ઉપર, અને ગળાવનાર ઉપર, અને 
ઉપાડીને લઈ જનાર ઉપર, અને એ માણસ ઉપર કે જેના માટે તે ઉપાડીને લઈ જવામાં આવતો હોય, તેની ઉપર 
લાનત કરી છે.” 

બીજી એક હદીસમાં છે કે, નબી સ.અ.વ.એ એ ભાણામાં જમવાની મનાઈ કરી છે જયાં દારૂ પીવામાં 
આવી રહ્યો હોય. આરંભમાં આપે એ વાસણોનો ઉપયોગ કરવા સુદ્ધાંની મનાઈ કરી દીધી હતી જેમાં દારૂ 
ગાળવામાં આવતો હોય અને પીવામાં આવતો હોય. પાછળથી જયારે દારૂની મનાઈનો હુકમ સંપૂર્ણપણે લાગુ 
પડી ગયો ત્યારે આપે વાસણો ઉપરની મનાઈ ઉઠાવી લીધી. 

»* “ખુમ્ર” શબ્દ અરબસ્તાનમાં દ્રાક્ષના દારૂ માટે વપરાતો હતો અને વ્યવહારમાં ઘઉં, જવ, દ્રાક્ષ, 
ખજૃર અને મધના દારૂ માટે પણ આ શબ્દ બોલવામાં આવતો હતો. પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ મનાઈના હુકમને 
એ તમામ વસ્તુઓ માટે સામાન્ય ઠરાવી દીધો જે માદક એટલે કે નશો પેદા કરનારી છે. એટલા માટે હદીસમાં 
નબીસ.અ.વ.ના આસ્પષ્ટવચનો આપણને જોવા મળે છે કે-1,-64#9*/-હવ“દરેકનશો લાવનાર 
વસ્તુ ખુમ્ર છે અને દરેક નશો લાવનારી વસ્તુ હરામ છે.” -#2#8#ક ૫-5 “એ દરેક પીણું જે નશો પેદા 
કરે તે હરામ છે. ”હ ઈછ્ઠઊ» “અને હું દરેક નશો લાવનારી વસ્તુની મનાઈ કરું છું.” હઝરત ઉમર 
રદિ.એ શુક્રવારના ખુત્બામાં શરાબની વ્યાખ્યા આપી હતી કે હ રકા ક “ખુત્રનો અર્થ એ દરેક વસ્તુ 
છે જેબુદ્ધિને ઢાંકી લે.” 

આ ઉપરાંત, નબી સ.અ.વ.એ આ નિયમ પણ વર્ણવ્યો છે કે ઝ,ક્શટ્ાદકકઝ5૦% 1૦ “જે વસ્તુનું 
વધુ પ્રમાણ નશો પેદા કરે તેનું થોડું પ્રમાણ પણ હરામ છે.” અને શક ૫૦૫-/ઢ4 4૭,501 411* “જે 
વસ્તુનો એક આખો કેરબો નશો પેદા કરતો હોય તેનો એક ખોબો પીવો પણ હરામ છે.” 

નબી સ.અ.વ.ના જમાનામાં દારૂ પીનારા લોકો માટે કોઈ ખાસ સજા નક્કી થયેલી ન હતી. જે માણસ 
આ ગુન્હા નીચે પકડાઈને આવતો તેને જોડાં- લાત-મુક્કા-વળચઢાવેલી ચાદરના સાટકા અને ખજૂરના સાંટા 
મારવામાં આવતા હતાં. બહુ બહુ તો ચાલીસ ફટકાં આપના જમાનામાં આ ગુન્હા માટે લગાવવામાં આવ્યાં છે . 
હઝરત અબૂબક્ક રદિ.ના જમાનામાં ચાલીસ કોરડાં મારવામાં આવતા હતાં. હઝરત ઉમર રદિ.ના જમાનામાં 
પણ શરૂમાં ચાલીસ કોરડાની જ સજા હતી. પછી જયારે તેમણે જોયું કે લોકો આ ગુન્હો કરવાથી અટકતાં નથી તો 
તેમણે સહાબીઓનો અભિપ્રાય મેળવીને ૮૦ કોરડાંની સજા નકકી કરી. આ જ સજાને ઇમામ માલિક અને 
ઈમામ અબૂહનીફા, અને એક રિવાયત પ્રમાણે, ઇમામ શાફઈ પણ શરાબની સજા ઠરાવે છે. પરંતુ ઇમામ 
અહમદ ઇબ્ને હંબલ, અને એક બીજી રિવાયત પ્રમાણે , ઇમામ શાફઈ ૪૦ કોરડામાં માને છે અને હઝરત અલી 
રદિ. એપણ આને જ પસંદગી આપી છે. 

શરીઅતની રૂએ આ વાત ઇસ્લામી રાજયની ફરજમાં આવે છે કે તે દારૂબંધી માટેના આ હુકમને 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


નિ 


ક. 5245 15 54 0 કક. 
ઇડા ઝડ 
ઝટ દૃઝઇ:ડહદછાઇટઉ ઇહ 
પડાઈ 
દ 0 5115 4૧% 5 નાત 


ટ ક 92» ક» [2 “૭-4 િી/€ 


છુ હ્યઝક્ક્ાપ્સ્ત્થ પા નક [9૦ ૭1 «4. 
ઝકાહ્ટ્હ્ 215%:ઝ ટ કઇ 


શૈતાન તો એમ ઇચ્છે છે કે શરાબ અને જુગાર દ્વારા તમારી અંદર ક અને દ્ેષ નાખી દે 
અને તમને અલ્લાહના સ્મરણથી અને નમાઝથી રોકી દે. શું હવે તમે આ વસ્તુઓથી દૂર રહેશો ? 
અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બરની વાત માનો અને છોડી દો, પરંતુ જો તમે હુકમનો અનાદર કર્યો તો 
જાણી લો કે અમારાપયગમ્બર ઉપર માત્ર સ્પષ્ટપણે હુકમ પહોંચાડી દેવાની જવાબદારી હતી. 

જે લોકો ઈમાન લઈ આવ્યાં અને સદ્કાર્ય કરવા લાગ્યાં તેમણે અગાઉ જે ખાધું-પીધું હતું 
તેના માટે કોઈ પકડ કરવામાં આવશે નહીં, એ શરતે કે તેઓ ભવિષ્યમાં એ વસ્તુઓથી દૂર રહે જે 
હરામ કરવામાં આવી છે અને ઈમાન ઉપર મક્કમ રહે અને સદ્કાર્યો કરે, પછી જે જે વસ્તુથી 
રોકવામાં આવે તેનાથી દૂર રહે અને અલ્લાહનો જે હુકમ હોય તેને માને, પછી અલ્લાહનો ડર 
રાખીને નેકવલણ અપનાવે. અલ્લાહ સદ્ચારિત્ર્ય લોકોને પસંદ કરે છે. (રુકૂઅ-૧૨) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, અલ્લાહ તમને એ શિકાર વડે ભારે અજમાયશમાં નાખશે 


બળપૂર્વક લાગુ કરે. હઝરત ઉમર રદિ.ના જમાનામાં બનીસકીફના એક માણસ રૂવૈશિદની દુકાન એ કારણે 
સળગાવી દેવડાવી કે તે છૂપી રીતે દારૂ વેચતો હતો. એક બીજા પ્રસંગે એક આખું ગામ હઝરત ઉમર રદિ.ના 
હુકમથી આ જ ગુન્હા માટે સળગાવી મૂકવામાં આવ્યું કે ત્યાં છુપી રીતે દારૂ ગાળવાનો અને વેચવાનો ધંધો થઈ 
રહ્યો હતો. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ર દત 4 દ કક 27રઝત્સ્ુ 
[ગ્ડ 
401 ડડ પિન ક. 10164 


“727 


ભુ ક ્ટારધાડડીડક ઈજા 


શમ 


278 


ત્ર રટ ક “દ્ર? ૭૭ 24 
માની ૭અડક્કાળડઈડ 
#/ 7 4શ્ર જ દિ 77 ધ ૬૮/૮4 
1. કઝવઝર્કજુ “9[૦૯૮5૭ીઝડ્હ 
ક્ર 2 દ્વિ ૮24૮૮ (7 “747% 7 
ઇડ ઠ કળ ૪ હિ 
ક -” ત્વિત તહ પ શ 7 હત ધ 
ડછુ ઝડ ઉછ્દડઇદ૭, 2૮૫45 


જે બિલકુલ તમારા હાથો અને ભાલાઓની પહોંચમાં હશે, એ જોવા માટે કે તમારામાંથી કોણ તેને 
જોયા વિના તેનાથી ડરે છે, પછી જેણે આ ચેતવણી છતાં અલ્લાહની ઠરાવેલી હદ ઓળંગી તેના 


૧૧૦ 


માટે પીડાકારી સજા છે. હે લોકો જેઓ ઈમાન લાવ્યાં છો ! એહરામની હાલતમાં શિકાર ન કરો, 


અને જો તમારામાંથી કોઈ ઇરાદાપૂર્વક આવું કરી નાખે તો જે જનાવર તેણે માર્યું હોય તેની 
બરાબરનું એક જનાવર તેણે ઢોરોમાંથી ભેટ ચઢાવવું પડશે જેનો ફેંસલો તમારામાંથી બે ન્યાયી 
માણસો કરશે, અને આ ભેટ કા'બા પહોંચાડવામાં આવશે, અથવા આ ન થાય તો આ ગુન્હાના 
કફફારા તરીકે થોડાક ગરીબોને જમાડવાં પડશે, અથવા તેના જેટલા રોઝા રાખવાં પડશે, કે 
જેથી તે તેની કરણીનો સ્વાદ ચાખે. અગાઊ જે થઈ ગયું તેને અલ્લાહે માફ કરી દીધું પરંતુ હવે જો 


કોઈએ આ જ હરકતનુંપુનરાવર્તન કર્યું 


(૧૧૦) શિકાર ચાહે માણસ જાતે કરે અથવા બીજા કોઈને શિકાર કરવામાં કોઈ પણ રીતે મદદ કરે, 
બન્ને વાતો એહરામની હાલતમાં પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપરાંત, જો એહરામ પહેરનાર માટે શિકાર કરવામાં 
આવ્યો હોય તો પણ તેનું ખાવું તેના માટે હરામ છે. અલબત્ત, જો કોઈ માણસે તેના પોતાના માટે શિકાર કર્યો 
હોય અને પછી તેમાંથી એહરામ પહેરેલા માણસને પણ ભેટ તરીકે થોડું આપે તો તેને ખાવામાં કોઈ વાંધો નથી. 
આ સામાન્ય [નિયમમાંથી જંગલી જનાવરો બાકાત છે. સાપ, વીંછી , હડકાયો કૂતરો અને આવા બીજાં જનાવરો 
કે જે માનવીને નુકસાન પહોચાડનારા છે તેમને એહરામની હાલતમાં મારી શકાય છે. 

(૧૧૧) આ બાબતોનો ફેસલો પણ બે ન્યાયી માણસો જ કરશે કે કયા જનાવરને મારવા માટે કોઈ 
કેટલા ગરીબોને જમાડે અથવા કેટલાં રોઝા રાખે. 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
22229૭47 દ્ર.2 ૨ર 9.૮2012] 2? 2/1) 2..૮24% 
ય હ“ક્9ડજૂ923ઝકકતંડ 424. નડ 


7 72:79%677.7.:#:*777)127 કજ 2(£77/6 7[7,;૮7 279 
52૪ 5225856313 ૪૬: 
ને ન્ન ૦58 ટ નિ 4 કકક 
20,177 222૮6:2 2092967011 23,271₹#72 28 ?2727 
ફફ _ ૨૨ પ્ર ક્ક્ફ્ર ન ૨૦ રિ 
4016 (૦95૭ દ્ર) 40192518 ઝક ૭૭૬૩ 
પ અશ ૪ #/79 77,779 2% દ્ધ દ્ર હફ 
ઝડ? ક્ક્ઞઉડડ કાડડ 
-*2(/2, * -:& 13701 3 [7 2722276 «ન૪₹ત૪27૪શતડ। 2 ય 
ઈઇઝીડાઈ ના 1૯૫ ડઝ 416) કપ હા)ડ 
તો તેનાથી અલ્લાહ બદલો લેશે, અલ્લાહ સૌની ઉપર વર્ચસ્વ ધરાવનાર છે અને બદલો લેવાની 
તાકાત ધરાવે છે. 
તમારા માટે સમુદ્રનો શિકાર અને તેનું ખાવવું હલાલ કરી દેવામાં આવ્યું, જ્યાં તમે 
રોકાઓ ત્યાં પણ તેને ખાઈ શકો છો અને કાફલા માટે ભાથું પણ બનાવી શકો છો. અલબત્ત, 
ભૂમિનો શિકાર, જ્યાં સુધી તમે એહરામની હાલતમાં હોવ, તમારા માટે હરામ કરવામાં આવ્યો 


સક ૧. 


છે. તો બચો એ ખુદાની નાફરમાનીથી જેની હજૂરમાં તમને સોને ઘેરીને હાજર કરવામાં આવશે. 
અલ્લાહે આદરણીય ઘર, કા'બાને લોકો માટે (સામાજિક જીવનની) સ્થાપનાનું માધ્યમ 
બનાવ્યું અને હરામ મહિનાઓને અને કુરબાનીના જનાવરો અને એવાં જનાવરો અને ગળાના 


૧4૧૩ 


પટ્ટાઓને પણ (આ કાર્યમાં સહાયક બનાવી દીધાં“) કે જેથી તમને જાણ થઈ જાય કે અલ્લાહ 
આકાશો અને ધરતીની તમામ પરિસ્થિતિથી માહિતગાર છે. 

(૧૧૨) કેમ કે દરિયાઈ મુસાફરીમાં ઘણી વખત ભાથું ખતમ થઈ જાય છે અને ખોરાક મેળવવા માટે 
દરિયાઈ પ્રાણીઓના શિકાર સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય શકય હોતો નથી એટલા માટે દરિયાઈ શિકારને હલાલ 
કરવામાં આવ્યો. 

(૧૧૩) અરબસ્તાનમાં કા'બાની હેસિયત માત્ર એક પવિત્ર ઇબાદતખાનાની જ ન હતી, બલ્કે તેના 
કેન્દ્રીય સ્થાન અને પવિત્રતાના કારણે એ જ પૂરા દેશના આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક જીવનનો આધાર બનેલો હતો. 
હજ્જ અને ઉમરહ માટે સમગ્ર દેશ તેની તરફ ખેચાઈને આવતો હતો અને આ સંમેલનના લીધે વેરવિખેર પડેલા 
આરબોમાં એકતાનો એક સંબંધ પેદા થતો , જુદા જુદા વિસ્તારો અને કબીલાના લોકો પરસ્પર સામાજિક સંબંધો 
બાંધતાં , કાવ્ય-સ્પર્ધાઓ વડે તેમની ભાષા અને સાહિત્યનો વિકાસ સધાતો અને વેપારી લેવડ-દેવડ દ્વારા સમગ્ર 
દેશની આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી થતી. હરામ મહિનાઓના કારણે આરબોને વર્ષના ૧/૩ સમય માટે શાંતિ પ્રાપ્ત 
થઈ જતી હતી. આ જ એક એવો સમયગાળો હતો કે જેમાં તેમના કાફલા દેશના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી 
કોઈપણ જાતની અગવડ વિના આવ-જા કરતા હતાં. કુરબાનીના જનાવરો અને ગળાના પટ્ટાઓની હાજરીથી 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
જોયો ૧-૭ ૧૭ 


૭»,7- 2 
ક્ર 
૦ ત્ર 
77- 


2 4 4 
9૦:1ઈ* «9 ઝક 29**4હી3૭ 


ન્ટ 

૮74૨ 28 6૯૪6 ૮ ૮૮૮૮૮06 ૦/64 6! દ્વ 

હ%29૯8૦96%*5*૫46*#5: ડઝઝ415 

કીતા તતનતિ તિ 
2 


“7 ૦૦૦ હા 


ન્‌ 


અને તેને દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન છે ” જાણી લો ! અલ્લાહ સજા આપવામાં પણ સખત છે અને તેની 
સાથોસાથ ઘણો દરગુજર કરનાર અને દયા કરનાર પણ છે. પયગમ્બર ઉપર તો માત્ર સંદેશો 
પહોંચાડી દેવાની જવાબદારી છે, આગળ તમારી ખુલ્લી અને છુપી બધી જ સ્થિતિઓનો જાણનાર 
અલ્લાહ છે. હે પયગમ્બર ! આમને કહી દો કે પાક અને નાપાક કોઈપણ સંજોગોમાં સમાન નથી, 
ભલે નાપાકની વિપુલતા તમને ગમે તેટલી મોહિત કરનારી હોય, પછીહે 


પણ આ આવન-જાવનમાં ઘણી મદદ મળતી હતી , કારણ કે ચઢાવાની નિશાનીના રૂપમાં જેજનાવરોના ગળામાં 
પટ્ટા પહેરાવેલાં હોય તેમને જોઈને આરબોના માથાં આદરથી ઝૂકી જતાં અને લૂંટફાટ કરતા કબીલાઓને તેમની 
ઉપર હાથ નાખવાની હિંમત થતી નહીં. 

(૧૧૪) એટલે કે જો તમે આ વ્યવસ્થા ઉપર વિચાર કરો તો તમને પોતાને તમારા દેશના સાંસ્કૃતિક 
અને આર્થિક જીવનમાં જ આની સ્પષ્ટ ગવાહી મળી જાય કે અલ્લાહતઆલા તેની મખલૂકના હિતો અને તેમની 
જરૂરિયાતોનું પુરી અને ઊંડી જાણકારી ધરાવે છે અને તેના એક-એક હુકમ વડે માનવજીવનના કેટકેટલાંય 
ક્ષેત્રોને ફાયદો પહોંચાડી દે છે. અશાંતિના સેંકડો વર્ષ જે મહમ્મદ સ.અ.વ.ના આગમન પહેલાં પસાર થયાં છે 
તેમાં તમે લોકો પોતે તમારા હિતથી અજાણ હતાં અને તમારી જાતને બરબાદ કરવામાં લાગેલા હતાં. પરંતુ 
અલ્લાહ તમારી જરૂરિયાતને જાણતો હતો અને તેણે માત્ર એક કા'બાની કેન્દ્રીય સ્થિતિ પ્રસ્થાપિત કરીને તમારા 
માટે એ વ્યવસ્થા ઉભી કરી દીધી હતી જેના કારણે તમારું કોમી જીવન ટકી શકયું. બીજી અસંખ્ય વાતોને છોડીને 
જો માત્ર આ જ એક વાત ઉપર ધ્યાન આપો તો તમને વિશ્વાસ થઈ જશે કે અલ્લાહે જે હુકમો તમને આપ્યાં છે 
તેનો અમલ કરવામાં તમારી પોતાની ભલાઈ છે અને આમાં તમારા માટે એવા એવા લાભ છુપાયેલાં છે જેને ન 
તો તમે પોતે સમજી શકો છો, અને ન તો તમારા ઉપાયો વડે પૂરી કરી શકો છો. 

(૧૧૫) આ આયત મુલ્યાંકન કરવાનું એક બીજું જ માપદંડ પ્રસ્‍તુત કરે છે જે માત્ર બહારથી જોતા 
માણસના માપદંડ કરતાં તદન અલગ છે. બહારથી જોતા માણસની દ્રષ્ટિમાં સો રૂપિયા પાંચ રૂપિયાની 


સરખામણીમાં ચોકકસ વધારે મૂલ્ય ધરાવે છે કેમ કે તે સો છે અને આ પાંચ, પરંતુ આ આયત કહે છે કે જો સો 
ર્‌પિયા ખુદાની આજ્ઞાનો ભંગ કરીને મેળવવામાં આવ્યાં હોય તો તે નાપાક છે , અને પાંચ રૂપિયા જો ખુદાના 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


70-72 મિ ક 22 [16 
|» #ઉડક્ઈડ#ડ્ઉડ₹ડ 
*2724 


હૃદા્5૭)4૬ ઝક  હહ્ાટદાકડઝ 
૦5 ડડ ૃઇશાઇ' કઝ હ 


પા કિશોળી લોકો, અલ્લાહની નાફરમાની કરવાથી બચતાં રહો, આશા છે કે તમને સફળતા પ્રાપ્ત 
થશે. (રુકૂઅ-૧૩) 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, એવી વાતો ન પૂછો જે તમારી ઉપર સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવે 
તો તમને ગમે નહીં,“ પરંતુ જો તમે એમને એવા સમયે પૂછશો કે જ્યારે કુર્ઓાન ઊતરી રહ્યું હોય 
ત્યારે તે તમારી ઉપર સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવશે. અત્યાર સુધી તમે જે કંઈ કર્યું તેને અલ્લાહે માફ 
કરી દીધું, તે દરગુજર કરનાર અને સહિપષ્ણું છે. 


હુંકમોનું પાલન કરીને કમાવવામાં આવ્યાં હોય તો તે પાક છે, અને નાપાક ભલે ગમે તેટલું વધારે હોય, કોઈ પણ 
સંજોગોમાં તે પાકની સમકક્ષ થઈ શકતું નથી. ગંદકીના એક ઢગલા કરતાં અત્તરનું એક ટીપું વધારે મૂલ્ય ધરાવે 
છે, અને મૂત્રથી ભરેલા એક માટલાની સરખામણીમાં શુદ્ધ પાણીનો એક ખોબો વધારે મૂલ્યવાન છે. એટલા માટે 
કોઈપણ સાચા સમજદાર માનવીએ અનિવાર્યપણે હલાલ ઉપર જ સંતોષ માનવો જોઈએ, પછી ભલે તે 
દેખાવમાં ગમે તેટલું થોડું અને તુચ્છ હોય, અને હરામની તરફ કોઈપણ હાલતમાં હાથ લાંબો કરવો જોઈએ 
નહીં, ભલે પછી દેખાવમાં તે ગમે તેટલા મોટા જથ્થામાં અને ભવ્ય હોય. 

(૧૧૪) નબી સ.અ.વ.ને કેટલાક લોકો વિચિત્ર પ્રકારના નકામા સવાલો પૂછતા હતાં જેમની ન તો 
દીનના કોઈ મામલામાં જરૂર હતી અને ન તો દુનિયાના જ કોઈ મામલામાં. દા.ત. એક વખતે એક ભાઈએ ભર 
સભામાં આપને પૂછી લીધું કે, “મારો અસલ બાપ કોણ છે ?”' આવી જ રીતે કેટલાક લોકો શરીઅતના હુકમોમાં 
બિનજરૂરી પૂછપરછ કર્યા કરતાં હતાં અને બિનજરૂરી રીતે સવાલો પૂછી પૂછીને એવી વસ્તુઓ નક્કી કરાવવા 
માગતા હતાં જેમને કાયદો ઘડનારે ફાયદાના કારણે અનિર્ણીત રાખી છે. દા.ત. કુર્અાનમાં ટૂંકાણમાં આ હુકમ 
આપવામાં આવ્યો હતો કે હજ્જ તમારી ઉપર ફરજિયાત છે . એક ભાઈએ હુકમ સાંભળતાં જ નબી સ.અ.વ.ને 
પૂછયું, “શું દર વર્ષે ફરજીયાત કરવામાં આવી છે ?” આપે કોઈ જવાબ ન આપ્યો. તેમણે ફરી પૂછયું તો પણ 
આપ ચુપ રહ્યાં. ત્રીજી વખત પૂછતાં આપે કહ્યું, “અફસોસ છે તમારી ઉપર. જો મારા મોઢેથી હા નીકળી જાય તો 
હજ્જ દર વર્ષે ફરજીયાત બની જાય, પછી તમે જ લોકો તેનું અનુસરણ નહીં કરી શકો અને નાફરમાની કરવા 
માંડશો.” આવા જ નકામા અને બિનજરૂરી સવાલો કરવાની સામે આ આયતમાં મનાઈ કરવામાં આવી છે. 

નબી સ.અ.વ. પોતે પણ બહુ સવાલો પૂછવાથી અને બિનજરૂરી રીતે દરેક વાતની ખણખોદ કરવાની 
નાપાડતા હતાં. એટલા માટે હદીસમાં છે કે રહ હ *-6ડરવાબ”પહાંકઉંહા “કટા 
“£.ઈશઇન “મુસલમાનો માટે સૌથી મોટો ગુન્હેગાર એ માણસ છે જેણે કોઈ એવી વસ્તુ વિષે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો જે 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


6.૪૫: જ ક ઝડ ક વિશદ દ્ર 
હક્ક જ (€_૨૭2 ન 


2) ક 45565514 ઠક્કરના 


પ ડા 


તમારી પહેલાં એક જૂથે આવાં જ પ્રશ્નો ક્યા હતાં, પછી એ લોકો આ જ વાતોના કારણે કુફ્રમાં પડી 


૧૧૭ 


ગયાં.“ 


સ જ ક ક ૧૧૯ 


અલ્લાહે ન તો કોઈ બહીરા ઠેરવ્યો છે ન સાઇબા, ન વસીલા, ન હામ “પરંતુ 


લોકો માટે હરામ કરવામાં આવી ન હતી અને પછી માત્ર તેના સવાલ ઉઠાવવાના કારણે તે વસ્તુ હરામ 
ઠેરવવામાં આવી.” એક બીજી હદીસમાં છે 5158 કકક, વપ ડ, કક્કડ ક,ક,કાહા 
-પિખા#ક્ઝકહાઝઇફડકાટદહડઝડકઈકઈઝકક “અલ્લાહે કેટલીક ફરજો તમારી ઉપર લાગૂ કરી છે, તેમને 
વેડફો નહીં. કેટલીક વસ્તુઓને હરામ કરી છે, તેમની નજીક ફરકો પણ નહીં. કેટલીક હદો નક્કી કરી છે, તેમનું 
ઉલ્લંઘન ન કરો, અને કેટલીક વસ્તુઓ વિષે મૌન ધારણ કરવામાં આવ્યું છે એનું કારણ કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય 
એમ નથી, એટલા માટે તેની ખણખોદ ન કરો.” આ બંને હદીસોમાં એક મહત્ત્વની હકીકત સામે ચેતવવામાં 
આવ્યાં છે. જે બાબતોને કાયદા ઘડનારે ટૂંકાણમાં વર્ણવી છે અને તેમની વિગતો દર્શાવી નથી અથવા જે હુકમો 
ટૂંકાણમાં આપી દેવાયાં છે અને જથ્થો અથવા સંખ્યા અથવા બીજી ચોક્કસ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, તેમાં 
ટૂંકાણ અને વિગતોના અભાવનું કારણ એ નથી કે કાયદો ઘડનારથી ભૂલ થઈ ગઈ, વિગતો દર્શાવવી જોઈતી 
હતી પરંતુ ન દર્શાવી, બલ્કે આનું અસલ કારણ આ છે કે કાયદો ઘડનાર આ બાબતોની વિગતોને સીમિત રાખવા 
માગતો નથી અને હુકમોમાં લોકો માટે મોકળાશ રાખવા માગે છે. હવે જે માણસ જાણી જોઈને સવાલ ઉપર 
સવાલ કરીને વિગતો અને નિશ્ચિતતઓ અને બંધનો વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને જો કાયદો ઘડનારના 
કથનમાંથી આ વસ્તુઓ કોઈ રીતે નીકળે તો અનુમાન ધ્વારા, તારણ ધ્વારા, કોઈને કોઈ રીતે ટૂંકાને વિગતવાર, 
સર્વગ્રાહીને મર્યાદિત, અનિશ્ચિતને નિશ્ચિત બનાવીને છોડે છે, તે હકીકતમાં મુસલમાનોને ભારે જોખમમાં 
નાખે છે, એટલા માટે કે ભૌતિક જગતથી પર બાબતોમાં જેટલી વિગતો વધારે હશે, ઈમાન લાવનારા માટે 
એટલા જ વધારે પ્રમાણમાં મૂંઝવણની તકો વધી જશે, અને હુકમોમાં જેટલી મયીદાઓ વધારે હશે, અનુસરણ 
કરનાર માટે હુકમનો ભંગ થવાની શકયતાઓ પણ એટલા જ પ્રમાણમાં વધારે હશે. 

(૧૧૭) એટલે કે પહેલાં તેમણે પોતે જ માન્યતાઓ અને હુકમોમાં નુક્તેચીનીઓ કરવા માંડી અને 
એક-એક વસ્તુ વિષે સવાલ પૂછી પૂછીને વિગતો અને બંધનોની એક જાળ પોતાના માટે તૈયાર કરાવી, પછી જાતે 
જ તેમાં ફસાઈને માન્યતાઓની ગુમરાહીઓમાં તથા અમલી નાફરમાનીઓમાં સપડાઈ ગયાં. આ જૂથનો 
મતલબ યહૂદીઓ છે જેમના પગલે ચાલવામાં કુઅનિ અને મહમ્મદ સ.અ.વ.ની ચેતવણીઓ છતાં 
મુસલમાનોએ કોઈ કસર બાકી રાખી નથી. 

(૧૧ ૮) જેવી રીતે આપણા દેશમાં ગાય, બળદ અને બકરાં ખુદાના નામે અથવા કોઈ મૂર્તિ અથવા 
કબર અથવા દેવી-દેવતા અથવા પીરના નામે છૂટાં મૂકી દેવામાં આવે છે અને તેમની પાસેથી કોઈપણ જાતનું 


સૂરઃ માઇદહ પ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
2.૭૭2 ૩1 2 ૯ હ ત-્#ર્૮ 22:42 .૦ 


ન) નિ 95ના 


* 2 ઉદ ૪ઉપફ્ાકઉ-ગક ઉહ ઝ્કાઠી 


કક ૮ દ્વ 2 » ટ્ટત્ત 
કઝદ્ડટઝડ5 કધાહટ 


આ કાફિરો અલ્લાહ ઉપર જુટ્ટી તહોમત મૂકે છે અને તેમનામાંથી મોટાભાગના લોકો બુદ્ધિહીન છે (કે 
આવી અંધશ્રદ્ધામાં માને છે) અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે આવો એ કાનૂન તરફ જે અલ્લાહે 
ઊતાર્યો છે અને આવો પયગમ્બરની તરફ તો તેઓ જવાબ આપે છે કે અમારા માટે તો બસ એ જ રીત 
પૂરતી છે જેની ઉપર અમે અમારા બાપદાદાને જોયાં છે. શું આ લોકો બાપદાદાનું જ અનુસરણ કર્યે 
જશે ભલેપછી તેઓ કંઈપણ જાણતાં ન હોય અને સાચા માગની તેમને ખબર જ ન હોય? 


કામ લેવાને અથવા તેમને ઝબેહ કરવા અથવા કોઈપણ રીતે તેમનો લાભ લેવાને હરામ માનવામાં આવે છે, 
તેવી જ રીતે જહાલતના જમાનામાં આરબવાસીઓ પણ અલગ અલગ રીતે જનાવરોને દેવી-દેવતાના નામે 
છોડી મૂકતા હતાં અને આવી રીતે છોડી મુકાયેલાં જનાવરોના અલગ અલગ નામ રાખતા હતાં. 

બહીરહ કૈંઝૂ : એ ઊંટણીને કહેવામાં આવે છે જે પાંચ વખત બચ્ચાં જણી ચૂકી હોય અને છેલ્લે તેને 
ત્યાં નર બચ્ચું પેદા થયું હોય. તેનું કાન વીંધીને તેને છૂટી મૂકી દેવામાં આવતી હતી. પછી કોઈ તેની ઉપર સવારી 
કરતું નહીં, તેનું દૂધ પીવામાં આવતું નહીં, તેને ઝબેહ કરવામાં આવતી નહીં, તેનું ઊન ઉતારવામાં આવતું 
નહીં. એ ઊંટણીને છૂટ હતી કે, જે ખેતરમાં અને જે ગોચરમાં ચાહે, ચરતી ફરે અને જે ઘાટ પરથી ઇચ્છે પાણી 
પીએ. 

સાઇબહ જહાં. : એ ઊંટ અથવા ઊંટણીને કહેતા હતાં જેને કોઈ માનતા પૂરી થવા બદલ, અથવા 
કોઈ રોગમાંથી સારા થવા બદલ, અથવા કોઈજોખમથી બચી જવા બદલ આભારદર્શનના રૂપમાં દાનમાં આપી 
દેવામાં આવ્યું હોય. આ ઉપરાંત જે ઊંટણીએ ૧૦ વખત બચ્ચાં જણ્યાં હોય અને દરેક વખતે માદા જ જણી હોય 
તેને પણ છૂટી મૂકી દેવામાં આવતી હતી. 

વસીલહ શદ્ન9 : જો બકરીનું પહેલું બચ્યું નર હોય તો તે દેવતાઓના નામ પર ઝબેહ કરી દેવામાં 
આવતું અને જો તે પહેલી વખત માદા જણે તો તેને પોતાના માટે રાખી લેવામાં આવતી. પરંતુ જો નર અને માદા 
એકીસાથે જન્મે તો નરને ઝબેહ કરવાને બદલે આમ જ દેવતાઓના નામે છોડી મૂકવામાં આવતું અને તેનું નામ 
વસીલહ હતું. 

હામ કશક : જો કોઈ ઊંટનો પૌત્ર સવારીને લાયક થઈ જાય તો તે ઘરડા ઊંટને છૂટો મૂકી દેવામાં આવતો 
હતો. આ ઉપરાંત જો કોઈ ઊંટ દ્વારા ૧૦ બચ્ચાં પેદા થઈ જાય તો તેને પણ મુક્તિ મળી જતી. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭» ૧૭ 


ક 5૬૭% ₹૮ ૬ 227222૮ 6 તિત [ક ૮» હઝ 
છ જડ ક ક” ડી મ ડા ] 
કઇ ઝાઇફાઇટઝઉા૦્ડડડ 
ઝહ્ડાાકકડડઈટડાશ ૬ ડક 

ક કકડઉ હડક હક 


હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, તમારી ચિંતા કરો, કોઈ બીજાની ગુમરાહીથી તમારું કંઈ 
બગડતું નથી જો તમે પોતે સીધા માર્ગ ઉપર હોવ, “ અલ્લાહની તરફ તમારે સૌએ પાછા ફરવાનું 
છે, પછી તે તમને જણાવી દેશે કે તમે શું કરતા રહ્યાં છો. 

હે લોકો જે ઈમાન લાવ્યાં છો, જ્યારે તમારામાંથી કોઈની મોતનો સમય આવી જાય અને 
તે વસિયત કરી રહ્યો હોય ત્યારે તેના માટે સાક્ષીનું પ્રમાણ આ છે કે તમારામાંથી બે ન્યાયી 


ડડ ૩-૨૦ 


માણસોને “સાક્ષી બનાવવામાં આવે, અથવા જો તમે મુસાફરીમાં હોવ અને ત્યાં મોતની મુસીબત 
આવી જાય તો બિનમુસ્લિમોમાંથી જ 


(૧૧૯) માણસ કાયમ એ જોતો રહે કે બીજો માણસ શું કરી રહ્યો છે અને ફલાણા માણસના અકીદામાં 
શું ખરાબી છે તથા ફલાણાના કર્મોમાં શું બૂરાઈ છે, આવું કરવાના બદલે તેણે જોવું જોઈએ કે તે પોતે શું કરી 
રહ્યો છે. તેને ચિંતા પોતાના વિચારોની, પોતાની નીતિમત્તાની અને પોતાના કર્મોની હોવી જોઈએ કે કયાંક 
તે ખરાબ ન થાય. જો માણસ પોતે અલ્લાહનું આજ્ઞાપાલન કરી રહ્યો હોય, ખુદા અને બંદાના હક્કો, જે તેની 
ઉપર લાગુ પડે છે, તેમને અદા કરી રહ્યો હોય અને સચ્ચાઈના તકાદાઓ પુરાં કરી રહ્યો હોય, જેમાં 
ચોક્કસપણે “હહછ*9“59.્ન#»1 (ભલાઈઓનો આદેશ આપવો અને બૂરાઈઓથી રોકવું) પણ સામેલ 
છે, તો ચોકકસપણે કોઈ બીજા માણસની ગુમરાહી અને આડી ચાલ તેના માટે નુકસાનકારક બની શકતી નથી. 

આ આયત પાછળનો આશય એવો કદાપિ નથી કે માણસ માત્ર પોતાના જ મોક્ષની ચિંતા કરે, બીજાની 
સુધારણાની કોઈ ચિંતા ન કરે. હઝરત અબૂબક્ર સિદ્દીક રદિ. આ ગેરસમજ દૂર કરતાં પોતાના એક પ્રવચનમાં 
કહે છે કે : “લોકો ! તમે આ આયતને વાંચો છો અને તેનો ખોટો અર્થ કરો છો. મે રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ. ને એમ 
કહેતાં સાંભળ્યાં છે કે, “જયારે લોકોની હાલત એવી થઈ જાય કે તેઓ દુરાચારને જુએ અને તેને બદલવાનો 
પ્રયાસ ન કરે, જાલિમને જુલમ કરતાં જુએ અને તેનો હાથ ન પકડે ત્યારે એ અસંભવ નથી કે અલ્લાહ તેના 
પ્રકોપમાં બધાને લપેટી લે. ખુદાના સોગંદ ! તમારા માટે ભલાઈનો હુકમ આપવાનું અને બૂરાઈથી રોકવાનું 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


(૧5 6 ધાન 
તિ ્નિ 584544 ર 


ક્ર 


દક) ક ન હિ ના બન 


હા દ્ર 


ક. કક દ્ધ 


સ્ક ૯- હહહ 
નિ હક્ક દકઉકડદ 5% 
હડહ)ડ૦5હઝઈડ્ઝાદાઇ «છક 


બે સાક્ષી લઈ લેવામાં આવે. પછી જો કોઈ શંકા ઉભી થઈ જાય તો નમાઝ પછી બંને સાક્ષીઓને 


(મસ્જિદમાં) રોકી લેવામાં આવે અને તેઓ અલ્લાહના સોગંદ ખાઈને કહે કે “અમે કોઈ અંગત 
લાભ ખાતર સાક્ષી વેચનારાં નથી, અને ભલે કોઈ અમારો સગો જ કેમ ન હોય (અમે તેની તરફ 


પક્ષપાત દાખવીશું નહીં,) અને ન તો અમે અલ્લાહ માટેની સાક્ષીને છુપાવનારાં છીએ, જો અમે 
આવું કર્યું તો અમે ગુનેગારોમાં ગણાઈશું.'' પરંતુ જોખબર પડી જાય કે આ બજ્ઞેએ પોતાને ગુનામાં 
નાખ્યાં છે તો પછી તેમની જગ્યાએ બે બીજા માણસો કે જે તેમની સરખામણીમાં સાક્ષી આપવા 
માટે વધુ લાયક હોય, એ લોકોમાંથી ઊભાં થાય જેમનો હક્ક મારવામાં આવ્યો હોય, અને તેઓ 
અલ્લાહના સોગંદ ખાઈને કહે કે “અમારી સાક્ષી તેમની સાક્ષી કરતાં વધુ સાચી છે અને અમે 
અમારી સાક્ષીમાં જરાપણ અતિરેક કર્યો નથી, જો અમે આવું કરીએ તો જુલમીઓમાંથી હોઈશું.' 
આ રીતદ્દારા વધારે અપેક્ષા રાખી શકાય છે 


મ કે 


ફરજિયાત છે નહીં તો અલ્લાહ તમારી ઉપર એવા લોકોને બેસાડી દેશે જે તમારી અંદર સૌથી ખરાબ હશે અને તે 
તમને ભારે તકલીફો પહોંચાડશે , પછી તમારા સદાચારી લોકો ખુદાની પાસે દુઆઓ માગશે પણ એ કબૂલ નહીં 
થાય.' 

(૧૨૦) એટલે કે એવાં મુસલમાનો જે ધર્મનિષ્ઠ, સાચા અને વિશ્વસનીય છે. 

(૧૨૧) આના ઉપરથી જણાયું કે મુસલમાનોના મામલાઓમાં બિનમુસ્લિમને સાક્ષી બનાવવાં માત્ર 


સ 


એવી જ સ્થિતિમાં યોગ્ય છે કેજયારે કોઈ મુસલમાન સાક્ષી થવા માટે મળી શકતો ન હોય. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


60 
િ 


હ્ાઈહાઈછ કક્કડ ક શા 
કહપ્ઝાદ# 4404 “કાઈન ઝે 


જુ દ્વ 2૮ ત “ક” 


“કડક કત ઇક ક ક 


શ 


401665] ૦૬% 19) ક*અડઇડઇઃઇ #ઝ&ઉ 
દ ઈઝ 875 ડાક 


હ્ય 


2 2પ્ન્‍્નાહું જને ના 


કે લોકો સાચી સાક્ષી આપશે, અથવા ઓછામાં ઓછો આ વાતનો જ ડર રાખશે કે તેમની સોગંદો 
પછી બીજી સોગંદો વડે કયાંક તેમનું ખંડન ન થઈ જાય. અલ્લાહથી ડરો અને સાંભળો, અલ્લાહ 


ફર જ 


નાફરમાનોને તેના માર્ગદર્શનથી વંચિત કરી દે છે. (રુકૂઅ-૧૪) 


“જે દિવસે અલ્લાહ તમામ પયગમ્બરોને એકત્ર કરીને પૂછશે કે તમને શું જવાબ 


કે કેરે 


આપવામાં આવ્યો, “ ત્યારે તેઓ કહેશે કે અમને કંઈ ખબર નથી,“ આપ જ તમામ છૂપી 


૧રપ 6૮ 


હકીકતોને જાણો છો. પછી કલ્પના કરો એ પ્રસંગની કે જ્યારે અલ્લાહ કહેશે કે “હે મર્યમના 
પુત્રઈસા! યાદ કર મારી એ નિયામતને જે મેં તને અને તારી માતાને આપી હતી, મેં પવિત્ર રૂહ વડે 
તારી મદદ કરી, તુંપારણામાં પણ લોકો સાથે વાત કરતો હતો અને મોટી વયે પહોચીને પણ, 


(૧૨૨) આનો અર્થ કયામતનો દિવસ છે. 

(૧૨૩) એટલે કે ઇસ્લામની તરફ તમે દુતિયાને બોલાવ્યા હતા તેનો શું જવાબ દુનિયાએ તમને 
આપ્યો. 

(૧૨૪) એટલે કે અમે તો માત્ર એ મર્યાદિત બાહ્ય જવાબને જ જાણીએ છીએ જે અમને આમારા 
જીવનમાં મળતો દેખાય છે. બાકી વાસ્તવમાં તો આપણા સંદેશનો પ્રતિભાવ કયાં, કયા રૂપમાં, કેટલો આવ્યો 
તેની સાચી જાણકારી તો આપના સિવાય બીજા કોઈને હોઈ શકે નહીં. 

(૧૨૫) આરંભિક સવાલ તમામ પયગમ્બરોને સામૂહિક રીતે કરવામાં આવશે. ત્યારપછી એક-એક 
પયગમ્બર પાસેથી અલગ અલગ ગવાહી મેળવવામાં આવશે જેમકે કુઓનમજીદમાં અનેક જગ્યાએ સ્પષ્ટપણે 
દશવિવામાં આવ્યું છે. આના અનુસંધાનમાં હઝરત ઈસા અ.સ.ને જે સવાલ કરવામાં આવશે તે અત્રે વિશેષરૂપે 
નોધવામાં આવ્યો છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
યો ૧-૭ ૧૭ 


છડ જિન ન્ઝાડડડ 


945366 
ત્ઝઝાડ્ ઝડ હના 
દા 22:ૃ 1.) કહઝતઈ ક્યુ શક 2 *દૂટ 


0% તર ૭૦૮ દક ૨ ક» 


ટ વ્શ્હઠાવ્ત્- “254૦9૯ 


(5) 9 ન ડડ #ડ 8૮ ર 


મેં તને ગ્રંથ અને ડહાપણ અને તોરાત અને ઈંજીલનું શિક્ષણ આપ્યું, તું મારા હુકમથી પક્ષીના 


આકારનું માટીનું પૂતળું બનાવતો અને તેમાં ફૂંક મારતો હતો અને તે મારા હુકમથી પક્ષી બની જતું 
હતું, લું જન્મજાત આંધળા અને કોઢીને મારા હુકમથી સાજા કરતો હતો, તું મડદાંને મારા હુકમથી 
કાઢતો હતો. “પછી જ્યારે તું બનીઈસ્રાઈલ પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને પહોચ્યો અને જે લોકો 
તેમનામાંથી સત્યનો ઈનકાર કરનારા હતાં તેમણે કહ્યું કે આ નિશાનીઓ જાદૂવિદ્યા સિવાય બીજું 
કંઈ નથી, ત્યારે મેંજ તને તેમનાથી બચાવ્યો, અને જ્યારે મે હવારીઓને ઇશારો કર્યો કે મારી ઉપર 
અને મારા પયગમ્બર ઉપર ઈમાન લાવો ત્યારે તેમણે કહ્યું, “અમે ઈમાન લાવ્યાં અને સાક્ષી રહો કે 


અમે મુસ્લિમ છીએ.” “--(હવારીઓ વિષેનો“) આ કિસ્સો પણ યાદ રહે કે જ્યારે 


(૧૨૪) એટલે કે મોતની હાલતમાંથી કાઢીને જીવનની હાલતમાં લાવતો હતો. 

(૧૨૭) એટલે કે હવારીઓનું તારી ઉપર ઈમાન લાવવું પણ અમારી કૃપા અને અનુકૂળતાનું પરિણામ 
હતું, નહીં તો તારામાં તો એટલી શક્તિ પણ ન હતી કે એ જૂઠું ઠરાવનારી વસ્તીમાં એક જ સમર્થક પોતાના જોરે 
પેદા કરી લેતે. --સાથો સાથ અહીં એ પણ બતાવી દેવામાં આવ્યું કેહવારીઓનો અસલ દીન ઇસ્લામ હતો, 
નહીં કે ખ્રિસ્તી ધર્મ. 

(૧૨૮) આગળ હવારીઓનો ઉલ્લેખ આવી ગયો હતો એટલા માટે આ ચર્ચાને અટકાવીને અધવચ્ચે 
આડવાકય દાખલ કરીને અહીં હવારીઓના જ વિષેના એક બીજા કિસ્સા તરફ પણ ઇશારો કરી દેવામાં આવ્યો, 


ફન 


જેના ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે મસીહ પાસેથી જે શિષ્યોએ સીધેસીધું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેઓ 


ર ત 
ઝડ ૬કડડડડકડાહકહદદા 
0% 6ઝક્કર્કડ ૬665 5 ડત જહિ જતાત 
ઝા ડક કકડહવઉહડા%ઉ 
૮00૦૯૯ હ#૫#હઝડ;ઉઇડડ 
તા ૭િધ6 164 હકક નદ જાઈ 


ફ્્જ 


વડડાઇ્ડો કર્થ#ઉઇકા4૪% 4 


હવારીઓએ કહ્યું, હે ઈસા ઈબ્નેમર્યમ ! શું તમારો માલિક અમારી ઉપર આકાશમાંથી ભોજનનો 
એક થાળ ઉતારી શકે છે ? તો ઈસાએ કહ્યું અલ્લાહથી ડરો જો તમે મોમિન છો. તેમણે કહ્યું, “અમે 
માત્ર એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ કે એ થાળમાંથી ખાઈએ અને અમારા દિલ સંતુષ્ટ થાય અને અમને 


ખબર પડી જાય કે તમે અમને જે કહ્યું છે તે સાચું છે અને અમે તેની ઉપર સાક્ષી થઈએ.”' એટલે 
ઈસા ઇબ્નેમર્યમે દુઆ કરી, “હે ખુદા, અમારા માલિક ! અમારી ઉપર આકાશમાંથી એક થાળ 
ઉતાર જે અમારા માટે અને અમારી પહેલાં અને પછીના લોકો માટે આનંદનો પ્રસંગ બને અને 
તારા તરફથી એક નિશાની હોય, અમને રોજી આપ અને તું સર્વશ્રેષ્ઠ 


મસીહને એક મનુષ્ય અને ફક્ત એક બંદો માનતા હતાં અને તેમને કલ્પનામાં પણ એ ખ્યાલ ન હતો કે તેમનો 
માર્ગદર્શક ખુદા અથવા ખુદાનો ભાગીદાર અથવા ખુદાનો પુત્ર હતો. બીજું, મસીહે પોતે પણ પોતાની જાતને 
તેમની સામે એક અધિકારવિહોણા બંદાના રૂપમાં જ રજૂ કરી હતો. 

અહીં પ્રશ્ન આ થઈ શકે કે જે વાતચીત કયામતના દિવસે થવાની છે તેની અંદર આ આડવાકયની શી 
જરૂર પડી હશે ? આનો જવાબ આ છે કે આ વધારાનું વાકય એ વાતચીત વિષે નથી જે કયામતના દિવસે થશે 


તા 


પરંતુ તેની એ પેશગી વાર્તા વિષે છે જે આ દુનિયામાં કહેવાઈ રહી છે . કયામતમાં થનારી એ વાતચીતનો ઉલ્લેખ 
ફકત એટલા જ માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે કેઆજના જીવનમાં ખ્રિસ્તીઓને તેના દ્વારા બોધપાઠ મળે અને તેઓ 
સીધા માર્ગેઆવી જાય . એટલા માટે વાતચીતની સાથે હવારીઓના આ કિસ્સાનો એક આડવાકય તરીકે ઉલ્લેખ 


કરવો કોઈ રીતે અસંબદ્ધ નથી. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


જ્પ્કે 


તાકા 41 (દ 
કટડડાડ! શુ 


ષે 


| 


૫૭ ૧ ૫૪ ૧ 


હી હાડ 


રોજી આપનાર છે.'' અલ્લાહે જવાબ આપ્યો “હું તેને તમારી ઉપર ઉતારવાનો છું,' 
પછી તમારામાંથી જે કુફ્ર કરશે તેને હું એવી સજા આપીશ જે દુનિયામાં મે કોઈને આપી નહીં 
હોય.” (રુકૂઅ- ૧૫) -- ટૂંકમાં, જ્યારે (આ ઉપકારો યાદ દૈવડાવીને) અલ્લાહ કહેશે કે, “હે 
ઈસા ઇબ્નેમર્યમ ! શું તે લોકોને કહ્યું હતું કે ખુદા ઉપરાંત મને અને મારી માતાને પણ ખુદા બનાવી 
લો?”“તો તેજવાબમાં કહેશે, “પાક છે તારી હસ્તી, મારું આ કામ ન હતું કે 


નન 


(૧૨૯) કુરબાન આ બાબતે મૌન છે કે આ ભોજનથાળ ખરેખર ઉતારવામાં આવ્યો હતો કે નહીં. બીજા 
કોઈ વિશ્ચનીય આધાર ઉપરથી પણ આ સવાલનો જવાબ મળતો નથી. બની શકે કે એ ઊતર્યો હોય અને એમ 
પણ બની શકે છે કેહવારીઓએ પાછળની ડરામણી ધમકી સાંભળીને પોતાની વિનંતી પાછી ખેંચી લીધી હોય . 

(૧૩૦) ખ્રિસ્તીઓએ અલ્લાહની સાથે ફકત મસીહ અને રૂહુલકુદ્સને જ ખુદા બનાવવા પર સંતોષ 
માન્યો ન બલ્કે મસીહની આદરણીય માતા હઝરત મર્યમ અ.સ.ને પણ કાયમી ખુદા બનાવી દીધાં. હઝરત 
મર્યમ અ.સ.ની ખુદાઈ હેસિયત અથવા પવિત્ર હોવાની હેસિયત વિષે એક ઇશારો સુદ્ધાં બાઇબલમાં નથી. 
મસીહ પછી શરૂઆતના ૩૦૦ વર્ષ સુધી ખ્રિસ્તી જગત આ ખ્યાલથી બિલકુલ અજાણ હતો. ઈ.સ. ૩ના અંતિમ 
સમયમાં એલેક્ઝાર્ડ્રિયાના કેટલાક ધાર્મિક વિઠ્દાનોએ પહેલી વખત મર્યમ માટે “ઉમ્મુલ્લાહ' અથવા “ખુદાની 
માતા” શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો. ત્યારપછી ધીમે ધીમે મર્યમની ખુદાઈની માન્યતા અને મર્યમપૂજાની રીત 
ખ્રિસ્તીઓમાં ફેલાવા માંડી. પરંતુ શરૂઆતમાં ચર્ચ આને કાયદેસર રીતે સ્વીકારવા માટે તૈયાર ન હતું, બલ્કે 
મર્યમપૂજકોને બગડી ગયેલાં અકીદાવાળા ગણતું હતું. પછી જયારે નસ્તૂરિયસના આ અકીદા ઉપર કે મસીહના 
એકલી હસ્તીમાં બે કાયમી અલગ અલગ વ્યક્તિત્ત્વો ભેગાં હતાં, ખ્રિસ્તી જગતમાં ચર્ચા અને ઝઘડાંનું 
વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું ત્યારે તેનો ઉકેલ લાવવા માટે ઈ.સ. ૪૩૧માં ઇફસોસ શહેરમાં એક ચ્ચસભા 
ગોઠવાઈ અને તેમાં પહેલી વખત ચર્ચની સરકારી ભાષામાં હઝરત મર્યમ માટે “ખુદાની માતા' ઇલ્કાબનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આનું પરિણામ આ આવ્યું કે મર્યમપૂજાનો કે જે રોગ હજુ સુધી ચર્ચની બહાર ફેલાઈ 
રહ્યો હતો તે આના પછી ચર્ચની અંદર પણ ઝડપથી ફેલાવા માંડ્યો, એટલે સુધી કે કુરઆનના ઊતરાણના સમય 
સુધી પહોંચતાં પહોંચતાં હઝરત મર્યમ એવડાં મોટાં દેવી બની ગયાં કે પિતા, પુત્ર અને રૂહુલકુદ્સ ત્રણેય તેની 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


“કઃ 72 7 ર 754729 ક 1/7 . ક “9-7૮-7 દ 
૦ ઝે “૩4 હડ્૯) ઝવ“ 


કક 


*૨£?, 2૧૬27 7૮ [7 5૮625 [૮ જ 
બ્ષ્ટક્યાકડડડઇઃયજહાઈડકકડહ્ક 


5૪2422૫2770) 729, «₹.- 2૫474 ઉ; 7?77€₹2 
ક કછ) ૨09 પછી! જુ હઝ: પડ 


દ્ધ 


ક 97૮ 2૭2-*7ન 


૮ 24 «દત્ત 4જતટ 2 7. » 22» ક ક 

જ જફ 
દ્‌” ચ 6૯%«2 ક ૬૭૯-૯૭૫ જુ બ્ફ્ઝ્ક કક છી 
દી #2 દ “હટ #હકક* 2ત્ટ “્કુડાતજ 
“૦૫:૯૯ ૯*૯& જિદ યી -્હજ્ઝ્ડે- ન 


એ વાત કહેત જે કહેવાનો મને અધિકાર ન હતો. જો મેં આવી વાત કહી હોત તો આપને જરૂર ખબર 
હોત, આપ જાણો છો જે કંઈ મારા દિલમાં છે અને હું નથી જાણતો જે કંઈ આપના દિલમાં છે, આપ 
તો તમામ છૂપી હકીકતોના જાણનાર છો, મે તેમને એ સિવાય કંઈ કહ્યું નહી જેનો આપે હુકમ આપ્યો 
હતો, આ કે અલ્લાહની બંદગી કરો, જે મારો પણ માલિક છે અને તમારો માલિક પણ. હું ત્યાં સુધી 
જ તેમનો નિરીક્ષક હતો જ્યાં સુધી હું તેમની વચ્ચે હતો. જ્યારે આપે મને પાછો બોલાવી લીધો ત્યારે 


આપ તેમની ઉપર નિરીક્ષક હતાં અને આપ તો બધી જ વસ્તુઓ ઉપર નિરીક્ષક છો. હવે જો 


સામે તુચ્છ થઈ ગયાં. તેમની મૂર્તિઓ ઠેરઠેર ચર્ચોમાં મૂકાયેલી હતી. તેમની સામે તમામ પૂજાવિધિઓ કરવામાં 
આવતી હતી, તેમની જ સમક્ષ દુઆઓ માગવામાં આવતી હતી, તે જ ફરિયાદ સાંભળનાર, જરૂરિયાતો પૂરી 
પાડનાર, સંકટો દૂર કરનાર અને નિરાધારોને મદદ કરનાર હતાં , અને કોઈપણ ખ્રિસ્તી માણસ માટે સૌથી મોટું 
શ્રદ્ધાનું માધ્યમ જો કોઈ હતું તો તે આ હતું કે “ખુદાની માતા”ની હિમાયત તથા વાલીપણું તેને પ્રાપ્ત થાય. 
સીઝર જસ્ટીનિયન તેના એક કાયદાની પ્રસ્તાવનામાં હઝરત મર્યમ અ.સ.ને તેના સામ્રાજયના હિમાયતી અને 
મદદગાર ઠરાવે છે. તેનો વિખ્યાત સેનાપતિ નરસીયસ યુદ્ધના મેદાનમાં હઝરત મર્યમ અ.સ.ની પાસે 
માર્ગદર્શન માગે છે. નબી સ.અ.વ.ના સમકાલીન સીઝર હિરક્લે તેના ધ્વજ ઉપર “ખુદાની માતા”નું ચિત્ર 
દોરેલું હતું અને તેને વિશ્વાસ હતો કે આ ચિત્રના પ્રતાપે આ ધ્વજ કયારેય નીચો નહીં પડે. જો કે પાછળની 
સદીઓમાં સુધારણા (ર૦/૦1110દ010)ના પ્રભાવ હેઠળ પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓએ મર્યમપૃજાની સામે ઉગ્ર વિરોધ 
કર્યોપરંતુ રોમન કેથલિક ચર્ચ આજ સુધી આ પંથ ઉપર કાયમ છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ ૧-૭ ૧૭ 


ઇડન 5૭૭% ૪૪ 
1 કાહ 1481706 સિ 
1£1 6 કઝા નફ 
4) 9 ઝક 5હાડ-4જાક્૪ડ 5૯ હક 


ન” 
કન 
છક દી સિ 


દ્વ 

છેડ ઝી ક 45, ૪% 6-94 
ક 

6૯૯૭6 કડુ કર્ટાક 

આપ તેમને સજા આપો તો તેઓ આપના બંદાં છે અને જો માફ કરી દો તો આપ સૌની ઉપર વર્ચસ્વ 

ધરાવનાર અને ડહાપણવાળા છો.” ત્યારે અલ્લાહ કહેશે, “આ એ દિવસ છે જેમાં સાચા લોકોને 

તેમની સચ્ચાઈ લાભ આપે છે, તેમના માટે એવાં બાગ છે જેમની નીચે નદીઓ વહી રહી છે, અહીં 


તેઓ હંમેશાં રહેશે, અલ્લાહ તેમનાથી રાજી થયો અને તેઓ અલ્લાહથી, આ જ મોટી સફળતા 
છે.'' 


આકાશો અને ધરતી અને તમામ વસ્તુઓની બાદશાહી અલ્લાહના જ માટે છે અને તે દરેક 
વસ્તુ કરવા માટે શકિત ધરાવે છે. (રુકૂઅ-૧ €) 


પૂરવણી 
(નોંધ ક્રમાંક - ૩૬ ના અનુસંધાનમાં નોધ) 

આના અનુસંધાનમાં એ વાત ઉલ્લેખનીય છે કે હઝરત ઈસા અ.સ.એ તેમના અનુયાયીઓનું નામ 
કયારેય ઈસાઈ અથવા મસીહી રાખ્યું ન હતું કેમ કેતેઓ તેમના નામે કોઈ નવા ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યા 
ન હતાં. તેમનો સંદેશ એ જ દીનને પુનર્જિવિત કરવાનો હતો જેને હઝરત મૂસા અ.સ. અને તેમની પહેલાં ના 
તેમજ પછીના નબીઓ લઈને આવ્યા હતાં. એટલા માટે તેમણે સામાન્ય બનીઇસ્નાઈલ અને મૂસાની શરીઅતના 
અનુયાયીઓથી અલગ ન તો કોઈ પંથ બનાવ્યો, ન તો તેનું કોઈ અલગ નામ જ રાખ્યું. તેમના શરૂઆતના 
અનુયાયીઓ પોતે પણ ન તેમને ઇસ્નાઈલી કોમથી અલગ માનતા ન હતાં, ન તો એક અલગ જૂથ બનીને રહ્યાં, ન 
તો તેમણે પોતાના માટે કોઈ વિશેષ નામ અથવા પ્રતીક ઠરાવ્યો. તેઓ સામાન્ય યહ્‌દીઓ સાથે બેતલમકદિસના 
જ હૈકલમાં ઇબાદત કરવા માટે જતા હતાં અને પોતાને મૂસાની શરીઅત પર અમલ કરવા માટે બંધાયેલા માનતા 
હતાં . (જુઓ પ્રેરિતોના કૃત્યો૩:૧ , ૧૦:૧૪, ૧૫ઃ૧, ૫, ૨૧:૨૧). આગળ જતાં ફંટાવવાનું કાર્યબે તરફથી શરૂ 
થયું : એક તરફ હઝરત ઈસા અ.સ.ના અનુયાયીઓમાંથી પોલોસ (સેન્ટ પોલ) એ શરીઅતના કાનૂનના 
અમલને ખતમ કરીને એવી જાહેરાત કરી દીધી કે બસ મસીહ ઉપર ઈમાન લાવવું મોક્ષ મેળવવા માટે પૂરતું છે. 


સરઃ માઇદહ પ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ ૧-૭ ૧૭ 


અને બીજી તરફ યહૂદી વિદ્દાનોએ મસીહના અનુયાયીઓને એક ભટકી ગયેલો પંથ ઠરાવીને બનીઇસ્નાઈલના 
લોકોથી એમને વિખૂટા પાડી દીધાં. પરંતુ આ અલગ થવા છતાં શરૂઆતમાં આ નવા પંથનું કોઈ અલગ નામ ન 
હતું. મસીહના અનુયાયીઓ પોતે તેમના માટે કોઈક વખત “શિષ્ય” શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હતાં અને કયારેક 
પોતાના સાથીઓનો ઉલ્લેખ “બંધુઓ” (છ#ક0 , “ઈમાન લાવનારાં” (હ: 82 , “જેઓ ઈમાન લાવ્યાં” 
(1.*-હ્ટપ)» અને “પવિત્રો” તરીકે કરતા હતાં. (બ્રેરિતોના કૃત્યો - ૨:૪૪, ૪:૩૨, ૯ઃર૬, ૧૧:૨૯, 
૧૩:૫૨, ૧૫ઃ૧ અને ૨૩. રોમનો ૧૫:૨૫, કરિંથીઓ ૧:૨) . આનાથી વિરૂદ્ધ યહૂદીઓ એ લોકોને કયારેક 
“ગલીલી” કહેતા હતાં અને કોઈ વખત “નાસિરી લોકોનો બિદઅતી પંથ” કહીને બોલાવતા હતાં. (પ્રેરિતોના 
કૃત્યો ર૪ઃ૫, લૂક ૧૩ઃ૨). આ નામો પાડવાનો પ્રયાસ તેમણે કટાક્ષ કરવા માટે કર્યો હતો કેમ કે હઝરત ઈસા 
અ.સ. નું વતન નાસીરા હતું અને તે ફિલિસ્તીનના જીલ્લા ગલીલમાં આવેલો હતું. પરંતુ આ કટાક્ષના શબ્દો 
એટલી હદે પ્રચલિત થઈ ન શકયાં કેમસીહના અનુયાયીઓ માટે નામનું રૂપ ધારણ કરી લેત. 

આ જૂથનું આજનું નામ મસીહી (ખ્રિસ્તી) €૫ારા511/1૫ પહેલી વખત ઈ.સ. ૪૩ અથવા ૪૪માં 
અંતાકિયાના મુશ્રિક રહેવાસીઓ રાખ્યો હતો કે જયારે સેન્ટ પોલ અને બર્નબાસે ત્યાં જઈને પોતાના ધર્મનો 
જાહેરમાં પ્રચાર શરૂ કરી દીધો. (પ્રેરિતોના કૃત્યો - ૧૧:૨૬) . આ નામ પણ હકીકતમાં વિરોધીઓ દ્વારા મશ્કરી 
કરવા માટે રાખ્યો હતો અને મસીહના અનુયાયીઓ પોતે પણ આને પોતાના નામ તરીકે કબૂલ કરવા માટે તૈયાર 
ન હતાં. પરંતુ જયારે તેમના દુશ્મનોએ તેમને આ જ નામથી બોલાવવાનું શરૂ કરી દીધું ત્યારે તેમના 
આગેવાનોએ કહ્યું કે, જો તમને મસીહની સાથે જોડીને મસીહી કહેવામાં આવે છે તો આના માટે તમારે 
શરમાવાની શી જરૂર? (૧ પિત્રસ ૪:૧૬). આમ, ધીમે ધીમે આ લોકો પણ પોતાને આ જ નામથી ઓળખવા 
લાગ્યાં જે નામથી તેમનાં દુશ્મનોએ કટાક્ષમાં તેમને સંબોધ્યા હતાં, એટલે સુધી કે છેવટે તેમની અંદરથી એ 
ભાવના જ ખતમ થઈ ગઈ કે હકીકતમાં આ એક ખરાબ ઇલ્કાબ હતો જે તેમને આપવામાં આવ્યો હતો. 

કુર્ઓઆ૩ાનમજીદે એટલા માટે મસીહના અનુયાયીઓને મસીહી કે ઈસાઈ નામથી યાદ કર્યા નથી, 
બલ્કે તેમને યાદ દેવડાવ્યું છે કેતમે હકીકતમાં એ લોકોના અનુયાયીઓ છો જેમને ઈસા ઇબ્ને મર્યમે પોકાર્યા હતાં 
કે શ્રાહીહ,પર્કાઢ* “કોણ છે જે અલ્લાહના માર્ગમાં મારી મદદ કરે,” અને તેમણે જવાબ આપ્યો હતો કે 
શ્રપ5કહુર્ટ “અમે અલ્લાહના માર્ગમાં મદદગાર છીએ.” એટલા માટે તમે તમારી આરંભિક અને બુનિયાદી 
હકીકતના આધારે નસારા અથવા અંસાર છો પરંતુ આજે ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ આ યાદ દેવડાવવા બદલ 
કુઅનિનો આભાર માનવાને બદલે ઊલટાના ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે કે ફુઅનિ તેમને મસીહી કહેવાના બદલે 
નસારાનું નામ શા માટે આપ્યું છે ! 


તકટોમલકઅન 
૧» ૬૧- 


૬. સૂરઃ અન્‌આમ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


સૂરઃ અન્‌આમ 


નામકરણઃ- 

આસૂરઃના ૧૬ મા અને ૧૭મા રુકૂઅમાં કેટલાક .ર્શક5%1 પશુઓના હરામ હોવા તથા કેટલાકના 
હલાલ હોવા વિષે આરબોમાં પ્રચલિત અંધશ્રદ્ધાઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. આના અનુસંધાનમાં જ આ 
સૂરઃનું નામ “અલઅન્‌આમ” રાખવામાં આવ્યું છે. 
ઉતરાણકાળઃ- 

ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. રિવાયત કરે છે કે આ સંપૂર્ણ સૂરઃ મક્કામાં એક જ વખતમાં ઊતરી હતી. હઝરત 
મુઆઝ બિન જબલના પિતરાઈ બહેન અસ્માઅ બિત્તે યઝીદ રદિ. કહે છે કે, “જયારે આ સૂરઃ નબી સ.અ.વ. 
ઉપર ઊતરી રહી હતી ત્યારે આપ ઊંટણી ઉપર સવાર હતાં ત્યારે મે તેની નાકની રસ્સી પકડેલી હતી અને તેના 
ભારના કારણે ઊંટણીની હાલત એવી થઈ રહી હતી કે જાણે હમણાં જ તેના હાડકાં ભાંગી જશે.” રિવાયતોમાં 
આ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જે રાત્રે આ સૂરઃ ઊતરી એ જ રાત્રે નબી સ.અ.વ.એ તેને લખાવી દીધી. 

આના વિષયો ઉપર વિચારતાં સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે આ સૂરઃ મક્કીકાળના અંતિમ જમાનામાં ઉતરી 
હશે. હઝરત અસ્મા બિન્તે યઝીદ રદિ.ની રિવાયત પણ આને સમર્થન આપે છે કેમ કે તેઓ અંસારીઓમાંથી 
હતાં અને હિજરત પછી ઈમાન લાવ્યા હતાં. જો ઇસ્લામ અંગીકાર કરતાં પહેલાં માત્ર શ્રદ્ધાના કારણે તેઓ નબી 
સ.અ.વ.ની સેવામાં મક્કા આવ્યાં હશે તો ચોકકસપણે તેઓ મક્કાજીવનના છેલ્લા વર્ષમાં જ આવ્યાં હશે. 
આના પહેલાં મદીનાના લોકો સાથે આપના સંબંધો એટલા વિકસ્યાં જ ન હતાં કે ત્યાંથી કોઈ સ્રીનું આપની સેવા 
માટે આવવું સંભવી શકત. 
ઊતરાણના સંજોગો :- 

ઊતરાણકાળ નક્કી થઈ ગયા પછી આપણે સહેલાઈથી એ પશ્ચાદ્ભૂમિને જોઈ શકીએ છીએ જેમાં આ 
પ્રવચન આપવામાં આવ્યું છે. એ વખતે અલ્લાહના પયગમ્બરને ઇસ્લામ તરફ નિમંત્રણ આપતાં ૧૨ વર્ષ થઈ 
ગયા હતાં. કુરેશની અડચણો અને જુલમો તથા અત્યાચારો છેલ્લી કક્ષાએ પહોંચી ગયા હતાં. ઇસ્લામનો 
સ્વીકાર કરનારા લોકોની એક મોટી સંખ્યા તેમના જોરજુલમથી કંટાળીને દેશ છોડી ગઈ હતી અને હબશ મુકામે 
રહેતી હતી. નબી સ.અ.વ.ની હિમાયત અને ટેકા માટે હવે ન તો અબૂતાલિબ હયાત હતાં, ન તો હઝરત 
ખદીજા રદિ., એટલા માટે દુનિયાના તમામ સહારાઓથી વંચિત થઈને આપ ભારે અવરોધો વચ્ચે 
પયગમ્બરીના પ્રચાર અને પ્રસારની ફરજ બજાવી રહ્યા હતાં. આપના પ્રચારની અસરના કારણે મક્કા તેમજ 
આસપાસના કબીલાઓમાં પણ સારા માણસો એક પછી એક ઇસ્લામ કબૂલ કરી રહ્યા હતાં, પરંતુ આખી કોમ 
સમગ્ર રીતે ઇનકાર ઉપર અડગ હતી. જયાં કોઈ માણસ ઇસ્લામની તરફ સહેજ પણ વલણ દેખાડતો ત્યાં તેને 
મ્હેણાં-ટોણાં, શારીરિક ઇજા, આર્થિક અને સામાજિક બહિષ્કારનું લક્ષ્ય બનવું પડતું હતું. આ અંધકારમય 
વાતાવરણમાં માત્ર એક ઝાંખું કિરણ યસરિબ તરફથી ઉદય પામ્યું હતું જયાંથી ઔસ અને ખઝરજના વગદાર 
લોકો આવીને નબી સ.અ.વ.ના હાથ ઉપર બેઅત કરી ગયેલા હતાં અને જયાં કોઈપણ આંતરૈક અવરોધ વિના 
ઇસ્લામ ફેલાવા માંડ્યો હતો. પરંતુ નાનકડી શરૂઆતમાં ભાવિની જે શકયતાઓ છુપાયેલી હતી તે બાહ્ય રીતે 
જોનાર કોઈ આંખ જોઈ શકતી ન હતી. બહારથી તો જોનારાઓને જે કંઈ દેખાતું હતું તે તો એટલું જ હતું કે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ઇસ્લામ એક સાવ નબળું આંદોલન છે જેના ટેકામાં કોઈ ભૌતિક શક્તિ નથી, જેનો નિમંત્રક પોતાના કબીલાના 
નબળા ટેકા સિવાય કોઈ જોર ધરાવતો ન હતો અને તેને કબૂલ કરનારા ગણ્યાગાંઠ્યા લોકો નિરાધાર અને છૂટા 
છવાયાં હતાં, તથા વિખરાયેલા લોકો તેમની કોમના અકીદા અને પંથથી ચલિત થઈ જવાના કારણે સમાજમાંથી 
એવી રીતે ફેંકી દેવામાં આવ્યાં છે જેમ કે ઝાડ ઉપરથી પાંદડા ખરીને જમીન પરફેલાઈ જાય. 
ચર્ચાના વિષયો :- 
જે પરિસ્થિતિમાં આ પ્રવચન આપવામાં આવ્યું છે તેના વિષયોને સાત મુખ્ય શીર્ષકોમાં વહેંચી શકાય.: 

શિકનું ખંડન અને તૌહીદના અકીદા તરફ નિમંત્રણ , 

આખિરતના અકીદાનો પ્રસાર તથા એ ખોટા ખ્યાલ તથા ખોટી માન્યતાનું ખંડન કે જીવન જે કંઈ છે તે 

બસ આ દુનિયાનું જીવન છે, 

અજ્ઞાનકાળની એ અંધશ્રદ્ધાઓનું ખંડન જેમાં લોકો પડેલા હતાં, 

એ મુખ્ય નૈતિકતાના સિદ્ધાંતોની શિખામણ જેની ઉપર ઇસ્લામ સમાજનું ઘડતર કરવા માગતો હતો, 

નબી સ.અ.વ. અને આપના સંદેશના વિરોધમાં લોકોના વાંધાઓના જવાબ , 

લાંબા સંઘર્ષ છતાં નિમંત્રણનું પરિણામ ન મળવા બદલ નબી સ.અ.વ. અને આમ મુસલમાનોની 

અંદરબેચેની અને હતાશાની જે પરિસ્થિતિ પેદા થઈ રહી હતી તેના માટે સાંત્વના, અને 

ઇનકાર કરનારાઓ અને વિરોધીઓને તેમની બેદરકારી અને વિદ્રોહ તથા અજાણતા આત્મહત્યા 

કરવા માટેશિખામણ, ચેતવણી અને ઠપકો. 

પરંતુ પ્રવચનની શૈલી એવી નથી કે એક એક શીર્ષક ઉપર અલગ અલગ રીતે એક જ જગ્યાએ ચર્ચા 
કરવામાં આવી હોય બલ્કે પ્રવચન એક નદીના પ્રવાહની જેમ વહેતું રહે છે અને તે દરમ્યાન આ શીર્ષકો અલગ 
અલગ રીતે વારંવાર ચર્ચા હેઠળ લાવવામાં આવે છે અને દરેકવખતે એક નવા જ રૂપમાં ચર્ચા કરવામાં આવે છે. 
મક્કાજીવનના તબક્કાઓ :- 

અહીં પહેલીવાર વાચકોની સામે એક સંપૂર્ણ મક્કી સૂરઃ આવી રહી છે એટલા માટે એ યોગ્ય જણાય છે 
કે આ જગ્યાએ અમે મક્કી સૂરઃઓની એતિહાસિક પશ્ચાદ્ભૂમિની ટૂંકી સમજૂતી આપી દઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં 
તમામ મક્કી સૂરઃ ઓ તથા તેમની તફસીરના અનુસંધાનમાં અમારા ઇશારાઓને સમજવાનું સહેલું બની જાય. 

જયાં સુધી મદની સૂરઃઓનો સવાલ છે, તેમાં તો લગભગ એક જ ઊતરાણકાળ જણાય છે અથવા 
થોડીક મહેનત કરવાથી તે નક્કી કરી શકાય છે, એટલું જ નહીં બલ્કે ઘણી આયતોની તો આગવી પશ્ચાદ્ભૂમિ 
સુદ્ધાં આધારભૂત રિવાયતોમાં મળી જાય છે. પરંતુ મક્કાની સૂરઃઓ વિષે આપણી પાસે જાણકારીના આવા 
વિગતવાર સાધનો નથી. ઘણી ઓછી સૂરઃઓ અથવા આયતો એવી છે જેમના ઊતરાણકાળ તથા ઊતરાણના 
પ્રસંગ વિષે કોઈ આધારભૂત રિવાયત મળતી હોય, કેમ કે એ જમાનાનો ઈતિહાસ આટલી ઝીણી ઝીણી વિગતો 
સાથે લખાયો નથી જે રીતે મદની જમાનાનો ઈતિહાસ લખાયો છે. આ કારણે મક્કી સૂરઃઓની બાબતમાં 
આપણને એતિહાસિક આધારોના બદલે મોટાભાગે એ આંતરિક સબૂતો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે જે વિવિધ 
સૂરઃઓના વિષય, હેતુ અને વર્ણનશૈલીમાં, તથા તેની પશ્ચાદ્ભૂમિ તરફ તેમના ખુલ્લા કે છૂપા સંકેતોમાં મળતાં 
હોય, અને દેખીતું છે કે આ પ્રકારની ગવાહીઓની મદદ લઈને એકે એક સૂરઃ અને એકે એક આયત વિષે એ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


નક્કી કરી શકાય નહીં કે આ અમુક તારીખે અથવા ફલાણા વર્ષમાં અમુક સમયે ઊતરી છે. વધુમાં વધુ એટલું જ 
કહી શકાય કે એક તરફ આપણે મક્કી સૂરઃઓની આંતરિક ગવાહીઓને અને બીજી તરફ નબી સ.અ.વ.ના 
મક્કાના જીવનના ઈતિહાસને સામસામે રાખીએ અને પછી બશ્ેની તુલના કરીને એવો અભિપ્રાય બાંધીએ કે 
કઈ સૂરઃકયા કાળ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. 

સંશોધનની આ પદ્ધતિને ધ્યાનમાં રાખીને જયારે આપણે નબી સ.અ.વ.ના મક્કાના જીવન ઉપર 
નજર નાખીએ છીએ ત્યારે તે ઇસ્લામના સંદેશના દ્રષ્ટિબિદુથી ચાર મોટા મોટા સ્પષ્ટ તબક્કાઓમાં વહેંચાયેલો 
દેખાય છે : 

પહેલો તબક્કો, નબુવ્વત મળવાથી લઈને નબુવ્વતના જાહેર એલાન સુધી લગભગ ત્રણ વર્ષ જેમાં 


સંદેશ ગુપ્ત રીતે ખાસ ખાસ લોકોને આપવામાં આવી રહ્યો હતો અને સામાન્ય મક્કાવાસીઓને તેની જાણ ન 
હતી. 


બીજો તબક્કો, નબુવ્વતના એલાનથી માંડીને જોરજુલમ અને સતામણીના આરંભ સુધી લગભગ બે 
વર્ષ, જેમાં પહેલાં વિરોધની શરૂઆત થઈ, પછી તેણે અવરોધોનું રૂપ ધારણ કર્યું, પછી ઠઠ્ઠા-મશ્કરી અને 
આક્ષેપો, અપમાન, દુષ્પ્રચાર અને વિરોધી જૂથબંધી સુધી વાત પહોંચી અને છેવટે એ મુસલમાનો ઉપર 
અત્યાચારોની શરૂઆત થઈ ગઈજે મોટાભાગે બહુ ગરીબ, કમજોર અને નિરાધાર હતાં. 

ત્રીજો તબક્કો, કસોટીની શરૂઆત (સન પાંચ નબવી) થી માંડીને અબૂતાલિબ અને હઝરત ખદીજા 
રદિ.ના અવસાન (સન ૧૦ નબવી) સુધી, લગભગ પાંચ - છ વર્ષ. આ તબક્કામાં વિરોધ એકદમ ઉગ્ર કક્ષાએ 
પહોંચી ગયો. ઘણાં મુસલમાનો મકકાના કાફિરોના જોર-જુલમથી વાજ આવીને હબશ (/0[0)/ડડાં1દ)ની 


તરફ હિજરત કરી ગયાં, નબી સ.અ.વ. અને આપના પરિવારના બાકી રહેલા મુસલમાનોનો સામજિક અને 
આર્થિક બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો અને નબી સ.અ.વ.ને પોતાને આપના હિમાયતીઓ અને સાથીઓ સહિત 
શેઅબેઅબીતાલિબમાં ઘેરી લેવામાં આવ્યાં. 

ચોથો તબક્કો, સન ૧૦ નબવીથી માંડીને સન ૧૩ નબવી સુધી લગભગ ૩ વર્ષ. નબી સ.અ.વ. અને 
આપના સાથીઓ માટે આ અત્યંત કઠણાઈઓ અને મુશ્કેલીઓનો જમાનો હતો. મક્કામાં આપના માટે જીવન 
અસહ્ય બનાવી દેવામાં આવ્યું હતું. તાઇફ ગયાં તો ત્યાં પણ આશ્રય ન મળ્યો, હજ્જ પ્રસંગે આરબજગતના એક 
એક કબીલાને આપ અપીલ ડરતાં રહ્યાં કે તે મારો સંદેશનો સ્વીકાર કરે અને મને સાથ આપે. પરંતુ દરેક 
ઠેકાણેથી કોરો જવાબ મળતો હતો. અને આ તરફ મક્કાના લોકો એવી સંતલસો કરતા રહ્યાં કે આપનું ખૂન કરી 
નાખે અથવા કેદ કરી લે અથવા આપને શહેરમાંથી કાઢી મૂકે. છેવટે અલ્લાહની કૃપાથી અન્સારીઓના દિલ 
ઇસ્લામ માટેખુલી ગયાં અને તેમનું નિમંત્રણ મળતાં આપે મદીના તરફ હિજરત કરી. 

આમાંથી દરેક તબક્કામાં કુર્ઓાનમજીદની જે સૂરઃઓ ઊતરી છે તે પોતપોતાના વિષયો અને 
વર્ણનશૈલીમાં એક બીજાથી ભિન્ન છે. એમાં ઘણી જગ્યાએ એવા સંકેતો પણ જોવા મળે છે જેના ઉપરથી 
પશ્ચાદ્ભૂમિ અને ઘટનાઓ ઉપર સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડે છે. દરેક તબક્કાની વિશિષ્ટતાની અસર એ જમાનામાં 
ઊતરેલી આયતોમાં મહદઅંશે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ જ નિશાનીઓ ઉપર આધાર રાખીને આપણે ભવિષ્યમાં 
દરેક મક્કી સૂરઃ ની પ્રસ્તાવનામાં એ જણાવીશું કે તે મક્કાના કયા તબક્કામાં તે ઉતરી છે. 


સરઃ અન આમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ ઝે ૧૭» ૧૭ 


સૂરઃ અલઅનુઆમ, મદની આયત : ૧૬૫ 


ક ન«ન ક-ઃ મ જ 
ક્ક્ક્ઝાહ્ક્ક્કાડ્-2-5 
4 1 


€.. 7.2. 72272245 “1: 2--6 1 222427 
ભાઇ કાકા ૧% 
ક ળ્ત જ 4૨8. 2ર - 
ડ્ર “૦૭ ઝ# 556 તળા જક 5 
નિત _ ફા ત્શ્ડ્ઝ દ્ર ડક હ ૬ 


પ્રશંસા અલ્લાહ માટે છે જેણે આકાશો અને ધરતીને સર્જ્યા, પ્રકાશ અને અંધારાં બનાવ્યાં. 
આમ છતાં પણ એ લોકો કે જેમણે સત્યના સંદેશને સ્વીકારવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે, બીજાંને 
તેમના માલિકની સમકક્ષ ઠેરવી રહ્યાં છે.” એ જ છે જેણે તમને માટીમાંથીઃ પેદા કર્યા, પછી તમારા 
માટે જીવનની એક મુદ્દત નક્કી કરી દીધી, અને એક બીજી મુદ્દત હજી પણ છે જે તેને ત્યાં 


નિર્ધારિત? થયેલી છે. 


(૧) અત્રે યાદ રહે કે સંબોધન એ આરબ મુશ્રિકોને કરવામાં આવ્યું છે જે એ વાતને તો માનતા હતાં કે 
ધરતી અને આકાશનો સર્જક અલ્લાહ છે , એ જ દિવસને કાઢે છે અને રાતને લાવે છે, અને તેણે જ સૂર્ય અને ચંદ્રને 
અસ્તિત્ત્વ આપેલું છે. આમાંથી કોઈપણ માણસ એવો અકીદો ધરાવતો ન હતો કે આ કામ લાત અથવા હુબલ 
અથવા ઉઝ્ઝા અથવા અન્ય કોઈ દેવી અથવા દેવતાનાં છે. એટલા માટે એમને સંબોધીને કહેવામાં આવી રહ્યું છે 
કે બેવફૂફો, જયારે તમે પોતે એમ માનો છો કે ધરતી અને આકાશનો સર્જક તથા રાત -દિવસના ભ્રમણનો 
સંચાલક અલ્લાહ છે તો પછી આ બીજા લોકો કોણ થાય છે કે તેમની સામે નમો છો , ચઢાવા અને ભેટો ધરો છો, 
દુઆઓ માગો છો અને તમારી જરૂરિયાતો તેમની સામે પ્રસ્‍તુત કરો છો. (જૂઓ સૂરઃફાતિહા, નોંધ ક્રમાંક -૨ , 
સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૧૬૩) 

પ્રકાશની સામે અંધારાઓનું બહુવચન રૂપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કેમ કે અંધકાર એ પ્રકાશના 
અભાવનું નામ છે અને પ્રકાશના અભાવના અનેક દરજ્જા છે. એટલા માટે પ્રકાશ એકવચન છે અને અંધકારો 
બહુવચન છે. 

(૨) માનવશરીરના તમામ અવયવો જમીનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, એક કણ પણ તેમાં બિન-જમીનનો 
નથી. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવ્યું કેતમને માટીમાંથી પેદા કરવામાં આવ્યાં છે. 

(૩) અહીં અર્થ કયામતની ઘડી છે કે જયારે આગળના અને પાછળ થઈ ગયેલાં તમામ મનુષ્યોને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


દધ 79549૭6 ?૪#ક7 દ્વ 


વિતી ૬50 5 ઉ કા 

0 5 53 વ પ 
બ્હાકઝહઇઈઇડ ડા 
કડ કાહ ડકાદઇ ફક ડડ 
“ાટ્ડઈઉા ક ઝ૦હઇકકાકઈ 


છમ દ *#« કજ 2» દ 2૮ 2૫ 
હક ૭ ૪ છ ડુ વફ“ *હ 
ત્ટ%ણક-૬:058 ઝડ 


પણ તમે લોકો છો કે શંકામાં પડેલાં છો. એ જ એક ખુદા આકાશોમાં પણ છે અને ધરતીમાં પણ, 
તમારી ઉઘાડી અને છૂપી બધી જ હાલતો જાણે છે અને જે બૂરાઈ અથવા ભલાઈ તમે કમાઓ છો 
તેનાથી સારી પેઠે વાકેફ છે. 

લોકોની હાલત એવી છે કે તેમના માલિકની નિશાનીઓમાંથી કોઈ નિશાની એવી નથી જે 
તેમની સામે આવી હોય અને તેમણે તેનાથી મોઢું ફેરવી લીધું ન હોય. તેથી હવે જે સત્ય તેમની પાસે 
આવ્યું તો તેને પણ તેમણે ખોટું ઠેરવી દીધું. સારૂં, જે વસ્તુની તે તેઓ અત્યાર સુધી મજાક ઉડાવતા 
આવ્યાં છે ટૂંક સમયમાં તેના વિષે કેટલીક ખબરો તેમને પહોચશે.” શું આ લોકોએ જોયું નથી કે 
તેમની પહેલાં આવી કેટલીય કોમોને અમે નષ્ટ કરી દીધી છે જેમનો તેમના જમાનામાં રાજપાટ 
રહ્યું છે ? તેમને અમે ધરતી ઉપર એ સત્તા આપી હતી જે તમને નથી આપી, તેમની ઉપર અમે 
આકાશમાંથી ઘણો વરસાદ વરસાવ્યો અને તેમની નીચે નદીઓ વહેવડાવી દીધી, 


નવેસરથી જીવતાં કરવામાં આવશે તથા હિસાબ આપવા માટે તેમના માલિકની સામે હાજર થશે. 

(૪) અહીં ઇશારો હિજરત તથા એ સફળતાઓની તરફ છે જે હિજરત પછી ઇસ્લામને એક પછી એક 
મળવાની હતી. જે વખતે આ સંકેત આપવામાં આવ્યો હતો તે વખતે કાફિરો એવી કલ્પના પણ કરી શકે તેમન 
હતાં કે કયા પ્રકારના સમાચારો તેમને મળવાના છે , તેમજ મુસલમાનોના મગજમાં પણ આ અંગે કોઈ ખ્યાલ ન 
હતો. બલ્કે નબી સ.અ.વ. પોતે પણ ભાવિની શક્યતાઓથી અજાણ હતાં. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


2 9221224 
દ નિ 


ન 


૭ 


5612 


૭૭5 


ડક 
ધઃ 
5 - કક ન 
2» 272[72%ૂદ્ર #79.»12-૮૬7-ક#:2»1?-.:2927% 7221૮92 
“4 5બ્ઝશ્યક્ટક્ડન્ક્યક્સ્કિ2૦૯૭ ક; 


(પરંતુ જ્યારે તેમણે નિયામતો બદલ અપકાર દાખવ્યો ત્યારે) અમે તેમના ગુનાઓના બદલામાં 
તેમને નષ્ટ કરી દીધાં અને તેમના સ્થાને બીજા જમાનાની કોમોને ઉઠાવી. 

હે પયગમ્બર ! જો અમે તમારી ઉપર કાગળમાં લખેલું કોઈ પુસ્તક પણ ઉતારી દેત અને 
લોકો તેને તેમના હાથો વડે સ્પર્શ કરીને પણ જોઈ લેત તો પણ જેમણે સત્યનો ઈનકાર કર્યો છે તેઓ 
એમ જ કહેત કે આ તો નર્યો જાદુ છે. તેઓ કહે છે કે આ નબી ઉપર શા માટે કોઈ ફરિશ્તો 
ઉતારવામાં ન આવ્યો ?” જો ક્યાંક અમે ફરિશ્તો ઉતારી દીધો હોત તો અત્યાર સુધી ક્યારનોય 
ફેંસલો થઈ ગયો હોત, પછી આમને જરાપણ મહેતલ આપવામાં આવત નહી. અને જો અમે 
ફરિશ્તાને ઉતારત તો પણ તેને મનુષ્યના રૂપમાં જ ઉતારત અને આવી રીતે આમને એ જ શંકામાં 
નાખી દેતજેમાં 


(૫) એટલે કે જયારે આ માણસ ખુદા તરફથી પયગમ્બર બનાવીને મોકલવામાં આવેલો છે ત્યારે 
આકાશમાંથી એક ફરિશ્તો ઊતરવો જોઈતો હતો જે લોકોને કહેત કે, આ ખુદાનો પયગમ્બર છે. તેની વાત માનો 
નહીં તો તમને સજા કરવામાં આવશે . અજ્ઞાન વાધાં ઉઠાવનારા લોકોને આ વાત માટે આશ્ચર્ય થતું હતું કે આકાશ 
અને ધરતીનો સર્જક પયગમ્બરને નીમે અને તેને આવી રીતે પથ્થરો અને ગાળો ખાવા માટે નિરાધાર છોડી દે. 
આવા મોટા બાદશાહનો એલચી કોઈ મોટા રસાલા સાથે આવ્યો ન હતો તો કમસેકમ એક ફરિશ્તો તો તેની 
સેવામાં ગાર્ડડોવો જોઈતો હતો જે તેનું રક્ષણ કરત, તેનો ધાક ઉભી કરત, તેની નિમણૂંકની ખાતરી કરાવત અને 
ચમત્કારિક રીતે તેના કામ કરતો હોત. 

(૬) આ તેમના વાંધાનો પહેલો જવાબ છે. આનો અર્થ આ છે કે ઈમાન લાવવા તથા તમારા 
વ્યવહારની સુધારણા કરવા માટે જે મહેતલ તમને મળેલી છે એ ત્યાં સુધી જ છે જયાં સુધી હકીકત ગેબના 
પડદાની પાછળ છુપાયેલી છે નહીં તો ગેબનો પડદો ખુલશે ત્યારપછી મહેતલની કોઈ તક રહેશે નહીં, એના 
પછી તો માત્ર હિસાબ લેવાનું જ બાકી રહી જશે એટલા માટે કે દુનિયાનું જીવન તમારા માટે એક પરીક્ષાનો કાળ 


હછ્ડડાહજવઝક્ક- 54૦૯૦ 
હહ પના ઝક દિ 
કડપ્હઇડફકઝઈાક કહા: 
તી 


ન 


અત્યારે તેઓ પડેલાં છે.” 

હે મુહમ્મદ, તમારી પહેલાં પણ ઘણાં પયગમ્બરોનો મજાક ઉડાવવામાં આવેલું છે, પરંતુ 
એ મજાક ઉડાવનારાઓ ઉપર છેવટે એ જ હકીકત છવાઈને રહી જેનો તેઓ મજાક ઉડાવતા હતાં. 
(રુકૂઅ-૧) આમને કહો, જરા ધરતી ઉપર હરીફરીને જુઓ, ખોટું ઠેરવનારાઓનો કેવો અંજામ 
આવ્યો છે.” 

આમને પૂછો, આકાશો અને ધરતીમાં જે કંઈ છે તે કોનું છે ? --કહો, બધું જ અલ્લાહનું 


જછે,” 

છે, તથા પરીક્ષા એ વાતની છે કે તમે સચ્ચાઈને જોયા વિના બુદ્ધિ અને વિચાર વડે તેને સમજી શકો છો કે કેમ, 
અને સમજયા પછી તમારા મન અને તેની ઈચ્છાઓને અંકુશમાં લાવીને તમારા વર્તનને હકીકત પ્રમાણે બરાબર 
રાખો છો કે કેમ ? આ પરીક્ષા માટે ગેબનું ગેબ રહેવું અનિવાર્ય શરત છે અને તમારું દુનિયાનું જીવન, જે 
પરીક્ષાનો સમયગાળો છે, ત્યાં જ સુધી કાયમ રહી શકે છે જયાં સુધી ગેબ ગેબ છે. જેવો ગેબ પ્રગટમાં ફેરવાઈ 
જશે ત્યાં આ મહેતલ અનિવાર્યપણે પૂરી થઈ જશે અને પરીક્ષાની જગ્યાએ પરીક્ષાનું પરિણામ આવવાનો સમય 
આવી જશે. એટલા માટે તમારી માગણીના જવાબમાં એ શકય નથી કે તમારી સામે ફરિશ્તાને તેના અસલ 
રૂપમાં જાહેર કરી દેવામાં આવે કેમ કે અલ્લાહતઆલા હજુ તમારી પરીક્ષાની મુદત સમાપ્ત કરવા માગતો નથી. 
(જૂઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-રર૮) 

(૭) આ તેમના વાંધાનો બીજો જવાબ છે. ફરિશ્તાના આગમનનું પહેલું રૂપ એ હોઈ શકત કે તેઓ 
લોકોની સામે તેમના અસલ ગેબી રૂપમાં જાહેર થાત પરંતુ ઉપર જણાવી દેવામાં આવ્યું કે જુએ સમય આવ્યો 
નથી. હવે બીજું રૂપ એ બાકી રહી જાય છે કે, તેઓ મનુષ્યના રૂપમાં આવે. આના વિષે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 
જો તેઓ મનુષ્યના રૂપમાં આવે તો તેઓ અલ્લાહ તરફથી નિમાયેલાં છે તેમાં પણ તમને શંકા જ જશે જેમકે 
મુહમ્મદસ.અ.વ.ના અલ્લાહ તરફથી નિમાયેલા હોવા અંગે થઈ રહી છે. 

(૮) એટલે કેપુરોગામી કોમોના અવશેષો અને તેમની એતિહાસિક કથાઓ ગવાહી આપશે કે સચ્ચાઈ 
અને હકીકતથી મોઢું ફેરવવા તેમજ જૂઠવાદ માટે આગ્રહ રાખવાના કારણે કેવી રીતે આ કોમો પદાર્થપાઠ 
આપનારા પરિણામનો ભોગ બની. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ક દ્ર્દ્ર 
5-1 દી ૬ની લય 4્ક્છ। 24 4 ન્ન 
ન” ક્ક્ ન નક ૨ ફક “નન ફર 
7 2.74૬ 2.2 -2894%ત્ટ 


2-22-૬ ટર ક» ૮ 7૮9 ચ તિદ્ધ 
બહ ગ્ફ-્ગ્કા*ક્ક્લટખ્- 


ક્ટ ન દ્વિ 
722[77 સ ધ | 24. ડિ - 24, થ 6% - 
દ્વિહ 4૮ 4૮2,242 97 «[#):58.,5%7 !.,૮9૮; 22 
ક મ || ક ક ધ જ ક્જ 
9226૪09139 ૭#ન્‍* 2 ઝટ! દ્ર! ઝૂકે! ૯૩ 
દ «૮૪ - ૮4 ૮#% ૮.2 ૮ 7૭ 7.85 22 7)22[7 2 
કનઈહકાહ#હાડઝાઇઈ।ડ-ડશ્ટઝક્્ટ 
શ, દ ત્ર કક “7” ફક 
તેણે કૃપા અને મહેરબાનીની રીત પોતાના માટે ફરજિયાત કરી લીધી છે (એટલા જ માટે તે 
વિદ્રોહો અને નાફરમાનીના કામો બદલ તમને તરત જ પકડી લેતો નથી), કયામતના દિવસે તે 
તમને સોને જરૂર એકઠાં કરશે, આ તદ્દન શંકારહિત હકીકત છે, પરંતુ જે લોકોએ જાતે જ તેમને 
પોતાને વિનાશના જોખમમાં મૂકી દીધાં છે તેઓ આને માનતાં નથી. 
રાતના અંધારામાં અને દિવસના અજવાળામાં જે કંઈ ટકેલું છે, બધું જ અલ્લાહનું છે અને 
તે બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. કહો, શું હું અલ્લાહને છોડીને કોઈ બીજાને મારો વાલી બનાવી 
લઉં ? એ અલ્લાહને છોડીને જે ધરતી અને આકાશોનો સર્જનહાર છે અને જે રોજી આપે છે, રોજી 
લેતો નથી ?” કહો, મને તો આ જ હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે સૌની પહેલાં હું તેની આગળ 
આશજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવું (અને ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ શિર્ક કરતો હોય તો કરે) 


2 
દ્વ ૦૮ 


(૯) આ એક નાજુક વર્ણનશૈલી છે. પહેલાં હુકમ થયો કે આમને પૂછો, ધરતી અને આકાશના સર્જનો 
કોના છે. પૂછનારે સવાલ કર્યો અને જવાબની રાહ જોઈ કે જેમને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે તેઓ જો કે માને જ 
છે કે બધું જ અલ્લાહનું છે, પરંતુ તેઓ ન તો ખોટો જવાબ આપવાની [હિંમત ધરાવે છે , અને ન તો સાચો જવાબ 
આપવા માગે છે. કેમ કે જો સાચો જવાબ આપે તો તેમને ડર છે કે વિરોધીઓ એના દ્વારા તેમની શિર્કયુકત 
માન્યતાની સામે દલીલ કરશે. એટલા માટે જ્યારે તેઓ કોઈ જવાબ આપતાં નથી ત્યારે હુકમ થાય છે કે તમે 
પોતે જ કહો કે બધું જ અલ્લાહનું છે. 

(૧૦) આમાં સૂક્ષ્મ સંકેત છે. મુશ્રિકોએ અલ્લાહ સિવાય જેને જેને તેમના ખુદા બનાવી રાખેલાં છે તે 
બધા તેમના આ બંદાઓને રોજી આપવાને બદલે ઉલટાના તેમની પાસેથી જ રોજી મેળવવા માટે મોહતાજ છે. 
જયાં સુધી તેના બંદા તેને કરવેરા અને ભેટ-સોગાદ ન આપે ત્યાં સુધી કોઈ ફિરઔન ખુદાઈ ઠાઠમાઠ જમાવી 
શકતો નથી, કબરમાં પોઢેલા કોઈ માણસની ખુદાઈ પ્રસ્‍થાપિત થઈ શકતી નથી જયાં સુધી તેના પૂજકો તેનો 


ભવ્ય મકબરો ન બાંધે. કોઈ દેવતાનો ખુદાઈ દરબાર સજાવટથી સજજ થઈ શકતો નથી જયાં સુધી તેના પૂજકો 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ ઝે ૧૭» ૧૭ 


--92૮૭૭-્ડ 


શ્ર કડાક 


જ 


ન્વ શ્** ક્ર 

22 ક લા 7247 

09 &*.ઝઝ#*2 

 2%%42229૨227₹%2 દ્ર 

2 ઇવ પુન 

પણ સંજોગોમાં મુક્રિકોમાં સામેલ ન થા. કહો, જો હું મારા માલિકની નાફરમાની કરું તો 


ન્‌ 


રું છું કે એક મોટા (ભયાનક) દિવસે મારે સજા ભોગવવી પડશે. એ દિવસે જે સજાથી બચી ગયો 
ની ઉપર અલ્લાહે ઘણી જ કૃપા કરી અને આ જ સ્પષ્ટ સફળતા છે. જો અલ્લાહ તમને કોઈ 
પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડે તો તેના સિવાય કોઈ નથી જે તમને એ નુકસાનથી બચાવી શકે, અને જો 
તે તમને કોઈ ભલાઈથી નવાજે તો તે દરેક વસ્તુ કરવા માટે સમર્થ છે. તે તેના બંદાઓ ઉપર પૂર્ણ 
સત્તાઓ ધરાવે છે અને ડહાપણવાળો તથા માહિતગાર છે. 
આમને પૂછો, કોની સાક્ષી સૌથી ચઢિયાતી છે ? --- કહો, મારી અને તમારી વચ્ચે 
અલ્લાહ સાક્ષી ' છે, અને આ કુરબાન મારી તરફ વહી મારફતે મોકલવામાં આવ્યું છે કે જેથી તમને 
અને જેને જેને આપહોચે, 


તેની મૂર્તિ ઘડીને એક આલીશાન મંદિરમાં પ્રસ્‍થાપિત ન કરી દે અને તેને શોભા અને શણગારની વસ્તુઓ વડે 
શણગારે નહીં. બધા જ બનાવટી ખુદાઓ બિચારાં તેમના પોતાના બંદાઓના મોહતાજ છે. માત્ર જગતનો 
માલિક જ એ સાચો ખુદા છે જેની ખુદાઈ તેના આપબળે કાયમ છે અને જે કોઈની મદદનો મોહતાજ નથી બલ્કે 
બધા જ તેના મોહતાજ છે. 

(૧૧) એટલે કે આ વાત માટેસાક્ષી છે કે હું તેના તરફથી નિમાયેલો છું અને જે કંઈ કહી રહ્યો છું તે તેના 
જ હુકમથી કહી રહ્યો છું. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


(2 


4 4555 


7 277૮ક»-5»-.૦227: ૮2 «7 


જનના 
[06 ઝટ [50 


સોને દ ક શુંખરેખર તમે લોકો આ સાક્ષી આપી શકો છો કે અલ્લાહની સાથે બીજા ખુદાઓ 
પણ છે? કહો, હું તો આની સાક્ષી કદાપિ આપી શકતો નથી.” કહો, ખુદા તો એ જ એક છે અને 
મને એ શિક સાથે જરાપણ નિસ્બત નથી જેમાં તમે પડેલાં છો. જે લોકો કોને અમે ગ્રંથ આપ્યો છે તેઓ 
આ વાતને શંકા વિના એવી રીતે ઓળખે છે જેવી રીતે તેમને તેમના પુત્રોને ઓળખવામાં કોઈ શંકા 
પેદા થતી નથી.“ પરંતુ જેમણે જાતે જ તેમને નુકસાનમાં નાખી દીધાં છે તેઓ આને માનતાં નથી. 
(રુકૂઅ-૨) અને એ માણસ કરતાં વધારે જુલમી કોણ હશે જે અલ્લાહ ઉપર જૂઠો આરોપ મૂકે," 
અથવા અલ્લાહની નિશાનીઓને ખોટી ઠેરવે? “નિઃશંક 


(૧૨) કોઈપણ વસ્તુની સાક્ષી આપવા માટે માત્ર અનુમાન અથવા કલ્પના પૂરતાં નથી બલ્કે તેના માટે 
જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે જેના આધારે માણસ વિશ્વાસપૂર્વક રીતે કહી શકે કે આવું છે. તેથી પ્રશ્નનો અર્થ આ 
છે કે શું ખરેખર તમને એવી જાણકારી છે કે આ જગતમાં ખુદા સિવાય બીજો પણ કોઈ સંચાલન કરતો સત્તાધારી 
શાસક કે હાકેમ છે જે બંદગી અને પૂજાનો હક્ક ધરાવતો હોય? 

(૧૩) એટલે કે જો તમે જ્ઞાન વિના માત્ર ખોટી સાક્ષી આપવા માગતા હોવ તો ભલે આપો, હું તો આવી 
સાક્ષી આપી શકું નહીં. 

(૧૪) એટલે કે આકાશીગ્રંથોનું જ્ઞાન ધરાવનારા લોકો આ હકીકતને નિઃશંકપણે ઓળખે છે કે ખુદા 
એક જ છે અને ખુદાઈમાં કોઈનો કોઈ હિસ્સો નથી. જેમ કોઈનું બાળક ઘણાં બાળકો વચ્ચે ભળીને ઊભો હોય તો 
તે અલગથી ઓળખી લેશે કે તેનું બાળક કયું છે. આવી જ રીતે જે માણસ ખુદાઈ ગ્રંથનું જ્ઞાન ધરાવતો હોય તે 
ખુદાઈ વિષે લોકોની અસંખ્ય માન્યતાઓ તેમજ વિચારસરણીઓ વચ્ચે કોઈપણ જાતની શંકા વિના ઓળખી 
લેશે કે આમાંથી સાચી વાત કઈ છે. 

(૧૫) એટલે કે એવો દાવો કરે કે ખુદાની સાથે બીજી ઘણી હસ્તીઓ પણ ખુદાઈમાં ભાગીદાર છે, 
ખુદાઈ ગુણો ધરાવે છે, માલિકીના અધિકારો અને સત્તાઓ ધરાવે છે અને એવો હકક ધરાવે છે કે તેમના પ્રત્યે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ જ ૧૭ ૧૭ 


2. -ક૭-2% ક ૫ 2 “૬ 
કજ કાકી હઝ 
દ્રગક્ે 7૭547 ૮ ત૪ 
કડક્હઝઇકહ 


ત્ર 2ક7જ્ક ગ્ટ્ઝ 66 2 


હા કહા ઝલ 


ન કી 72 
વ દા “5-8 બહ ૦ 
સ “24 ન 22: 2 ૮ 27%4:₹27૪22૮ત્ર 


મી હહ ૦2૦૪૦૭1986 


આવા પી કયારેય સફળતાપામી શકતાં નથી. 

જે દિવસે અમે આ બધાને એકઠાં કરીશું અને મુશ્રિકોને પૂછીશું કે હવે તમારા ઠેરવેલા એ 
ભાગીદારો કયાં છે જેમને તમે તમારા ખુદા માનતા હતાં ત્યારે તેઓ આ સિવાય બીજી કોઈ યુકિત 
અજમાવી શકશે નહી કે (આવું ખોટું નિવેદન આપે કે) હે અમારા માલિક, તારા સોગંદ, અમે 
કદાપિ મુશ્રિક ન હતાં. જુઓ, એ વખતે આ લોકો કેવી રીતે પોતાના માટે પોતે જુઠ્ઠાણું ઘડશે, અને 
ત્યાંતેમના બધાં જ બનાવટી ખુદાઓ ગુમ થઈ જશે. 

આમાંથી કેટલાક લોકો એવાં છે જે કાન દઈને તમારી વાતો સાંભળે છે પરંતુ હકીકત આ 
છે કેઅમે 


, 
ધ્ધ 
ત્ર” 


ણ 


મનુષ્ય બંદગીનું વલણ અપનાવે. બીજું, અલ્લાહ ઉપર આ પણ એક બોતાન છે કે કોઈ એમ કહે કે ખુદાએ 
ફલાણી ફલાણી હસ્તીઓને પોતાની ખાસ ત્તિકટની ઠરાવેલી છે અને તેણે જ આ હુકમ આપ્યો છે અથવા 
કમસેકમ તેમની તરફ ખુદાઈ ગુણોનું આરોપણ પણ કરવામાં આવે અને તેમની સાથે એવો વ્યવહાર કરવામાં 
આવે જે બંદાએ તેના ખુદાની સાથે કરવો જોઈએ તો તે આના માટે રાજી છે. 

(૧૪) અલ્લાહની નિશાનીઓનો મતલબ એ 4િશાનીઓ પણ છે જે માનવીની પોતાની જાતમાં અને 
સમગ્ર સૃષ્ટિમાં વ્યાપેલી છે , અને એ પણ જે પયગમ્બરોના જીવનચરિત્રો અને તેમના ચમત્કારોમાં વ્યક્ત થઈ, 
અને એ પણ જે આકાશી ગ્રંથોમાં રજૂ કરવામાં આવી. આ તમામ તિશાનીઓ એક જ સત્યની તરફ માર્ગદર્શન 
કરે છે એટલે કે જગતમાં ખુદા માત્ર એક જ છે બાકી બધા તેના બંદા છે. હવે જે માણસ આ તમામ તિશાનીઓની 
સામે, કોઈપણ સાચી સાક્ષી વિના, કોઈ જાણકારી, કોઈ અવલોકન અથવા અનુભવ વિના, એકમાત્ર અનુમાન 
અને કલ્પના, અથવા બાપદાદાના અનુસરણના આધારે, બીજાઓને ખુદાઈ ગુણોથી સજ્જ તેમજ ખુદાઈ 
સત્તાઓનો અધિકારી ઠરાવતો હોય તો દેખીતું છે કે એના કરતાં મોટો અત્યાચારી કોઈ હોઈ ન શકે. તે હકીકત 


અને સચ્ચાઈ ઉપર જુલમ કરી રહ્યો છે, પોતાની જાત ઉપર જુલમ કરી રહ્યો છે, તથા સૃષ્ટિની એ દરેક વસ્તુ ઉપર 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ક 
ગ્યાન જહાઇઇડટઝત# 


તેમના દિલો ઉપર આવરણ ચઢાવી દીધેલાં છે જેના કારણે તેઓ આને જરાપણ સમજતાં નથી અને 
તેમના કાન બહેરાં કરી દીધાં છે (કે બધું જ સાંભળ્યાં પછી પણ કંઈ સાંભળતાં નથી). તે 


તેઓ ભલે 


કોઈપણ નિશાની જોઈ લે, તેની ઉપર ઈમાન લાવશે નહીં. હદ તો આ છે કે જ્યારે તેઓ તમારી પાસે 
આવીને તમારી સાથે ઝઘડે છે ત્યારે તેમનામાંથી જે લોકોએ ઈનકાર કરવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે 
તેઓ (બધી વાતો સાંભળ્યા પછી) એમ જ કહે છે કે આ પુરાણી વાર્તાઓ સિવાય કશું નથી. 


જુલમ કરી રહ્યો છે જેની સાથે તે આ ખોટી વિચારસરણીના આધારે કોઈપણ વ્યવહાર કરે છે. 

(૧૭) અત્રે એ વાત ધ્યાનમાં રહે કે કુદરતના કાનૂન હેઠળ દુનિયામાં જે કંઈ ઘટનાઓ ઘટે છે, તેને 
અલ્લાહતઆલા તેના નામ સાથે જોડે છે , કેમ કે હકીકતમાં કાનૂનનો ઘડનાર અલ્લાહ જ છે અને જે પરિણામો 
આ કાનૂન હેઠળ પ્રગટ થાય છે તે બધા જ હકીકતમાં અલ્લાહના હુકમથી અને તેના ઇરાદા હેઠળ જ પ્રગટ થતાં 
હોય છે. હઠાગ્રહથી પીડાતા સત્યના ઇનકારીઓ દ્વારા બધું જ સાંભળ્યા પછી પણ કંઈ પણ ન સાંભળવું, તથા 
સત્યના સંદેશ આપનારની વાતનું તેમના દિલમાં ન ઊતરવું, તેમના હઠાગ્રહ, પૂર્વગ્રહ તથા જડતાનું સ્વભાવિક 
પરિણામ છે. કુદરતનો કાનૂન આ જ છે કે જે માણસ હઠ પકડી લે છે, અને પૂર્વગ્રહ વિના સત્યનિષ્ઠ માણસ જેવું 
વલણ અપનાવવા માટે તૈયાર નથી થતો, તેના દિલના દરવાજાં એ દરેક સચ્ચાઈ માટે બંધ થઈ જાય છે જે તેની 
ઇચ્છાઓની વિરૂદ્ધ હોય. આ વાત જયારે આપણે કહીશું ત્યારે એમ કહીશું કેફલાણા માણસના દિલના દરવાજાં 
બંધ છે, અને આ જ વાત જયારે અલ્લાહ કહેશે ત્યારે એમ કહેશે કે તેના દિલના દરવાજાં અમે બંધ કરી દીધાં છે, 
કેમકેઆપણે ફકત ઘટનાનું વર્ણન કરીએ છીએ જયારે અલ્લાહ ઘટનાની હકીકત દશવિ છે. 

(૧૮) સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોનો એવો નિયમ હોય છે કે જયારે કોઈ માણસ તેમને સત્યની તરફ 
બોલાવે છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે, તમે નવી વાત શું કહી, આ તો બધી એ જ જૂની વાતો છે જે અમે પહેલાંથી 
સાંભળતાં આવીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં , આ મૂર્ખ લોકો એમ માને છે કે કોઈ પણ વાત સાચી હોવા માટે એ 
જરૂરી છે કે એ નવી પણ હોવી જોઈએ તેમજ જે વાત જૂની છે તે સાચી નથી. જો કે સત્ય દરેક જમાનામાં એક જ 
રહ્યું છે અને હંમેશાં એક જ રહેશે. ખુદાએ આપેલા જ્ઞાનના આધારે જે લોકો મનુષ્યોના માર્ગદર્શન માટે આગળ 
આવ્યાં છે તે બધાં પ્રાચીન સમયથી એક જ સત્ય હકીકત રજૂ કરતાં આવ્યાં છે અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ્ઞાનના 
સ્રોતનો લાભ ઉઠાવીને જે કંઈ રજૂકરશે તે એ જ જૂની વાતનું પુનરાવર્તન કરશે. અલબત્ત, નવી વાત માત્ર એજ 
લોકો કાઢી શકે છે જે ખુદાના પ્રકાશથી વંચિત થઈને સદાકાળથી ચાલી આવતી કાયમી હકીકતને જોઈ શકતાં 
નથી અને તેમના મગજની ઉપજ વડે અમુક વિચારસરણીઓ ઘડીને સત્યના નામે રજૂ કરે છે. આ પ્રકારના લોકો 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


27:7%%%જ, 2શ%1227 2? ટ2247 4૮4૧64 2727979278»2»2 
હન ૦6-૯4 4“(99 9“.“(€ ક ૭22 
ત્ર 2૮ 4 વદ્ધ 


22૮૮ ન્‌; 16,224» 2 “છ્ન 2જ્ટ ૬૮ તં 
19. 5 [51619589 3૯ % 2૦૯૭-૦2 


નિ 


# 92 


ક ક્ર ર રે યક દ્વિ કું નં જ? 
૦૦ઇહહડછડ્ડા,ડડઉડડડઇઉ૪ 
22:22૪2 જટ; 22૮4 7222 2૨24૮: ?27₹ 227 
93 192) % 2 “ર૯૦5 18. ન્‍હ1૫ર ૯4 


2122 24/42 _ 252.'€ 2૬, 22227222 
૬4596૭864૦૯ 


72૪22 9/7: »2૭47 


જ 


2 ૪ 4,52૨૦૭2 “દ્ધ 2જ«& 8 ૮.0222 
“શું? 2૦૯ ઝહર 


તેઓ આ સત્યને વાતને સ્વીકારવાથી લોકોને રોકે છે અને પોતે પણ આનાથી દૂર ભાગે છે. (તેઓ 
માને છે કે આ કૃત્ય વડે તેઓ તમારું કંઈ બગાડી રહ્યાં છે) જો કે હકીકતમાં તેઓ તેમના જ 


વિનાશનો સામાન તેયારી કરી રહ્યાં છે પરંતુ તેમને આનું ભાન નથી. કદાચ તમે એ વખતે હાલત 


જોઈ શકત કે જ્યારે તેમને દોજખના કિનારે ઊભા કરવામાં આવશે. તે વખતે તેઓ કહેશે કે કદાચ 
કરોઈ ઉપાય એવો હોય કે અમે દુનિયામાં પાછા મોકલવામાં આવે અને અમારા માલિકની 
નિશાનીઓને ખોટી ન ઠેરવીએ અને ઈમાન લાવનારાઓમાં સામેલ થઈએ. હકીકતમાં આ વાત 
તેઓ માત્ર એટલા માટે કહેશે કે જે હકીકત ઉપર તેમણે પડદો નાખી રાખ્યો હતો તે એ વખતે 
ખુલીને તેમની સામે આવી ગઈ હશે, “નહી તો જો તેમને પાછલા જીવનની તરફ પરત મોકલવામાં 
આવે તો ફરીપાછું એ જ બધું કરે જેનાથી તેમને રોકવામાં આવ્યાં છે, તેઓ તો છે જ જુઠ્ઠા (આટલા 
માટે પોતાની આ ઇચ્છા વ્યકત કરવામાં પણ જૂટ્ટું જ બોલશે). આજે આ લોકો કહે છે કે જીવન જે 
કંઈ પણ છે બસ આ જ દુનિયાનું જીવન છે અને અમે મૃત્યુ પછી કદાપિ બીજીવાર ઉઠાવવામાં 
આવશું નહીં. કદાચ તમે એ દેશ્ય જોઈ શકો જ્યારે આ લોકોને તેમના માલિકની સામે ઊભા 
કરવામાં આવશે. 


નિઃશંક એવી અનોખી વાતો કરનારા હોઈ શકે છે અને એવી વાત કહે જે તેમની પહેલાં કયારેય દુનિયામાં 
કોઈએ કહી ન હોય. 

(૧૯) એટલે કે તેમનું આ કથન હકીકતમાં તક અને ચિંતનના કોઈ સાચા તારણ અથવા કોઈ સાચા 
અભિપ્રાયના ફેરફારનું પરિણામ નહીં હોય બલ્કે માત્ર સત્યદર્શનનું પરિણામ હશે જેના પછી દેખીતું છે કે કોઈ 
કટ્ટરમાં કટ્ટર કાફિરન્‍પણ ઇનકારની હિંમત કરી શકશે નહીં. 


ત «દ્ધ 252 24 વજા 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
હાડા 955566“ ઉ-હ્,હ હત 
4: € 2૮ 


બાન હજઇહાઉડઝજઠહછાઉ ઝવ 
ઉકાઈ ઇ-કાઉદડદદાઇ હદોડાઉ 
નનન %* ક ડક96%%254 

ઈ 2 8 26 00 થક, 


એ વખતે તેમનો માલિક તેમને પૂછશે “શું આ હકીકત નથી ?” તેઓ કહેશે “હા, હે અમારા 
માલિક ! આ હકીકત જ છે.” તે કહેશે “સારું ! તો હવે તમારા હકીકતના ઈનકારના બદલામાં 
સજાનો સ્વાદ ચાખો.' (રુકૂઅ-૩) 

નુકસાનમાં પડી ગયાં એ લોકો જેમણે અલ્લાહ સાથેની તેમની મુલાકાતની ખબરને ખોટી 
ઠેરવી. જ્યારે અચાનક એ ઘડી આવી જશે ત્યારે આ જ લોકો કહેશે “અફસોસ ! આ મામલામાં 


અમારાથી કેવી ભૂલ થઈ.” અને તેમની હાલત એવી હશે કે તેમની પીઠો ઉપર તેમના ગુનાઓનો 
બોજો ઉપાડેલો હશે.” જુઓ ! ! કેવો ખરાબ બોજો છે જે આ લોકો ઉપાડી રહ્યાં છે. દુનિયાનું જીવન 
તોએકખેલ અને એક તમાશો છે. “હકીકતમાં આખિરતનું જ સ્થળ 


(૨૦) આનો અર્થ એમ નથી કે દુનિયાના જીવનમાં કોઈ ગંભીરતા નથી અને આ માત્ર ખેલ અને 
તમાશા તરીકે બનાવવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં આનો અર્થ એવો છે કે આખિરતના સાચા અને કાયમી 
જીવનના મુકાબલે આ જીવન એવું છે જાણે કોઈ માણસ થોડા સમય માટે ખેલકૂદ અને મનોરંજનમાં દિલ 
બહેલાવે અને પછી અસલ ગંભીર કામકાજની તરફ પાછો વળી જાય. બીજું, આની ખેલકૂદ અને તમાશા સાથે 
એટલા માટે પણ સરખામણી કરવામાં આવી છે કે અહીં હકીકત છૂપી હોવાના કારણે દ્રષ્ટિવિહીન અને 
બાહ્યપૂજક માનવીઓ માટે ગેરસમજમાં પડવાના અનેક કારણો મોજૂદ છે, અને આ ગેરસમજમાં પડીને લોકો 
સર્વસંમત સાચી હકીકતો વિષે એવું વિચિત્ર વલણ અપનાવે છે જેના કારણે તેમનું જીવન માત્ર એક ખેલ અને 
તમાશો બનીને રહી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જે માણસ અહીં રાજા બનીને બેસે છે તેની હેસિયત હકીકતમાં 
રંગમંચના એ બનાવટી રાજા કરતાં જુદી નથી હોતી જે તાજ પહેરીને બિરાજમાન થાય છે અને એવી રીતે રાજ 
ચલાવે છે જાણે કે તે ખરેખર રાજા છે, જો કે સાચી બાદશાહીની તેને હવા સુદ્ધાં લાગતી નથી. નિદેશકના એક 
ઇશારા પર તે બરતરફ થઈ જાય છે, કેદ કરી લેવામાં આવે છે અને તેના મૃત્યુદંડ સુધીનો ચુકાદો પણ આપી 
દેવામાં આવે છે. આવા જ તમાશા આ દુનિયામાં ચારેય તરફ ચાલી રહ્યાં છે. કોઈક જગ્યાએ કોઈ પીર અથવા 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


નન. ૦22૬7 “7 જી * 


હક્ક હક ૦ હક કઝ“હ ૯ 
દ્રહ્યહ -72ક રીટ હડક 2્કકદુ હકક 
દ*્કેડાકહવઝહ?₹25ડબુહક 


ર 


તે લોકો માટે સારું છે જે લોકો ખોટ ખાવાથી બચવા માગે છે, તો પછી શું તમે લોકો બુદ્ધિનો 
ઉપયોગનહીકરો? 

હે મુહમ્મદ ! અમને ખબર છે કે જે વાતો આ લોકો બનાવે છે તેનાથી તમને દુઃખ પહોચે છે, 
પરંતુ આ લોકો તમને ખોટા કહેતાં નથી બલ્કે આ જુલમીઓ હકીકતમાં અલ્લાહની આયતોનો 
ઇનકાર કરી રહ્યાં છે.' તમારી પહેલાં પણ ઘણાં પયગમ્બરોને ખોટા ઠેરવવામાં આવેલાં છે. પરંતુ 
આ જૂઠ માટે અને એ તકલીફો બદલ કે જે તેમને પહોંચાડવામાં આવી, તેમણે 


દેવીના દરબારમાં હાજતો માગવામાં આવી રહી છે, જો કે ત્યાં હાજતો પૂરી કરવાની શક્તિનું નામ-નિશાન 
સુદ્ધાં નથી. કયાંક કોઈ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યની જાણકારીનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, જો કે અદ્રશ્યના જ્ઞાનનો ત્યાં 
છાંટો પણ નથી. ક્યાંક કોઈ લોકોનો રોજી પહોંચાડનાર બની બેઠો છે, જો કે એ પોતે જ પોતાની રોજી માટે 
બીજાંઓનો મોહતાજ છે. કયાંક કોઈ પોતાની જાતને માન અને અપમાન આપનાર, નફો અને નુકસાન 
પહોંચાડનાર માની બેઠો છે અને અમસ્તાં જ પોતાની મોટાઈની દાંડી પીટતો રહે છે , જાણે કેઆસપાસની બધી જ 
મખ્લૂકનો તે જ ખુદા છે. જો કે બંદગીના અપમાનનું કલંક તેના કપાળ ઉપર લાગેલું છે અને ભાગ્યનો એક 
સાધારણ આંચકો તેને મોટાઈના સ્થાનેથી પાડીને એ જ લોકોના પગ તળે કચડાવી શકે છે જેમની ઉપર તે 
ગઈકાલ સુધી ખુદાઈ ચલાવતો હતો. આ બધા ખેલ, જે દુનિયાના થોડા દિવસના જીવનમાં ખેલાઈ રહ્યાં છે, 
મોતની ક્ષણ આવતાં જ એકાએક ખતમ થઈ જશે અને આ સરહદમાંથી પાર થતાં જ માનવી એ દુનિયામાં 
પહોંચી જશે જયાં બધું જ બરાબર હકીકત મુજબ હશે અને જયાં દુનિયાના જીવનની તમામ ગેરસમજોના 
આવરણો ઉતારીને દરેક માનવીને દેખાડી દેવામાં આવશે કે તે સચ્ચાઈના કેટલા ગુણો પોતાની સાથે લાવ્યો છે 
જેમનું સત્યના ત્રાજવામાં કોઈ વજન અથવા કોઈ મૂલ્ય હોય. 

(૨૧) હકીકત આ છે કે જયાં સુધી મુહમ્મદ સ.અ.વ.એ અલ્લાહની આયતો સંભળાવવાની શરૂઆત 
કરી ન હતી ત્યાં સુધી આપની કોમના બધા જ લોકો આપને પ્રમાણિક અને સત્યવાન માનતા હતાં અને આપની 
સચ્ચાઈ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવતા હતાં. તેમણે આપને ત્યારે જુઠ્ઠા કહ્યાં જયારે આપે અલ્લાહના તરફથી 
સંદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું અને આ બીજા તબકકામાં પણ એ લોકોમાં કોઈ માણસ એવો ન હતો જે અંગત રીતે 
આપને જુઠ્ઠી ઠરાવવાની હિંમત કરી શકતો હોય. આપના કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધીએ પણ કયારેય આપની ઉપર 
એવો આરોપ નથી મૂકયો કે આપ દુનિયાના કોઈ મામલામાં કયારેય પણ જુઠ્ઠું બોલ્યાં હોય. તેમણે આપને માત્ર 
નબી હોવા પૂરતાં જ ખોટા કહ્યાં. આપનો સૌથી મોટો શત્રુ અબૂજટલ હતો અને હઝરત અલી રદિ. વર્ણવે છે કે 


સરઃ અન આમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ત 6 હતે “2 2૮ 2.52 
€ ૪ ક 1 ધ્ર જ 
કન 2 72 [27૭472 6 
છી [ન 
ક્ક જ હહ €2 છળ ફર 
શ્ર» ક ક 2/2, 2 શ્રિદ્ધવ «૮-4 2૮27914? 
હાઈ 
ડાઈ છાાડિઉઇ કી ડે 
12? («9272 20)_ "૬72... 7દ 22247: 3 
“| કશ્2 9 ફક ધ 
હફ ગહ 4.015 9 2» કેપ -્દ્નન્‍હુ 
ધીરજ રાખી, એટલે સુધી કે તેમની પાસે અમારી મદદ પહોંચી ગઈ. અલ્લાહની વાતોને 
બદલવાની તાકાત કોઈનામાં નથી,” અને અગાઉના પયગમ્બરો સાથે જે કંઈ બન્યું તેના 
અહેવાલો તમને પહોચી જ ગયાં છે. આમ છતાં જો આ લોકોની ઉપેક્ષા તમારાથી સહન ન થતી 
હોય તો જો તમારામાં જરાપણ તાકાત હોય તો ધરતીમાં કોઈ સુરંગ શોધો અથવા આકાશમાં સીડી 
સ ૨૩ 


લગાવો અને તેમની પાસે કોઈ નિશાની લાવવાની પ્રયાસ કરો.“ જો અલ્લાહ ઇચ્છતો હોત તો આ 
બધાને માર્ગદર્શન ઉપર એકત્ર કરી શકતો હતો, 


દ્ધ 


એક વખત તેણે નબી સ.અ.વ. સાથે વાતચીત કરતાં કહ્યું જક ૫૦૫૭૫5૩૬૪/%હપ45%0 “અમે આપને 


તો જૂઠા કહેતાં નથી, પરંતુ જે કંઈ આપ રજૂ કરી રહ્યાં છો એને જુઠું ઠરાવીએ છીએ.” બદ્રની લડાઈ વખતે 
અખનસ બિન શરીકે એકાંતમાં અબૂજહલને પૂછયું કે, અહીં મારા અને તમારા સિવાય કોઈ ત્રીજો હાજર નથી, 
સાચું કહેજો કે મુહમ્મદને તમે સાચો માનો છો કે જૂઠો ? તેણે જવાબ આપ્યો કે, “ખુદાના સોગંદ, મુહમ્મદ એક 
સાચો માણસ છે. જીવનભર કયારેય જૂઠું બોલ્યો નથી, પરંતુ જયારે લિવાઅ (ધ્વજ ધારણ કરવો) અને સકાયત 
(પાણી પીવડાવવાની કામગીરી) અને હિજાબત (રક્ષણ) અને નબુવ્વત (પયગમ્બરી) , બધું જ બની કુસ્સૈના જ 
હિસ્સામાં આવી જાય તો બતાવો કે બાકીના બધા કુરૈશોની પાસે શું રહ્યું?” આ જ કારણે અહીં અલ્લાહતઆલા 
તેના નબીને દિલાસો આપી રહ્યો છે કે હકીકતમાં ખોટા તમને નહીં પણ અમને ઠરાવવામાં આવી રહ્યાં છે અને 
જયારે અમે નમ્રતા અને સહનશીલતાની સાથે આને સહન કરી રહ્યાં છીએ અને ઢીલ આપતાં જઈ રહ્યાં છીએ 
ત્યારે તમે શા માટેબેચેન થાઓ છો? 

(૨૨) એટલે કે અલ્લાહે સત્ય અને અસત્યની લડાઈ માટે જે કાનૂન બનાવી દીધો છે તેને બદલવાની 
કોઈની તાકાત નથી. સત્યનિષ્ઠ લોકોને માટે જરૂરી છે કેતેઓ એક લાંબા સમય સુધી અજમાયશની ભટ્ટીમાં તપે, 
તેમના ધૈર્યની, તેમની સચ્ચાઈની, તેમના બલિદાન અને વફાદારીની, તેમના ઈમાનની પરિપક્વતા અને ખુદા 
પર ભરોસાની પરીક્ષા આપે. મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓના સમયમાંથી પસાર થઈને પોતાની અંદર એ ગુણો 
વિકસાવે જે માત્ર આ જ મુશ્કેલીથી ભરેલા માર્ગમાં વિકસી શકે છે અને આરંભમાં માત્ર શુદ્ધ નેતિક ગુણો અને 
સદ્ચરિત્રના, હથિયારો વડે અજ્ઞાન ઉપર વિજય મેળવીને દેખાડો. આવી રીતે જયારે તેઓ પોતાને સૌથી વધુ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


“ઝલ ઝટ્ઝપ૦૭૪કપા૭ઈક5ડ 


એટલા માટે નાદાન નબનો. સત્યના સંદેશનો સ્વીકાર એ જ લોકો કરે છે જે સાંભળનારાં છે, 


સદાચારી હોવાનું પુરવાર કરી દેશે ત્યારે અલ્લાહની મદદ બરાબર તેના સમયે તેમની સહાયતા માટે આવી 
પહોંચશે , સમયની પહેલાં તે કોઈના લાવવાથી આવી શકતી નથી. 

(૨૩) નબી સ.અ.વ. જયારે જોતા હતાં કે આ કોમને સમજાવતાં સમજાવતાં ખૂબ લાંબો સમય થઈ 
ગયો છે અને કોઈ રીતે આ સીધા રસ્તા પર આવતી નથી ત્યારે ઘણી વખત આપના દિલમાં એવી ઈચ્છા થતી હતી 
કે કદાચ કોઈ નિશાની ખુદા તરફથી એવી જાહેર થાય જેનાથી આ લોકોનું કુફ્ર તૂટે અને આ લોકો મારી 
સચ્ચાઈનો સ્વીકાર કરી લે. આપની આ ઇચ્છાનો જવાબ આ આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે 
અધીરાઈ ન દાખવો, જે ઢબે અને જે રીતે તબક્કાવાર અમે આ કામને ચલાવડાવી રહ્યાં છીએ તેની ઉપર જ 
ધીરજપૂર્વક ચાલતાં રહો. ચમત્કારો વડે કામ લેવું હોત તો શું અમે પોતે લઈ શકતા ન હતાં ? પરંતુ અમે જાણીએ 
છીએ કે જે વૈચારિક અને નૈતિક ક્રાંતિ, અને જે સદાચારી સભ્યતા ઊભી કરવાના કામ માટે તમે નીમવામાં 
આવ્યાં છે તેને સફળતાના મુકામ સુધી પહોંચાડવાનો સાચો માર્ગ આ નથી. આમ છતાં, જો લોકોની અંદર 
દેખાતી જડતા તથા તેમના સષ્ઠ ઇનકાર સામે તમે ધીરજ રાખી શકતાં ન હોવ, અને તમને એવું લાગતું હોય કે 
આ જડતાને તોડવા માટે એક અનુભવી શકાય તેવી નિશાની દેખાડવાની જરૂર છે, તો જોર લગાવો અને 
તમારામાં શક્તિ હોય તો જમીનમાં ઘૂસીને અથવા આકાશ ઉપર ચઢીને કોઈ એવો ચમત્કાર લાવવાનો પ્રયત્ન 
કરો જેને તમે એમ માનતા હોવ કે તે અવિશ્ચાસને વિશ્વાસમાં તબદીલ કરી દેવા માટે પૂરતો થઈ રહેશે, પરંતુ 
અમારી પાસેથી એવી અપેક્ષા ન રાખો કે અમે તમારી આ ઈચ્છા પૂરી કરીશું કેમ કે અમારી યોજનામાં આ ઉપાય 
માટે કોઈ સ્થાન નથી. 

(૨૪) એટલે કે જો એટલું જ જોઈતું હોત કે બધા જ મનુષ્યો કોઈને કોઈ રીતે સીધા રસ્તે ચાલનારા બની 
જાય તો નબી મોકલવાની, અને ગ્રંથો ઉતારવાની, અને મોમિનો પાસે કાફિરોના મુકાબલામાં સંઘર્ષ 
કરાવવાની, અને સત્યના સંદેશને તબક્કાવાર આંદોલનની મજલોમાંથી પસાર કરવાની શી જરૂર હતી. આ 
કામ તો અલ્લાહના એક જ ક્રિયાત્મક ઇશારાથી થઈ શકતું હતું. પરંતુ અલ્લાહ આ કામને એ રીતે કરવા નથી 
માગતો. તેની ઇચ્છા તો આ છે કે સત્યને દલીલો સાથે લોકોની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે, પછી એમાંથી જે લોકો 
સાચી સમજનો ઉપયોગ કરીને સત્યને ઓળખી લે તેઓ તેમના સ્વતંત્ર અખત્યાર દ્વારા તેની ઉપર ઈમાન લાવે. 
પોતાના ચારિત્ર્યોને તેના માળખામાં ઢાળીને જૂઠપરસ્તોના મુકાબલામાં તેમનું નૈતિક વર્ચસ્વ સાબિત કરે. 
લોકોના સમુદાયમાંથી સદાચારી તત્ત્વોને તેમની શક્તિશાળી દલીલો, તેમના ઉચ્ચ ધ્યેયો, તેમના જીવનના 
બહેતર નિયમો તથા તેમના પવિત્ર ચારિતર્યના આકર્ષણથી લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવાનું ચાલુ રાખે. અને 
અસત્યની વિરૂદ્ધ સતત સંઘર્ષ કરીને સ્વાભાવિક ઉત્ક્રાંતિના માર્ગ દ્રારા સત્યદીનની સ્થાપનાના મુકામ સુધી 
પહોચે. અલ્લાહ આ કામમાં તેનું માર્ગદર્શન પૂરુ પાડશે અને જે કોઈ મુકામે જેવી મદદ અલ્લાહ પાસેથી મેળવવા 
માટે તેઓ તેમને હક્કદાર બનાવશે, તે મદદ પણ તેમને આપતો જશે. પરંતુ જો કોઈ એમ ઇચ્છે કે આ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


7 ક552-:7.-- 729727૭2 


૭-૫9 9 9 €*શર; દ્ર 


જ્મ ઝર 


ફ્જ ક 


22૬ 


ડી 


અને રહ્યાં મડદાં,” સ તેમને તો અલ્લાહ માત્ર કબરોમાંથી જ ઉઠાડશે અને પછી તેઓ (તેની 
અદાલતમાં રજૂ થવા માટે) પાછા લાવવામાં આવશે. 

આ લોકો કહે છે કે આ નબી ઉપર તેના માલિક તરફથી કોઈ નિશાની શા માટે ન ઊતરી? 
કહો, અલ્લાહ નિશાની ઉતારવાની પૂરી કુદરત ધરાવે છે, પરંતુ આમાંના ઘણાંખરા લોકો 
અજ્ઞાનમાં પડેલાં છે.” ધરતી ઉપર ચાલતા કોઈ જનાવરને અને હવામાં પાંખો વડે ઉડતા કોઈ 
પક્ષીને જોઈ લો, આ તમામ તમારી જેમ જ જુદી જુદી જાતિઓ છે, અમે આમના ભાગ્યલેખમાં 
કોઈ કસર બાકી રાખી નથી, પછી આ બધાં તેમના માલિકની તરફ સમેટવામાં આવે છે. પરંતુ જે 
લોકો અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવે છે તેઓ બહેરાં અને મૂંગાં છે, અંધારાંમાં પડેલાં છે.” 
અલ્લાહ જેને ઇચ્છે છે 


કા 


સ્વાભાવિક માર્ગને છોડીને અલ્લાહતઆલા માત્ર તેની જબરજસ્ત શક્તિના જોરે પ્રદૂષિત વિચારસરણીઓને 
નષ્ટ કરીને લોકોમાં નેક વિચારધારા ફેલાવી દે અને સંસ્કૃતિના બગાડને ખતમ કરીને સદાચારી સભ્યતા ઊભી 
કરી દે, તો આવું કદાપિ નહીં થાય કેમ કે આ અલ્લાહની એ વ્યૂહરચનાની વિરૂદ્ધ છે જેની હેઠળ તેણે માનવીને 
દુનિયામાં એક જવાબદાર જાતિ તરીકે પેદા કર્યો છે, તેને ભોગવટાના અધિકારો આપ્યાં છે, આજ્ઞાપાલન 
કરવાની અથવા ગુન્હા આચરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે , પરીક્ષાની મહેતલ આપી છે , અને તેના પ્રયાસો પ્રમાણે 
બદલા અને સજા માટે ફેસલાનો એક સમય નકકી કરી દીધો છે. 

(રપ) સાંભળનારા લોકો એટલે એ લોકો છે જેમનાં અંતરાત્મા જીવે છે, જેમણે તેમની બુદ્ધિ અને 
વિચારસરણી અદ્ધર મૂકી દીધી નથી અને જેમણે તેમના દિલોના દરવાજાંઓ ઉપર પૂર્વગ્રહ અને જડતાના તાળાં 
મારી દીધાં નથી. તેમની સરખામણીમાં મડદાંઓ લોકો છે જે રૂઢિચુસ્ત બનીને આંધળાંની જેમ ચાલી રહ્યાં છે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


મ ર ક ક 


તટ ન ન 
“5૦5549 5શડ 521505 


ભટકાવી દે છે અને જેને ઇચ્છે સીધા માર્ગે ચઢાવી દે છે.“ આમને કહો, 


દ 


અને આ રેખાથી હઠીને કોઈ વાત સ્વીકારવા માટે તેયાર નથી, ભલે પછી તે સ્પષ્ટસત્ય જ કેમ ન હોય. 

(૨૪) નિશાનીનો અર્થ અનુભવી શકાય તેવો ચમત્કાર છે. અલ્લાહતઆલા આ આયતમાં એમ કહે છે 
કે ચમત્કાર નહીં દેખાડવાનું કારણ એ નથી કે અમે તે દેખાડવા માટે લાચાર છીએ , બલ્કે આનું કારણ બીજું જ છે 
જેને લોકો માત્ર તેમની મૂર્ખાઈના લીધે સમજતાં નથી. 

(૨૭) આનો અર્થ આ છે કે જો તમને માત્ર તમાશો જોવાનો શોખ ન હોય બલ્કે ખરેખર એ જાણવા માટે 
(નિશાની જોવા માગતા હોવ કે આ નબી જે વસ્તુની તરફ બોલાવી રહ્યો છે તે સત્ય હકીકત છે કે કેમ, તો આંખો 
ખોલીને જુઓ. તમારી આસપાસ ચારેય તરફ તિશાનીઓ જ નિશાનીઓ પથરાયેલી છે. ધરતી ઉપરના 
જનાવરો અને હવાના પક્ષીઓની કોઈ એક જાતિને લઈને તેના જીવન ઉપર વિચાર કરો. કેવી રીતે તેની રચના 
બરાબર તેની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કરવામાં આવી છે, કેવી રીતે તેના સ્વભાવમાં તેની પ્રાફૂતિક જરૂરિયાતો 
અનુસાર શક્તિઓ મૂકવામાં આવી છે , કેવી રીતે તેને રોજી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે, કેવી રીતે તેના 
માટે એક યોજના નકકી કરવામાં આવી છે જેની સીમાઓથી તે ન તો આગળ વધી શકે છે ન તો તેનાથી પાછળ 
જઈ શકે છે . કેવી રીતે એમાંથી એક એક પ્રાણી અને એક એક નાનામાં નાના જીવજંતુની એ જ જગ્યાએ, જયાં તે 
છે, તેની માહિતી, તેની દેખરેખ, તેનું રક્ષણ અને તેનું માર્ગદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, કેવી રીતે તેની પાસેથી 
એક નકકી થયેલી યોજના પ્રમાણે કામ લેવામાં આવી રહ્યું છે, કેવી રીતે તેને એક નિયમનું પાલન કરનાર 
બનાવીને રાખવામાં આવ્યો છે અને કેવી રીતે તેના જન્મ, પ્રજનન અને મૃત્યુનો સિલસિલો નિયમબદ્ધ રીતે 
ચાલી રહ્યો છે. જો ખુદાની આ અસંખ્ય નિશાનીઓમાંથી માત્ર આ એક જ નિશાની ઉપર વિચાર કરો તો તમને 
જણાશે કે કે ખુદાની તૌહીદ-એકાકી હોવાનો-અને તેના ગુણોનો જે ખ્યાલ આ પયગમ્બર તમારી સમક્ષ રજૂકરી 
રહ્યો છે અને એ ખ્યાલ પ્રમાણે દુનિયામાં જીવન પસાર કરવા માટેના રસ્તાની તરફ તમને બોલાવી રહ્યો છે, તે 
તદ્ન સત્ય છે. પરંતુ તમે લોકો ન તો પોતે પોતાની આંખો ખોલીને જુઓ છો, ન તો કોઈ સમજાવનારની વાત જ 
સાંભળો છો. અજ્ઞાનના અંધારાંમાં પડેલાં છો અને એવું ઈચ્છો છો કે કુદરતના કરિશ્મા દેખાડીને તમારું 
મનોરંજન કરવામાં આવે. 

(૨૮) ખુદા તરફથી ભટકાવી મૂકવાનો અર્થ આ છે કે, કોઈ અજ્ઞાનપ્રિય માણસને ખુદાઈ આયતોને 
વાંચવાની અનુકુળતા પૂરી પાડવામાં ન આવે, અને કોઈ પૂર્વગ્રહથી પીડાતો અસત્યપ્રિય વિદ્યાર્થીજો અલ્લાહની 
આયતોને નજરોનજર નિહાળે તો પણ હકીકત સુધી પહોચવાની નિશાનીઓ તેનાથી છુપાયેલી રહે અને 
ગેરસમજોમાં ગૂંચવનારી વસ્તુઓ તેને સત્યથી દૂરને દૂર ખેંચતી જાય. આનાથી વિરૂદ્ધ અલ્લાહનું માર્ગદર્શન આ 
છે કે કોઈપણ સત્યવાંચ્છુને જ્ઞાનના માધ્યમોનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે અનુકૂળતા પૂરી પાડવામાં આવે અને તેને 
અલ્લાહની આયતોમાં હકીકત સુધી પહોચવાની નિશાનીઓ મળતી જાય. આ ત્રણેય પરિસ્થિતિઓના ઘણાં 
દાખલા રોજબરોજ આપણી સામે આવતાં રહે છે. ઘણાં માણસો એવાં છે જેમની સામે સૃષ્ટિ અને જીવોમાં 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


2૮7૭૪ .ત૮% 27.77 .[7 1 2,7૮7 22 છું ક શ્શ્ટ 
જછિજાતી દન છ દત થની છી 
“22 242 તક 2 -»22 22 


અ દા. ક ૦ ૯ડ- 9 હ1“૯૦૩ કી 
“*૬ ૬82 272:42-_પ% 2 “22 9૬2 2 .%૬ 
હાઈ વાત 46455 ૯) ડ્ઝવ*- [વડ 


જરા વિચારીને કહો કે જો કયારેક તમારી ઉપર અલ્લાહ તરફથી કોઈ મોટી મુસીબત આવી જાય છે 
અથવા અંતિમ ક્ષણ આવી પહોચે છે ત્યારે શું તમે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈને પોકારો છો ? 
બોલો, જો તમે સાચા હોવ. એ વખતે તમે અલ્લાહને જ પોકારો છો, પછી જો તે ઇચ્છે તો તે 
મુસીબત તમારી ઉપરથી ટાળી દે છે. આવા પ્રસંગોએ તમે તમારા ઠેરવેલાં ભાગીદારોને ભૂલી 
જાઓ છો.“ (રુકૂઅ-૪) 


અલ્લાહની અસંખ્ય નિશાનીઓ ફેલાયેલી છે પરંતુ તેઓ પશુઓની જેમ તેમને જુએ છે અને કોઈ બોધ ગ્રહણ 
કરતાં નથી, અને ઘણાં એવા માણસો છે જે પ્રાણીશાસ્ર (700106/) , વનસ્પતિશાસ્ર (8૩બંદ્વા)/) , 
જીવવિજ્ઞાન (3|0106)/) , ભૂસ્તરશાસ્્ર (૦૦૦૦૦/), ખગોળશાસ્ર (7317010010/), શરીરવિજ્ઞાન 
(200/ડાં૦06/), શરીરરચનાશાસ્ર (00011/) અને વિજ્ઞાનની બીજી શાખાઓનો અભ્યાસ કરે છે, 
ઈતિહાસ, પુરાતત્તવ અને સામાજિકશાસ્રોનો ઊંડો અભ્યાસ કરે છે, અને એવી એવી [નિશાનીઓ એમને જોવા 
મળે છે જે હૃદયને ઈમાનથી છલકાવી દે પરંતુ એ લોકો અભ્યાસનો આરંભ જ પૂર્વગ્રહ સાથે કરતાં હોવાના 
કારણે, તથા તેમની સમક્ષ દુનિયા અને તેના લાભાલાભ સિવાય બીજું કંઈ ન હોવાના કારણે, આ નિરીક્ષણ 
દરમ્યાન તેમને સચ્ચાઈ સુધી દોરી જનારી કોઈ નિશાની મળતી નથી. બલ્કે જે કોઈ નિશાની પણ તેમની સામે 
આવે છે તે તેમને ઊલટાની સત્યથી દૂર નાસ્તિકતા, ભૌતિકવાદ, પ્રકૃતિવાદની તરફ જ ખેંચીને લઈ જાય છે. 
તેમની સરખામણીમાં એવા લોકો પણ ખતમ થઈ ગયાં નથી જે આંખો ખોલીને આ સૃષ્ટિના તંત્રને જુએ છે અને 
તેમની સ્થિતિ આવી છે કે, 

બર્ગે દરષ્ટાને સબ્ઝ દર નઝરે હોશયાર 

હર વર્કે દફતરીસ્ત ઝ મઅિરફતે કિરદગાર 
(અર્થાત્‌ વૃક્ષના લીલાં પાંદડાં પૈકીનું એક પાંદડું પણ બુદ્ધિશાળીની નજરમાં સર્જનહારને ઓળખવા માટેના 
વિશાળ ગ્રંથ સમાન હોય છે) 

(૨૯) ગત આયતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કેતમે એક નિશાનીની માગણી કરો છો અને સ્થિતિ એવી છે 
કે તમારી આસપાસ ચારેય તરફ નિશાનીઓ જ “િશાનીઓ ફેલાયેલી છે. આના વિષે પહેલાં ઉદાહરણ તરીકે 
પશુઓના જીવનનું નિરીક્ષણ કરવા તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું, ત્યારપછી એક બીજી નિશાનીની તરફ ઈશારો 
કરવામાં આવી રહ્યો છે જે ખુદ આ સત્યનો ઈનકાર કરનાર લોકોની પોતાની જાતમાં મોજૃદ છે. જયારે માણસ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


વિ 


કન ગ્કય્કઉડા ડઝ હાઉડઝ્કડ 
ર 8 ગ્હાઝ શ્ો*13 


212૬), 227 2૪€2 228 2 દ્વિ 224૮4૬4 
ઈ હા.૬ કક કાળના છાઈ 

#7.179ત€ ૯404 -22.ક24,22 
કપ કઝડીડાક્ડઉકએહ#ઝકકઈ 


“ડા 
5 ૦6: ડિ ક 81515 ડડ; 


ર પહેલાં અનેક કોમો તરફ અમે પયગમ્બરો મોકલ્યાં અને એ કોમોને મુસીબતો 
અને દુઃખોમાં નાખી કે જેથી તેઓ આજીજીપૂર્વક અમારી સામે ઝૂકી પડે. પછી જ્યારે અમારા 
તરફથી તેમની ઉપર સંકટ આવ્યું ત્યારે શા માટે તેમણે આજીજી અપનાવી નહીં ? પરંતુ તેમનાં 
દિલો તો વધારે કઠણ બની ગયાં અને શૈતાને તેમને હૈયાધારણ આપી કે જે કંઈ તમે કરી રહ્યાં છો 
સરસ કરી રહ્યાં છો. પછી જ્યારે તેમણે એ શિખામણને, કે જે તેમને આપવામાં આવી હતી, 
ભુલાવી દીધી ત્યારે અમે દરેક પ્રકારની સમૃદ્ધિના દ્વાર તેમના માટે ખોલી દીધાં, એટલે સુધી કે 
જ્યારે તેઓ એ બક્ષિસોમાં કે જે તેમને એનાયત કરવામાં આવી હતી, ખૂબ મગ્ન થઈ ગયાં ત્યારે 
ઓચિતાના અમે તેમને ઝડપી લીધાં અને હવે સ્થિતિ આ હતી કે તેઓ દરેક ભલાઈથી નિરાશ 
હતાં. આવી રીતે એ લોકોના મૂળ કાપી નાખવામાં આવ્યાં જેમણે 


ઉપર કોઈ આપત્તિ આવી જાય છે અથવા મોત તેના ભયંકર રૂપની સાથે આવીને ઊભું થઈ જાય છે, એ વખતે 
એક ખુદાના આશરા સિવાય બીજું કોઈ આશ્રયસ્થાન તેને દેખાતું નથી. મોટા મોટા મુશ્રિકો આવા સમયે 
પોતાના દેવી-દેવતાઓને ભૂલીને એક ખુદાને પોકારવા લાગે છે. કટ્ટરમાં કટ્ટર નાસ્તિક સુદ્ધાં ખુદાની સામે હાથ 
ઉઠાવીને દુઆ માગવા માંડે છે. આ જ નિશાનીને અહીંસત્ય દેખાડવા માટે રજૂકરવામાં આવી રહી છે કેમ કે આ 
એ વાતની દલીલ છે કે ખુદાપરસ્તી અને તૌહીદની ગવાહી એટલે કે એક ખુદાની સાક્ષી દરેક માનવીની અંદરજ 
રહેલી છે જેની ઉપર ગફલત અને અજ્ઞાનના ગમે તેટલાં આવરણો ચઢાવી દેવામાં આવ્યાં હોય તો પણ કોઈને 
કોઈ વખતે તે ઉપસીને સામે આવી જાય છે . અબૂજહલના દીકરા ઇક્રિમાને આ જ તિશાનીના દર્શનથી ઈમાનની 
પ્રેરણા મળી. જયારે મક્કા નબી સ.અ.વ.ના હાથે જીતાઈ ગયું ત્યારે ઇક્રિમા જિદ્દાહની તરફ ભાગ્યાં અને એક 
હોડી ઉપર સવાર થઈને હબશનો માર્ગપકડયો. રસ્તામાં ભારે તોફાન આવ્યું અને હોડી જોખમમાં મૂકાઈ ગઈ. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ જ ૧૭2 ૧૭ 


ટ ત્રત્ત( ક#»7 


સિન ટ હક્ક 'હઝશીગ્ક્ાતય ૦પ 
# 52 કટ ત્રિતત્ત્ર ન 
ઝાઝાડડડ: 


તૈ 
દ્રિઈ હિ ટ દ્વ ક 


ગથી હહ 558; 
72 #£/2./ ક7/#.»7 |! દ્વિ જ 
૦2855 ડાડા ૧૬2 


79 7.772 છુ ન “૭92 ર ર 

ડનર દ ૦290 કિક 

2-₹.-2.-ક» (તત % «(7 “૪ ત 47.2772022 

૦૯૭-553 ૪૭5% ડટ્શદડ્ક 
2.477 2-5» 2-2 


૦હ્ર-૪%ટપ “પચ. રા ક હટ15 


જુલમ કર્યો હતો અને પ્રશંસા છે અલ્લાહ સર્વ જગતોના માલિક માટે (કે તેણે તેમના મૂળ કાપી 
નાખ્યાં). 

હે મુહમ્મદ ! આમને કહો, કયારેય તમે એમ પણ વિચાર્યું કે જો અલ્લાહ તમારી દ્રષ્ટિશક્તિ 
અને શ્રવણશકિત તમારી પાસેથી છીનવી લે અને તમારા દિલોને મહોરબંધ કરી દે“ તો અલ્લાહ 
સિવાય બીજો કયો ખુદા છે જે આ શકિતઓ તમને પાછી અપાવી શકતો હોય ? જુઓ, કેવી રીતે અમે 
વારંવાર અમારી નિશાનીઓ તેમની સમક્ષ પ્રસ્‍તુત કરીએ છીએ અને પછી તેઓ કેવી રીતે એમનાથી 
કંતરાઈ જાય છે. કહો કયારેય તમે વિચાર્યું કે જો અલ્લાહ તરફ્થી ઓચિંતો અથવા એલાન કરીને 
તમારી ઉપર પ્રકોપ આવી જાય તો શું અત્યાચારીઓ સિવાય કોઈ બીજો માર્યો જશે ? અમે જે 
પયગમ્બર મોકલીએ છીએ એટલા જ માટે તો મોકલીએ છીએ કે તે સદ્ચરિત્ર લોકોને 
શુભસમાચાર આપનારાં અને દુષ્ચરિત્ર લોકોને માટે ડરાવનારાં હોય. પછી જે લોકો તેમની વાત 
માની લે અને પોતાનું વર્તન સુધારી લે તેમના માટે કોઈ ભય અને દુઃખનો અવકાશ નથી. અને જે 


જ ક. કક 


લોકો અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવે તેઓ તેમની નાફરમાનીઓના પરિણામે સજા ભોગવીને રહેશે. 


શરૂ શરૂમાં તો દેવી-દેવતાઓને પોકારતા રહ્યાં પરંતુ જયારે તોફાનની તીવ્રતા વધી અને મુસાફરોને વિશ્વાસ થઈ 
ગયો કે હવે હોડી ડૂબી જશે ત્યારે બધા કહેવા લાગ્યાં કે આ સમય અલ્લાહના સિવાય બીજા કોઈને પોકારવાનો 
નથી, તે જ ઇચ્છે તો આપણે બચી શકીએ તેમ છીએ. એ વખતે ઇક્રિમાની આંખો ખુલી ગઈ અને તેમના દિલે 
સાદ દીધો કે, જો અહીં અલ્લાહના સિવાય કોઈ મદદગાર નથી તો બીજી કોઈ જગ્યાએ શા માટે હોય. આ જ તો 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


ત્રિ તિ ક 772 
જી 1 સ 
ફ્ક ક 


ન” 


152992 


હે મુહમ્મદ ! આમને કહો, “હું તમને એમ નથી કહેતો કે મારી પાસે અલ્લાહના ખજાનાં 
છે, ન તો હું ગેબનું જ્ઞાન ધરાવું છું, અને ન તો એમ કહું છું કે હું ફરિશ્તો છું. હું તો માત્ર એ વહીનું 
અનુસરણ કરું છું જે મારી ઉપર ઊતારવામાં આવે છે.”””' પછી આમને પૂછો, શું આંધળો, અને 
દેખતો બંને સમાન હોઈ શકે ?”“*શું તમે વિચારતાં નથી ?' (રુફૂઅ-૫) 


એ વાત છે જે અલ્લાહનો એ નેક બંદો આપણને ૨૦ વર્ષથી સમજાવી રહ્યો છે અને આપણે અમસ્તાં જ તેની સાથે 
લડી રહ્યાં છીએ. ઇક્રિમાના જીવનની આ નિર્ણાયક ક્ષણ હતી. તેમણે એ જ વખતે ખુદા સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, જો 
હું આ તોફાનમાંથી બચી ગયો તો સીધો મુહમ્મદ સ.અ.વ.ની પાસે જઈશ અને તેમના હાથમાં હાથ આપી 
દઈશ. આમ, તેમણે તેમની આ પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી અને ત્યારબાદ આવીને મુસલમાન થઈ ગયાં, એટલું જ નહીં 
બલ્કે પોતાની બાકીની ઉમર ઇસ્લામ માટે જિહાદ કરવામાં પસાર કરી દીધી. 

(૩૦) અહીં દિલોને મહોર બંધ મારી દેવાનો અર્થ વિચારવા અને સમજવાની શક્તિઓ છીનવી 
લેવાનો છે. 

(૩૧) મૂર્ખ લોકોના મગજમાં હંમેશથી એક મૂખમિભર્યો ખ્યાલ રહ્યો છે કે જે માણસ ખુદા સુધી 
પહોંચેલો હોય તે માનવીય ગુણોથી પર હોવો જોઈએ, તેના દ્રારા અજાયબીભર્યા ચમત્કારો થવાં જોઈએ, તે એક 
ઇશારો કરે અને પર્વત સોનાનું બની જાય, તે હુકમ આપે અને ધરતીમાંથી ખજાના ઉભરાવા માંડે, તેને લોકોના 
ભૂત અને ભવિષ્યકાળ દેખાતાં હોય, તે બતાવી શકે કે ખોવાયેલી વસ્તુ કયાં રાખેલી છે , રોગી બચશે કે મરી 
જશે, સગર્ભા સ્ત્રીના પેટમાં નર છે કે માદા. આ ઉપરાંત તેણે માનવસહજ નબળાઈઓ અને મર્યદાઓથી પણ 
પર હોવું જોઈએ. એવો તો કેવો ખુદા સુધી પહોંચેલો માણસ હોય કે જેને ભૂખ અને તરસ લાગે, જેને ઊંઘ આવે, 
જેના બાળબચ્ચાં હોય, જે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ખરીદ-વેચાણ કરતો હોય, જેને કોઈક વખતે 
કરજ લેવાની જરૂર પડે અને કોઈ વખતે તે તંગી અને ગરીબાઈમાં સપડાઈને પરેશાનીની હાલતમાં મૂકાઈ જાય. 
આ જ પ્રકારના ખ્યાલો નબી સ.અ.વ.ના જમાનાના લોકોની માનસિકતામાં છવાયેલા હતાં. તેઓ જયારે 
આપની પાસેથી પયગમ્બરીના દાવા વિશે સાંભળતા હતાં ત્યારે આપની સચ્ચાઈને પારખવા માટે ગેબી 
વસ્તુઓની ખબરો પૂછતા હતાં, ચમત્કારો અને કરામતોની માગણી કરતા હતાં અને આપને એક સાવ સામાન્ય 
મનુષ્ય જેવો એક મનુષ્ય જોઈને વાંધો ઉઠાવતા હતાં કે આ ખરો પયગમ્બર છે, જે ખાય છે, પીએ છે , બાલબચ્ચાં 
ધરાવે છે અને બજારોમાં હરેફરે છે !આ જ વાતોનો જવાબ આ આયતોમાં આપવામાં આવ્યો છે. 

(૩૨) આનો અર્થ આ છે કે હું જે સત્યો તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું તે મે નજરે નિહાળ્યાં છે અને તે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ગ ક૭૪થ૯ડાહ#ક 
224 ૮22૬7 2 2762૬692 .4 ૨47 76%। 2 
૦૬ છા! જબ 


ત્રિધ€ 4% 6 «૮ 2% કે 


“કકક મેઇ 
22 ન 


અને હે મુહમ્મદ ! તમે આ (વહીના જ્ઞાન) વડે એ લોકોને નાશ આપો જે આ વાતનો 
ડર રાખે છે કે તેમના માલિકની સમક્ષ કયારેક એવી હાલતમાં રજૂ કરવામાં આવશે કે તેના સિવાય 
ત્યાં કોઈ એવો (સત્તા ધરાવનાર) નહીં હોય જે તેમનો હિમાયતી અને મદદગાર થાય, અથવા 
તેમની ભલામણ કરે, કદાચ (આ શિખામણથી ચેતી જઈને) તેઓ અલ્લાહથી ડરવાનો માર્ગ 
અપનાવી લે.” અને જે લોકો તેમના માલિકને રાત-દિવસ પોકારતાં રહે છે અને તેની પ્રસજ્ઞતા 
પ્રાત કરવામાં વ્યસ્ત છે તેમને તમારાથી દૂર ન ફેંકો.” તેમના હિસાબમાંથી કોઈ વસ્તુનો બોજો 
તમારી ઉપર નથી અને તમારા હિસાબમાંથી કોઈ વસ્તુનો બોજો તેમની ઉપર નથી. 


સીધેસીધા મારા અનુભવમાં આવ્યાં છે. મને વહી મારફતે તેમનું સાચેસાચું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે, એમના 
માટેની મારી સાક્ષી આંખો દેખી સાક્ષી છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, તમે એ સચ્ચાઈઓ તરફથી આંધળાં છો, તમે 
એમના વિષે જે ખ્યાલો ધરાવો છો તે કાં તો કલ્પનાઓ અને અનુમાનો ઉપર આધારિત છે અથવા આંધળા 
અનુકરણ ઉપર. એટલા માટે મારી અને તમારી વચ્ચે આંધળાં અને દેખતા જેવો ફરક છે અને આના જ લીધે મને 
તમારી ઉપર શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત છે, એટલા માટે નહીં કે મારી પાસે ખુદાઈના ભંડારો છે અથવા હું ગેબનો જાણકાર છું 
અથવા માનવસહજ નબળાઈઓથી પરછું . 

(૩૩) આનો અર્થઆ છે કે જે લોકો દુનિયાના જીવનમાં એવા મદમસ્ત છે કે તેમને ન તો મોતની ચિંતા 
છે ન તો એનો જ ખ્યાલ છે કે કયારેય આપણે આપણા ખુદાને મોઢું દેખાડવાનું છે , તેમની ઉપર તો આ શિખામણ 
કયારેય કામ કરશે નહીં અને આવી જ રીતે એ લોકો ઉપર પણ આની અસર નહીં થાય જે એ પાયા વિનાના 
ભરોસા ઉપર જીવી રહ્યાં છે કે, દુનિયામાં અમે ચાહે તે કરીને જઈએ, આખિરતમાં અમારો વાળ પણ વાંકો નહીં 
થાય કેમ કે અમે ફલાણાનો હાથ ઝાલેલો છે , અથવા ફલાણો અમારી ભલામણ કરી દેશે, અથવા ફલાણો અમારા 
માટે કફફારો બની ચૂકયો છે. એટલા માટે આવા લોકોને છોડીને તમે તમારા સંબોધનની દિશા એ લોકો ભણી 
રાખો જે ખુદાની સામે હાજર થવાનો પણ ડર રાખતાં હોય અને તેની ઉપરના ખોટા ભરોસા ઉપર ફુલાયેલાં પણ 
ન હોય. આ શિખામણની અસર માત્ર એવા જ લોકો ઉપર થઈ શકે છે અને એમને જ સુધરવાની તક આપી 
શકાય. 


નર 
૩ દ્ધ દ્વ “કક 


નાજ દ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


* 2 ૮ 27૬૪૮ 46644 « (૮ નવં 
કકકઇઉઇડ૬4૦હકાહ૭ 4565 
«2જ] 555 ” *7.2270 #ક"?/« 


દડી દા તજ 


કન 


7 |,/ 95» ન ન જ 77દ્ર 
2? 79%22૮ દ્ડછુ “૦૭47. 27.» 2 ક “27 [૪ ષ્ઝ» 
છે જ 2955 ગડે દ્રનડિત્ડ ઇદ 


આમ છતાં જો તમે તેમને દૂર ફૈકશો તો જુલમીઓમાં ગણાશો. ' હકીકતમાં અમે આવી રીતે આ 
લોકોમાંથી કેટલાકને કેટલાક વડે અજમાયશમાં નાખ્યાં છે“ કે જેથી તેઓ આમને જોઈને કહે “શું 
આ છે એ લોકો જેમની ઉપર અમારી વચ્ચે અલ્લાહની કૃપા થઈ છે ?'' --હા, !શું અલ્લાહ તેના 
આભારી બંદાઓને આમના કરતાં વધારે જાણતો નથી જ્યારે એ લોકો તમારી પાસે આવે જે 
અમારી આયતો ઉપર ઈમાન લાવે છે ત્યારે તેમને કહો “તમારી ઉપર સલામતી છે. તમારા 
માલિકે મહેરબાની અને દયા કરવાની રીત પોતાની ઉપર ફરજિયાત કરી લીધી છે. આ તેની 
મહેરબાની અને દયા છે કે જો તમારામાંથી કોઈ અજાણતાં કોઈ ખરાબ કામ કરી બેઠો હોય, પછી 
એનાપછી તોબા કરે અને સુધારી લે તો તે તેને માફ કરી દે છે અને નરમ વ્યવહાર કરે છે.'””* 


(૩૪) કુરેશના મોટાં મોટાં સરદારો અને સંપન્ન સુખી લોકોને નબી સ.અ.વ.ની સામે બીજા વાંધાઓ 
ઉપરાંત આ વાંધો પણ હતો કે આપની આસપાસ તો અમારી કોમના ગુલામો, નોકરચાકર અને નીચલા વર્ગના 
લોકો ભેગા થઈ ગયાં છે. તેઓ કટાક્ષ કરતા હતાં કે આ માણસના સાથીદારો પણ કેવા કેવા આદરણીય લોકો 
મળ્યાં છે! બિલાલ, અમ્માર, સુહેબ અને ખબ્બાબ! બસ આ જ લોકો અલ્લાહને અમારામાંથી એવા મળ્યાં 
જેમને નવાજી શકાતાં હતાં ! પછી, તેઓ આ ઈમાન લાવનારા લોકોની ગરીબીનો મજાક ઉડાવીને જ અટકી 
જતા ન હતાં, બલ્કે એમનામાંથી જેની અંદર પણ કયારેક ભૂતકાળમાં કોઈ નૈતિક કમજોરી દેખાઈ હતી તેની 
ઉપર પણ આ લોકો આલોચના કરતા હતાં અને કહેતા હતાં કે ફલાણો માણસ જે ગઈકાલ સુધી તો આવો હતો, 
અને ફલાણો માણસ કે જેણે આવું આવું કર્યું હતું, આજે તે પણ પસંદગી પામેલાંની યાદીમાં સામેલ છે ! આ જ 
વાતોનો જવાબ અહીં આપવામાં આવી રહ્યો છે. 

(૩૫) એટલે કે દરેક માણસ તેની ખામીઓ અને સાર કાર્યો માટે પોતે જ જવાબદાર છે. આ 
મુસલમાન થનારા લોકોમાંથી કોઈપણ માણસ માટે જવાબ આપવા તમે ઊભા નહીં થાઓ, અને ન તો તમારા 
માટે જવાબ આપવા માટે એમનામાંથી કોઈ ઊભો થશે. તમારા હિસ્સાની કોઈ નેકી આ લોકો તમારી પાસેથી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ જ ૧૭2 ૧૭ 


42251| દ્ધિઇ 


છલ્સ5!હ્20 
[૦ કા” ડં 


ક દ્વિ ૮4 (1 


કેહતા. કહ 


અને આવી રીતે અમે અમારી નિશાનીઓ વિગતવાર રીતે રજુ કરીએ છીએ કે કે જેથી ગુનેગારોનો 
માર્ગતદ્દન જાહેર થઈ જાય.  (સ્કૂઅ- દ) 

હે મુહમ્મદ ! આમને કહો કે તમે લોકો અલ્લાહ સિવાય બીજાં જેમને પોકારો છો તેમની 
બંદગી કરવાની મને મનાઈ કરવામાં આવી છે. કહો, હું તમારી ઈચ્છાઓનું અનુસરણ નહી કરું, 
જો મેં આવું કર્યું તો ગુમરાહ થઈ ગયો, સીધો માર્ગ પામનારાઓમાંથી ન રહ્યો. કહો, હું મારા 
માલિક તરફથી એક સ્પષ્ટ દલીલ ઉપર કાયમ છું અને તમે તેને ખોટી ઠેરવી દીધી છે, હવે મારા 
અધિકારમાં એ વસ્તુ નથી જેના માટે તમે ઉતાવળાં થઈ રહ્યાં છો,“ ફેંસલો કરવાનો સંપૂર્ણ 
અધિકાર અલ્લાહને છે, તે જ સત્ય વાત વર્ણવે છે અને તે જ સૌથી સારો 


છીનવી શકતાં નથી તેમજ તેમના હિસ્સાની કોઈ બૂરાઈ તમારી ઉપર નાખી શકતાં નથી. આ ઉપરાંત, જયારે 
આ લોકો માત્ર સત્યના યાચક બનીને તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તેમને તમે શા માટે દૂર હડસેલી દો? 
(૩૬) એટલે કે ગરીબો, મુફલિસો અને એવાં લોકો કે જે સમાજમાં નીચી હેસિયત ધરાવે છે તેમને 


પ ક મા. 


સૌથી પહેલાં ઈમાન લાવવાની પ્રેરણા આપીને અમે માલ અને મોભાનો ઘમંડ ધરાવનારા લોકોને અજમાયશમાં 


નાખી દીધાં છે. 

(૩૭) જે લોકો એ વખતે નબી સ.અ.વ. ઉપર ઈમાન લાવ્યા હતાં એમાંના ઘણાંખરા લોકો એવા પણ 
હતાં જેમના હાથે જહાલતના જમાનામાં મોટા મોટા ગુન્હા થઈ ગયંલા હતાં. હવે ઇસ્લામ અંગીકાર કરી લીધા 
પછી તેમના જીવન સાવ બદલાઈ ગયા હતાં, પરંતુ ઇસ્લામના વિરોધીઓ તેમને ભૂતકાળના જીવનની 
ખામીઓ અને કૃત્યો માટે મ્હેણાં મારતા હતાં. આના માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કેઈમાનવાળાઓને દિલાસો 
આપો. તેમને જણાવો કે જે માણસ તૌબા કરીને પોતાને સુધારી લે છે તેના અગાઉના ગુન્હાઓ ઉપર પકડ 
કરવાની રીત અલ્લાહતઆલાને ત્યાં નથી. 

(૩૮) “આવી રીતે” નો ઇશારો એ સમગ્ર પ્રવચનની તરફ છે જે ચોથા રુકૂઅની આ આયતથી શરૂ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ત્રિ તો 


હકઈનન્‍્૯ક્-ઈહ,%હકઈકડહકક 
ફિ (0 635 5 લજજા ઉ ૧૯૪૦૪૪૪ 
ક્.કાઈ કઇ ઝાહુંઉ 559૫ ન્‍કડડ્ 
હ 95564854 %5% 
મ ત ફત 


2 કળ બાન 4 


ના નડે % 5-2 


દ ઝી દ 22 ૮ [4 બ પ નદ્ધ કડ દ્ર] ક 
“ક્ર કક 


ફેસલો કરનાર જર કહો, જો કયાંક એ વસ્તુ મારા અધિકારમાં હોત કે જેના માટે તમે ઉતાવળા 
થઈ રહ્યાં છો તો મારી અને તમારી વચ્ચે ક્યારનોય ફેસલો થઈ ગયો હોત. પરંતુ અલ્લાહ વધુ 
સારી રીતે જાણે છે કે અત્યાચારીઓની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. તેની જ પાસે ગેબની 
ચાવીઓ છે જેમને તેના સિવાય કોઈ નથી જાણતું. ધરતી અને સમુદ્રમાં જે કંઈ છે, બધાથી તે વાકેફ 
છે. વૃક્ષ ઉપરથી પડનારું કોઈ પાંદડું એવું નથી જેની જાણ તેને ન હોય. ધરતીના અંધારા પડોમાં 
કોઈ દાણો એવો નથી જેનાથી તે વાકેફ ન હોય. સૂકું અને લીલું બધું જ એક ખુલ્લા ગ્રંથમાં લખેલું 
છે. તે જ છે જે રાત્રે તમારા પ્રાણો કબજામાં લઈ લે છે અને દિવસે જે કંઈ તમે કરો છો તેને જાણે છે, 

પછી બીજા દિવસે તે તમને આ જ કામકાજની દુનિયામાં પાછા મોકલી દે છે કે જેથી જીવનની નક્કી 
કરેલી મુદ્દત પૂરી થાય. છેવટે તેની જ તરફ તમારું પાછું ફરવું છે, પછી તે તમને જણાવી દેશે કે તમે 
શું કરતા રહ્યાં છો. (રુકૂઅ-૭) 


હ 
ષ્‌ 


કક 


૫૭૬૧૫ 


ય 


થયો હતો, “આ લોકો કહે છે કે તેની ઉપર કોઈ નિશાની કેમ નથી ઊતરી.” અર્થાત્‌ આટલી સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખી 
દલીલો તથા નિશાનીઓ પછી પણ જે લોકો તેમના કુફ્ર અને ઇનકાર ઉપર હઠાગ્રહ સેવતાં રહે, તેમનું અપરાધી 
હોવું કોઈપણ શંકા વિના સાબિત થઈ જાય છે, અને આ હકીકત દર્પણની જેમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે હકીકતમાં આ 
લોકો અજ્ઞાનપ્રિયતાના કારણે આ માર્ગેચાલી રહ્યાં છે, એ કારણે નહીં કે સત્યમાર્ગની દલીલો સ્પષ્ટ નથી અથવા 
અમુક દલીલો એમની આ ગુમરાહીની તરફેણમાં પણ મોજુદ છે . 

(૩૯) અહીં ઇશારો અલ્લાહની આપત્તિ તરફ છે. વિરોધીઓ કહેતા હતાં કે જો તમે ખુદા તરફથી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


વક ઝક 
કંવ્હાકક ડડ546 દ્રે ઝડી ના 
બહા કડા” મડી 
વિઝા. £૬ 27૨ 5 ઈ 
હાહ ઇડ 
બ્હ્ક્ક 2૭ ૧? કે કહ્ટટહણ# કી 


તેના બંદાઓ ઉપર તે પૂર્ણ શક્તિ ધરાવે છે અને તમારી ઉપર નિરીક્ષણ કરનારાં નીમીને મોકલે 
છે, “એટલે સુધી કે જ્યારે તમારામાંથી કોઈના મૃત્યુનો સમય આવી જાય છે ત્યારે તેના મોકલેલા 
ફરિશ્તા તેના પ્રાણ કાઢી લે છે અને પોતાની ફરજ બજાવવામાં સહેજ પણ કચાશ રાખતાં નથી, 


પછી બધા જ અલ્લાહ, તેમના સાચા માલિકની તરફ પાછા લાવવામાં આવે છે. બરાબર જાણી લો, 
ફેંસલાના તમામ અધિકારો તેની જ પાસે છે અને તે હિસાબ લેવામાં ઘણો ઝડપી છે.” 

હે મુહમ્મદ ! આમને પૂછો, “ભૂમિ અને સમુદ્રના અંધારાંમાં કોણ તમને જોખમોથી બચાવે 
છે ? કોણ છે જેની પાસે તમે (સુસીબતના સમયે) કરગરી કરગરીને અને છાનામાના દુઆઓ 
માગો છો ? કોને કહો છો કે જો આ આફતમાંથી તેણે અમને ઉગારી લીધાં તો અમે જરૂર આભારી 
થઈશું ₹--કહો, અલ્લાહ તમને તેનાથી અને દરેક તકલીફથી મુક્ત આપે છે પછી તમે બીજાંને 
તેનો ભાગીદાર ઠેરવો છો.“ 


મોકલાયેલા નબી છો , અને અમે જયારે ખુલ્લી રીતે તમને ખોટા કહી રહ્યાં છીએ, ત્યારે શા માટે ખુદાની આપત્તિ 
અમારી ઉપર આવી જતી નથી? તમે અલ્લાહ તરફથી નિમાયેલા હોવાનો તકાદો તો એ હતો કે અહીં જેવો કોઈ 
તમને ખોટો કહેત અથવા તમારું અપમાન કરત, તો તરત જ ધરતી ધસી પડત અને તે તેમાં સમાઈ જાત અથવા 
વીજળી પડત અને તે ભસ્મ થઈ જાત. આ તો વળી કેવું છે કે ખુદાનો મોકલેલ અને તેની ઉપર ઈમાન લાવનારા 
લોકો તો મુસીબતો ઉપર મુસીબતો તથા અપમાન ઉપર અપમાન સહન કરી રહ્યાં છે અને એમને ગાળો 
આપનારા અને પથ્થર મારનારાઓ નિર્ભય બનીને શાંતિથી ફરે છે? 

(૪૦) એટલે કે આવા ફરિશ્તા કે જે તમારી દરેક હીલચાલ અને દરેક વાત ઉપર નજર રાખે છે, તમારી 


દરેકપ્રવૃતિની નોધ કરતા રહે છે. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
યો શિ ૧૭2 ૧૭ 


2૮ 2૫૦૬ ૮225 87૮€૮27?722761રતર 2 [72 «7 
છ્ણ જ્ઝ્ાઈ:&|#* 
દ્વિ ત ક ૦ ની પ, ર્ર 
4? *24(27.ૂ શક્ક મ કે મ 
ક ગક ના ઝઝષ્ટઝ 
૮227 92૬: 9? 2 222 


2 9૯% ગહ હ)૫2% 
« બ) _. *૮* 225 8:22 2૬% 22 ર:? “2.222૮ 
હક્ક કઝ હડા#*હ૦શ્ 


કહો, તે એમ કરવા માટે સમર્થ છે કે તમારી ઉપર કોઈ આફત ઉપરથી ઉતારી દે, અથવા તમારા 
પગ નીચેથી પ્રગટ કરી દે, અથવા તમને જૂથોમાં વહેંચીને એક જૂથને બીજા જૂથની તાકાતનો સ્વાદ 
ચખાવડાવી દે. જુઓ, અમે કેવી રીતે વારંવાર અલગ અલગ રીતે અમારી નિશાનીઓ તેમની સામે 
પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યાં છીએ કે જેથી તેઓ હકીકતને સમજી લે.” તમારી કોમ તેનો ઈનકાર કરી રહી છે 
જો કે તે હકીકત છે. આમને કહી દો કે હું તમારી ઉપર નિરીક્ષક બનાવવામાં આવ્યો નથી.“ દરેક 
ખબરતના 

(૪૧) એટલે કે આ હકીકત કે માત્ર અલ્લાહ જ સર્વશક્તિમાન છે અને તે જ તમામ સત્તાઓનો 
માલિક અને તમારા ભલા અને બૂરાનો કુલમુખત્યાર છે, અને તેના જ હાથમાં તમારા ભાગ્યની લગામ છે. 
આ અંગેની ગવાહી તો તમારી પોતાની જાતમાં જ મોજૂદ છે. જયારે કોઈ મુસીબતનો સમય આવે છે અને 
સાધનો નિષ્ફળ જતાં દેખાય છે ત્યારે તમે સહજ રીતે તેની જ તરફ વળો છો. આ ખુલ્લી નિશાની હોવા છતાં પણ 
તમે કોઈપણ દલીલ અને પુરાવા વિના બીજાંને ખુદાઈમાં તેના ભાગીદાર બનાવી દીધેલાં છે. તમારૂં 
ભરણપોષણ તો તેની આપેલી રોજીમાંથી થાય છે અને તમે અન્નદાતા બનાવો છો બીજાંને, મદદ તો તેની કૃપા 
અને મહેરબાનીથી મેળવો છો, અને હિમાયતી અને મદદગાર ઠરાવો છો બીજાંને, ગુલામ તો છો તેના પણ 
બંદગી કરો છો બીજાંની. તમારા સંકટો દૂર એ કરે છે, ખરાબ સમયમાં તમે આજીજી તેની સામે કરો છો અને 
જયારે મુસીબતનો સમય પસાર થઈ જાય છે ત્યારે સંકટ વિમોચક બીજાં બની જાય છે , અને ચઢાવા અને ભેટો 
બીજાના નામે ચઢવા માંડે છે ! 

(૪૨) જે લોકો અલ્લાહની આફતને તેમનાથી દૂર જોઈને સત્યની દુશ્મનાવટમાં ભારે હિંમત દેખાડી 
રહ્યા હતાં, તેમને ચેતવવામાં આવી રહ્યાં છે કે અલ્લાહની આફતને આવવામાં વાર લાગતી નથી. પવનનું એક 
તોફાન તમને અચાનક બરબાદ કરી શકે છે, ભૂકંપનો એક આંચકો તમારા ગામોને ભોયભેગા કરી દેવા માટે 
પૂરતો છે . કબીલાઓ, રાષ્ટ્રો અને દેશોની દુશ્મનાવટના દારૂગોળામાં એક જ ચિંગારી એવી તબાહી મચાવી શકે 
છે કે વર્ષો સુધી રકતપાત અને અશાંતિમાંથી છુટકારો ન મળે. એટલા માટે અત્યારે જો આફત આવતી નથી તો 
આ તમારા માટે ગફલત અને બેહોશીનું ઘેન ન બની જાય કે બેફિકર બનીને સારા અને નરસા વચ્ચે ભેદ કર્યા 
વિના આંધળાંની જેમ જીવનના રસ્તા પર ચાલતાં રહો. પાડ માનો કે અલ્લાહ તમને મહેતલ આપી રહ્યો છે અને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


દ્વિ તત્વ દસ ક 


“4૯ પહ્21%9૦9૯*૭૦૦૭ 4 


“ન 


ક ”ક#% -(₹ક»-૪ %૮૮ 22 


ઈ 
મ ચ્્ર્ટ્ડ્ડઝપ્ર્“ુશ્ક્શ્ક્ટ હ“ ગ્૯૯હકઉ કછ 


1. 


જ ડી હ હઝપ્ઝઝ ડક દાદ હ 
જવ ક્વ ક 
“944 27૮79 |22૮4 722૬47 2 7૬૦% ૭ 
!96-% છ દ ટર? 2255૦6 જ ઝડ 


જાહેર થવાનો એક સમય નિયત થયેલો છે, ટૂંક સમયમાં તમને પોતાને પરિણામ જણાઈ જશે. 

અને હે મુહમ્મદ ! જ્યારે તમે જુઓ કે લોકો અમારી આયતોની નુકતેચીની કરી રહ્યાં છે 
ત્યારે તેમની પાસેથી ખસી જાઓ, એટલે સુધી કે તેઓ આ વાત છોડીને બીજી વાતોમાં લાગી જાય. 
અને જો કયારેક શૈતાન તમને ભુલાવામાં નાખી દે” ત્યારે જે વખતે તમને આ ભૂલનું ભાન થઈ જાય 
તેના પછી ફરી આવા જુલમી લોકો પાસે ન બેસો. તેમના હિસાબમાંથી કોઈ વસ્તુની જવાબદારી 


સંયમી લોકો ઉપર નથી, અલબત્ત, શિખામણ આપવી તેમની ફરજ છે કદાચ તેઓ ખોટું કરવાથી 
બચી જાય. છોડો એ લોકોને જેમણે તેમના દીનને ખેલ અને તમાશો બનાવેલો છે 


એ નિશાનીઓ તમારી સામે રજૂ કરી રહ્યો છે જેના વડે તમે સત્યને ઓળખીને સાચો માર્ગ અપનાવી શકો. 

(૪૩) એટલે કે મારું આ કામ નથી કે જે કંઈ તમે નથી જોતાં તે હું તમને બળજબરીપૂર્વક દેખાડું અને જે 
તમે નથી સમજતાં તે બળ પ્રયોગ કરીને તમારી સમજમાં ઉતારી દઊં. અને મારું આ કામ પણ નથી કે જો તમે 
જુઓ નહીં, અને સમજો નહીં, તો તમારી ઉપર આફત ઉતારી દઉ. મારું કામ માત્ર સત્ય અને અસત્યને જુદાં 
પાડીને તમારી સામે રજૂ કરી દેવાનું છે. હવે જો તમે માનતાં નથી તો જે ખરાબ પરિણામથી હું તમને ડરાવું છું તે 
તેનાસમયે આપોઆપ તમારી સામે આવી જશે. 

(૪૪) એટલે કેજો કોઈ વખતે અમારી આ સૂચનાઓ તમને યાદ ન રહે અને તમે ભૂલથી એવા લોકોની 
સંગતમાં બેઠાં રહી જાઓ. 

(૪૫) આનો અર્થ આ છે કે જે લોકો ખુદાની નાફરમાનીથી પોતે બચીને કામ કરે છે તેમની ઉપર 
નાફરમાન લોકોની કોઈ જવાબદારી નથી ત્યારે તેઓ શા માટે અમસ્તાંજ એ વાતને પોતાની ઉપર ફરજિયાત 
બનાવી લે કે આ નાફરમાનોની સાથે વાદવિવાદ કરીને એમને મનાવીને જ રહેશે, અને એમના ખોટાં અને 


દ 


સમજયા વિનાના વાંધાઓનો જવાબ આપીને જ રહેશે, અને જો તેઓ માનતાં ન હોય તો તેમને કોઈપણ રીતે 


ન્‌ 


મનાવીને જ રહેશે. એમની ફરજ તો માત્ર આટલી જ છે કે જેમને ગુમરાહીમાં ભટકતાં જોઈ રહ્યાં હોય તેમને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


122 હદ 
ઇશા 


-7ક- 


નિ ા દિ 


પ મમ 22૮2૫૭ 
“86૭54૪૫ ત ટ 
પફ; ળા દ્ધ “7-7 ક» 2-77 


ઝમ ૬૪૭૮૪ હ્5૯૭ક્ક્ઝગ 
હકાઈક્દઇહઝઇશાઉડડડડ્કઉૃહડ 
1527 હ કટક “હાહ 


અને જેમને દુનિયાના જીવને ભ્રમમાં નાખી દીધેલાં છે. હા, પરંતુ આ કુર્બાન સંભળાવીને 
શિખામણ અને ચેતવણી આપતા રહો કે કયાંક કોઈ માણસ તેના કરતૂકોની આફતમાં ફસાઈ ન 
જાય, અને ફસાય પણ એવી હાલતમાં કે અલ્લાહથી બચાવનાર કોઈ હિમાયતી કે મદદગાર અને 
કોઈ ભલામણ કરનાર તેના માટે ન હોય અને જો તે દરેક શકય વસ્તુ મુક્તિદંડ પેટે આપીને છૂટવા 
માગે તો તે પણ તેની પાસેથી સ્વીકારવામાં ન આવે, કારણ કે આવા લોકો તો ખુદ તેમની કમાણીના 
પરિણામે પકડવામાં આવશે,એમને તો એમના સત્યના ઈનકારના અવેજ પેટે ઉકળતું પાણી પીવા 
માટે અને પીડાકારી સજા ભોગવવા માટે મળશે. (રુકૂઅ-૮) 

હે મુહમ્મદ ! આમને પૂછો, શું અલ્લાહને છોડીને અમે એમને પોકારીએ જે ન તો અમને 
ફાયદો પહોંચાડી શકે છે ન તો નુકસાન ? અને જ્યારે કે અલ્લાહ અમને સીધો માર્ગ દેખાડી ચૂકયો 
છે ત્યારે શું હવે અમે તરત પાછા વળી જઈએ ? શું અમે અમારી દશા એ માણસ જેવી કરી લઈએ 
જેને શૈતાનોએ ધરતીમાં ભટકાવી દીધો હોય અને તે વ્યાકુળ બનીને ફરી રહયો હોય જો કે તેના 
સાથીદારો તેને બોલાવી રહ્યાં હોય કે અહી આવ, આ સીધો માર્ગ મોજૂદ છે? 


શિખામણ આપે અને સત્ય વાત તેમની સામે રજૂ કરી દે. પછી જો તેઓ ન માને અને ઝઘડાં, ચર્ચા અને વાદ- 
વિવાદ ઉપર ઉતરી આવે તો સત્યવાન લોકોનું આ કામ નથી કે તેમની સાથે માનસિક કુશ્તીઓ કરવામાં પોતાનો 


સમય અને શક્તિઓ વેડફતાં રહે. જાહિલ લોકોને બદલે તેમણે તેમની શક્તિઓ અને સમય એ લોકોના શિક્ષણ 
અને તાલીમ અને સુધારણા તેમજ ઉપદેશ પાછળ વાપરવાં જોઈએ જે પોતે સત્યચાહક હોય. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


ઇડ ડઇકાશજશકાઈઇઝઈ 


કઝ? 20 %:*6772].29 *.*7 272 
ઇક દ્ર 3482” ક 55 3૪ ન છક 


ત્રિ ૮ 


“શ્ઇ હક, કડડુ/કાહકહઝક્દ 


કહો, “હકીકતમાં સાચું માર્ગદર્શન તો માત્ર અલ્લાહનું જ માર્ગદર્શન છે અને તેની તરફથી અમને 
આ આદેશ મળ્યો છે કે સૃષ્ટિના માલિકની સામે આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવી દો, નમાઝ કાયમ 
કરો અને તેની નાફરમાની બચો, તેની જ તરફ તમે સમેટવામાં આવશો.એ જ છે જેણે આકાશ 
અને ધરતીને યથાર્થપેદા કર્યા છે “અને જે દિવસે તે કહેશે કે 


(૪૬) કુર્બાનમાં આ વાત ઠેરઠેર કહેવામાં આવી છે કે અલ્લાહે ધરતી અને આકાશોને સાર્થક સજર્યા છે 
અથવા સત્યની સાથે સજર્યા છે. આ આયતોમાં ખૂબ જ વિશાળ અર્થ સમાયેલો છે. 

આનો એક અર્થઆ છે કે પૃથ્વી અને આકાશોનું સર્જન માત્ર ખેલના રૂપમાં થયું નથી. આ કંઈ ઈશ્વરની 
લીલા નથી. આ કોઈ બાળકનું રમક્ડું નથી કે માત્ર મનોરંજન માટે તે તેની સાથે રમતો રહે અને પછી કારણ 
વિના તેને તોડી-ફોડીને ફેંકી દે.આ હકીકતમાં એક ખૂબ જ ગંભીર કામ છે જે ડહાપણના પાયા ઉપર કરવામાં 


આવેલું છે, તેની અંદર એક મહાન ધ્યેય કાર્યરત છે, અને તેનો એક કાળ પસાર થઈ ગયા પછી સર્જનહાર 
એ તમામનો હિસાબ લે એ જરૂરી છે જે એ કાળમાં થયું છે, અને આ જ કાળના પરિણામો ઉપર બીજા કાળનો 
આધાર મૂકે. આ જ વાત બીજી ઘણી જગ્યાએ આવી રીતે કહેવામાં આવી છે.5%રડકહદોડાદાઈઈડ “હે અમારા 
માલિક, તેં આ બધું નિરર્થક સર્જ્યું નથી.” અને પ્તહપ્છ?5દદડડાડાક “અમે આકાશો અને ધરતી 
અને એ વસ્તુઓને જે આકાશ અને ધરતી વચ્ચે છે ખેલ તરીકે સર્જી નથી.” %ઇી ડડ ઇડ દહાઈડક.કી 
હ8*%2 “તો શું તમે એમ માની લીધું છે કેતમને આમ જ નકામા જ સર્જવામાં આવ્યાં છે અને તમે અમારી તરફ 
પાછા લાવવામાં નહીં આવો?” 

બીજો અર્થ આ છે કે અલ્લાહે આ સમગ્ર સૃષ્ટિતંત્ર સત્યના નક્કર પાયા ઉપર સ્થાપેલું છે. ન્યાય તથા 
ડહાપણ અને સચ્ચાઈના નિયમો ઉપર તેની દરેક વસ્તુ આધારૈત છે. અસત્ય માટે હકીકતમાં આ વ્યવસ્થામાં 
મૂળિયાં નાખવાનો અને ઉછરવાનો કોઈ અવકાશ જ નથી. આ વાત બીજી છે કે અલ્લાહ જૂઠપરસ્ત લોકોને તક 
આપે કે તેઓ જો તેમના જૂઠ અને જુલમને વિકસાવવા માગતા હોય તો તેમના પ્રયાસો કરી જુએ પરંતુ છેવટે 
ધરતી જૂઠના દરેક બીજને ઓકીને બહાર ફેંકી દેશે અને અંતમાં હિસાબ વખતે, દરેક જૂઠપરસ્ત માણસ જોઈ લેશે 
કેજેપ્રયાસો તેણે આ ખરાબ વૃક્ષની ખેતી અને સિંચાઈમાં કર્યા છે તે તમામ નક્કામા નીવડ્યાં. 

ત્રીજો અર્થ આ છે કે ખુદાએ આ સમગ્ર સૃષ્ટિને સત્યના પાયા ઉપર રચી છે અને આગવા હક્કના 
આધારે તે તેની ઉપર શાસન કરી રહ્યો છે. તેનો હુકમ અહીં એટલા માટે ચાલે છે કે તે જ પોતાની સર્જેલી સૃષ્ટિમાં 
શાસનનો અધિકાર ધરાવે છે . બીજાનો હુકમ જો ઉપરછલ્લી રીતે જોતાં બાહ્ય રીતે ચાલતો દેખાતો હોય તો પણ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


૨ #-6૬? 2227 2;2?22,77₹2). 2222225 (5. 
ક્ર 
કક 


ક દિ “નાકા જદા ટિ 


2,727 22 ૮? 22 શી હ દ્ર 11:19 2 
329 ઝક ઝક 585% 9હૃ કકક 
“4 8૨ 24)/ત્ત્ર 72 «ક 71 ક્‌, 22૭ તત 
“*ક્ાપઇઉડગઝક્ય્ઞ ડાદ્રતઝે ક-ઝંહઉ 


કે 


હ 


કયામત થઈ જાય તે જ દિવસે તે થઈ જશે. તેનું કથન તદ્દન સત્ય છે. અને જે દિવસે રણશિંગું 
ફૂંકવામાં આવશે” તે દિવસે શાસન તેનું જ હશે,” તે ગેબ અને શહાદત દરેક વસ્તુનો જાણનાર 
છે અને ડહાપણવાળો તથા માહિતગાર છે. 

ઇબ્રાહીમનો કિસ્સો યાદ કરો કે જ્યારે તેણે તેના પિતા આઝરને કહ્યું હતું “શું તું મૂર્તિઓને 
ખુદાબનાવે છે? “હુંતો 
તેનાથી છેતરાઓ નહીં, હકીકતમાં તેમનો હુકમ ચાલતો નથી, ન તો ચાલી જ શકે છે, કેમ કે સૃષ્ટિની કોઈ વસ્તુ 
ઉપર તેમનો કોઈ અધિકાર નથી કે તેની ઉપર પોતાનો હુકમ ચલાવે. 

(૪૭) “સૂર ફૂંકવાની'' સાચી કેફિયત કેવી હશે તેની વિગતો આપણી સમજની બહાર છે.કુર્ઓાન 
ઉપરથી જે કંઈ આપણને જણાયું છે તે માત્ર એટલું છે કે કયામતના દિવસે અલ્લાહના હુકમથી એક વખતે સૂર 
ફૂંકવામાં આવશે અને બધા જ નાશ પામશે, પછી ખબર નથી કે કેટલા સમય પછી, જેને અલ્લાહ જ જાણે છે, 
બીજો સૂર ફૂંકવામાં આવશે અને બધા જ, આગળના અને પાછળના, નવેસરથી જીવતાં થઈને પોતાને હશ્રના 
મેદાનમાં જોશે. પહેલો સૂર ફૂંકાતાં સમગ્ર સૃષ્ટિનું તંત્ર છિન્નભિન્ન થઈ જશે અને બીજું સૂર ફૂંકાતાં એક બીજું તંત્ર 
નવા રૂપ અને નવા નિયમોની સાથે સ્થપાઈ જશે. 

(૪૮) આનો અર્થ આ નથી કે આજે રાજ તેનું નથી બલ્કે અર્થ આ છે કે એ દિવસે જયારે પડદો ઉઠાવી 
દેવામાં આવશે અને હકીકત એકદમ સામે આવી જશે ત્યારે ખબર પડી જશે કે એ બધા કે જે સત્તા ધરાવતા 
જણાતા હતાં , અથવા માનવામાં આવતા હતાં, સાવ અધિકાર વિનાના છે અને રાજના બધા જ અધિકારો એ જ 
એકખુદા માટે છે જેણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે. 

(૪૯) ગૈબ હટ -એબધું જ જે મખ્લૂકથી છૂપું છે. 

શહાદત હર્ડા્ગહુડ -એ બધું જ જે મખ્લૂક માટે પ્રગટ -જાહેર છે. 

(૫૦) અહીં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ એ વાતની હિમાયતમાં તથા સાક્ષી તરીકે 
કરવામાં આવી રહ્યો છે જેવી રીતે અલ્લાહે એનાયત કરેલા માર્ગદર્શન વડે આજે મુહમ્મદ સ.અ.વ.એ, અને 
આપના સાથીઓએ, શિર્કનો ઇનકાર કર્યો છે તેમજ તમામ બનાવટી ખુદાઓથી મોઢું ફેરવીને એક માત્ર 
જગતના માલિકની સામે માથું ઝૂકાવી દીધું છે. એવી જ રીતે ગઈ કાલે આવું જ ઇબ્રાહીમ અ.સ. પણ કરી ચૂક્યાં 
છે. અને જેવી રીતે આજે મુહમ્મદ સ.અ.વ. અને આપની ઉપર ઈમાન લાવનારાઓની સાથે આપની અજ્ઞાન 


કોમ ઝઘડો કરી રહી છે એવી જ રીતે ગઈ કાલે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. સાથે પણ એમની કોમ આ જ ઝઘડો કરી 


4્‌ડાડ 


સરઃ અનુઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


2 હા 853 
પક હા હાડ હટ દ્વ 61 
-2 .,22292 2 


“૫. ૨૭9 દ્ર “4; 7૭2 
ડડ ઝકડાડાડ 


તને અને તારી કોમને ખુલ્લી ગુમરાહીમાં જોઉ છું.” ઇબ્રાહીમને અમે આવી જ રીતે આકાશો અને 
ધરતીનું રાજ્યતંત્ર દેખાડતા“ હતાં અને એટલા માટે દેખાડતા હતાં કે એ વિશ્વાસ 
કરનારાઓમાંથી થઈ જાય. 


ચૂકી છે. અને ગઈ કાલે જે જવાબ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ એમની કોમને આપ્યો હતો, આજે મુહમ્મદ 
સ.અ.વ. અને આપના અનુયાયીઓ તરફથી એમની કોમને પણ એ જ જવાબ છે. મુહમ્મદ સ.અ.વ. એ રસ્તા 
પર છે જે નૂહ અ.સ. અને ઈબ્રાહીમ અ.સ. તથા ઈબ્રાહીમની સંતાનના તમામ નબીઓનો રસ્તો રહ્યો છે. હવે 
જ્યારે આ લોકો એપનું અનુસરણ કરવાનો ઈનકાર કરી રહ્યાં છે ત્યારે તેમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે તેઓ 
નબીઓના માર્ગથી ચલિત થઈને અજ્ઞાનના માર્ગઉપર ચાલી રહ્યાં છે. 

અત્રે એક બીજી વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે અરબસ્તાનના લોકો સામાન્ય રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.ને તેમના નેતા અને સરદાર માનતા હતાં. ખાસ કરીને, કુરેશના અભિમાન અને ગૌરવનો સમગ્ર પાયો 
જ આ હતો કે તેઓ ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સંતાન તથા તેમના બાંધેલા ખાનએ ખુદાના સેવકો છે. એટલા માટે 
તેમની સામે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની તોહીદની માન્યતાનો તથા શિર્ક સામે તેમનો ઇનકાર અને મુશ્રિક કોમ 
સાથેના તેમના ઝઘડાનો ઉલ્લેખ કરવાનો મતલબ આ હતો કે કુરેશના ગૌરવ અને અભિમાન તથા મક્કાના 
કાફિરોના તેમના શિકયુક્ત દીન માટેનો બધો સંતોષ તેમની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે અને તેમની સામે 
સાબિત કરી દેવામાં આવે કે આજે મુસલમાનો એ મુકામ ઉપર છે જે મુકામ ઉપર હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. હતાં 
અને તમારી હેસિયત એ છે જે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. સાથે ઝઘડો કરનારી જાહિલ કોમની હતી. આ બિલકુલ 
એવું જ છે જાણે કોઈ શેખ અબ્દુલકાદિર જીલાની રહ.ના શ્રદ્ધાળુઓ અને કાદરી વંશના પીરઝાદાઓની સામે 
હઝરત શેખના અસલ શિક્ષણ તથા એમના જીવનની ઘટનાઓ રજૂ કરીને એમ સાબિત કરી દે કે જે બુઝુર્ગને તમે 
માનો છો, તમારી પોતાની રીત એમના કરતાં તદ્દન વિરૂદ્ધ છે અને તમે આજે એ જ ગુમરાહ લોકોની હેસિયત 
ધારણ કરી લીધી છે જેમની વિરૂદ્ધ તમારા બુઝુર્ગજીવનભર સંઘર્ષ કરતા રહ્યાં. 

(૫૧) એટલે કે જેવી રીતે તમારી સામે સૃષ્ટિની નિશાનીઓ સ્પષ્ટ છે અને અલ્લાહની નિશાનીઓ 
તમને દેખાડવામાં આવી રહી છે , એવી જ રીતે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સામે પણ આ જ કુદરતની તિશાનીઓ હતી 
પરંતુ તમે લોકો એમને જોયા પછી પણ આંધળાંની જેમ કશું જોતાં નથી અને ઈબ્રાહીમ અ.સ.એ નિશાનીઓ 
આંખો ખોલીને જોઈ. આ જ સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા જે તમારી સામે ઉદય અને અસ્ત પામે છે અને દરરોજ તમને 
ઉદય વખતે જેવા માર્ગ ભૂલેલાં જુએ છે એવા જ અસ્ત વખતે છોડી જાય છે, એમને જ એ આંખોવાળા માણસે પણ 
જોયા હતાં અને આ જ નિશાનીઓ વડે તે હકીકત સુધી પહોચી ગયો. 

(પર) આ જગ્યાને અને કુઅનિના એ બીજા સ્થળોને, કે જયાં હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ. સાથેના એમની 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ જ ૧૭2 ૧૭ 


કોમના ઝઘડાનો ઉલ્લેખ આવેલો છે, સારી રીતે સમજવા માટે જરૂરી છે કે હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.ની કોમની 
ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિ ઉપર પણ એક નજર નાખી લેવામાં આવે. આધુનિક પુરાતત્ત્વ સંશોધનોમાં એ 
શહેર શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે જયાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો જન્મ થયો હતો, એટલું જ નહીં, ઈબ્રાહીમ 
અ.સ.ના જમાનામાં એ વિસ્તારના લોકોની જે સ્થિતિ હતી તેના વિષે પણ ઘણી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. સર 
લીયોનાર્ડ વૂલી (૬|₹1-૦૦1૬ [1/૦0103/) એ તેમના પુસ્તક (“001116111”, 1.૦0૦, 1935) માં આ 
સંશોધનોના જે પરિણામો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે, તેમનો ટૂંકસાર અમે અહીં નોંધીએ છીએઃ 

એવું અનુમાન છે કે ઈ.પૂ. ૨૧૦૦ની લગભગ, જેને હવે સામાન્ય રીતે સંશોધકો હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.ના જીવનનો કાળ સ્વીકારે છે , શહેર ઉર ની વસતિ લગભગ અઢી લાખની આસપાસ હતી અને શકય છે 
કે પાંચ લાખ પણ હોય. એ મોટું ઔદ્યોગિક અને વેપારી મથક હતું. એક તરફ છેક પામીર અને નીલગિરિ 
સુદ્ધાંથી ત્યાં માલ આવતો હતો અને બીજી તરફ અનાતોલ્યા સાથે તેના વેપારી સંબંધો હતાં. તે રાજયનું વડું 
મથક હતું. તેની સીમાઓ હાલના ઇરાક રાજયના ઉત્તરમાં થોડી ઓછી અને પશ્ચિમમાં થોડી વધારે હતી. દેશની 
મોટાભાગની વસ્તી ઉધ્યોગ અને વેપારમાં રોકાયેલી હતી. એ જમાનાના લખાણો પુરાતત્ત્વના અવશેષોમાંથી 
મળી આવ્યાં છે, તેમના ઉપરથી જણાય છે કે એ લોકોનું જીવન વિષેનું દ્રષ્ટિબિંદુ તદન ભૌતિકવાદી હતું. પૈસો 
કમાવવો અને વધુમાં વધુ એશોઆરામ મેળવવો, તેમના જીવનનો સૌથી મોટો ધ્યેય હતો. વ્યાજખોરી મોટા 
પ્રમાણમાં ફેલાયેલી હતી. ખૂબ જ વેપારી વૃત્તિના લોકો હતાં. દરેક બીજાને શંકાની નજરથી જોતો હતો અને 
અંદરોઅંદર અદાલતી ખટલાઓ ચાલતા રહેતા હતાં. તે લોકો તેમના દેવોની પાસે દુઆઓમાં લાંબુ જીવન, 
સમૃદ્ધિ અને વેપારમાં પ્રગતિ માગતા હતાં . વસ્તી ત્રણ વર્ગોની બનેલી હતી : 

(૧) અમીલો - આ ઉચ્ચ વર્ગના લોકો હતાં જેમાં પૂજારીઓ , રાજયના હોદ્દેદારો અને લશ્કરના 
અધિકારીઓનો સમાવેશ થતો હતો. 

(ર) મિસ્કીનો -આમાં વેપારીઓ, ઉદ્યોગકારો અને ખેતીનો ધંધો કરતા લોકોનો સમાવેશ થતો હતો. 

(૩) અર્દવ -એટલે કે ગુલામો. 

આમાંથી પહેલો વર્ગ એટલે કે અમીલોને ખાસ વિશેષાધિકારો મળેલા હતાં. એમના ફોજદારી અને 
દિવાની અધિકારો બીજાં કરતાં અલગ હતાં અને એમના જાનમાલની કિંમત બીજાં કરતાં વધારે હતી . 

આવા શહેર અને આવા સમાજમાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ જન્મ લીધો. તેમનો તથા તેમના 
કુટુંબનો જે અહેવાલ આપણને તલમૂદમાં જોવા મળે છે, તેના ઉપરથી જણાય છે કે તેઓ અમીલો વર્ગના સભ્ય 
હતાં અને તેમનો પિતા રાજયનો સૌથી મોટો હોદ્દેદાર હતો. (જુઓ સૂરઃ બકરહ, નોંધ ક્રમાંક-૨૯૦) 

ઉરના શિલાલેખોમાં લગભગ ૫૦૦૦ દેવી -દેવતાઓના નામ જોવા મળે છે. દેશના વિવિધ શહેરોના 
જુદા જુદા દેવો હતાં. દરેક શહેરનો એક વિશિષ્ટ રક્ષક દેવ રહેતો હતો જે નગરસ્વામી, મહાદેવ અથવા પરમદેવ 
માનવામાં આવતો હતો અને તેનો આદર બીજા દેવો કરતાં વધારે જાળવવામાં આવતો હતો. ઉર શહેરનો 
નગરસ્વામી નજન્ઞાર (ચંદ્રદેવ) હતો અને આના જ આધારે પછીના લોકોએ આ શહેરનું નામ કમરીના પણ લખ્યું 
છે. બીજું મોટું શહેર લરસા હતું જે પછીથી ઉરની જગ્યાએ રાજયનું વડુંમથક બન્યું. તેનો નગરસ્વામી શમ્માશ 
(સૂર્યદેવ) હતો. આ મોટા દેવોની નીચે ઘણાં નાના નાના દેવો પણ હતાં, જે મોટાભાગે આકાશના તારાઓ અને 


સરઃ અનુઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ગ્રહોમાંથી, અને ઓછી મહત્ત્વની પૃથ્વીમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતાં, અને લોકો તેમની જુદી જુદી ગૌણ 
જરૂરિયાતો તેમની સાથે સંકળાયેલી માનતા હતાં. આ આકાશી અને પૃથ્વીના દેવી-દેવતાઓની આકૃતિઓ 
મૂર્તિઓના રૂપમાં બનાવી લેવામાં આવી હતી અને તમામ પૂજા વિધિઓ તેમની સમક્ષ કરવામાં આવતી હતી. 

નન્ઞારની મૂર્તિઉરમાં સૌથી ઊંચી ટેકરી ઉપર એક ભવ્ય ઇમારતમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. તેની 
નજીક જ નન્ઞારની પત્ની નનગુલનું મંદિર હતું. નન્નારના મંદિરની ભવ્યતા એક શાહી મહેલ જેવી હતી. તેના 
શયનખંડમાં દરરોજ રાત્રે એક પૂજારણ જઈને તેની દુલ્હન બનતી હતી. મંદિરમાં પુષ્કળ સ્રીઓ દેવતાના નામે 
સમર્પિત થયેલી હતી. તેમની હેસિયત દેવદાસીઓ (ર ૦|વ્રાંબપ5 2૦૩૫1૦૩) જેવી હતી. એવી સ્ત્રીને ઘણી 
સન્માનનીય માનવામાં આવતી હતી જે દેવતાના નામે પોતાના શીલનું બલિદાન આપી દે. ઓછામાં ઓછું એક 
વખત પોતાની જાતને દેવના માર્ગમાં કોઈ અજાણ્યા પુરુષને સોપી દેવી સ્ત્રી માટે મોક્ષનો માર્ગ માનવામાં 
આવતો હતો. હવે એ જણાવવાની જરૂર નથી કે આ ધાર્મિક વેશ્યાવૃત્તિનો લાભ લેનારા લોકો મોટાભાગના 
પૂજારીઓ જ રહેતા હતાં. 

નન્ઞાર ફકત દેવતા જ ન હતો બલે દેશનો સૌથી મોટો જમીનદાર, સૌથી મોટો વેપારી, સૌથી મોટો 
ઉદ્યોગપતિ અને દેશના રાજકીય જીવનનો સૌથી મોટો શાસક પણ હતો. ઘણાં બાગ-બગીચાં, મકાનો અને 
જમીનો એ મંદિર માટે વક્ફ-સમર્પિત- કરી દેવામાં આવતા હતાં . આ માલ-મિલકતની આવક ઉપરાંત ખેડૂતો , 
જમીનદારો, વેપારીઓ , બધા જ દરેક જાતના અનાજ, દૂધ, સોનું, કાપડ અને બીજી વસ્તુઓ લાવીને મંદિરમાં 
પધરાવતા હતાં જેનો સ્વીકાર કરવા માટે મંદિરમાં એક મોટો કર્મચારીવર્ગ હતો. ઘણાં કારખાના મંદિર હેઠળ 
ચાલતા હતાં. વેપાર-ધંધો પણ ઘણાં મોટા પ્રમાણમાં મંદિર તરફથી કરવામાં આવતો હતો. આ બધાં કામ 
દેવતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે પૂજારીઓ જ કરતા હતાં. આ ઉપરાંત, દેશની સૌથી ઉચ્ચ અદાલત પણ મંદિર 
હતી. પૂજારીઓ તેના ન્યાયાધીશો હતાં અને તેમના ચુકાદાઓ દેવતાના ચુકાદાઓ માનવામાં આવતા હતાં. 
રાજવી પરિવારનું રાજ પણ નન્ઞારમાંથી જ મેળવવામાં આવ્યું હતું. અસલ રાજા નન્ઞાર હતો અને દેશનો શાસક 
તેના તરફથી રાજ કરતો હતો. આ સંબંધના કારણે રાજા પોતે પણ દેવતાઓમાં સામેલ થઈ જતો હતો અને 
દેવતાઓની જેમ જ તેની પણ પૂજા કરવામાં આવતી હતી. 

ઉરનું રાજકીય વંશ, જે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના જમાનામાં શાસન કરતું હતું, તેના સ્થાપકનું નામ ઉરનમ્મુ 
હતું જેણે ઈ.પૂ.૨૩૦૦ માં એક વિશાળ સામ્રાજય સ્થાપ્યું હતું. તેની સીમાઓ સામ્રાજયની પૂર્વમાં સોસા થી 
લઈને પશ્ચિમમાં લેબેનોન સુધી વિસ્તરેલી હતી. એના જ લીધે આ વંશનું નામ “નમ્મુ” પડયું હતું જે 
અરબીભાષામાં જઈને નમરૂદ થઈ ગયું. હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.ની હિજરત પછી એ વંશ અને એ કોમ ઉપર 
સતત આફતો ઉતરવા માંડી. પહેલાં , ઈલામી લોકોએ ઉરનો નાશ કર્યો અને નમરૂદની નન્નારની મૂર્તિ સહિત 
કેદ પકડવામાં આવ્યાં. પછી લરસામાં એક ઈલામી રાજય સ્થપાયું જેની હેઠળ ઉરનો પ્રદેશ ગુલામની હેસિયતથી 
રહ્યો. છેવટે આરબવંશના એક પરિવારના નેજા હેઠળ બાબિલે જોર પકડયું અને લરસા અને ઉર બંને તેના નેજા 
હેઠળ આવી ગયાં. આ વિનાશોએ નન્ઞાર સાથેની ઉરના લોકોની આસ્થા હચમચાવી નાખી કેમ કે તે તેમનું રક્ષણ 
ન કરી શકયો. 

ચોકક્સપણે તો કહી શકાતું નથી કે પછીના જમાનામાં હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના શિક્ષણનો પ્રભાવ 


સૂરઃ અનૃઆમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
માદ્ર્ન્ટ્હક તત દિ 

ઇહ હઝઝયડાકહ# 
શ#ઝડ૮#૮ડાદ 

1 ઉ ૦ હઝ૩ઝપક। 
૫. ક (ફડક તિન 


ક 


કક. જ. 


એટલા માટે જ્યારે રાત તેની ઉપર છવાઈ ત્યારે નો એક તારો જોયો. કહ્યું, આ મારો માલિક છે. 
પરંતુ જ્યારે તે આથમી ગયો ત્યારે તે બોલ્યો, આથમી જનારાઓનો તો હું મોહિત નથી, પછી 
જ્યારે ચંદ્ર ચળકતો દેખાયો ત્યારે કહ્યું, આ છે મારો માલિક. પરંતુ જ્યારે તેપણ આથમી ગયો 
ત્યારે કહ્યું, જો મારા માલિકે મારું માર્ગદર્શન ન યુ હોત તો હું પણ ગુમરાહ લોકોમાં સામેલ થઈ 
ગયો હોત. પછી જ્યારે સૂર્યને પ્રકાશિત જોયો ત્યારે કહ્યું, આ છે મારો માલિક, આ સૌથી મોટો છે. 
પરંતુ જ્યારે તે પણ આથથમ્યો ત્યારે ઈબ્રાહીમ બોલી પડયો, “હે મારી કોમના લોકો ! હું એ બધાંથી 


જ 


મુક્ત છું જેમને તમે અલ્લાહના ભાગીદાર ઠેરવો છો.“ મેંતો 


એ દેશના લોકોએ કેટલા અંશે સ્વીકાર્યો પરંતુ ઈ.સ.પૂ. ૧૯૧૦ માં બાબિલના રાજા હમ્મુરાબ્બી (બાઇબલનો 
અમુરાફીલ) એ જે કાનૂન બનાવ્યા હતાં તે ગવાહી આપે છે કે, પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે તેમના સંપાદનમાં 
નબૃવ્વતના દીપમાંથી મેળવવામાં આવેલા પ્રકાશે અમુક હદ સુધી જરૂર ફાળો આપ્યો હતો. આ કાયદાનો 
વિગતવાર શિલાલેખ ઈ.સ. ૧૯૦૨ પછી મસીહ મુકામે એક ફ્રેન્ચ પુરાતત્ત્વ સંશોધકને મળી આવ્યો અને તેનો 
અંગ્રેજી અનુવાદ €.[4.પ/.01011 એ ઈ.સ. ૧૯૦૩ ૫છી (111૦0 014૦51 ૦૦૧૦ ૦1-07) પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ 
કાયદાના ઘણાં નિયમો અને પેટાનિયમો મૂસા અ.સ.ની શરીઅત સાથે સમાનતા ધરાવે છે . 

જો અત્યાર સુધીના પુરાતત્ત્વોના સંશોધનોના પરિણામો સાચાં હોય તો તેના ઉપરથી આ વાત તદન 
સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની કોમમાં શિર્ક માત્ર એક ધાર્મિક માન્યતા અને મૂર્તિપૂજાયુકંત 
ઇબાદતોનો સમૂહ જ ન હતો બલ્કે હકીકતમાં એ કોમની સમગ્ર આર્થિક, સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને રાજકીય 
જીવનની વ્યવસ્થા આ જ માન્યતા ઉપર આધારૈત હતી. આની સામે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. તૌહીદનો સંદેશ 
લઈને ઉઠયા હતાં તેની અસર માત્ર મૂર્તિપૂજા પર જ પડી ન હતી બલ્કે રાજવીવંશની પૂજનીયતા અને શાસન, 
પૂજારીઓ અને ઉચ્ચ વર્ગની સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય હેસિયત તેમજ સમગ્ર દેશનું સામૂહિક જીવન 
તેના પ્રભાવ હેઠળ આવી જતું હતું. તેમના સંદેશનો સ્વીકાર કરવાનો અર્થ એ હતો કે નીચેથી માંડીને ઉપર સુધી, 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ જ ૧૭2 ૧૭ 


સમગ્ર સમાજની ઇમારતને ધ્વંસ કરી દેવામાં આવે અને તેને નવેસરથી એક ખુદાના પાયા ઉપર રચવામાં આવે. 
એટલા જ માટે ઇબ્રાહીમ અ.સ.નો અવાજ બુલંદ થતાં જ સામાન્ય લોકો અને વિશિષ્ટ વર્ગો, પૂજારીઓ અને 
નમરૂદ, બધાં જ એકી સાથે તેને કચડી નાખવા માટે ઊભા થઈ ગયાં. 

(૫૩) અહીં ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના શરૂઆતના વિચાર-મંથનની એ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે જે નબૂવ્વતના હોદ્દા ઉપર નિમાયા પહેલાં એમના માટે સત્ય સુધી પહોંચવાનું માધ્યમ બની. આમાં 
દશવિવામાં આવ્યું છે કે એક સમજદાર અને સીધો માણસ, કે જેણે સદંતર શિકના વાતાવરણમાં આંખો ખોલી 
હતી, અને જેને તૌહીદનું શિક્ષણ ક્યાંયથી મળી શકે એમ ન હતું, કેવી રીતે સૃષ્ટિની નિશાનીઓને જોઈને તથા 
તેની ઉપર ચિંતન -મનન કરીને તેમાંથી સાચી દલીલો વડે સત્ય વાતને જાણવામાં સફળ થઈ ગયો. ઉપર 
ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની કોમની જે સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેની ઉપર નજર નાખવાથી જણાઈ આવે છે કે 
હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. જયારે સમજણા થયા હતાં ત્યારે તેમની આસપાસ ચારેય તરફ ચંદ્ર, સૂર્ય અને 
તારાઓની ખુદાઈના પડઘમ વાગતા હતાં. એટલા માટે સ્વાભાવિક રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સત્યની 
શોધનો આરંભ આ જ સવાલથી થવો જોઈતો હતો કે શું હકીકતમાં આમાંથી કોઈ રબ એટલે કે માલિક હોઈ શકે 
છે ? આ જ કેન્દ્રીય સવાલ ઉપર તેમણે ચિંતન-મનન કર્યું અને છેવટે પોતાની કોમના તમામ દેવતાઓને એક 
અચળ કાનૂન હેઠળ ગુલામોની જેમ ભ્રમણ કરતાં જોઈને તેઓ એ તારણ ઉપર પહોચ્યાં કે જેના માટેપણ માલિક 
હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે તેમાંથી કોઈનામાં પણ માલિકીનો અંશમાત્ર નથી, માલિક માત્ર એ જ એક છે 
જેણે આ તમામને સજર્યા છે અને બંદગી કરવા માટે લાચાર બનાવ્યાં છે. 

આ કિસ્સાના શબ્દો ઉપરથી સામાન્ય રીતે લોકોના મગજમાં એક શંકા જન્મે છે. આયતમાં જે કહેવામાં 
આવ્યું છે કે, જયારે રાત છવાઈ ગઈ ત્યારે તેણે એક તારો જોયો અને જયારે તે આથમી ગયો તો આવું કહ્યું, પછી 
ચંદ્રને જોયો અને જયારે તે આથમી ગયો તો આવું કહ્યું, પછી સૂર્યને જોયો અને જયારે તે પણ ડબી ગયો તો આવું 
કહ્યું. આના કારણે એક સામાન્ય વાચકના મગજમાં તરત જ આ સવાલ ખટકે છે કે શું બાળપણમાં સમજણા થતાં 
જ દરરોજ હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ. ઉપર શું રાત છવાઈ જતી ન હતી અને શું તેઓ દરરોજ ચંદ્ર, તારાઓ અને 
સૂર્યને ઉદય પામતાં અને આથમતાં જોતા ન હતાં ? દેખીતું છે કે આવું ચિંતન-મનન તો તેમણે સમજણી ઉમરે 
પહોચ્યા પછી જ કર્યું હશે. બીજું, આ કિસ્સો આવી રીતે શા માટે વર્ણવવામાં આવ્યો છે કે જયારે રાત પડી ત્યારે આ 
જોયું અને દિવસ નીકળ્યો ત્યારે આ જોયું ? જાણે કે આ ખાસ ઘટના પહેલાં તેમને આ વસ્તુઓ જોવાની તક જ મળી 
ન હતી. જો કે આમ થવું અકલ્પનીય છે. આ શંકા અમુક લોકો માટે એટલી હદે વણઉકલી બની ગઈ કે તેને દૂર 
કરવા માટેનો કોઈ માર્ગ તેમને આના સિવાય ન દેખાયો કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના જન્મ અને ઉછેર વિષે એક 
અસાધારણ કિસ્સો ઘડી કાઢે. એટલા માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ.નો જન્મ અને ઉછેર 
એક ગુફામાં થયો હતો જયાં તેમને સમજણી વયે પહોંચતાં સુધી ચંદ્ર, તારા અને સૂર્યના દર્શનથી દૂર રાખવામાં 
આવ્યા હતાં, જો કે વાત એકદમ સ્પષ્ટ છે અને તેને સમજવા માટે આ પ્રકારની કોઈ વાર્તાની જરૂરનથી. 

ન્યૂટન વિષે ખૂબ જાણીતું છે કે તેણે બગીચામાં એક સફરજનને વૃક્ષ પરથી પડતાં જોયો અને તેનાથી તેનું 
મગજ અચાનક એ સવાલની તરફ દોરાયું કે વસ્તુઓ જમીન પર જ શા માટે પડતી હોય છે, એટલે સુધી કે 
વિચારતાં વિચારતાં તે ગુરૃત્વાકર્ષણનો નિયમ પ્રસ્‍્થાપવા સુધી પહોંચી ગયો. સવાલ એ પેદા થાય છે કે શું આ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


દ્વિજ દ્ર ૮ જ દ 
શ6૯્%હર 
ત 1૮ ૬૮ 


“552૪355339 


એકાગ્ર થઈને મારો ચહેરો એ હસ્તીની તરફ કરી લીધો જેણે ધરતી અને આકાશોને પેદા કર્યા છે 
અને હું કદાપિ શિક કરનારા લોકોમાંથી નથી.” તેની કોમ તેની સાથે ઝઘડવા લાગી ત્યારે તેણે 
કોમને કહ્યું “શું તમે લોકો અલ્લાહના મામલામાં મારી સાથે ઝઘડો છો ? જો કે તેણે મને સીધો માર્ગ 
બતાવી દીધો છે. અને હું તમારા ઠેરવેલાં ભાગીદારોથી ડરતો નથી, હા, જો મારો માલિક કંઈ ઈચ્છે 
તો એ જરૂર થઈ શકે છે. મારા માલિકનું જ્ઞાન દરેક વસ્તુ ઉપર છવાયેલું છે, પછી શું તમે ભાનમાં 
નહીંઆવો ? “અને છેવટે હું તમારા 


ઘટના પહેલાં ન્યૂટને કયારેય પણ કોઈ ચીજને જમીન પર પડતી જોઈ ન હતી ? ચોકક્સ જોઈ હશે અને વારંવાર 
જોઈ હશે, તો પછી શું કારણ છે કે એ જ ખાસ તારીખે સફરજન પડવાનું દ્રશ્ય જોઈને ન્યૂટનના મગજમાં એ 
હલચલ પેદા થઈ જે એની પહેલાં રોજબરોજના એવા જ સેંકડો દ્રશ્યો વડે થઈ ન હતી ? આનો જવાબ જો કોઈ 
હોય તો આ જ છે કે ચિંતન -મનન કરનાર મગજ હંમેશાં એક પ્રકારના દ્રશ્યોથી એક જ રીતે પ્રભાવિત થતું નથી. 
ઘણીવાર એવું થાય છે કે માણસ એક વસ્તુને હંમેશાં જોતો હોય છે અને તેના મગજમાં કોઈ હલચલ થતી નથી 
પરંતુ અમુક સમયે એ જ વસ્તુને જોઈને અચાનક મગજમાં ખટકો થાય છે જેનાથી ચિંતનશક્તિઓ એક ખાસ 
વિષયની તરફ કામે લાગી જાય છે, અથવા પહેલાંથી કોઈ પ્રશ્નની તપાસમાં મગજ વ્યસ્ત રહેતો હોય છે અને 
અચાનક રોજબરોજના દ્રશ્યોમાંથી કોઈ એક વસ્તુ ઉપર નજર પડતાં જ ગૂંચનો એ છેડો હાથમાં આવી જાય છે 
જેનાથી બધી જ ગૂંચવણો ઉકલતી જાય છે. આવો જ મામલો હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સાથે પણ બન્યો. રાતો 
રોજ આવતી હતી અને પસાર થઈ જતી હતી, સૂર્ય અને ચંદ્ર તથા તારા બધા જ આંખોની સામે ઉગતા અને 
આથમતા હતાં. પરંતુ તે એક ખાસ દિવસ હતો કે જયારે એક તારાના દ્રશ્યે એમના મગજને એ માર્ગે નાખી દીધો 
જેનાથી અંતમાં તેઓ અલ્લાહની એકતાના કેન્દ્રીય સત્ય સુધી પહોંચીને રહ્યાં. શકય છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.નું મગજ પહેલેથી જ આ સવાલ ઉપર ચિંતન કરી રહ્યું હોય કે જે માન્યતાઓ ઉપર સમગ્ર કોમની 
જીવનવ્યવસ્થા ચાલી રહી છે તેમાં કેટલી હદ સુધી સચ્ચાઈ છે અને પછી એક તારો એકાએક સામે આવીને 
મુશ્કેલીના ઉકેલ માટે ચાવીરૂપ બની ગયો હોય, અને એ પણ શકય છે કે તારાના દ્રશ્યથથી જ મગજની હલચલનો 
આરંભ થયો હોય. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭» ૧૭ 


| નિ ડા જૂન 22 28:૬૮ ત્રિ 
દ જા ર ન મ કય મી 


નઈ 
1 


દ હક્ક ત્વાં ત #।['? 7 કક 1. ટ 
તિત 2 27644 -ટ 2 


“ૂ# 7 -૭7-7 રી દ્ર 
દ 740% હ8;4 ઠહટાઇડ છ ચહ, 
ડી 


ઠેરવેલાં ભાગીદારોથી શા માટે ડરું કે જ્યારે તમે અલ્લાહ સાથે એ વસ્તુઓને ખુદાઈમાં ભાગીદાર 
બનાવાતી વખતે ડરતાં નથી જેમના માટે તેણે તમારી ઉપર કોઈ સનંદ ઊતારી નથી ? આપણાબલ્ઞે 
પક્ષકારોમાંથી કોણ વધુ નિર્ભયતા અને શાંતિનો હક્કદાર છે ? બતાવો જો તમે થોડું પણ જ્ઞાન 
ધરાવતા હોવ. હકીકતમાં તો શાંતિ તેમના જ માટે છે તેમજ સીધા માર્ગ ઉપર તેઓ જ છે જે ઈમાન 
લાવ્યાં અને જેમણે તેમના ઈમાનને જુલમ વડે પ્રદૂષિત ન કર્યું.” (રુકૂઅ-૯) 


આના વિષે એક બીજો પણ સવાલ ઊભો થાય છે. જયારે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.એ તારાને જોઈને 
કહ્યું કે, આ મારો રબ છે, અને જયારે ચંદ્ર અને સૂર્યને જોઈને તેમને પોતાના રબ કહ્યાં, તો શું એ વખતે થોડા 
સમય માટે પણ જ તેઓ શિર્કમાં પડી ગયા ન હતાં ? આનો જવાબ કે, કોઈ પણ સત્યવાંચ9$ પોતાની શોધખોળના 
માર્ગમાં સફર કરતી વખતે વચ્ચેના જે મુકામો ઉપર વિચાર-મનન માટે થોભે છે ત્યારે ખરું મહત્ત્વ એ મુકામોનું 
નથી હોતું બલ્કે સાચું મહત્ત્વ એ દિશાનું હોય છે જેની તરફ એ આગળ વધી રહ્યો હોય છે, અને એ આખરી 
મુકામનો હોય છે જયાં પહોચીને તે થોભે છે. વચ્ચેના મુકામો કોઈપણ સત્યની શોધ માટે અનિવાર્ય છે. એમની 
ઉપર થોભવું એ સત્યની શોધ માટે હોય છે, નહીં કે તારણ ઉપર પહોંચવા માટે. હકીકતમાં આ થોભવું તે 
પ્રશ્નના રૂપમાં અને સમજવા માટે હોય છે નહીં કે આખરી તારણ માટે. શોધક જયારે આમાંથી કોઈ મુકામ ઉપર 
થોભીને કહે છે કે, આવું છે, ત્યારે હકીકતમાં આ તેનો છેલ્લો નિર્ણય નથી હોતો બલ્કે આનો અર્થ આ થાય છે કે, 
આવું છે? અને ચકાસણીમાં આનો જવાબ નકારમાં મળતાં તે આગળ વધી જાય છે, એટલા માટે એવું માની લેવું 
સાવખોટું છે કે રસ્તામાં જયાં જયાં તે થોભતો રહ્યો ત્યાં ત્યાં તે ટૂંકાગાળા માટે કુક અથવા શિર્કમાં પડેલો હતો . 

(૫૪) આયતમાં ઈ તઝ્ક્કુર શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જેનો સાચો અર્થ આ છે કે કોઈ માણસ જો 
ગફલત અને ભુલાવામાં પડેલો હોય તે અચાનક ચોકી જઈને એ વસ્તુને યાદ કરી લે જેનાથી તે ગાફેલ થઈ ગયો 
હતો. એટલા માટે હરક અમે અફલા તતઝ્ક્કરૂન નો અનુવાદ આવો કર્યો છે. હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.ના કથનનો અર્થ આ હતો કે તમે જે કંઈ કરી રહ્યાં છો તેનાથી તમારો સાચો અને અસલ માલિક બેખબર 
નથી, તેની જાણકારી તમામ વસ્તુઓને આવરી લે છે, તો શું આ હકીકતથી વાકેફ હોવા છતાં પણ તમને ભાન 
નહીંઆવે? 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


છી 5૬ જ હાક 

તાડ ાહ#4તઉંડ# 529 ઇઝ 

ડઝ 'ડઈકકડડડફડડઝડડત 
2425 2 


આ હતી અમારી એ દલીલ જે અમે ઇબ્રાહીમને તેની પમ 3 સામે આપી. અમે જેને 
ઇચ્છીએ છીએ ઉચ્ચ દરજ્જા એનાયત કરીએ છીએ. સાચું આ છે કે તમારો માલિક અત્યંત 
ડહાપણવાળો અને જાણનાર છે. 

પછી અમે ઈબ્રાહીમને ઈસ્હાક અને યાકૂબ જેવી સંતાન આપી અને દરેકને સીધો માર્ગ 
દેખાડયો. (એ જ સીધો માર્ગ જે) એ પહેલાં નૂહને દેખાડયો હતો. અને તેના જ વંશમાંથી અમે 


દાઊદ, સુલૈમાન, એયૂબ, યૂસુફ, મૂસા અને હારૂનને (માર્ગદર્શન આપ્યું). આવી રીતે અમે 
સત્કર્મીઓને તેમના સત્કર્મોનો બદલો આપીએ છીએ. (તેની જ સંતાનમાંથી) ઝકરિય્યા, યહ્યા, 
ઈસા અને ઇલ્યાસને (માર્ગ દેખાડયો). 


(પ૫) આ સમગ્ર પ્રવચન એ વાત માટે સાક્ષી આપે છે કે એ કોમ આકાશો અને ધરતીના સર્જનહાર 
અલ્લાહની હસ્તીનો ઇનકાર કરનારી ન હતી બલ્કે તેનો મૂળ અપરાધ અલ્લાહની સાથે બીજાંને ખુદાઈ ગુણોમાં 
તથા ખુદાના હક્કોમાં ભાગીદાર ઠરાવી દેવાનો હતો. સૌથી પહેલાં તો હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. પોતે જ કહી 
રહ્યાં છે કેતમે અલ્લાહની સાથે બીજી વસ્તુઓને ભાગીદાર બનાવો છો . બીજું, જેવી રીતે આપ લોકોને સંબોધન 
કરતી વખતે અલ્લાહનો ઉલ્લેખ કરે છે, આ વર્ણનશૈલી માત્ર એ જ લોકોની સામે અપનાવી શકાય છે જે 
અલ્લાહના અસ્તિત્ત્તનો ઇનકાર કરનારા ન હોય. એટલા માટે એ તફસીરકર્તાઓનો અભિપ્રાય સાચો નથી 
જેમણે આ મુકામે અને હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની બાબતમાં બીજા સ્થળો ઉપર કુઅનિની આયતોની તફસીર 
એવી ધારણા ઉપર કરી છે કે ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની કોમ અલ્લાહનો ઈનકાર કરનારી અથવા તેનાથી અજાણ હતી 
અને માત્ર તેમના દેવી-દેવતાઓને જ ખુદાઈનો એકમાત્ર માલિક માનતી હતી. 

છેલ્લી આયતનું આ વાકય કે, “જેમણે તેમના ઈમાનને જુલમ વડે પ્રદૂષિત નથી કર્યું,” આમાં જુલમ 
શબ્દના કારણે કેટલાક સહાબીઓને ગેરસમજ થઈ હતી કે કદાચ આનો અર્થ ગુન્હો છે. પરંતુ નબી સ.અ.વ.એ 
જાતે સ્પષ્ટતા કરી દીધી કે હકીકતમાં અહીં જુલમનો અર્થ “શિક”' છે. એટલા માટે આયતનો અર્થ આ થયો કે જે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ જ ૧૭2 ૧૭ 


દ્વ ત 4 427 472 -72 1... %ક 

_ દ્ર ક ક દ 12,543 પ્રા ર 
ક સ્‍્કકહફૂ૦-5૦૯ઝ*હ્ટ૦ 
આક ધ ટ ૮47% (1 (64 ૬« ૬ ફદર 
55 કાડ 6. હ 595852 


ક્મ૩ક 


દ્વ 2 21%9/7-7- 2૭ 24492૯ ન 
કકક ૯૧૭235 2-૩ -સ્કશ્ક 


2.4 27 
શ્રગ્ય્ન 


ક 9 કહ 5 કતા તન 2૭)5 


1 -ક 
221૭-77 તિત ૮4-૮7 ૮ 


47.72 .% 2*#* ફન ક ત્ર્ટ્ત 
-૯*:૯ ઝવ ૦૯૦%%ઈ હ ડ્હ્જ હ કક 


શમ 


જસ્ટ” હ. 2-કજુ » ડવ્કછ “-.-92-7-.-ક -: 
શ્ર્કક્્ક ; “રહ ઠંક્ન-19 ઝ્વાકહ્ય્ડ ૌ્ર્ન 
આમાંનો દરેક સત્કર્મી હતો. (તેના જ વંશમાંથી) ઈસ્માઈલ, અલયસઅ અને યૂનુસ અને લૂતને 
(માર્ગ દેખાડયો). આમાંથી દરેકને અમે દુનિયાના તમામ લોકો ઉપર શ્રેષ્ઠતા એનાયત કરી. આ 
ઉપરાંત, તેમના બાપદાદા અને તેમની સંતાન અને તેમના ભાઈઓમાંથી ઘણાંને અમે નવાજ્યાં, 
તેમને મારી સેવા માટે પસંદ કરી લીધાં અને સીધા માર્ગ તરફ તેમનું માર્ગદર્શન ક્યું. આ અલ્લાહનું 
માર્ગદર્શન છે જેના વડે તે તેના બંદાઓમાંથી જેને ઈચ્છે માર્ગદેખાડે છે. પરંતુ જો કયાંક તેમણે શિક 
કર્યું હોત તો તેમનું બધુંજ કર્યું- કરાવ્યું નષ્ટ થઈ જાત. “એ લોકો હતાં જેમને અમે ગ્રંથ અને હુકમ 
અને નબૂવ્વત એનાયત કર્યા હતાં.” હવે જો આ લોકો તેને માનવાનો ઈનકાર કરતાં હોય તો 
(પરવાનથી) અમે 


લોકો અલ્લાહને ન માને અને પોતાની આ માન્યતાને કોઈ શિર્કયુકત માન્યતા અને વર્તનથી પ્રદૂષિત ન કરે, 
શાંતિ અને સલામતી માત્ર તેમના જ માટે છે અને તેઓ જ સીધા રસ્તા ઉપર છે. 

આ પ્રસંગે આ પણ જાણી લેવું યોગ્ય થશે કે આ ઘટના કે જે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ના ભવ્ય 
પયગમ્બરી જીવનનો આરંભબિંદુ છે , બાઇબલમાં તેને કોઈ સ્થાન મળી શકયું નથી. અલબત્ત, તલમૂદમાં આનો 
ઉલ્લેખ છે. પરંતુ તેમાં બે વાતો કુરઆન કરતાં અલગ છે. એક આ કે તે હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ.ની સત્યશોધને 
સૂર્યથી શરૂ કરીને તારાઓ સુધી અને પછી ખુદા સુધી લઈ જાય છે. બીજું, એ કહે છે કે હઝરત ઇબ્રાહીમ 
અ.સ.એ જયારે સૂર્યને ઠુંકર્ઈક કહ્યો તો સાથે જ તેની પૂજા પણ કરી નાખી અને આવી જ રીતે ચંદ્રને પણ તેમણે 
ઠંડરઈક કહીને તેની પૂજા કરી. 

(પ૪) એટલે કે જે શિકમાં તમે પડેલાં છો તેમાં જ જો તેઓ પણ પડેલાં હોત તો આ દરજ્જાને કદાપિ 
પામી શકયાં ન હોત. શકય હતું કે એક માણસ સફળ ડાકૂગીરી કરીને વિજેતાની હેસિયતથી ખ્યાતિ પામી લેત, 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
79 ર 7 9292%-29૬4(7 (27૬2 

યાલ માનન પ 9 2 

તા જં મી 17૮ 
હઝ 3 
- દ્ર 2 


1૮7 ત્ર? .-: 97 ૮ ન્વ 6નદદ્ધ 72 719 
210 ડે: રપ 418. ફાઈ 
#9₹ 1ક52 હ 2 
દહ 


2. ક હ્ઝતાઠ કહ 


કેટલાક બીજા લોકોને આ નિયામત સોપી દીધી છે, જે આનો ઈનકાર કરનારાં નથી.“ હે મુહમ્મદ ! ! 
એ જ લોકો અલ્લાહના તરફથી માગંદર્શન પામેલા હતાં, તેમના જ માર્ગે તમે ચાલો, અને કહી દો કે 
હું (આ પ્રચાર અને માર્ગદર્શન આપવાના) કાર્ય બદલ તમારી પાસેથી કોઈ વળતરનો માગનાર 
નથી. આ તો એક જાહેર શિખામણ છે તમામ જગતના લોકો માટે. (રુકૂઅ-૧૦) 
આ લોકોએ અલ્લાહ વિષે ઘણો ખોટો ખ્યાલ બાંધ્યો જ્યારે કહ્યુ કે અલ્લાહે કોઈ મનુષ્ય 
ઉપર કશું ઊતાર્યું નથી.“ આમને પૂછો, તો એ ગ્રંથ જેને મૂસા લાવ્યો હતો, જે તમામ મનુષ્યો માટે 
પ્રકાશ અને 


અથવા ધન ભેગું કરવામાં ખૂબ ઊંચું સ્થાન મેળવીને કારૂનની જેમ પ્રખ્યાત થઈ જાત, અથવા બીજા કોઈ રૂપમાં 
દુનિયાના દુરાચારી લોકોમાં કુખ્યાત દુરાચારી બની જાત. પરંતુ આ માર્ગદર્શનના સરદાર તથા સંયમીઓના 
સરદાર હોવાનું બહુમાન, તથા તમામ દુનિયા માટે ભલાઈ અને કલ્યાણનું સ્રોત હોવાનું સ્થાન તો કોઈ પણ ન 
પામી શકત જો શિકથી દૂર અને શુદ્ધ ખુદાપરસ્તીના માર્ગઉપર મકકમ ન હોત. 

(૫૭) અહીં નબીઓ અ.સ. ને ત્રણ વસ્તુઓ એનાયત કરવા અંગેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એક 
ગ્રૅથ એટલે કે અલ્લાહનો કાનૂન સંગ્રહ. બીજો હુકમ, એટલે કે આ કાનૂનનું સાચું અર્થઘટન અને તેના સિદ્ધાંતોને 
જીવનના વ્યવહારમાં લાગુ કરવાની લાયકાત અને જીવનની સમસ્યાઓમાં નિર્ણાયક મત સ્થાપવાની ખુદાએ 
બક્ષેલી લાયકાત. ત્રીજું નબૂવ્વત, એટલે કે એ હોદ્દો કે તે આ કાનૂન સંગ્રહ પ્રમાણે અલ્લાહની મખ્લૂકનું 
દુનિયાના લોકોનું માર્ગદર્શન કરે. 

(૫૮) આનો અર્થઆ છે કે જો આ કાફિરો અને મુશ્રિકો અલ્લાહના આ કાનૂનને સ્વીકારવાનો ઇનકાર 
કરતા હોય તો ભલે કરે, અમે ઈમાનવાળાઓનો એક એવો સમુદાય ઊભા કરી દીધો છે જે આ નિયામતની કદર 
કરનારછે. 

(પ૯) આગળના વર્ણન તથા ત્યારપછીના જવાબી પ્રવચન ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે કે આ કથન 
યહૂદીઓનું હતું. કેમ કે નબી સ.વ.અ.એ એવો દાવો કર્યો હતો કે, હું નબી છું અને મારી ઉપર ગ્રંથ ઉતર્યો છે, 
એટલા માટે સ્વાભાવિક રીતે કુરેશના કાફિરો અને અરબસ્તાનના અન્ય મુશ્રિકો આ દાવાની ચકાસણી માટે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


--. 29 ૪7 -222%92૭5»-૫2 કા (૮72724 0 
હ દ ૨ ક જુન 
2 [79 ૯% ૭.521 ૪5 કઝ મી 


કજ 


પ ત 7 તન 2#%7૮%779દ્ર 9 2ટૂ2 ૭2 
525 ડા 543 કિક 5% 
ટે ૮૪9722 2% ૬ 72772 .2૮2$: 
ઉઠૂ્કડ-«5કહઝા45596ક્યા “કક 


111674 66 ૪ ૮ ૬?2.*721:7 2 22222 7 

21155954555 
માર્ગદર્શન હતો, જેને તમે ટુકડાં કરીને રાખો છો, થોડો દેખાડો છો અને ઘણોભાગ છૂપાવી દો છો, 
અને જેના વડે તમને એ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું જે ન તો તમારી પાસે હતું, ન તો તમારા 
બાપદાદાની પાસે હતું, છેવટે તેનો ઊતારનાર કોણ હતો ?“---માત્ર આટલું કહી દો કે અલ્લાહ, 
પછી તેમને તેમની દલીલબાજીઓ સાથે રમવા માટે છોડી દો. (એ જ ગ્રંથની જેમ) આ એક ગ્રંથ છે 
જેને અમે ઊતાર્યો છે, ખૂબ જ ભલાઈઓ અને બરકતોવાળો છે. એ વસ્તુનું સમર્થન કરે છે જે 
આની પહેલાં આવી હતી અને એટલા માટે ઉતારવામાં આવ્યો છે કે આના વડે તમે વસ્તીઓના આ 
કેન્દ્રીયસ્થાન (એટલે કે મક્કા) અને તેની આસપાસના રહેવાસીઓને ચેતવો. 


યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ પાસે જતા હતાં અને તેમને પૂછતા હતાં કે, તમે પણ ગ્રંથવાળા છો, પયગમ્બરોને 
માનો છો, તો બતાવો કે શું ખરેખર આ માણસ ઉપર અલ્લાહનો ગ્રંથ ઉતર્યો છે ? અને પછી જયારે તેઓ જે કંઈ 
જવાબ આપતા તેને નબી સ.અ.વ.ના સક્રિય વિરોધીઓ ઠેરઠેર સંભળાવીને લોકોને પાછા વાળી દેતા હતાં, 
તેથી અહીં યહૂદીઓના આ કથનને, જેને ઇસ્લામના વિરોધીઓએ દલીલ બનાવી લીધેલું હતું, નોધીને તેનો 
જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો છે. 

એવી શંકા કરી શકાય કે એક યહૂદી, કે જે પોતે તૌરાતને ખુદા તરફથી ઉતરેલા ગ્રંથ તરીકે માને છે, તે 
એવું કઈ રીતે કહી શકે કે ખુદાએ કોઈ મનુષ્ય ઉપર કશું ઊતાર્યું નથી. પરંતુ આ શંકા સાચી નથી કેમ કે જિદ્દીપણા 
અને હઠાગ્રહના કારણે ઘણી વખતે માણસ બીજા લોકોની સાચી વાતોને રદ કરી દેવા માટે એવી વાતો પણ બોલી 
નાખે છે જેનાથી તેની પોતાની મજબૂત સચ્ચાઈઓ ઉપર પણ પ્રહાર થાય છે. આ લોકો નબી સ.અ.વ.ની 
નબૂવ્વતને રદ કરવામાં લાગેલા હતાં અને તેમના વિરોધના ઉત્સાહમાં એટલી હદે આંધળાં બની જતા હતાં કે 
નબી સ.અ.વ. ની પયગમ્બરીને રદ કરવામાં ખુદ પયગમ્બરીને જ રદ કરી દેતા હતાં. 

અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે લોકોએ અલ્લાહ વિષે બહુ જ ખોટું અનુમાન કર્યું. જયારે એમ બોલ્યાં, 
ત્યારે આનો અર્થ આ છે કે તેમણે અલ્લાહના ડહાપણ અને શક્તિ વિષે અનુમાન કરવામાં ભૂલ કરી છે. જે 


માણસ એમ કહે છે કે ખુદાએ કોઈ મનુષ્ય ઉપર સત્યજ્ઞાન અને જીવનનો કાનૂન ઊતાર્યોજ નથી તે કાં તો મનુષ્યો 
ઉપર વહીના ઊતરાણને અશકય માને છે, અને આ ખુદાની શક્તિ વિષે ખોટું અનુમાન છે , અથવા તે એમ માને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


ટ્ર 


ઉડા 
કઈડ્કવ્- 


ષે 
પક 
નડ 


હ 


ડ- 
કેમ 
દ-- 


ટ્ર 


જે લોકો આખિરતમાં માને છે તેઓ આ ગ્રંથ ઉપર ઈમાન લાવે છે, તેમની હાલત આ છે કે તેમની 
નમાઝોનું રક્ષણ કરે છે.“' અને એ માણસ કરતાં મોટો અત્યાચારી બીજો કોણ હશે જે અલ્લાહ 
ઉપર ખોટી તહોમત મૂકે, અથવા કહે કે મારી ઉપર વહી આવી છે જો કે તેની ઉપર કોઈ વહી 
ઉતારવામાં આવી ન હોય, અથવા જે અલ્લાહની ઊતારેલી વસ્તુના મુકાબલામાં કહે કે હું પણ 
આવી વસ્તુ ઊતારીને દેખાડી દઈશ ? કદાચ તમે અત્યાચારીઓને એ હાલતમાં જોઈ શકો જ્યારે કે 
તેઓ મોતની બેહોશીમાં ડૂબકીઓ ખાઈ રહ્યાં હોય છે અને ફરિશ્તા 


છે કે ખુદાએ મનુષ્યને બુદ્ધિનું હથિયાર અને તેના ઉપયોગના હક્કો તો આપી દીધાં પરંતુ તેને સાચું માર્ગદર્શન 
આપવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન કરી, બલ્કે તેને દુનિયામાં આડેધડ કામ કરવા માટે છોડી દીધો અને આ ખુદાના 
ડહાપણ વિષે ખોટું અનુમાન છે. 

(€૦) આ જવાબ કેમકે યહૂદીઓને આપવામાં આવી રહ્યો છે તેથી મૂસા અ.સ. ઉપર તૌરાતના 
ઊતરાણને દલીલના રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે તેઓ પોતે તેમાં માનતા હતાં. દેખીતું છે કે તેમનું 
એમ માનવું કે, હઝરત મૂસા અ.સ. ઉપર તૌરાત ઉતરી હતી, તેમના આ કથનને આપોઆપ રદ કરી દે છે કે 
કોઈ મનુષ્ય ઉપર કશું ઊતર્યું નથી. આ ઉપરાંત, આનાથી ઓછામાં ઓછું એટલું તો પુરવાર થઈ જ જાય છે કે, 
મનુષ્ય ઉપર અલ્લાહનો ગ્રંથ ઊતરી શકે છે અને ઊતરી ચૂકયો છે. 

(૬૯૧) પહેલી દલીલ આ વાતના પુરાવારૂપે હતી કે મનુષ્યો ઉપર ખુદાનો ગ્રંથ ઊતરી શકે છે અને 
ખરેખર તેનો અમલ થયો છે. હવે આ બીજી દલીલ એ વાતનો પુરાવો છે કે, આ ગ્રંથ કે જે મુહમ્મદ સ.અ.વ. 
ઉપર ઊતર્યો છે, તે ખુદાનો જ ગ્રંથ છે. આ હકીકતને પુરવાર કરવા માટે ચાર વસ્તુઓ સાક્ષીના રૃપમાં રજૂ 
કરવામાં આવી છે : 

એક આ કે, આ ગ્રંથ ખૂબ જ ભલાઈઓ અને બરકતવાળું છે , એટલે કે આની અંદર માનવીની ભલાઈ 
અને કલ્યાણ માટે ઉત્તમ નિયમો પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યાં છે. સાચી માન્યતાઓનું શિક્ષણ છે, ભલાઈઓ માટે 
પ્રોત્સાહન છે, શ્રેષ્ઠ નીતિમત્તાની શિખામણ છે, પવિત્ર જીવન જીવવાનો આદેશ છે, અને આ ઉપરાંત, આ 
અજ્ઞાન, સ્વાર્થ, સંકુચિત દ્રષ્ટિ, જુલમ , નિર્લજજતા અને બીજી એ બૂરાઈઓથી, કે જેનો ઢગલો તમે તમારા 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


-7)72 “૭-૫ 727 કક :€?૮22 ટ ક 2 27 
“.|પં-ઈર* ૦! 18 :-્લ્ઝ્ડ 


હ 
દ્વિ 


પ્ર/2 7૮ દ્ર 


હાહ ડઝ ડહુાત્રદા 
ઈઝજાઝાઈઇઈહદઉઇટઇઈડ૦હછી 

કઝઝક* કેશ્રદદોઝ ઝાદાહ ક 
ઝાક 4 55 252 


૬ 2-2 472 


ઈડડ્ઝઝડ્કઇ#-હકાડહ્કાડીઇ 


2થ૭ 


હાથ લાંબા કરી કરીને કહી રહ્યાં હોય છે કે “લાવો, કાઢો તમારા પ્રાણ, આજે તમને એ વાતોના 
બદલામાં અપમાનની પીડા આપવામાં આવશે જે તમે અલ્લાહ ઉપર તહોમત મૂકીને નાહક બકતા 
રહેતા હતાં અને તેની આયતોની સામે વિદ્રોહ કરતા હતાં.” (અને અલ્લાહ કહેશે) “લો હવે તમે 
એવા જ એકલા અમારી સમક્ષ હાજર થઈ ગયાં જેવા અમે તમને પહેલી વખત એકલા પેદા કર્યા 
હતાં, જે કંઈ અમે દુનિયામાં તમને આપ્યું હતું તે બધું તમે પાછળ મૂકી આવ્યાં છો, અને હવે અમે 
તમારી સાથે તમારા એ ભલામણકર્તાઓને પણ જોતાં નથી જેમના વિષે તમે માનતા હતાં કે તમારા 
કામ પાર પાડવામાં તેમનો પણ કંઈક ફાળો છે, તમારા પરસ્પરના બધા સંપકો તૂટી ગયાં અને એ 
બધાં તમને છોડી ગયાં જેમનો તમે ગુમાન ધરાવતા હતાં.' (રુકૂઅ-૧૧) 

દાણા અને ગોટલીનો ફાડનાર અલ્લાહ છે.“ એ જ સજીવને નિર્જીવમાંથી કાઢે છે અને એ 
જ નિર્જીવને 


પવિત્ર ગ્રંથોના સંગ્રહોમાં ભરી રાખ્યો છે , બિલકુલ મુકત છે . 

બીજું આ કે, આની પહેલાં ખુદા તરફથી જે કાનૂન આવ્યા હતાં આ ગ્રંથ તેમનાથી અલગ હટીને કોઈ 
ભિન્ન કાનૂન રજૂ કરતો નથી બલ્કે એ જ વસ્તુનું સમર્થન કરે છે અને ટેકો આપે છે જે તેમાં રજૂ કરવામાં આવી 
હતી. 

ત્રીજું આ કે, આ ગ્રંથ એ જ હેતુ માટે ઊતર્યો છે જે કોઈપણ જમાનામાં અલ્લાહ તરફથી ગ્રંથોના 


પ કઝ 


ઊતરાણનો રહ્યો છે, એટલે કે ગફલતમાં પડેલા લોકોને સાવચેત કરવાં અને આડે રસ્તે જવાના દુષ્પરિણામોથી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


ટ#ઝડ#૦ડ કડઇઈહડઉડ0&5ડ*છહહ્ટ* 
ત્રિ 4 «શ 2 726૬ જક ઝોક 4 
05% ઝક 


ક 


ણ 952 | 
#હ્૭ઉ બદિ દ્ર કાજી ફક નનકહુંપ;ક25%5 24% 
ઠાક હઝ હક ઝક 54૦૩ 
૦૦ 55 ઝઈૂડ ત્તત્ 8 તન કદુ કદરત ઝય. 


સજીવમાંથી બહાર કાઢે છે.“ આ તમામ કામો કરનાર તો અલ્લાહ છે, પછી તમે કયાં બહેકતા 
જઈ રહ્યાં છો? રાતના પડદાને ચીરીને એ જ પ્રભાત કાઢે છે. તેણે જ રાતને શાંતિનો સમય બનાવ્યો 
છે. તેણે જ ચંદ્ર અને સૂર્યના ઉદય અને અસ્તનો હિસાબ નક્કી કર્યો છે. આ બધું એ જ જોરાવર અને 


જ્ઞાન ધરાવનારની ઠેરવેલી યોજનાઓ છે અને એ જ છે જેણે તમારા માટે તારાઓને ભૂમિ અને 
સમુદ્રના અંધારાંમાં રસ્તો જાણવા માટેના માધ્યમ બનાવ્યાં. જુઓ, અમે નિશાનીઓ ખોલીને 
વણવી દીધી છે એ લોકો માટે જે જ્ઞાન ધરાવે છે.“ અને એ જ છે જેણે એક મનુષ્યમાંથી તમને પેદા 
કર્યા“પછી દરેકના માટે એક ઠેકાણું છે અને એક તેને સોપવા માટેનું સ્થાળ. આ નિશાનીઓ અમે 
સ્પષ્ટ કરી દીધી છે એ લોકો માટે જે બુદ્ધિધરાવે છે.” 


સાવધ કરવાં. 

ચોથું આ કે, આ ગ્રંથના સંદેશે માનવ સમુદાયમાંથી એ લોકોને આવરી લીધેલાં નથી જે ભૌતિકવાદી 
અને મનની ઇચ્છાઓના ગુલામ છે, બલ્કે એવા લોકોને પોતાની આસપાસ એકઠાં કર્યા છે જેમની દ્રષ્ટિ 
દુનિયાના જીવનની સંકુચિત સીમાઓથી આગળ સુધી જાય છે, અને પછી આ ગ્રંથથી પ્રભાવિત થયા પછી જે 
ક્રાંતિ એમના જીવનમાં દેખાઈ છે તેની સૌથી વધારે સ્પષ્ટ નિશાની આ છે કે તેઓ માનવ સમુદાયની વચ્ચે તેમની 
ખુદાપરસ્તીના કારણે જુદા તરી આવે છે. શું આ ગુણો અને આ પરિણામો કોઈ એવા ગ્રંથના હોઈ શકે છે જેને 
કોઈ જુઠ્ઠા માણસે ઉપજાવી કાઢ્યો હોય અને જે પોતાના પુસ્તકને ખુદાના નામે ચઢાવવાની અત્યંત અપરાધપૂર્ણ 
હિંમત પણ કરી નાખે? 

(૬૨) એટલે કે ધરતીના પડોમાંથી બીજને ફાડીને તેમાંથી વૃક્ષની કૂંપળો કાઢનાર. 


(૯૩) જીવતાંને મરેલામાંથી કાઢવાનો અર્થ, નિર્જીવ તત્ત્વોમાંથી સજીવ જાતિઓ પેદા કરવાનો છે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ટન ઝહડણઉ 
ળક “જટ[ જ કતા 
ડ#હ્ીહન ઇદ ઈજછં 
ડછાડહાડદાહ#ડુ- 
વદ ૮ 66 (4 


ઝડ નદા 
૮ / 4 2 જન નિ 
હાદ કા મિજક૦્હઈ,ઇડ્ડાઝઝાઠુડી 


અને એ જ છે જેણે આકાશમાંથી પાણી વરસાવ્યું, પછી તેના વડે દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગાડી, 
પછી તેના વડે હરિયાળાં ખેતરો અને વૃક્ષો પેદા કર્યા, પછી તેમાંથી થર ઉપર થર ચઢેલાં દાણાં 
કાઢયાં અને ખજૂરની કળીઓમાંથી ફળોના ઝૂમખાં પેદા કર્યા જે ભારના લીધે લચી પડે છે, અને 
દ્રાક્ષ, જૈતૂન અને અનારના બાગ ઉગાડયાં જેમનાં ફળ એકબીજાંને મળતાં પણ છે અને પછી 
દરેકની વિશિષ્ટતાઓ જુદી જુદી પણ છે. આ વૃક્ષો ઉપર જ્યારે ફળ લાગે છે ત્યારે તેમાં ફળ 


આવવાની અને ત્યારપછી તેમના પાકવાની પ્રક્રિયા જરા ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરો, આ 
વસ્તુઓમાં નિશાનીઓ છે એ લોકો માટે જે ઈમાન લાવે છે. આમ છતાં પણ લોકોએ જિન્ઞાતોને 
અલ્લાહનાં ભાગીદાર ઠેરવી દીધાં,“ 


અને મરેલાને જીવતામાંથી કાઢવાનો અર્થ સજીવ શરીરોમાંથી નિર્જીવ તત્ત્વોને બહાર કાઢવાનો છે. 

(૬૯૪) એટલે કે આ હકીકતની નિશાનીઓ કે ખુદા માત્ર એક છે, બીજો કોઈ ખુદાઈ ગુણો ધરાવતો 
નથી, ન તો ખુદાઈના અધિકારોમાં ભાગીદાર છે, ન તો ખુદાઈના હક્કોમાંથી કોઈ હકકનો હકકદાર છે. પરંતુ 
આ નિશાનીઓ અને ચિહ્મો વડે સત્ય સુધી પહોચવું અજ્ઞાન લોકોની શક્તિ બહારનું છે. આ દોલતનો ફાયદો એ 
જ લોકો ઉઠાવી શકે છે જે જ્ઞાનના માર્ગેચાલીને સૃષ્ટિના ચિહ્મોનું ક કરે છે. 

(૬૫) એટલે કે માનવવંશનો આરંભ એક મનુષ્યમાંથી કયો 

(૬૪) એટલે કે માનવજાતિનું સર્જન, અને તેમની અંદર પુરૂષ અને સ્ત્રીનો ભેદ, અને સ્ત્રી-પુરૂષના 
સંભોગ દ્વારા તેની વૃદ્ધિ, અને માતાના ગર્ભમાં મનુષ્યના બાળકનું બીજ પ્રસ્‍થાપિત થયા પછીથી જમીનમાં તેને 
સોપવામાં આવે ત્યાં સુધી તેના જીવનના વિવિધ તબક્કાઓ ઉપર જો નજર નાખવામાં આવે તો તેમાં અસંખ્ય 
ખુલ્લી નિશાનીઓ માણસની સામે આવશે જેનાથી તે એ સત્યને ઓળખી શકે છે જે ઉપર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. 
પરંતુ આ તિશાનીઓ વડે એ જ્ઞાન મેળવવું માત્ર એ જ લોકોનું કામ છે જે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે. પશુઓની જેમ 
જીવતાં લોકો કે જે માત્ર તેમની ઇચ્છાઓ સાથે જ અને તેમને પૂરી કરવાના ઉપાયો સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે, આ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


દ્વ ૮ 


| 1% ્ડઞ્વ્ન” પ 

ક કકક 
નિ ક ક 

ઇઈહઠક%કહા* 54) કાં, હહ%ળણદ 


ન્ન 


2? શ્રજ્જટ ૪ 2 ક્જ્દ 
ટ ડડ*5595)3 ક 5૦5% 


શક 585૭૮ ઝક ઠમ્પ્સ્કડ 
ત ક” ક 64૮ -7ક-૭ હ ત્ર ત 
ઝ્ન૫૪૦ ઝૂ રા ન 155 ૫૪ 22 
£ ડક ્ટાહ ઇઝ્ડક 


જો કે તે તેમનો પેદા કરનાર છે અને કંઈપણ જાણ્યાં-સમજ્યા ર તેના માટે પુત્રો અને પુત્રીઓ 


ઘડી કાઢી,“ જો કે તેપાક અને પર છે એ વાતોથી જે આ લોકો કહે છે. (સ્કૂઅ- ૧૨) એ તો આકાશો 
અને ધરતીનો અનોખો નિમાંતા છે. તેનો કોઈ પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે કે જ્યારે કોઈ તેની 
જીવનસાથી જ નથી. તેણે દરેક વસ્તુને પેદા કરી છે અને તે દરેક વસ્તુની જાણકારી ધરાવે છે. આ છે 
અલ્લાહ તમારો માલિક, કોઈ ખુદા તેના સિવાય નથી, દરેક વસ્તુનો સર્જક, એટલા માટે તમે તેની 
બંદગી કરો અને તે દરેક વસ્તુનો જવાબદાર છે. નજરો તેને પામી શકતી નથી અને તે નજરોને 
પામી જાય છે, તે અત્યંત સુક્ષ્મદ્રષ્ટિવાળો અને માહિતગાર છે. 

જુઓ, તમારી પાસે તમારા માલિક તરફથી દ્રષ્ટિનો પ્રકાશ આવી ગયો છે, હવે જે દ્રષ્ટિશક્તિનો 


ઉપયોગ કરશે તે પોતાનું જ ભલું કરશે અને જે આંધળો બનશે, પોતે જ નુકસાન ઉટાવશે, હું 


નિશાનીઓમાં કશું જજોઈ શકતાં નથી. 

(૬૭) એટલે કે તેમની કલ્પના અને અનુમાન વડે એવું ઠરાવી દીધું કે સૃષ્ટિની વ્યવસ્થામાં તથા 
માનવીના ભાગ્યને સુધારવા અને બગાડવામાં અલ્લાહની સાથે બીજી ગેબી હસ્તીઓ પણ સામેલ છે, કોઈ 
વરસાદનો દેવ છે, તો કોઈ વનસ્પતિની પેદાશનો, કોઈ ધનની દેવી છે, તો કોઈ રોગોની, વગેરે આ બેહુદી 
વાતો છે. આ પ્રકારની ખોટી માન્યતાઓ દુનિયાની તમામ મુશ્રિક કોમોમાં આત્માઓ, શૈતાનો, રાક્ષસો, 
દેવતાઓ અને દેવીઓ વિષે જોવામાં આવ્યાં છે. 

(૬૯૮) અરબસ્તાનના અજ્ઞાન લોકો ફરિશ્તાઓને ખુદાની પુત્રીઓ કહેતા હતાં. આવી જ રીતે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


- ક ન આ પે તિ 44 
૭392 મઝ 9 છ હઝ હ ૩54૦ %ેડ્ક જ ક 
દ્વ 4ર */” . 9૭૮4૮2 ન - 272;29૮ દ દદ) 7 
€.કધઇ 2 તત દ્વિ | 
હ “હદ ડી બ્ર્છ્શ્ન્પ્ # કઝ 5% 2 
તમારી ઉપર કોઈ ચોકિયાત નથી.“ 
આવી રીતે અમે અમારી આયતોને વારંવાર જુદી જુદી રીતે વર્ણવીએ છીએ અને એટલા 
માટે વર્ણવીએ છીએ કે આ લોકો કહે “તમે કોઈની પાસેથી ભણીને આવ્યાં છો, અને જે લોકો જ્ઞાન 
ધરાવે છે તેમની સમક્ષ અમે હકીકતને ખોલી દઈએ.” હે મુહમ્મદ ! એ વહીનું અનુસરણ કર્યે 
જાઓ જે તમારી ઉપર તમારા માલિક તરફથી ઊતરી છે 


દુનિયાની બીજી મુશ્રિક કોમોએ પણ ખુદામાંથી વંશ ચલાવેલો છે , અને પછી દેવી -દેવતાઓનો એક વિશાળ 
વંશવેલો પોતાની કલ્પના વડે ઊભો કરી દીધો છે . 

(૬૯) આ વાકય જો કે અલ્લાહનું જ કથન છે પરંતુ નબી સ.અ.વ. તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે. 
કુઅનિમજીદમાં જેવી રીતે શ્રોતાઓ વારંવાર બદલાય છે, કોઈ વખતે નબી સ.અ.વ.ને સંબોધન કરવામાં આવે 
છે તો ક્યારેક ઈમાનવાળાઓને, કોઈ વખતે ગ્રંથવાળાઓને સંબોધન કરવામાં આવે છે, તો ક્યારેક કાફિરો 
અને મુશ્રિકોને, કોઈ વખતે કુરેશના લોકોને સંબોધન કરવામાં આવે છે તો કયારેક આરબો તથા સામાન્ય 


લોકોને, જો કે અસલ આશય સમગ્ર માનવજાતિનું માર્ગદર્શન કરવાનું છે, આવી જ રીતે વકતા પણ વારંવાર 
બદલાય છે, એટલે કે કયાંક વકતા ખુદા હોય છે, કયાંક વહી લાવનાર ફરિશ્તો હોય છે, કયાંક ફરિશ્તાઓનો 
સમૂહ હોય છે, ક્યાંક નબી સ.અ.વ. અને ઈમાનવાળાઓ છે. જો કે આ તમામ સંજોગોમાં કલામ એ જ એક 
ખુદાનો કલામ હોય છે. 

“હું તમારી ઉપર કોઈ ચોકિયાત નથી.” એટલે કે મારું કામ તો માત્ર આટલું જ છે કે આ પ્રકાશને 
તમારી સમક્ષ રજૂ કરી દઉ. ત્યારપછી આંખો ઉઘાડીને જોવું કે ન જોવું એ તમારૂં પોતાનું કામ છે. મને એ કામ 
સોંપવામાં આપ્યું નથી કે જેમણે જાતે આંખો મીંચી લીધી છે તેમની આંખો બળપૂર્વક ઉઘાડું અને તેઓ જે કંઈ 
જોતાં નથી તે તેમને દેખાડીને જ રહું. 

(૭૦) આ એ જ વાત છે જે સૂરઃ બકરહના ત્રીજા રુકૂઅમાં કહેવામાં આવી છે. મચ્છર અને કરોળિયા 
વગેરે વસ્તુઓની ઉપમાઓ સાંભળીને સત્યના ચાહકો તો એ સત્યને પામી લે છે જે આ ઉપમાઓ વડે કહેવામાં 
આવ્યું છે. પરંતુ જેમની ઉપર નકારનો પૂર્વગ્રહ છવાયેલો હોય છે તેઓ કટાક્ષમાં કહે છે કે, અલ્લાહને વળી 
પોતાના કલામમાં આવી તુચ્છ વસ્તુઓના ઉલ્લેખનું શું કામ ? એ જ વિષય અહીં એક બીજી રીતે વર્ણવવામાં 
આવ્યો છે. કહેવાનો આશય આ છે કે આ કલામ લોકો માટે અજમાયશ બની ગયો છે જેનાથી ખોટા અને ખરા 
માણસો જુદાં પડી જાય છે. એક પ્રકારના માણસો એ છે જે આ કલામને સાંભળીને અથવા વાંચીને તેના હેતુ અને 
વિષય ઉપર ચિંતન કરે છે, અને જે ડહાપણ અને શિખામણની વાતો તેમાં કહેવામાં આવી છે તેનો ફાયદો ઉઠાવે 
છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, એક બીજા પ્રકારના લોકોની હાલત એવી છે કે સાંભળ્યા અને વાંચ્યા પછી તેમનું મગજ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


4 તારે “95% 
નિ વાકા ક્ટ#હહઉઇડ* જિની 


૮૫ કન 
હ ઝાઝા 
દ્રફાહખધ્ઈહ હ કપ શ્ત ન 4914 


કારણ કે એ એક માલિક સિવાય બીજો કોઈ ખુદા નથી. અને આ મમન્‍મ્રકોની પાછળ ન પડો. જો 
અલ્લાહની મરજી હોત તો (તે પોતે એવી વ્યવસ્થા કરી શકતો હતો કે) આ લોકો શિર્ક ન કરત. 

તમને અમે તેમની ઉપર ચોકિયાત નીમેલા નથી અને ન તો તમે તેમના માટે વકીલ છો” અને (હે 
ઈમાન લાવનારાં !) આ લોકો અલ્લાહ સિવાય જેમને પોકારે છે તેમને ગાળો ન આપો, કયાંક એવું 
ન થાય કે આ લોકો શિકથી આગળ વધીને અજ્ઞાનતાના કારણે અલ્લાહને ગાળો આપવા માંડે.” 
અમે તો આવીજ રીતે દરેક જૂથના માટે તેના કૃત્યોને સુંદર 


કલામના હાદ ઉપર કેન્દ્રિત થવાને બદલે એવી શોધખોળમાં લાગી જાય છે કે આ અભણ માણસ આ વિષયો 
કયાંથી લાવ્યો છે, અને કેમકે વિરોધી પૂર્વગ્રહ પહેલાંથી જ તેમના દિલો ઉપર છવાયેલો હોય છે તેથી એક ખુદા 
તરફથી ઊતર્યા હોવાની શક્યતાને બાજુએ મૂકીને બાકીની તમામ કાલ્પનિક વસ્તુઓ તેઓ તેમના મગજમાં 
ઉપજાવી કાઢે છે અને તેમને એવી રીતે વણવે છે કે જાણે તેમણે આ ગ્રંથના મૂળ સ્ત્રોતની ચકાસણી કરી લીધી હોય. 

(૭૧) આનો અર્થ આ છે કે તમને નિમંત્રક અને પ્રચારક બનાવવામાં આવ્યાં છે, પોલીસ નહીં. તમારું 
કામ તો આટલું જ છે કે લોકોની સામે આ પ્રકાશને પ્રસ્‍તુત કરી દો અને સત્ય જાહેર કરવાની ફરજ અદા કરવામાં 
કોઈ કચાશ ન રાખો. હવે જો કોઈ આ સત્યને સ્વીકારતું ન હોય, તો ન સ્વીકારે. તમને આ કામ માટે નીમવામાં 
આવેલાં જ નથી કે લોકોને સત્યવાદી બનાવીને જ જંપો. આ ઉપરાંત, આ વાત તમારી જવાબદારી અને 
હિસાબ-કિતાબમાં પણ સામેલ નથી કે તમારા નબૃવ્વતના ક્ષેત્રમાં કોઈ માણસ અસત્યવાદી રહી ન જાય. એટલા 
માટે આ ચિંતામાં તમારા મગજને ખોટી રીતે પરેશાન ન કરો કે આંધળાં લોકોને કઈ રીતે દેખતાં બનાવવામાં 
આવે અને જે આંખો ઉઘાડીને જોવા નથી માગતાં તેમને કેવી રીતે દેખાડવામાં આવે. જો હકીકતમાં ખુદાઈ 
ડહાપણનો તકાદો આ જ હોત કે દુનિયામાં કોઈપણ માણસ અસત્યવાદી રહી ન જાય તો અલ્લાહને આ કામ 
તમારી પાસેથી લેવાની શી જરૂર હતી ? શું તેનો એક જ ખુદાઈ ઇશારો તમામ મનુષ્યોને સત્યવાદી બનાવી 
શકતો ન હતો ? પરંતુ ત્યાં તો આશય જરાપણ આવો છે જ નહીં, અહીં આશય તો આ છે કે મનુષ્યો માટે સત્ય 
અને અસત્ય વચ્ચે પસંદગીની સ્વતંત્રતા બાકી રહે, અને પછી સત્યનો પ્રકાશ તેની સામે પ્રસ્‍તુત કરીને તેની 
અજમાયશ કરવામાં આવે કે તે બંને વસ્તુઓમાંથી તે કઈ વસ્તુને પસંદ કરે છે. તેથી તમારા માટે કામનો સાચી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


24 ત 
૭57 ઝી 
બનાવી દીધાં છે,” પછી તેમણે તેમના માલિકની જ તરફ પાછા આવવાનું છે, તે વખતે 
જણાવી દેશે કે તેઓ શું કરતા રહ્યાં છે. 
આ લોકો મોટી મોટી સોગંદો ખાઈને કહે છે કે જો કોઈ નિશાની” અમારી સામે આવી 
જાય તો અમે તેની ઉપર ઈમાન લઈ આવીશું. હે મુહમ્મદ ! આમને કહો કે “નિશાનીઓ તો 
અલ્લાહની પાસે છે''”' અને તમને કેવી રીતે સમજાવવામાં આવે કે જો નિશાનીઓ આવી પણ જાય 


તો આ લોકો ઈમાન લાવવાના નથી.” અમે એવી જ રીતે તેમના દિલો અને નજરો ને ફેરવી રહ્યાં 
છીએ જેવી રીતે આ 


કાર્યપદ્ધતિ આ છે કે જે પ્રકાશ તમને દેખાડી દેવામાં આવ્યો છે તેના અજવાળામાં પોતે સીધા રસ્તે ચાલતાં રહો 
અને બીજાંને તેની તરફ બોલાવતાં રહો. જે લોકો આ સંદેશને સ્વીકારી લે, તેમને પ્રેમથી ભેટો અને તેમનો 
સંગાથ ન છોડો ભલે પછી તેઓ દુનિયાની નજરમાં ગમે તેટલાં તુચ્છ હોય. અને જે આનો સ્વીકાર ન કરે તેમની 
પાછળ ન પડો. જો ખરાબ પરિણામ તરફ તેઓ જાતે જવા માગે અને જવા માટે હઠાગ્રહ સેવે, તો તે તરફ જવા 
માટે તેમને છોડી દો. 

(૭૨) આ શિખામણ નબી સ.અ.વ.ના અનુયાયીઓને આપવામાં આવી છે કે તેમના પ્રચારના 
જુસ્સામાં એવા નિરકુંશ પણ ન થઈ જાય કે ચર્ચાસભાઓ વાદ-વિવાદોથી આગળ વધીને બિનમુસ્લિમોની 
માન્યતાઓ ઉપર સખત હુમલા કરવા માંડે અને તેમના ધાર્મિક વડાઓ અને દેવી-દેવતાઓને ગાળો ભાંડવા 
સુધી પહોંચી જાય કેમ કે આ વસ્તુ તેમને સત્યની નજીક લાવવાને બદલે વધુ દૂર હડસેલી દેશે . 

(૭૩) અહીં ફરીથી એ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જેની તરફ આની પહેલાં પણ અમે 
અમારી નોંધોમાં ઇશારો કરી ગયાં છીએ કે જે કામો કુદરતના નિયમો હેઠળ પ્રગટ થાય છે, અલ્લાહતઆલા 
તેમને પોતાના કામ ગણાવે છે કેમ કે તે જ આ કાનૂનનો ઘડનાર છે અને જે કંઈ એ કાનૂન હેઠળ ઘટે છે તે તેના 
હુકમથી જ ઘટે છે. જે વાતને અલ્લાહતઆલા આવી રીતે કહે છે કે અમે આવું કર્યું છે તેને જ જો અમે મનુષ્યો 
વણવીશું તો આવી રીતે કહીશું કે, કુદરતી રીતે આમ જ થતું હોય છે. 

(9૪) નિશાની અર્થ કોઈ એવો બિલકુલ અનુભવી શકાય તેવો ચમત્કાર છે જેને જોઈને નબી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


“795970.79. ક 


હ 
(9 ઇક્હ્સ્જ 


ત્ર ક્‌ 
ફર 


45 ગહ 
લાક ૮254227 22.2 - મી 
૩૩54૦6 શક્ક કહ ત 
“કહ જન ત્ર ઝડ 


લોકો પહેલી વખત આની ઉપર ઈમાન લાવ્યા ન હતાં.” અમે તેમને તેમના વિદ્રોહમાં જ ભટકવા 
માટે છોડી દઈએ છીએ. (રુકૂઅ-૧ ૩) 

જો અમે ફરિશ્તા પણ તેમની ઉપર ઉતારી દીધાં હોત અને મડદાં તેમની જોડે વાતો કરત 
અને સમસ્ત દુનિયાની વસ્તુઓને અમે તેમની આંખો સમક્ષ એકઠી કરી દેત તો પણ આ કે માન 
લાવવાના ન હતાં, સિવાય કે અલ્લાહની ઇચ્છા આ જ હોય કે તેઓ ઈમાન લાવે, પરંતુ 
મોટાભાગના લોકો અજ્ઞાનની વાતો કરે છે. અને અમે તો આવી જ રીતે હંમેશાં શૈતાન મનુષ્યો અને 
શૈતાન જિજ્ઞાતોને દરેક નબીના દુશ્મન બનાવ્યાં છે, જે એકબીજા ઉપર સારી દેખાતી 


સ.અ.વ.ની સચ્ચાઈ અને આપ અલ્લાહ તરફથી નિમાયેલાં છે એને માની લીધા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય ન રહે. 

(૭૫) એટલે કે નિશાનીઓ પ્રસ્‍તુત કરવાની અને સર્જવાની શક્તિ મારી પાસે નથી, આનો અધિકાર 
તો અલ્લાહની પાસે છે. તે ચાહે તો દેખાડે અને ન ચાહે તો ન દેખાડે. 

(૭૬) આ સંબોધન મુસલમાનોને કરવામાં આવ્યું છે કેજે બેચેન બની બનીને એવી કામના કરતા હતાં 
અને કોઈ કોઈ વખતે મૌખિક રીતે પણ એવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરતા હતાં કે એવી કોઈ નિશાની પ્રગટ થઈ જાય 
જેનાથી તેમના માર્ગ ભૂલેલાં ભાઈઓ સીધા રસ્તે આવી જાય. તેમની આ જ ઇચ્છા અને મનોકામનાના 
જવાબમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તમને કેવી રીતે સમજાવવાં કે આ લોકોનું ઈમાન લાવવું કોઈ નિશાનીના 
પ્રગટથવા ઉપર આધારિત નથી. 

(૭૭) એટલે કે તેમની અંદર એ જ માનસિકતા કામ કરી રહી છે જેના કારણે તેમને પહેલી વખતે 
મુહમ્મદ સ.અ.વ.નો સંદેશ સાંભળીને તેને માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. તેમના દ્રષ્ટિબિંદુમાં હજુ સુધી 
કોઈ ફેરફાર થયો નથી. એ જ અવળી બુદ્ધિ અને દ્રિદ્રષ્ટિ જે તેમને એ વખતે સાચું સમજવાથી અને સાચું જોવાથી 
અટકાવી રહ્યા હતાં , આજે પણ તેમની ઉપર છવાયેલાં છે. 


(૭૮) એટલે કે આ લોકો તેમની અધિકાર અને પસંદગી વડે તો સત્યને અસત્યની સામે અગ્રતા 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ જ ૧૭2 ૧૭ 


222૮72972૮2 272-"€ ૪22272૨ )|240?;, ૮7:72 


2૫58 ક 2 શ5 » 9 17995 ૯શ1હ-ક5 
દ્ર %5૦૭2પક 


શટ 


હ 


વાતો ભ્રમ અને ચાલાકીના રૂપમાં એકબીજાની ઉપર નાખતા રહ્યાં છે.” જો તમારા માલિકની 
મરજી આ હોત કે તેઓ આવું ન કરે તો તેઓ કદાપિ આવું ન કરત.“ તેથી તમે તેમને તેમની હાલત 
પર છોડી દો કે જેથી તેઓ જૂટ્ઠી વાતો ઘડતાં રહે. (આ બધું અમે તેમને એટલા માટે કરવા દઈએ 


છીએ કે) જે લોકો આખિરત ઉપર ઈમાન ધરાવતાં નથી 


આપીને સ્વીકાર કરવાના નથી. હવે તેમના સત્યવાદી બનવાનો એક જ રસ્તો બાકી રહ્યો છે અને તે આ છે કે 
ખુદાઈ સર્જનશક્તિ વડે જેવી રીતે બધી જ અધિકાર વિહોણી જીવસૃષ્ટિને સત્યવાદી પેદા કરવામાં આવી છે તેવી 
જ રીતે આમને પણ અધિકાર વિહોણા બનાવીને કુદરતી તેમજ જન્મજાત સત્યવાદી બનાવી દેવામાં આવે. પરંતુ 
આ વસ્તુ એ હિકમતની વિરૂદ્ધ છે જેની હેઠળ અલ્લાહે માનવીને પેદા કર્યો છે. એટલા માટે તમારી આ અપેક્ષા 
બેકાર છે કે અલ્લાહતઆલા પ્રત્યક્ષ રીતે તેની સર્જનશક્તિના હસ્તક્ષેપવડે આમને મુસલમાન બનાવશે. 

(9૯) એટલે કે આજે જો મનુષ્યો અને જિન્નાતોમાં રહેલાં શૈતાનો એકમત થઈને તમારી સામે પૂરી 
તાકાત વાપરી રહ્યાં છે ત્યાર ગભરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. આ કોઈ નવી વાત નથી જે તમારી સાથે બની રહી 
હોય. દરેક જમાનામાં આવું જ થતું આવ્યું છે કે જયારે કોઈ પયગમ્બર દુનિયાને સીધો માર્ગ દેખાડવા માટે ઊભો 
થયો ત્યારેબધી જ શૈતાની શક્તિઓ તેના આ મિશનને નિષ્ફળ બનાવવા માટે કટિબદ્ધ થઈ ગઈ. 

“સારી દેખાતી” નો અર્થ એ તમામ ચાલબાજીુઓ, યુક્તિઓ અને શંકા-કુશંકાઓ અને વાંધા છે 
જેમનો આ લોકો સામાન્ય લોકોને સત્યના સંદેશ આપનારની તથા તેના સંદેશની વિરૂદ્ધ ઉશ્કેરવા માટે ઉપયોગ 
કરે છે. પછી, આ તમામ વાતોને સમગ્ર રીતે છેતરામણી વસ્તુઓ સાથે સરખાવવામાં આવી છે કેમ કે સત્ય સાથે 
લડવા માટે જે કોઈ હથિયાર પણ વિરોધીઓ વાપરે છે તે ફકત બીજાના માટે જ નહીં પરંતુ તેમના પોતાના માટે 
પણ હકીકતની દ્રષ્ટિએ માત્ર એક છેતરામણ જ હોય છે, જો કે બહારથી તેમને ખૂબ જ ફાયદાકારક અને સફળ 
હથિયારો દેખાય છે. 

(૮૦) અત્રે અમારી અગાઉની સમજૂતીઓ ઉપરાંત આ હકીકત પણ સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે, 
કુરઆનની રૂએ અલ્લાહની ઇચ્છા અને તેના રાજીપામાં ઘણો મોટો ફરક છે જેની અવગણના કરવાથી સામાન્ય 
રીતે ભારે ગેરસમજો ઊભી થઈ જાય છે. કોઈ વસ્તુનું અલ્લાહની ઈચ9। અને તેના હુકમ અન્વયે પ્રગટ થવાનો 
અર્થ અનિવાર્ય રીતે એવો થતો નથી કે અલ્લાહ તેનાથી રાજી પણ છે અને તેને પસંદ પણ કરે છે. દુનિયામાં કોઈ 
પણ ઘટના કયારેય ઘટતી નથી જયાં સુધી અલ્લાહ તેને ઘટવાનો હુકમ ન આપી દે અને પોતાની ભવ્ય યોજનામાં 
તેના ઘટવાની ગુંજાશ ન કાઢે , તથા સાધનોને એટલી હદે કાર્યરત ન કરી દે કે તે ઘટના ઘટી શકે. એક ચોરની 
ચોરી, એક હત્યારાની હત્યા, એક જાલિમ અને દુષ્ટનો જુલમ અને દુષ્ટતા, તથા એક કાફિર અને મુશ્રિકનું કુક 
અને શિર્ક, અલ્લાહની ઇચ્છા વિના શકય નથી. અને આવી જ રીતે, એક મોમિન અને એક સંયમી મનુષ્યના 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
“795૪9 -ક ૭ -,5ક9? ડ97 -ક- 1 ક 
કે ર8 5 જક જ્બભ્ફ્ 4૭29૮4 64 44, 
€૯295૨૦-.૭ [5 8,798 942 ટ 
દ્વિ. 7227, ત4%9 *6 «7 «૯2 2૩4% 
હ્ઝઝા-ઝહહબા#કપસકાડાઝ્ક 


તેમના દિલ આ (આકર્ષક ભ્રમ) તરફ વળે અને તેઓ તેનાથી રાજી થઈ જાય અને એ બૂરાઈઓની 
કમાણી કરે જેની કમાણી તેઓ કરવા માગે છે --હવે જ્યારે સ્થિતિ આ છે ત્યારે શું હું અલ્લાહ 
સિવાય બીજો કોઈ ફેંસલો કરનાર શોધું, જો કે તેણે વિસ્તારપૂર્વક તમારી તરફ 


ઈમાન અને સંયમ પણ અલ્લાહની ઈચ્છા વિના અશકય છે. બંને પ્રકારની ઘટનાઓ સમાન રીતે અલ્લાહની 
ઇચ્છા હેઠળ ઘટે છે. પરંતુ પહેલાં પ્રકારની ઘટનાઓથી અલ્લાહ રાજી નથી અને આનાથી વિરૂદ્ધ બીજા પ્રકારની 
ઘટનાઓને તેની પ્રસશ્નતા તથા તેની પસંદગી અને પ્રેમની સનદ મળેલી છે. જો કે છેવટે કોઈ એક મહાન ભલાઈ 
માટે જ સૃષ્ટિના બાદશાહની ઇચ્છા કામ કરી રહી છે, પરંતુ એ મહાન ભલાઈ પ્રગટ કરવાનો માર્ગ પ્રકાશ અને 
અંધારૂં, ભલાઈ અને બૂરાઈ તથા સુધારણા અને બગાડની વિવિધ શક્તિઓની એકબીજા સામેની લડાઈમાંથી જ 
સ્પષ્ટ થાય છે. એટલા માટે પોતાના વધારે વિશાળ વ્યૂહોના કારણે તે આજ્ઞાપાલન અને ગુનાવૃત્તિ, 
ઇબ્રાહીમવાદ અને નમરૃદવાદ, મૂસાવાદ અને ફિરઓનવાદ, માનવતાવાદ અને શૈતાનવાદ, બંનેને 
પોતપોતાનું કામ કરવાની તક આપે છે. તેણે તેની અધિકાર ધરાવતી મખ્લૂક (જિન્ઞાત અને મનુષ્યો) ને ભલાઈ 
અને બૂરાઈમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરી લેવાની સ્વતંત્રતા બક્ષેલી છે . જે ચાહે તેઆ દુનિયામાં પોતાના માટે 
ભલાઈનું કામ પસંદ કરી લે અને જે ચાહે તે બુરાઈનું કામ પસંદ કરે. બશ્ને પ્રકારના ક્તઓને જેટલી હદ સુધી 
ખુદાઈ વ્યૂહો છૂટ આપે છે , સાધનોનો ટેકો મળી રહે છે. પરંતુ અલ્લાહની પ્રસન્નતા અને પસંદગી માત્ર ભલાઈનું 
કામ કરનારા લોકોને મળેલી છે અને અલ્લાહને આ જ વાત પસંદ છે કે તેના બંદા તેમની પસંદ કરવાની 
સ્વતંત્રતાનો લાભ ઉઠાવીને ભલાઈને અપનાવે, નહીં કે બૂરાઈને. 

આની સાથે આ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે અલ્લાહતઆલા સત્યના દુશ્મનોના વિરોધી કૃત્યોનો 
ઉલ્લેખ કરતી વખતે પોતાની ઇચ્છાનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરે છે. આનો આશય હકીકતમાં નબી સ.અ.વ.ને અને 
આપના દ્વારા ઈમાનવાળાઓને, એ સમજાવવાનો છે કે તમારા કામની હેસિયત ફરિશ્તાઓના કામ જેવી નથી 
જે કોઈપણ અવરોધ [વિના અલ્લાહના હુકમોનું પાલન કરી રહ્યાં છે, બલ્કે તમારું અસલ કામ તોફાનીઓ અને 
વિદ્રોહીઓની સામે અલ્લાહની પસંદ કરેલી પદ્ધતિને જીતાડવા માટે સંઘર્ષ કરવાનો છે.અલ્લાહ તેની ઈચ્છા 
હેઠળ એ લોકોને પણ કામ કરવાની તક આપી રહ્યો છે જેમણે તેમના પ્રયત્નો માટે ખુદ અલ્લાહ સામે બગાવત 
કરવાનો માર્ગ અપનાવેલો છે, અને આવી જ રીતે તે તેમને પણ, જેમણે આજ્ઞાપાલન અને બંદગીનો માર્ગ 
અપનાવ્યો છે, કામ કરવાની પૂરી તક આપે છે. જો કે તેની પ્રસન્નતા અને માર્ગદર્શન તથા સમર્થન અને સહાય 
તમારી જ સાથે છે, કેમ કે તમે એ પાસાઅંગે કામ કરી રહ્યાં છો જેને તે પસંદ કરે છે, પરંતુ તમારે એવી અપેક્ષા 
રાખવી જોઈએ નહીં કે અલ્લાહતઆલા તેની કુદરતી શક્તિઓના હસ્તક્ષેપ વડે એ લોકોને ઈમાન લાવવા માટે 
મજબૂર કરી દેશે જે ઈમાન લાવવા માગતાં નથી, અથવા એ જિન્ઞાતો અને મનુષ્યોમાં રહેલા શૈતાનોને 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
દ ૮૯ 447644 ત્ર 2૭2194તુ 
હજ 1૯૯ 
૭- ક 2 ન “ક ત૮કકક# - “ન” ૫૪72 
કક ધ્ા૦૦ કક નજ ઉ ફક [ 
ડડ 4૦૭%&હ૭૯ક્કડહુ ડુ 


નજિ 


૦ક ઉક ૭ડ#5 મ 


ઈઝ ઈશ“હડશથક્ત્#ીઝહહ્કઇ 
“7ક #કક-- દુ ન ન્ન ક 
બ્હઘડડા ડહારહઈડાડક#ઉહ)-ડ 


ન્ન 


ગ્રંથ ઉતારી દીધો છે ?“' અને જે લોકોને અમે તમારી પહેલાં) ગ્રંથ આપ્યો હતો તેઓ જાણે છે કે 
આ ગ્રંથ તમારા માલિકની જ તરફથી સત્ય સાથે ઊતર્યો છે તેથી તમે શંકા કરનારાઓમાં સામેલ ન 
થાઓ.“ તમારા માલિકની વાત સત્ય અને ન્યાયની દ્રષ્ટિએ પૂર્ણ છે, કોઈ તેની કથનોને બદલનાર 
નથી અને તે બધું જ સાંભળે અને જાણે છે. 

અને હે મુહમ્મદ ! જો તમે એ લોકોની બહુમતિના કહેવા મુજબ ચાલો જે ધરતીમાં વસે છે 
તો તેઓ તમને અલ્લાહના માર્ગથી ભટકાવી દેશે. તેઓ તો માત્ર અનુમાન ઉપર ચાલે છે“ અને 
અટકળો કરે છે. 
બળજબરીપૂર્વક તમારા માર્ગમાંથી ખસેડી દેશે જેમણે તેમના દિલ અને દિમાગને, તથા હાથ-પગની શક્તિઓને 
તેમજ સાધનો અને સ્્રોતોને સત્યના માર્ગથી રોકવા માટે ઉપયોગ કરવાનો ફેંસલો કરી દીધો છે. નહીં, જો તમે 
ખરેખર સત્ય અને નેકી તથા સચ્ચાઈ માટે કામ કરવાનો મકકમ નિધરિ કરેલો છે તો તમારે અસત્યવાદીઓની 
સામે ઉગ્ર સંઘર્ષ અને લડાઈ કરીને તમારા સત્યવાદનો પુરાવો આપવો પડશે નહીં તો ચમત્કારોના જોરે 
અસત્યનો નાશ કરવો અને સત્યને વિજયી બનાવવો હોત તો તમારી જરૂર જ કયાં હતી, અલ્લાહ પોતે આવી 
વ્યવસ્થા કરી શકતો હતો કે દુનિયામાં કોઈ શૈતાન ન હોત, અને કોઈ શિર્ક અને કુક્ર પેદા થવાની શક્યતા જ ન 
હોત. 


(૮૧) આ કથનમાં વકતા નબી સ.અ.વ. છે અને સંબોધન મુસલમાનોને કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે 
જયારે અલ્લાહે પોતાના ગ્રંથમાં સ્પષ્ટપણે આ તમામ હકીકતો વર્ણવી દીધી છે , તથા એ ફેંસલો પણ કરી દીધો છે 
કે, અલૌકિક કુદરતી શક્તિઓના હસ્તક્ષેપ વિના સત્યવાદીઓને કુદરતી રીતો દ્વારા જ સત્યના વિજય માટે 
સંઘર્ષ કરવો પડશે ત્યારે શું હવે હું અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ એવો હાકેમ શોધું જે અલ્લાહના આ ફેંસલા ઉપર 
પુનર્વિચારણા કરે અને એવો કોઈ ચમત્કાર મોકલે જેનાથી આ લોકો ઈમાન લાવવા માટે મજબૂર બની જાય? 

(૮૨) એટલે કે આ કોઈ નવી વાત નથી જે ઘટનાઓની પાછળ રહેલા કારણો માટે આજે ઘડી કાઢવામાં 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


૮76 ત ૮૮# 10 ૦૦ 
ર ભા હ“હકહ્ઃડકાક્ડઇલ 


ખત 


ડા ઝાક ના 
કગ કહ, ઇડ કાઈન 
1 “્ટાઇડી ન «દ્ધ [ફઝ દુ દિ 


હકીકતમાં તમારો માલિક વધુ સારી રીતે જાણે છે કે કોણ તેના માર્ગથી ચલિત થયેલો છે અને કોણ 
સીધા માર્ગ ઉપર છે. 

પછી જો તમે લોકો અલ્લાહની આયતો ઉપર ઈમાન ધરાવતા હોવ તો જે જનાવર ઉપર 
અલ્લાહનું નામ લેવામાં આવ્યું હોય તેનું માંસ ખાઓ.“ એવું તો શું કારણ છે કે તમે એ વસ્તુ ન 
ખાઓ જેની ઉપર અલ્લાહનું નામ લેવામાં આવ્યું હોય, જો કે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ મજબૂરીની 
હાલત સિવાય બીજી તમામ પરિસ્થિતિઓમાં અલ્લાહે હરામ ઠેરવી દીધો છે તેમની વિગતો તે 
તમને જણાવી ગયો છે.“ 


આવી હોય. એ તમામ લોકો કે જે આકાશી ગ્રંથોનું જ્ઞાન ધરાવે છે, અને જેમને નબીઓ અ.સ.ના મિશનની 
જાણકારી છે, તેઓ આ વાત માટે સાક્ષી આપશે કે જે કાંઈ કુઅનિમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ તદ્ન સત્ય વાત 
છે અને તે સદાકાળ અને શાશ્ચત હકીકત છે જેમાં કયારેય કોઈફરક આવ્યો નથી. 


પ. 


(૮૩) એટલે કે મોટાભાગના લોકો, કે જે દુનિયામાં વસે છે, જ્ઞાન વિના કલ્પનાઓ અને અનુમાનનું 
અનુસરણ કરી રહ્યાં છે, અને તેમની માન્યતાઓ,ખ્યાલો, ફિલસુફીઓ, જીવનના સિદ્ધાંતો અને 
અમલીકરણના નિયમો, બધાં જ કલ્પનાઓ ઉપર આધારિત છે. આનાથી વિરૂદ્ધ, અલ્લાહનો માર્ગ, એટલે કે 
દુનિયામાં જીવન જીવવાની એ પદ્ધતિ જે અલ્લાહની પ્રસશ્નતા મુજબની છે , ચોકકસપણે માત્ર એ જ છે જેનું જ્ઞાન 
અલ્લાહે પોતે આપ્યું છે , નહીં કે એ જેને લોકોએ પોતાની મેળે પોતાની કલ્પનાઓ વડે ઘડી કાઢી છે. એટલા માટે 
કોઈપણ સત્યવાંચ્છીએ એ જોવું જોઈએ નહીં કે દુનિયાના મોટાભાગના માણસો કયા રસ્તે જઈ રહ્યાં છે બલ્કે તેણે 
સંપૂર્ણ નિર્ધાર સાથે એ માર્ગ ઉપર ચાલવું જોઈએ જે અલ્લાહે બતાવેલો છે, ભલે એ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે 
દુનિયામાં તે એકલો જ રહી જાય. 

(૮૪) આ તમામખોટી પદ્ધતિઓ કે જે મોટાભાગના પૃથ્વીવાસીઓએ જાતે જ કલ્પના અને અનુમાનો 
વડે ઘડી કાઢી, અને જેમને ધાર્મિક સીમાઓ અને બંધનોની હેસિયત મળી ગઈ. આમાં એ બંધનો પણ છે જે ખાદ્ય 
વસ્તુઓ બાબતમાં વિવિધ કોમો વચ્ચે જોવા મળે છે. કેટલીક વસ્તુઓને લોકોએ આપમેળે જ હલાલ કરી લીધી 
છે, જો કે અલ્લાહની નજરમાં તે હરામ છે. અને અમુક વસ્તુઓને તેમણે જાતે હરામ ઠરાવી લીધી છે. જો કે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭» ૧૭ 


ક જૂન્્્િઝ” -કછ 


દ શના ઈક કા “૬5 4 
5 ઝી ત્કકા9554૦ હકક 5૯ 
દ્રઝક્રા ડા પડ છાઈ ૦૭% 


ક “ન જ 2. ત 


ય 0 ૮/૪ પા ન્ન દ્ર. 64027 ર્ન 

ઉદ હં! છક બજક્૯9 “૯-8 કડ! ક 

દૃ -7કક ન ક્ક્દ્ર કફન વિઝા દ્ધ ને 
ળક ૭5) 55 | હ25 5 


ઘણાં લોકોની હાલત આ છે કે જ્ઞાન વિના માત્ર તેમની ઈચ્છાઓના આધારે ભટકાવનારી વાતો કરે 
છે, આ હદથી વધી જનારા લોકોને તમારો માલિક સારી રીતે જાણે છે. તમે ખુલ્લા ગુનાઓથી પણ 
બચો અને છૂપા ગુનાઓથી પણ, જે લોકો ગુનાઓની કમાણી કરે છે તેઓ તેમની આ કમાણીનો 


બદલો પામીને રહેશે. અને જે જનાવરને અલ્લાહનું નામ લઈને ઝબેહ કરવામાં આવ્યું ન હોય તેનું 
માંસ ન ખાઓ, આમ કરવું ગુનો છે. શૈતાનો તેમના સાથીદારોના દિલોમાં શંકાઓ અને વાંધાં 
નાખે છે કે જેથી તેઓ તમારી સાથે ઝઘડો કરે,“ પરંતુ જો તમે તેમનું અનૂસરણ સ્વીકારી લીધું તો 


જ 


નિઃશંક તમે મુશ્રિક છો.“ (રુકૂઅ-૧૪) 


અલ્લાહે તેમને હલાલ કરેલી છે. ખાસ કરીને, સૌથી વધુ અજ્ઞાનભરી વાત જેની ઉપર પહેલાં પણ કેટલાંક લોકો 
દુરાગ્રહ રાખતા હતાં અને આજે પણ દુનિયાના કેટલાક સમુદાયો દુરાગ્રહ રાખે છે , તે આ છે કે અલ્લાહનું નામ 
લઈને જે જનાવરને ઝબેહ કરવામાં આવે એ તો તેમના માટે હરામ છે, અને અલ્લાહનું નામ લીધા વિના જેને 
ઝબેહ કરવામાં આવે તે બિલકુલ હલાલ છે. આનું જ ખંડન કરતાં અલ્લાહતઆલા અહીં મુસલમાનોને કહી રહ્યો 
છે કે જો તમે ખરેખર અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવ્યાં હોવ અને તેના હુકમોને માનતાં હોવ તો એ બધાં જ વહેમો 
અને પૂર્વગ્રહોને ત્યજી દો જે કાફિરો અને મુશ્રિકોમાં જોવા મળે છે, એ તમામ બંધનોને તોડી નાખો જે ખુદાના 
માર્ગદર્શનથી બેપરવા બનીને લોકોએ જાતે લાગુ કરી દીધેલાં છે. હરામ માત્ર એ જ વસ્તુને માનો જે ખુદાએ 
હરામ કરી છે અને હલાલ એ જ વસ્તુઓને ગણો જેને અલ્લાહે હલાલ ઠરાવી છે. 

(૮૫) જૂઓ સૂરઃ નહ્લ આયત - ૧૧૫. આ ઇશારા વડે, સાથો સાથ, આ પણ સાચું સાબિત થઈ ગયું 
કેસૂરઃનહલ આ સૂરઃની પહેલાં ઉતરી ગયેલી હતી. 

(૮૬) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ રદિ. કહે છે કે યહૂદી વિઠ્દાનો આરબ અજ્ઞાનીઓને નબી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


વ ડઝ ક જતના «૦૪% જાતા ન્ક્ઝ 
72, તન ૮% ક્ટ 444 % ૮૮ તા 
“લઝક્ટહક- ઝાહ5કહ હાડા 

77: દ્વિ 0૮4૮4 દન દ દ «7 
જ્ઝ્ા! 6549 6%ઝક%ઈ (2 હા છા કહાઠ્ડ 


શું એ માણસ કે જે પહેલાં મૃત હતો પછી અમે તેને જીવન બક્ષ્યું“ અને તેને એ પ્રકાશ 
એનાયત કર્યો જેના અજવાળામાં તે લોકોની વચ્ચે જીવનનો માર્ગ વટાવે છે એ માણસ જેવો હોઈ 
શકે છે જે અંધારાંમાં પડેલો હોય અને કોઈ રીતે તેમની અંદરથી નીકળતો ન હોય ?“કાફિરો માટે 
તો આવી જ રીતે તેમના કર્મખુશનુમા બનાવી દેવામાં આવ્યાં છે,“ અને આવી જ રીતે અમે 


સ.અ.વ. સામે વાંધાઓ ઊભા કરવા માટે જે સવાલો શીખવાડતા હતાં એમાંથી એક સવાલ આ પણ હતો કે, 
“આ તો કેવું કહેવાય કે જેને ખુદા મારે તે તો હરામ હોય અને જેને આપણે મારીએ તે હલાલ થઈ જાય |!” આ 
એક નાનકડો નમૂનો છે તેમની એ વક્ર માનસિકતાનો જે એ કહેવાતા ગ્રંથવાળાઓમાં જોવા મળતી હતી. તેઓ 
આ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉપજાવી કાઢીને રજૂ કરતા હતાં જેથી સામાન્ય લોકોના દિલમાં શંકાઓ નાખે અને તેમને 
સત્ય સામે લડવા માટે હથિયાર મેળવી આપે. 

(૮૭) એટલે કે એક તરફ અલ્લાહની ખુદાઈનો એકરાર કરવો તથા બીજી તરફ અલ્લાહથી ફરી 
ગયેલા લોકોના હુકમો ઉપર ચાલવું તેમજ તેમની નકકી કરેલી રીતોનું પાલન કરવું, શિર્ક છે. તોહીદ આ છે કે 
જીવન સંપૂર્ણપણે અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનમાં પસાર થાય. અલ્લાહની સાથે જો બીજાંને આસ્થા રાખીને 
આજ્ઞાપાલનને લાયક માની લેવામાં આવે તો આ આસ્થામાં શિક છે અને જો અમલમાં એવા લોકોનું અનુસરણ 
કરવામાં આવે જે અલ્લાહના હુકમથી બેપરવા બનીને પોતે કરવાના અને ન કરવાના મુખત્યાર બની ગયાં હોય, 
તો આ અમલમાં શિક છે. 

(૮૮) અહીં મોતનો અર્થ અજ્ઞાન અને બેભાનપણાની સ્થિતિ છે , અને જીવનનો અર્થજ્ઞાન અને સમજ 
તથા સત્ય પિછાણવાની સ્થિતિ છે. જે માણસ સાચા અને ખોટા વચ્ચે વિવેક કરતો નથી, અને જેને ખબર નથી કે 
સીધો માર્ગ શું ભૌતિકશાસ્ત્રના દ્રષ્ટિબિંદુથી ભલે જીવતો હોય પરંતુ હકીકતની દ્રષ્ટિએ તેને મનુષ્યનું જીવન 
મળેલું નથી. તે જીવતું પ્રાણી તો જરૂર છે પરંતુ જીવતો મનુષ્ય નથી. જીવતો મનુષ્ય હકીકતમાં માત્ર એ જ છે જેને 
સત્ય અને અસત્ય, સદાચાર અને દુરાચાર, ખોટા અને ખરાનું ભાન હોય છે . 

(૮૯) એટલે કે તમે એવી અપેક્ષા કઈ રીતે રાખી શકો કે જે માણસને માનવતાની સભાનતા મળેલી છે, 
અને જે જ્ઞાનના પ્રકાશના આડા-અવળાં રસ્તાઓની વચ્ચે સત્યના સીધા રસ્તાને સ્પષ્ટપણે જોઈ રહ્યો છે, તે એ 
બેભાન લોકોની જેમ દુનિયામાં જીવન પસાર કરશે જે મૂર્ખાઈ અને અજ્ઞાનતાના અંધારાંમાં ભટકતાં ફરી રહ્યાં છે. 

(૯૦) એટલે કે જે લોકોની સામે પ્રકાશ રજૂ કરવામાં આવે અને તેઓ તેને સ્વીકારવાની ના પાડી દે, 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ જ ૧૭» ૧૭ 


ધિ ક સ કરન ૦ ઝગ 


2275 "૮ 9૭૪222 


ટ રફ 59 ધઃ 


નથ 


7 24% ઝા # “2 ૮ 
ક શી ના ઈ; ઇડડાઇઃ 
પ € ૭47922 (729 «.727 
કઝ ્કર્ઈક્હાડઝડઃ ક 2૮ 


દ્વિ 


72, “જાશળાડક્રડાડઈ ર લિત ક ડક ન 


દરેક વસ્તીમાંતે તેના મોટા મોટા ગુનેગારોને લગાડી દીધાં છે કે ત્યાં તેમના છળકપટની જાળ ફેલાવે. 
હકીકતમાં તેઓ તેમની છળકપટની જાળમાં જાતે જ ફસાય છે, પરંતુ તેમને તેનું ભાન નથી. 

જ્યારે તેમની સામે કોઈ આયત આવે છે ત્યારે તેઓ કહે છે, “અમે માનીશું નહીં જ્યાં 
સુધી તે વસ્તુ અમને આપવામાં ન આવે જે અલ્લાહના પયગમ્બરોને આપવામાં આવી છે.'”””' 
અલ્લાહ વધુ સારી રીતે જાણે છે કે તેની પયગમ્બરીનું કામ કોની પાસેથી લે અને કઈ રીતે લે. એ 
સમય નજીક છે કે જ્યારે આ ગુનેગારો તેમના છળકપટના બદલામાં અલ્લાહને ત્યાં અપમાન અને 
ભારે યાતના ભોગવશે. 

તેથી (આ હકીકત છે કે) જેને અલ્લાહ માર્ગદર્શન આપવાનો ઇરાદો કરે છે તેની છાતી 
ઇસ્લામ માટે ખોલી નાખે છે“ અને જેને ગુમરાહીમાં નાખવાનો ઇરાદો કરે છે તેની છાતીને 
સંકુચિત કરી દે છે અને એવી ભીસે છે કે (ઈસ્લામનો વિચાર કરતાં જ) તેને એવું લાગવા માંડે છે કે 
જાણે તેના પ્રાણ આકાશની તરફ ઊડી રહ્યો છે. આવી રીતે અલ્લાહ (સચ્ચાઈથી પલાયન અને 
ધૃણાની) ગંદકી એ 


ન 


જેમને સીધા માર્ગ તરફ બોલાવવામાં આવે અને તેઓ આડા-અવળાં રસ્તે ચાલતા રહેવાને પસંદગી આપે, 


ન્‌ 


તેમના માટે અલ્લાહનો (નિયમ આ જ છે કે ત્યારપછી તેમને અંધારું જ સારું લાગવા માંડે છે. તેઓ આંધળાંની 


ન્‌ 


જેમ શોધી શોધીને ચાલવાનું તથા ઠોકરો ખાઈ ખાઈને પડવાનું પસંદ કરે છે. તેમને ઝાડવાં બાગ અને કાંટા ફૂલ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ જ ૧૭ ૧૭ 


9 રાં ત્ર “72 
“41 કઝા 


૭ ઝ-1535 ક કા 


સ તત્નજત્ર £ 422.52 .42 ત »2૭૭% 
ક ૦% 49૯%; ર 


ક 


હહ 915 6 5 ન ઝર 
પડ કપ્કદકકાછ હક્ક 
ડાય 8 552608૪૭86 ઇજ 


લોકો ઉપર લાગુ કરી છે જે ઈમાન લાવતાં નથી, જો કે આ રસ્તો તમારા માલિકનો સીધો રસ્તો છે 
અને તેની નિશાનીઓ એ લોકો માટે સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે જે શિખામણ સ્વીકારે છે. તેમના 
માલિકની પાસે તેમના માટે સલામતીનું ઘર છે“ અને તે તેમનો વાલી છે એ સાચા વર્તનના કારણે 
જે તેમણે અપનાવ્યું. 

જે દિવસે અલ્લાહ આ બધા લોકોને ઘેરીને ભેગાં કરશે, એ દિવસે તે જિનજ્ઞાતોને” 
સંબોધીને કહેશે કે “હે જિજ્ઞાતોના સમુદાય, તમે તો માનવજાતનું ભારે શોષણ કર્યું. 
“મનુષ્યોમાંથી જે તેમનાં મિત્રો હતાં તેઓ કહેશે, “પાલનહાર, અમારામાંથી દરેકે બીજાનો બહુ જ 
ઉપયોગ કર્યો છે,“ અને હવે અમે એ સમય ઉપર આવી ગયાં છીએ જે તે અમારા માટે ઠેરવી દીધો 
હતો.” અલ્લાહ કહેશે “સારું, હવે આગ તમારું ઠેકાણું છે, તેમાં તમે હંમેશાં રહેશો.” તેનાથી 
બચશે માત્રએજ લોકો 


દેખાય છે, તેમને દરેક દુષ્કર્મમાં મજા આવે છે, દરેક મૃખમીને કર સંશોધન માને છે, અને કોઈપણ બગાડ 
દિ ઝે 


ફેલાવનાર પ્રયોગ કરવા માટે તેઓ એ અપેક્ષાએ તેયાર થઈ જાય છે કે પહેલાં આકસ્મિક રીતે સળગતા અંગારા 


ઉપર હાથ પડી ગયો હતો તો હવે ચમકતો લાલ હીરો હાથમાં આવી જશે. 

(૯૧) એટલે કે અમે પયગમ્બરોની આ વાત ઉપર ઈમાન નહીં લાવીએ કે તેમની પાસે ફરિશ્તો આવ્યો 
અને ખુદાનો પયગામ લાવ્યો બલ્કે અમે માત્ર ત્યારે જ ઈમાન લાવી શકીએ કે જયારે ફરિશ્તો પોતે અમારી પાસે 
આવે અને પ્રત્યક્ષ રીતે અમને કહે કે, આ અલ્લાહનો પયગામ છે. 

(૯ર) છાતી ખોલી નાખવાનો અર્થ ઇસ્લામની સચ્ચાઈ ઉપર સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ કરવાનો અને શંકા- 
કુશંકાઓ તથા અવઢવની સ્થિતિને દૂર કરવાનો છે. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬૫ ક ૧૭2 ૧૭ 


તિલ 4 ર6 દદન વરા (6 [પ1 હ/ં-494 દડા 
ક કે ક» 2 દ્ધ 6 
હઝાગ્ચ્ક્ઉ જજ પ, ફડક 
7 તહ દ ધનિક ક૪ દ્વિત «૯ 0 દ્ધ (6. કડ: 9 556 5 શજુ મી 


ડિ! ર્ર 7 કક» ક મન વિજ તો હિ 
ડાઈ કફયાઉ ઈ - ક» £55 ૭૭92૫5 
2» 422 


જ ક તક ઈદકઝ્ક્ક ક ક કદ: 


પ અલ્લાહ બચાવવા માગશે, નિઃશંક મારી માલિક ડહાપણવાળો અને જાણનાર છે.“ 
જુઓ, આવી રીતે અમે (આખિરતમાં) અત્યાચારીઓને એકબીજાના સાથીદાર બનાવીશું એ 
કમાણીના કારણે જે તેઓ (દુનિયામાં એકબીજાની સાથે મળીને) કરતા હતાં“ (સુકૂઅ- ૧૫) (એ 
વખતે અલ્લાહ તેમને આ પણ પૂછશે કે) “હે જિજ્ઞાતો અને મનુષ્યોના સમુદાય, શું તમારી પાસે 
તમારા પોતાનામાંથી એવા પયગમ્બરો આવ્યા ન હતાં જે તમને મારી આયતો સંભાળાવતા હતાં 


અને આ દિવસના અંજામથી ડરાવતા હતાં ?' તેઓ કહેશે “હા, અમે અમારી વિરુદ્ધ સાક્ષીઆપીએ 
છીએ.” આજે દુનિયાની જીવને આ લોકોને ભ્રમમાં નાખી દીધેલાં છે, પરંતુ તે વખતે તેઓ જાતે 
તેમની વિરુદ્ધ સાક્ષી આપશે કે તેઓ 


(૯૩) “સલામતીનું ઘર” એટલે કે જજ્નત જયાં મનુષ્ય દરેક આફતથી સુરક્ષિત અને દરેક બરબાદી ની 
સામે સલામત હશે. 

(૯૪) અહીં જિન્ઞાતોનો અર્થ જિન્ઞાત શૈતાનો છે. 

(૯૫) એટલે અમારામાંથી દરેકે બીજાનો ગેરકાયદેસર રીતે ફાયદો ઉઠાવ્યો છે, દરેક બીજાને 
ભરમાવીને પોતાની ઇચ્છાઓ પૂરી કરતો રહ્યો છે. 

(૯૬) જો કે અલ્લાહને અખત્યાર છે કે જેને ઈચ્છે સજા આપે અને જેને ઇચ્છે માફ કરી દે, પરંતુ આ 
સજા અને માફી યોગ્ય કારણ વિના, માત્ર ઇચ્છાના આધારે નહીં થાય પરંતુ જ્ઞાન અને ડહાપણ પર આધારિત 


વ કે” 


હશે. ખુદા એ જ અપરાધીને માફી આપશે જેના વિષે તે જાણે છે કે તે પોતે તેના ગુન્હા માટેજવાબદાર નથી અને 
જેના વિષે તેની હિકમત એવો ફેસલો કરશે કે તેને સજા આપવી જોઈએ નહીં. 

(૯૭) એટલે કે જેવી રીતે તે દુનિયામાં ગુના ભેગાં કરવામાં તથા બૂરાઈઓ કમાવવામાં એકબીજાના 
ભાગીદાર હતાં એવી જ રીતે આખિરતની સજા પામવામાં પણ તેઓ એકબીજાની સાથે હશે. 


(૯૮) એટલે કે અમે એકરાર કરીએ છીએ કે આપના તરફથી એક પછી એક પયગમ્બર આવતા અને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭૩ 


ઝા ઝાડીક હ/૯૦હાઈઇજ હાહ 5૦૯૪ 
ડડ કડડડ૦૭ કશક પાકા 


ક્ર 


ત્રિઈ 2૮% 4-૮૮# 


(5૯)-શ 5-51 3તકાટ 17396 દી 


કાફિર હતાં.“ (આ સાક્ષી તેમની પાસેથી એટલા માટે લેવામાં આવશે કે જેથી આ સાબિત થઈ 
જાય કે) તમારો માલિક વસ્તીઓને અત્યાચારપૂર્વક નાશ કરનાર ન હતો કે જ્યારે તેમના 
નિવાસીઓ હકીકતથી અજાણ હોય. ” 

દરેક માણસનો દરજ્જો તેના કર્મ પ્રમાણે છે અને તમારો માલિક લોકોના કર્મોથી અજાણ 


નથી. તમારો માલિક સર્વસંપજ્ન છે અને દયા તેની રીત છે.” જો તે ચાહે તો 


અમને હકીકતથી વાકેફ કરતા રહ્યાં પરંતુઆ અમારો પોતાનો કસૂર હતો કે અમે તેમની વાત માની નહીં. 

(૯૯) એટલે કે અજાણ અને નાવાકેફ ન હતાં બલ્કે કાફિર હતાં. તેઓ જાતે કબૂલ કરશે કે સત્ય અમારી 
સુધી પહોચ્યું હતું પરંતુ અમે પોતે તેને સ્વીકારવાની ના પાડી દીધી. 

(૧૦૦) એટલે કે અલ્લાહ તેના બંદાઓને એ તક આપવા માગતો નથી કે તેઓ તેની સામે એવી 
દલીલ કરી શકે કે આપે તો અમને હકીકતથી વાકેફ કર્યા નહીં, અને ન તો અમને સીધો માર્ગ દેખાડવાની કોઈ 
વ્યવસ્થા કરી, પરંતુ જયારે અજાણતાં અમે ખોટા રસ્તે ચઢી ગયાં તો હવે આપ અમને પકડો છો. આ જ દલીલ 
રદ કરવા માટે અલ્લાહતઆલાએ પયગમ્બરો મોકલ્યાં અને ગ્રંથો ઉતાર્યા કે જેથી જિજ્ઞાતોને તથા મનુષ્યોને 
સ્પષ્ટપણે ચેતવી દેવામાં આવે. હવે જો લોકો ખોટા રસ્તે ચાલે અને અલ્લાહ તેમને સજા આપે તો તેનો દોષ ખુદ 
તેમની ઉપર છે, નહીં કે અલ્લાહની ઉપર. 

(૧૦૧) “તમારો માલિક સર્વસંપન્ન છે” એટલે કે તેની કોઈ ગરજ તમારા લીધે અટકેલી નથી, તેનો 
કોઈ ફાયદો તમારી સાથે જોડાયેલો નથી કે તમારી નાફરમાનીથી તેનું કંઈ બગડી જતું હોય અથવા તમારા 
આજ્ઞાપાલનથી તેને કોઈ ફાયદો પહોચી જતો હોય. તમે બધાં મળીને કટ્ટર નાફરમાન બની જાઓ તો તેની 
બાદશાહીમાં રજમાત્ર પણ ઘટાડો કરી શકતાં નથી, અને બધાં જ મળીને તેના આજ્ઞાકારી અને ઇબાદત કરનારા 
બની જાઓ તો તેના સામ્રાજયમાં કોઈ વધારો કરી શકતાં નથી. તે ન તો તમારી સલામીઓનો મોહતાજ છે, ન 
તો તમારી ભેટસોગાદોનો. તેના અસંખ્ય ખજાનાં તમારી ઉપર લૂંટાવી રહ્યો છે અને તેના બદલામાં તમારી 
પાસેથી પોતાના માટે કંઈપણ માગતો નથી. 

“અને દયા તેની રીત” છે. અહીં સંદર્ભની દ્રષ્િએ આના બે અર્થ થાય છે. એક આ કે, તમારો માલિક 
તમને સીધા માર્ગે ચાલવાની જે શિખામણ આપે છે અને સર્વસમંત સત્યની વિરૂદ્ધ કામ કરવાથી રોકે છે તેનું 
કારણ આ નથી કે તમારા સીધા માર્ગે ચાલવાથી તેનો કોઈ ફાયદો અથવા ખોટા રસ્તે ચાલવાથી તેનું કોઈ 


હ. ક 


નુક્સાન થાય છે, બલ્કે આનું ખરૂં કારણ આ છે કે સીધા રસ્તે ચાલવામાં તમારો પોતાનો ફાયદો અને ખોટા રસ્તે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ઈ 
27729 


બ્કઝડ ન, 
ક્યાહુઈડક',ડ નનન 


તમને લોકોને વ લઈ જાય અને તમારી જગ્યાએ બીજા જે લોકોને ઇચ્છે, લઈ આવે જેવી રીતે તેણે 
તમને કેટલાક બીજા જ લોકોના વંશમાંથી ઉઠાવ્યાં છે. તમારી સાથે જે વસ્તુનો વાયદો કરવામાં 
આવી રહ્યો છે તે ચોક્કસ આવવાની છે અને તમે અલ્લાહને વિવશ કરી દેવાની તાકાત ધરાવતાં 
નથી. હે મુહમ્મદ ! કહી દો કે લોકો ! તમે તમારી જગ્યાએ કામ કરતાં રહો અને હું પણ મારી 
જગ્યાએ કામ કરી રહ્યો છું,“ ટૂંક સમયમાં જ તમને જણાઈ જશે કે પરિણામ કોના પક્ષમાં સારું 
આવે છે, જો કે આ હકીકત છેકે કે અત્યાચારીઓ કદાપિ સફળતાપામી શકતાં નથી. 


ચાલવામાં તમારું પોતાનું નુકસાન છે. તેથી આ તેની સદંતર મહેરબાની છે કે તે તમને એ સાચી રીતનું શિક્ષણ 


આપે છે જેનાથી તમે ઉચ્ચ દરજ્જાઓ સુધી પ્રગતિ કરવાને લાયક બની શકો છો અને એ ખોટી રીતથી રોકે છે 
જેના કારણે તમે નીચલા દરજ્જાઓ તરફ પતન પામો છો. બીજું આ કે, તમારો માલિક વાતે વાતે પકડનાર 
નથી. તમને સજા આપવામાં તેને આનંદ આવતો નથી, તે તમને પકડવા માટે અને મારવા માટે તત્પર નથી કે 
તમારાથી સહેજ ભૂલ થાય અને તે તમારી ખબર લઈ નાખે. હકીકતમાં તે તેની તમામ મખ્લૂક ઉપર અત્યંત 
મહેરબાન છે, ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાની દયા અને કૃપાની સાથે ખુદાઈ કરી રહ્યો છે, અને આ જ મામલો તેનો 
મનુષ્યોની સાથે પણ છે . એટલા જ માટે તે તમારા ગુના ઉપર ગુનાને માફ કરતો જાય છે. તમે હુકમોનો ભંગ કરો 
છો, ગુના કરો છો, અપરાધો આચરો છો, તેની આપેલી રોજી ઉપર પોષણ પામીને પણ તેના હુકમોથી વિમુખ 
બનો છો, પરંતુ તે નરમી અને દરગુજરનો જ વ્યવહાર કર્યે જાય છે અને તમને સુધરી જવાની, માની જવાની 
અને પોતાની સુધારણા કરવાની મહેતલ ઉપર મહેતલ આપતો જાય છે. પણ જો તે વાતે વાતે પકડનાર હોત તો 
તેના માટે જરા પણ મુશ્કેલ ન હતું કે તમને દુનિયામાંથી વિદાય કરી દેત અને તમારી જગ્યાએ બીજી કોઈ કોમને 
ઉભી કરી દેત અથવા તમામ મનુષ્યોને નષ્ટ કરીને બીજી કોઈ મખ્લૂક પેદા કરી દેત. 

(૧૦૨) એટલે કે કયામત, જેના પછી બધા જ આગળ-પાછળના મનુષ્યોને નવેસરથી જીવતાં કરવામાં 
આવશે અને તેમના માલિકની સમક્ષ છેલ્લા ફેસલા માટે રજૂ કરવામાં આવશે. 

(૧૦૩) એટલે કે જો મારા સમજાવવાથી તમે સમજતાં નથી અને તમારા ખોટા વર્તનથી દૂર રહેતાં 
નથી તો જે માર્ગ ઉપર તમે ચાલી રહ્યાં છો તે માર્ગ ઉપર ચાલતાં રહો અને મને મારા માર્ગપર ચાલવા માટે છોડી 
દો, પરિણામ જે કંઈ આવશે તે તમારી સામે પણ આવી જશે અને મારી સામે પણ. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


2 
કઈ કાઈકાડડહ#ાઉઉ, 


ક ૦૦ ન 


“૮2: "2 ત 2!(7પ:.21.7) 2? ત 
ડ$ ગક ઝહઇ'ક ગઈ 1/52: 


આ લોકોએ “ અલ્લાહ માટે ખુદ તેની જ પેદા કરેલી ખેતી અને ઢોરોમાંથી એક 


નજ 


હિસ્સો નક્કી કર્યો છે અને કહે છે કે આ અલ્લાહ માટે છે, તેમની કલ્પનાથી, અને આ અમારા 


૧૦૫ 


ઠેરવેલાં ભાગીદારો માટે. પછી જે હિસ્સો તેમના ઠેરવેલાં ભાગીદારો માટે છે તે તો અલ્લાહને 


(૧૦૪) ઉપરનું પ્રવચન આ વાતે સમાપ્ત થયું હતું કેજો આ લોકો શિખામણ સ્વીકારવા માટે તૈયાર ન 
હોય અને તેમની જહાલતનો જ આગ્રહ રાખતાં હોય તો એમને કહી દો કે, સારું, તમે તમારી રીત ઉપર અમલ 
કરતાં રહો અને હું મારી રીત ઉપર અમલ કરીશ. કયામત એક દિવસ ચોકક્સ આવવાની છે, એ વખતે તમને 
ખબર પડી જશે કે આ વલણનું પરિણામ શું આવે છે. આમ છતાં, આટલું તો બરાબર સમજી લો કે ત્યાં 
અત્યાચારીઓને સફળતા મળશે નહીં. આના પછી હવે એ જહાલતની થોડીક સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે જેના માટે 
એ લોકો આગ્રહ કરી રહ્યા હતાં અને જેને છોડવા માટે તેઓ કોઈ રીતે તૈયાર ન હતાં. તેમને જણાવવામાં આવી 
રહ્યુંછે કેતમારો એ “જુલમ” શું છે જેની ઉપર કાયમ રહીને તમે કોઈપણ સફળતાની આશા રાખી શકો નહીં. 

(૧૦૫) આ વાતને તેઓ પોતે કબૂલ કરતા હતાં કે ધરતી અલ્લાહની છે અને ખેતી તે જ ઉગાડે છે. આ 
ઉપરાંત એ પશુઓનો સર્જક પણ તે અલ્લાહ જ છે જેમની પાસેથી તેઓ તેમના જીવનમાં સેવાઓ લે છે. પરંતુ 
તેમનો એવો ખ્યાલ હતો કે તેમની ઉપર અલ્લાહની આ કૃપા એ દેવી-દેવતાઓ, ફરિશ્તાઓ, જિન્નાતો, આકાશી 
તારાઓ અને અગાઉ થઈ ગયેલાં મહાન લોકોના આત્માઓના કારણે તેમજ તેમની બરકતોના કારણે છે જે 
તેમની ઉપર કૃપાદ્રષ્ટિ ધરાવે છે. આથી, તેઓ તેમની ખેત-પેદાશોમાં અને તેમના પશુઓમાંથી બે હિસ્સા કાઢતા 
હતાં, એક હિસ્સો અલ્લાહના નામનો, તેનો આભાર વ્યકત કરવા માટે કે તેણે આ ખેતરો અને પશુઓ તેમને 
આપ્યાં છે, અને બીજો હિસ્સો તેમના કુળ અથવા કબીલાના દેવી-દેવતાઓ માટે ભેટ-સોગાદોનો, જેથી તેમના 
આશીર્વાદ તેમની ઉપર ચાલુ રહે. અલ્લાહતઆલા સૌથી પહેલાં તેમના આ 'જુલમ' માટે પકડ કરે છે કે આ બધાં 
જ પશુઓ અમારા પેદા કરેલાં છે અને અમારા આપેલાં છે, આમાં આ બીજાંની ભેટ-સોગાદ શા માટે ? આ 
નમકહરામી નહીં તો બીજું શું છે કેતમે તમારી ઉપર ઉપકાર કરનારના ઉપકારને કે, જે તેણે ફકત તેની કૃપા અને 
મહેરબાના લીધે તમારી ઉપર કર્યો છે, તેને બીજાંની દરમ્યાનગીરી અને તેમના માધ્યમનું પરિણામ ઠરાવો છો 
અને આભાર દર્શનના અધિકારમાં તેમને તેની સાથે ભાગીદાર બનાવો છો. આના પછી, ઇશારામાં બીજી પકડ 
એ વાત માટે કરવામાં આવી છે કે આ અલ્લાહનો હિસ્સો જે તમે નકકી કરેલો છે, એ પણ તમે તમારા મનથી જ 
નકકી કરી લીધો છે , કાનૂન ઘડનારાં જાતે જ બની ગયાં છો, જાતે જ જે હિસ્સો ઈચ્છો અલ્લાહ માટે નકકી કરી લો 
છો અને જેટલું ઇચ્છો છો બીજાં માટે નકકી કરી લો છો, જો કે પોતાની બક્ષિસનો અસલ માલિક અને મુખત્યાર 
અલ્લાહ પોતે જ છે , અને આ વાત તેના કાનૂન પ્રમાણે જ નકકી થવી જોઈએ કે તેની બક્ષિસમાંથી કેટલો હિસ્સો 
તેના આભારદર્શન માટે અલગ કાઢવામાં આવે અને બાકીના હિસ્સામાં કોણ કોણ હકકદાર છે. તેથી હકીકતમાં 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


ષન 2 જન્દ2 જ ભ ૪ 
ઝટકા ડાન 1215% 


ન 


દત 26 ₹ 27, 2૭5 2.447 જ. 37274 દવ 406 ૮7 2 4#/ 
હ્ઝક્ૅૂહ્,સક્ઝવ્ઈડ)ડ5 ૦૯૪» 
૦: 4##રન્‍્*-ત-ક ય્ન્ઝ જ 2 ક 


૧૦૬ %* 


નથી પહોચતો પરંતુ જે અલ્લાહ માટે છે તે તેમના ભાગીદારોને પહોંચી જાય છે. “ કેવા ખરાબ 
ફેંસલાં કરે છે આ લોકો? 
અને આવી જ રીતે ઘણાં મુશ્રિકો માટે તેમના ઠેરવેલા ભાગીદારોએ તેમના બાળકોની 


હત્યાને 


આ જે હિસ્સો ઉદ્ડતાપૂર્વક આ લોકો પોતાના મિથ્યા અનુમાન પ્રમાણે ખુદા માટે કાઢે છે, તથા ગરીબો અને 
મોહતાજો માટે દાન કરે છે, એ પણ કોઈ નેકી નથી. ખુદાને ત્યાં તે સ્વીકારવામાં આવે તેના માટે કોઈ કારણ નથી. 

(૧૦૬) આ એક નાજુક કટાક્ષ છે તેમના એ કૃત્ય માટે કે તેઓ ખુદાના નામે જે હિસ્સો કાઢે છે તેમાં પણ 
વિવિધ પ્રકારની ચાલાકીઓ વાપરીને ઘટાડો કરતા રહેતા હતાં અને દરેક રીતે તેમના ઘડી કાઢેલાં દેવી- 
દેવતાઓનો હિસ્સો વધારવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં જેના ઉપરથી જણાઈ જતું હતું કે જે રસ તેમને તેમના દેવી- 
દેવતાઓમાં છે તે ખુદામાં નથી. દા.ત. અનાજ અથવા ફળો વગેરે ખુદાના નામ પર કાઢવામાં આવે, તેમાંથી જો 
કંઈ વેરાઈ જાય તો તે દેવી-દેવતાઓના [હિસ્સામાં દાખલ કરી દેવામાં આવતું હતું અને જો દેવી-દેવતાઓના 
હિસ્સામાંથી કંઈ પણ પડી જાય અથવા ખુદાના હિસ્સામાં ભળી જાય તો તેને તેમના જ હિસ્સામાં પાછું નાખી 
દેવામાં આવતું હતું. ખેતીનો જે ભાગ દેવી-દેવતાઓના ચઢાવા માટે અલગ અનામત રાખવામાં આવતો હતો જો 
તેમાંથી પાણી એ ભાગમાંથી ફૂટીને વહી જાય જે ખુદાના ચઢાવા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો હતો, તો તેનો 
સમગ્ર પાક દેવી-દેવતાઓના ભાગમાં દાખલ કરી દેવામાં આવતો હતો, પરંતુ જો આનાથી ઊલટું થાય ત્યારે 
ખુદાના હિસ્સામાં કોઈ વધારો કરવામાં આવતો ન હતો. જો કયારેક દુષ્કાળના કારણે ચઢાવાનું અનાજ જાતે 
વાપરવાની જરૂર પડી જાય તો ખુદાનો હિસ્સો ખાઈ જતા હતાં પરંતુ દેવી-દેવતાઓના હિસ્સાને હાથ લગાવવાથી 
ડરતા હતાં કે કયાંક કોઈ આફત ઉતરી ન આવે. જો કોઈ કારણે દેવી-દેવતાઓના હિસ્સામાં થોડોક ઘટાડો થઈ 
જાય તો તે ઘટાડો ખુદાના હિસ્સામાંથી પૂરો કરી દેવામાં આવતો હતો પરંતુ ખુદાના હિસ્સામાં ઘટાડો થાય તો 
દેવી-દેવતાના હિસ્સામાંથી એક દાણો પણ તેમાં નાખવામાં આવતો ન હતો. આમ કરવાની સામે જો કોઈ ટીકા 
કરે તો જવાબમાં જાતજાતના ભ્રમક કારણો રજૂ કરવામાં આવતા હતાં. દા.ત. તેઓ એમ કહેતાં કે, ખુદા તો 
સર્વસંપજ્ન છે, તેના હિસ્સામાંથી થોડું ઓછું પણ થઈ જાય તો તેને શું પરવા હોય. આ દેવી-દેવતાઓ તો બંદા છે, 
ખુદાની જેમ સર્વસંપજ્ઞ નથી, તેથી થોડો વધારો-ઘટાડો થાય તો પણ તમને ત્યાં પકડ કરવામાં આવે છે. 

આ અંધશ્રદ્ધાનું મૂળ શું હતું તેને સમજવા માટે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે જાહિલ આરબો તેમના 
માલમાંથી જે હિસ્સો ખુદા માટે કાઢતા હતાં તે ફકીરો, ગરીબો, મુસાફરો અને અનાથો વગેરે માટે વાપરવામાં 
આવતો હતો, અને જે ભાગ દેવી-દેવતાઓને ચઢાવવા માટે કાઢતા હતાં તે કાં તો સીધેસીધો ધાર્મિક વર્ગોના પેટમાં 
જતો હતો અથવા સ્થાનકો ઉપર ભેટ તરીકે ધરવામાં આવતો, અને આમ, પરોક્ષ રીતે સેવકો અને પૂજારીઓ સુધી 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


॥ 2 2૮9 *7/ હન જના 

-્હ્ડરર 49“%ડ5 9% 
સુંદર બનાવી દીધી છે“ કે જેથી તેમને બરબાદીમાં નાખે દે ““ અને તેમના માટે તેમના દીનને 
શંકાસ્પદ બનાવી દે. ““ 


પહોંચી જતો હતો. એટલા માટે આ સ્વાર્થી ધાર્મિક વડાઓએ સૈકાઓના સતત ઉપદેશ વડે આ વાત જાહિલોના 
દિલમાં બેસાડી દીધી હતી કે ખુદાના હિસ્સામાં ઘટાડો થઈ જાય તો કોઈ વાંધો નહીં, પરંતુ “ખુદાના 
વહાલાઓ”'ના હિસ્સામાં ઘટાડો થવો જોઈએ નહીં, બલ્કે બને ત્યાં સુધી થોડો વધારો થતો રહે તો બહેતર છે. 

(૧૦૭) અહીં “ભાગીદારો” શબ્દ બીજા એક અલગ અર્થમાં વપરાયો છે જે ઉપરના અર્થ કરતાં જુદો 
છે. ઉપરોકત આયતમાં જેમને “ભાગીદાર” શબ્દ વડે સંબોધવામાં આવ્યા હતાં તે તેમના દેવી-દેવતાઓ હતાં 
જેમના આશીવર્દ અથવા ભલામણ અથવા દરમ્યાનગીરીને આ લોકો નિયામતો મેળવવા માટે મદદરૃપ માનતા 
હતાં અને નિયામતના આભારના હકકમાં તેમને ખુદાની સાથે ભાગીદાર બનાવતા હતાં. આનાથી વિરૂદ્ધ, આ 
આયતમાં “ભાગીદાર”નો અર્થ એ મનુષ્યો અને શૈતાનો છે જેમણે સંતાનની હત્યાને એ લોકોની નજરમાં એક 
કાયદેસર અને પસંદગીપાત્ર કૃત્ય બનાવી દીધું હતું. તેમને ભાગીદાર કહેવાનું કારણ આ છે કે ઇસ્લામની દ્રષ્ટિએ 
જેવી રીતે પૂજાનો હકકદાર એકમાત્ર અલ્લાહતઆલા છે એવી જ રીતે મનુષ્યો માટે કાયદો બનાવવાનો, અને 
કાયદેસર અને ગેરકાયદેસરની મર્યાદાઓ નકકી કરવાનો હકકદાર પણ માત્ર અલ્લાહ જ છે. એટલા માટે જેવી 
રીતે કોઈ બીજાની સમક્ષ પૂજાની વિધિઓમાંથી કોઈ વિધિ કરવી તેને ખુદાનો ભાગીદાર બનાવવા સમાન છે, 
એવી જ રીતે કોઈના પોતે ઘડી કાઢેલા કાયદાને સાચો માનીને તેની ઉપર અમલ કરવો અથવા તેણે નકકી કરેલી 
મર્યાદાઓને અનુસરવાને પાત્ર માનવી એ પણ તેને ખુદાઈમાં અલ્લાહનો ભાગીદાર ઠરાવવા સમાન છે. આ 
બન્ને ક્રિયાઓ કોઈપણ સંજોગોમાં શિર્ક છે, ભલે પછી તેમનું આચરણ કરનાર એ હસ્તીઓને મૌખિક રીતે 
ઇલાહ (ખુદા) અથવા રબ (માલિક) કહે કે ન કહે જેમની સમક્ષ તે ભેટ-સોગાદો ચઢાવે છે, અથવા જેમના નકકી 
કરેલા કાનૂનને અનુસરણને પાત્ર માને છે. 

સંતાનની હત્યાની ત્રણ પદ્ધતિઓ આરબોમાં એ જમાનામાં પ્રચલિત હતી અને કુઅનિમાં ત્રણેયની 
તરફ સંકેત કરવામાં આવ્યો છેઃ 

(૧) પુત્રીઓની હત્યા એ ખ્યાલથી કે કોઈ તેમનો જમાઈ ન બને અથવા કબીલાઓની લડાઈઓમાં 
તેઓ દુશ્મનના હાથમાં આવી ન જાય અથવા કોઈ બીજા કારણસર તેઓ તેમના માટે શરમ અને અપમાનનું 
કારણ નબને. 

(ર) બાળકોની હત્યા, એવા ખ્યાલથી કે તેઓ તેમના ભરણપોષણનો બોજો ઉઠાવી શકાશે નહીં, અને 
રોજીરોટીના સાધનોની તંગીના કારણે તેઓ અસહ્ય બોજો બની જશે. 

(૩) બાળકોને તેમના દેવી-દેવતાઓની પ્રસન્નતા માટે બલિ ચઢાવવાં. 

(૧૦૮) આ બરબાદી શબ્દ ખૂબ જ અર્થસભર છે. આનો અર્થ નૈતિક બરબાદી પણ છે. જે માણસ 
દિલની કઠોરતા અને સષ્ટાઈની એ હદે પહોંચી જાય કે તે તેના સંતાનને પોતાના હાથે જ મારી નાખવા માગે તેની 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


“24૮: 2 2૮૮2972 
900. 2 352585 રઝ ક જા 401% 


ક/ "ખન 22722 ડક કી [ફહુ 


-ક#ટઈહ$ ઝ*સ્કખ્ક્2 
તિત ક દિધા ક -“ દ 
બજ ક ડર મ #32; 
દ્વિ «૧૨ ન 1 9 22," ?),(૮9તત 


દ્વિ 
જો અલ્લાહ ઈચ્છતો હોત તો તેઓ આવું ન કરત, એટલા માટે તમને છોડી દો કે તેઓ તેમની જુટ્ઠી 
વાતો ઘડવામાં લાગેલાં રહે. ” 
કહે છે કે આ પશુઓ અને આ ખેતરો સલામત છે, આમને માત્ર એ જ લોકો ખાઈ શકે છે 


જેમને અમે ખવડાવવા માગીએ, જો કે આ મનાઈ તેમની પોતાની ઘડી કાઢેલી છે.” પછી કેટલાક 


પશુઓ છે જેમની ઉપર સવારી કરવી અને માલવહન હરામ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કેટલાક 
પશુઓ છે જેમની ઉપર તેઓ અલ્લાહનું નામ લેતાં નથી અને આ બધું જ તેમણે અલ્લાહના નામે 
ઘડી કાઢેલું છે, 


૧૧૩ 


ટૂંક સમયમાં જ અલ્લાહ આમને આ જૂંટ્ટી વાતો ઘડી કાઢવાનો બદલો આપશે. 


અંદર માનવતાના ગુણોની વાત તો દૂર રહી પરંતુ પશુઓના ગુણો પણ બાકી રહેતાં નથી. અને વંશીય અને 
કોમી બરબાદી પણ કારણ કે બાળહત્યાનું ચોકક્સ પરિણામ વંશના ઘટાડામાં અને વસ્તીના ઘટાડામાં અનિવાર્ય 
રીતે આવે છે. આનાથી માનવજાતિને પણ હાનિ પહોચે છે અને એ કોમ પણ બરબાદીની ખીણમાં પડી જાય છે જે 
તેના હિમાયતીઓ અને સંસ્કૃતિના રક્ષકો અને તેના વારસાની જાળવણી કરનારાઓને પેદા થવા દેતી નથી, 
અથવા જન્મતાં જ પોતે પોતાના હાથે તેમને મારી નાખે છે. અને આનો અર્થ અંજામની બરબાદી પણ છે કે જે 
માણસ નિર્દોષ બાળકો ઉપર જુલમ કરે છે અને જે પોતાની માનવતાને, બલ્કે પોતાની પાશવી પ્રકૃતિ સુદ્ધાંને, 
આવી રીતે ઊંધી છરીએ ઝબેહ કરે છે અને જે માનવજાતિની સાથે, અને ખુદ પોતાની કોમની સાથે આ દુશ્મની 
કરે છે , તે પોતાની જાતને ખુદાની સખત સજાને પાત્ર બનાવે છે . 

(૧૦૯) જહાલત કાળના આરબો પોતાને હઝરત ઈબ્રાહીમ અ.સ. અને હઝરત ઈસ્માઈલ અ.સ.ના 
અનુયાયી માનતા અને સમજતાં હતાં, અને આના કારણે તેમની આ માન્યતા હતી કે જે ધર્મનું તેઓ પાલન કરી 
રહ્યાં છે તે ખુદાનો પસંદગી પામેલો ધર્મ જ છે પરંતુ જે દીન એ લોકોએ હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ. અને ઇસમાઈલ 
અ.સ. પાસેથી શીખ્યો હતો તેમાં પાછળની સદીઓમાં ધાર્મિક આગેવાનો, કબીલાના સરદારો, કુટુંબોના વડાઓ 
અને જુદા જુદા લોકો જાતજાતની માન્યતાઓ, વિધિઓ અને રિવાજોનો ઉમેરો કરતા ગયાં જેમને અનુગામી 
પેઢીઓએ અસલ ધર્મનો ભાગ માની લીધી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનું અનુસરણ કર્યું કેમ કે રિવાયતોમાં, ઈતિહાસમાં 
અથવા કોઈ પુસ્તકમાં એવી કોઈ નોંધ લખેલી ન હતી જેના ઉપરથી જણાઈ આવે કે મૂળ ધર્મ શું હતો અને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


શ ૫ 4 દ્ર 9. કક 
કઝ ઝય ઇન, ઉ£ઉત 


66 3 565 646 (1 
જિ 74૭.૦૯? ૧%૦૯ ડીજી છિ 
ક 2:/,7»૭7-(૪-#ન દ 6 હત %2,7૮92૮,%,. 2૬૦૮ 

ઝઝપઉડડ53૦ ડડ ક 
22૬૮ 2747૮ 


9૫548” 41ઈદાકકદ્ા કઈક 9૦૦૩ %*% 45 


ટક 


અને ણે છે કે જે કંઈ આ પશુઓના પેટમાં છે તે અમારા પુરુષો જાટ અનામત છે અને 
અમારી સ્ત્રીઓ માટે હરામ, પરંતુ જો તે મરેલું હોય તો બજ્ઞે તેને ખાવામાં સામેલ થઈ શકે છે.” 
આ વાતો કે જે તેમણે ઘડી કાઢેલી છે તેમનો બદલો અલ્લાહ તેમને આપીને જ રહેશે, નિઃશંક તે 
ડહાપણવાળો છે અને બધી જ વાતોની તેને ખબર છે. 

નિઃશંક ખોટમાં ગયાં એ લોકો કે જેમણે તેમના બાળકોને અજ્ઞાન અને મૂખતાના કારણે 
કતલ કર્યા અને અલ્લાહની આપેલી રોજીને અલ્લાહના નામે જૂઠ્ઠાણાં ઘડીને હરામ ઠેરવી લીધી. 
નિઃશંક તેઓ ભટકી ગયાં 
પાછળથી કઈ વસ્તુઓ, કયા જમાનામાં, કોણે, કેવી રીતે ઉમેરી. આના કારણે આરબો માટે તેમનો સમગ્ર દીન 
શંકાસ્પદ બની ગયો હતો. તેઓ કોઈ વસ્તુ વિષે ખાતરીપૂર્વક એટલું પણ કહી શકતા ન હતાં કે આ એ જ અસલ 
ધર્મનો ભાગ છે જે ખુદા તરફથી આવ્યો હતો તેમજ એ પણ જાણતા ન હતાં કે આ નવી નવી વસ્તુઓ અને ખોટા 
રીત-રિવાજો છે જે પાછળથી લોકોએ વધારી દીધાં. આ જ પરિસ્થિતિ અંગે આ કથનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. 

(૧૧૦) એટલે કે જો અલ્લાહ ઇચ્છત કે તેઓ આવું ન કરે તો તેઓ કદાપિ કરી શકવાના ન હતાં, પરંતુ 
કેમ કે અલ્લાહની મરજી આ જ હતી કે જે માણસ જે રસ્તા ઉપર જવા માગે છે તેને જવાની તક આપવામાં આવે, 
એટલા જ માટે આ બધું થયું. તેથી જો આ લોકો તમારા મનાવવાથી નથી માનતાં અને તેમના ઘડી કાઢેલાં જુઠઠાણાં 
માટે આગ્રહ રાખે છે તો જે તેઓ કરવા માગે છે કરવા દો, તેમની પાછળ પડવાની કોઈ જરૂર નથી. 

(૧૧૧) આરબોનો એવો નિયમ હતો કે અમુક પશુઓ માટે અથવા અમુક ખેતીના ઉત્પાદન વિષે 
એવી માનતા માની લેતા હતાં કે, આ અમુક સ્થાનક અથવા ફલાણા સંત-મહાત્મા માટે અનામત છે. એ માની 
લીધેલી વસ્તુને હરકોઈ ખાઈ શકતો ન હતો, બલ્કે આના માટે તેમને ત્યાં એક વ્યવસ્થિત કાયદો હતો જેની રૂએ 
વિવિધ ચઢાવાને ખાસ લોકો જ ખાઈ શકતા હતાં. અલ્લાહતઆલા તેમના આ કૃત્યને શિક્યુકત કૃત્યોમાં ગણે 
છે, એટલું જ નહીં બલ્કે આ પાસાથી પણ ઠપકો આપે છે કે આ કાયદો તેમનો પોતાનો ઘડી કાઢેલો છે , એટલે કે જે 
ખુદાની રોજીમાંથી આ લોકો માનતાઓ માને છે અને ચઢાવા ચઢાવે છે તેણે ન તો આવી માનતાઓ અને ચઢાવા 
માટે કોઈ હુકમ આપેલો છે, ન તો તેમના ખાવા ઉપર આવા પ્રતિબંધો મૂક્યાં છે . આ બધું જ ઉદ્દંડ અને વિદ્રોહી 
બંદાઓએ તેમના અખત્યારથી જાતે જ લખી કાઢેલું છે. 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઓન ૧ 
ઇહ્ડેચ્ટડ્ડફડાવઝઝકડઠજક#ક ટ 

હકક ઉક્દદ5! નજ ત્ર 
કાડડ કત 55૭4 


૧1૧૫ 


અને કદાપિ તેઓ સીધો માર્ગપામનારાંમાંથી ન હતાં. (રુકૂઅ-૧ £) 

એ અલ્લાહ જ છે જેણે જાત જાતના બાગો અને દ્રાક્ષના “ બગીચાં અને ખજૂરના બગીચાં 
પેદા કર્યા, ખેતીઓ ઉગાડી જેમાંથી જાત જાતની ખાધ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે, જૈતૂન અને અનારના 
વૃક્ષો પેદા કર્યા જેના ફળ દેખાવમાં એકબીજા જેવાં અને સ્વાદમાં અલગ હોય છે. ખાઓ આમની 


પેદાશ જ્યારે 


(૧૧૨) રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે આરબોને ત્યાં અમુક ખાસ માનતાઓ અને ચઢાવા માટેના 
પશુઓ એવા હતાં જેમની ઉપર ખુદાનું નામ લેવાનું યોગ્ય માનવામાં આવતું ન હતું. તેમની ઉપર સવાર 
થઈને હજજ કરવાની મનાઈ હતી, કેમ કે હજજ માટે હાડ ડાં1ઢાફઈ કહેવું પડતું હતું. આવી જ રીતે તેમનું દૂધ 
દોહતી વખતે, અથવા તેમની ઉપર બેઠાં હોવ ત્યારે, અથવા તેમને ઝબેઠ કરતી વખતે, અથવા તેમને ખાતી 
વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવતું હતું કે ખુદાનું નામ જીભ ઉપર ન આવે. 

(૧૧૩) એટલે કે આ કાયદાઓ ખુદાના ઠરાવેલાં નથી, પરંતુ તેઓ તેમનું પાલન એમ જ માનીને કરી 
રહ્યાં છે કે તેમને ખુદાએ બનાવેલાં છે અને એમ માનવા માટે તેમની પાસે અલ્લાહના કોઈ હુકમની સનદ નથી 
બલ્કે માત્ર એટલી જ સનદ છે કે બાપદાદાના જમાનાથી આવું જ થતું આવ્યું છે. 

(૧૧૪) આરબોને ત્યાં ભેટ ધરવા અને માનતાઓના પશુઓ વિશે જે ઘડી કાઢેલો કાયદો હતો તેની 
એક કલમ આ પણ હતી કે આવા પશુઓના પેટમાંથી જે બચ્ચું પેદા થાય તેનું માંસ માત્ર પુરૃષો જ ખાઈ શકે છે, 
સ્રીઓ માટે તેનું ખાવું અયોગ્ય છે. પરંતુ જો તે બચ્ચું મરેલું પેદા થાય અથવા મરી જાય તો તેનું માંસ ખાવામાં 
પુરૂષ અને સ્ત્રી બંને સામેલ થઈ શકે છે. 

(૧૧૫) જો કે એ લોકો કે જેમણે આ રિવાજ ઘડી કાઢયા હતાં તે તમારા બાપદાદા હતાં, તમારા ધાર્મિક 
સંતો હતાં, તમારા આગેવાનો અને સરદારો હતાં, પરંતુ હકીકત તો કોઈ પણ સંજોગોમાં હકીકત જ રહે છે, 
તેમની ઉપજાવી કાઢેલી ખોટી રીતો માત્ર એટલા માટે સાચી અને પવિત્ર હોઈ ન શકે કે તેઓ તમારા વડવાઓ 
અને વડીલો હતાં. જે જુલમીઓએ બાળહત્યા જેવા પાશવી કૃત્યનો રિવાજ બનાવ્યો હોય, જેમણે ખુદાની 
આપેલી રોજીને કોઈપણ કારણ વિના ખુદાના બંદાઓ માટે હરામ ઠરાવી હોય, જેમણે દીનમાં પોતાના તરફથી 
નવી નવી વાતો ભેળવીને ખુદાના નામે ચઢાવી દીધી હોય, તેઓ સફળ અને સન્માર્ગી કેવી રીતે હોઈ શકે ? એ 
લોકો તમારા વડવાઓ અને વડીલો જ કેમ ન હોય, છેવટે હતાં તો તેઓ ભટકેલાં અને તેમના ભટકવાનું ખરાબ 
પરિણામ પણ તેઓ જોઈને રહેશે. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬૫ શિ ૧૭2 ૧૭ 


દ્વિ સવી દિન 
2 2 2:6૬ દત ૮ 


હ્ન્ન્ 5 5.0 54 જર્્ાડ્ક્ થટ યી 
જ 8 -14:5૬5154_. કના 


7 ૬4:.47242/ 6 


ડી ક ભાનમત-ગઝન 


ખ્દ્ધ 
ક નક ક જિ ૪ ન 


ક્ર ળા 
જ ક «(4% “ € ૮૮4 #“ક2૭2 ક "7 ”-ન ડિ 7રૃ 

«| પ૫ ફક ફ ધ ક જ સ ક ફ્રે 
મ ફળ લાગે, અને અલ્લાહનો હક્ક ચૂકવો જ્યારે આમનો પાક ઉતારો, અને હદથી આગળ ન 
વધો કેમકે અલ્લાહ હદ વટાવી જનારા લોકોને પસંદ કરતો નથી. પછી એ જ છે જેણે ઢોરોમાંથી એ 
જનાવરો પણ પેદા કર્યા જેમની પાસેથી સવારી અને માલવહનનું કામ લેવામાં આવે છે અને 
એ પણ જે ખાવાના અને પાથરવાના કામમાં આવે છે.” ખાઓ એ વસ્તુઓમાંથી જે અલ્લાહે 

ર૧ 
આ આઠ 


નર-માદા છે, બે ઘેટાંની જાતિમાંથી અને બે બકરાની જાતિમાંથી. હે મુહમ્મદ ! આમને પૂછો કે 
અલ્લાહે તેમના નર હરામ ઠેરવ્યાં છે કેમાદા, અથવા એ બચ્ચાં જે ઘેટાં 


તમને બક્ષેલી છે અને શૈતાનનું અનુસરણ ન કરો કારણ કે તે તમારો ખુલ્લો દુશ્મન છે. 


(૧૧ €) આયતમાં “હુન્ડડકર્દડડુ-કક#થહુક '' શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જેનો અર્થ 
બે પ્રકારના બગીચાં છે, એક એ જેમના વેલાં મંડપો ઉપર ચઢાવવામાં આવે છે, બીજાં એ જેમનાં વૃક્ષ પોતે 
પોતાના થડ ઉપર ઊભાં રહે છે. આપણી ભાષામાં બગીચાનો શબ્દ માત્ર બીજા પ્રકારના બગીચાં માટેજ વપરાય 
છે. એટલા માટે અમેઠ્ટનડશદ્રર્દડુ ક નો અનુવાદ બાગ કર્યો છે અનેડુત્ડક*હુર્ડ માટે “દ્રાક્ષના બગીચા”નો 
ઉપયોગ કર્યો છે. 

(૧૧૭) આયતમાં હ ફર્શ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. પશુઓને પાથરણું કહેવું કાં તો એ રીતે છે કે તે 
નાના કદના છે અને જમીનને અડેલા રહીને ચાલે છે , અથવા એ રીતે છે કે તેમને ઝબેહ કરવા માટે જમીન ઉપર 
સુવડાવવામાં આવે છે , અથવા એ રીતે કે તેમના ચામડાં અને તેમના વાળમાંથી પાથરણાં બનાવવામાં આવે છે. 

(૧૧૮) વાતનો સિલસિલો જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે અહીં અલ્લાહતઆલા ત્રણ વાતો સમજાવવા 
માગે છે. એક આ કે, આ બાગો , ખેતરો અને પશુઓ કે જે તમારી પાસે છે, આ બધાં જ અલ્લાહના આપેલાં છે, 
કોઈ બીજાની આ બક્ષિસમાં કોઈ ભૂમિકા નથી. એટલા માટે બક્ષિસનો આભાર માનવામાં પણ કોઈનો કોઈ 
હિસ્સો હોઈ શકે નહીં. બીજું આ કે, જયારે આ વસ્તુઓ અલ્લાહની બક્ષેલી છે ત્યારે તેમનો ઉપયોગ કરવામાં 


અલ્લાહના જ કાનૂનનું પાલન કરવું જોઈએ, બીજા કોઈને એ હકક પહોંચતો નથી કે તેમના ઉપયોગ ઉપર 


દિ 


સૂરઃ અનુઆમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
તિત મ દ્વ 1 ક25%/7ક ક કક 22૫7 2:૯2? કા 
29 હ્ષ્-૦.૭% હ.” હઝ! પ્ઝા 
્ત્્/ 1 ૮ % ત ૬૫૬૪૪ /૮ - કત 2 7 

જ 1 ન ક્જ્ર ક ક 
હઝપાદ હહહ હહહ 


#/““/22૭» 2 


ર 727 »૭-7-7 ક તદર 2“જ«ુશઃ જ -ત્ન 
“હઝ ઝદ ક 
27,?7૪2:%2)7૮9 20175૪27 “તરક 222% 2૮ 
હગ ઘડ જ ક્-કડટોતફર્ડ રડે 


709. જ ક ક. ન ૦0 ૦47 | રહત -ક 
ધઃ ક ૧ “તદ ક ત. ધ હ 155 
401૯” કલ્પક: ડ્૭૯-કા 
«જ; 7 277₹-2* 4 ૮4-શકક 22 ૬ 42 9, 42? 27:44 

પિ દ્વિક કક ફે કક 
હ બપ્સ્ટ્ટ છાઈ તાવે 
અને બકરીઓનાપેટમાં હોય ? સાચી જાણકારીના આધારે મને જણાવો જો તમે સાચા છો. “અને 
આવી જ રીતે બે ઊંટની જાતિમાંથી છે અને બે ગાયની જાતિમાંથી. પૂછો, આમના નર અલ્લાહે 
હરામ ઠેરવ્યાં છે કે માદા, અથવા એ બચ્ચાં જે ઊંટણી અને ગાયના પેટમાં હોય ? “શું તમે એ 
વખતે હાજર હતાં જ્યારે અલ્લાહે તેમના હરામ હોવા અંગેનો હુકમ આપ્યો હતો ? હવે એ માણસ 
કરતાં વધુ જુલમી કોણ હશે જે અલ્લાહના નામે જુટ્ઠી વાત કહે કે જેથી જ્ઞાન વિના લોકોને ગેરમાર્ગે 
દોરે. નિઃશંક અલ્લાહ આવા અત્યાચારીઓને સીધો માર્ગ દેખાડતો નથી. (રુકૂઅ-૧૭) 

હે મુહમ્મદ ! આમને કહો કે જે વહી મારી પાસે આવી છે તેમાં તો હું કોઈ વસ્તુ એવી જોતો 


નથીજે 


પોતાના તરફથી બંધનો મૂકે. અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈના નકકી કરેલા રિવાજોનું પાલન કરવું અને અલ્લાહ 
સિવાય બીજા કોઈની આગળ નિયામતના આભારદર્શન માટે ચઢાવા પ્રસ્‍તુત કરવાં, એ જ હદ વટાવી જવું છે, 
અને આ જ શૈતાનનું અનુસરણ છે. ત્રીજું આ કે, આ બધી વસ્તુઓ અલ્લાહે માનવીના ખાવા-પીવા અને તેનો 
ઉપયોગ કરવા માટે જ સર્જી છે, એટલા માટે સર્જી નથી કે વિના કારણે તેમને હરામ ઠરાવી લેવામાં આવે. 
અંધશ્રદ્ધા અને કલ્પનાઓના આધારે જે અંકુશો લોકોએ ખુદાની રોજી અને તેની બક્ષેલી વસ્તુઓ ઉપર લાગુ કરી 
લીધાં છે તે બધા અલ્લાહની મરજીની વિરૂદ્ધ છે. 

(૧૧૯) એટલે કે કલ્પનાઓ અને અંધશ્રદ્ધા અથવા બાપદાદાની પરંપરાઓને પ્રસ્‍તુત ન કરો બલ્કે 
જ્ઞાન અને જાણકારી રજૂકરો, જો તે તમારી પાસે હોય. 

(૧૨૦) આ પ્રશ્ન આટલી વિગતપૂર્વક તેમની સામે એટલા માટે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યો છે કે તેમની 
ઉપરખુદ તેમની આ અંધશ્રદ્ધાની અતાર્કિકતા સ્પષ્ટથઈ જાય. એક જ પશુનો નર હલાલ હોય અને માદા હરામ, 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


*? 7૮૦9૪22૬ 2૮ ૮૮ 
જે “ઝૂક્ 29૨3) ઝે 


ઝો 


કોઈ ખાનાર માટે હરામ હોય, સિવાય કે તે મરેલું હોય, અથવા વહેવડાવેલું લોહી હોય, અથવા 
ડુક્કરનું માંસ હોય કારણ કે તે નાપાક છે, અથવા ગુનો હોય કે તે અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજાના 
નામે ઝબેહ કરવામાં આવ્યું હોય. પછી જે માણસ મજબૂરીની હાલતમાં (કોઈ વસ્તુ આમાંથી 
ખાઈ લે) એ સિવાય કે તે નાફરમાનીનો ઇરાદો ધરાવતો હોય અને એ સિવાય કે તે જરૂરિયાતની 


મર્યાદાને ઓળંગી જાય, તો નિઃશંક તમારો માલિક દરગુજર કરનાર અને દયાળુ છે. 


અથવા માદા હલાલ હોય અને નર હરામ, અથવા જનાવર પોતે તો હલાલ હોય પરંતુ તેનું બચ્ચું હોય હરામ, 
સ્પષ્ટપણે એક અતાર્કિક વાત છે કે જેને સીધી બુદ્ધિ માનવાનો ઇનકાર કરે છે , અને કોઈપણ બુદ્ધિશાળી માણસ 
એવું વિચારી શકે નહીં કે ખુદાએ આવા નિરર્થક કામોનો હુકમ આપ્યો હશે. બીજું, જેવી રીતે કુર્ઓાનિ આરબોને 
તેમની આ અંધશ્રદ્ધાઓની અતાર્કિકતાને સમજાવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે, બરાબર આવી જ રીતે અન્ય 
કોમોને પણ તેમની અંધશ્રદ્ધાઓની નિરર્થકતા માટે ચેતવી શકાય કે જેમની અંદર ખાવા-પીવાની વસ્તુઓમાં 
હરામ અને હલાલના અતાર્કિક અંકૂશો તથા આભડછેડના બંધનો જોવા મળે છે. 

(૧૨૧) આ વિષય સૂરઃ બકરહની આયત-૭૩ માં અને સૂરઃ માઇદહ ની આયત-૩ માં આવી ગયો 
છે, તેમજ આગળ સૂરઃ નહ્લની આયત-૧૧૫ માં આવવાનો છે. 

સૂરઃ બકરહની આયત અને આ આયતમાં બાહ્ય રીતે એટલો ફરક છે કે ત્યાં માત્ર “લોહી” કહેવામાં 
આવ્યું છે અને અહીં લોહીની સાથે દૃકર્દશ “મસ્ફૂહ” શબ્દની મર્યાદા મૂકવામાં આવી છે. એટલે કે એવું લોહી 
જે કોઈ જનાવરને ઘાયલ કરીને અથવા ઝબેહ કરીને કાઢવામાં આવ્યું હોય. પરંતુ હકીકતમાં આ મતભેદ નથી 
બલ્કે એ હુકમની સમજૂતી છે. આવી જ રીતે સૂરઃ માઇદહની આયતમાં આ ચારેય વસ્તુઓ ઉપરાંત બીજી 
વસ્તુઓના હરામ હોવાનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે , એટલે કે એ જનાવરજે ગળું ટૂંપાઈ જતાં અથવા પછડાઈને 
અથવા ઊંચી જગ્યાએથી પટકાઈને અથવા ટકરાઈને મર્યો હોય, અથવા જેને કોઈ શિકારી પશુએ ફાડી ખાધો 
હોય. પરંતુ હકીકતમાં આ પણ મતભેદ નથી બલ્કે એક સમજૂતી છે જેના ઉપરથી જણાય છે કે જે જનાવરો આવી 
રીતે મરી ગયાં હોય તે પણ મરેલાંની વ્યાખ્યામાં આવી જાય છે. 

ઇસ્લામી શરીઅતના નિષ્ણાંતોમાંથી એક વર્ગ એમ માને છે કે ખાધ પશુઓમાંથી આ જ ચાર વસ્તુઓ 
હરામ છે અને તેમના સિવાય દરેક વસ્તુ કાયદેસર રીતે ખાઈ શકાય છે. આ જ મસ્લક હઝરત અબ્દુલ્લાહ 
ઇબ્નેઅબ્બાસ રદિ. અને હઝરત આઇશા રદિ.નો હતો. પરંતુ અનેક હદીસો ઉપરથી એવું જણાય છે કે નબી 
સ.અ.વ.એ અમુક વસ્તુઓ ખાવાની કાં તો મનાઈ કરી છે કાં તો તેમના પ્રત્યે અણગમો દશવ્યો છે. દા.ત. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭» ૧૭ 


“2 


5 હ ળડહદા;ડ હહ 
પાશ્રટ્ર પ-શ્ઈડ્- ઝી ક ન ટ 
૦96, ગ્લક્ડા પિ ની 


:-ત્ડ્ક્ 


અને જે લોકોએ યહૂદીમત અપનાવ્યો તેમની ઉપર અમે નહોર ધરાવતા તમામ જનાવર હરામ 
ઠેરવી દીધાં હતાં, અને ગાય તથા બકરીની ચરબી પણ સિવાય કે જે તેમની પીઠ અથવા તેમનાં 
આંતરડાં સાથે ચોટેલી હોય અથવા હાડકાં સાથે ચોટેલી રહી જાય. આ અપે તેમને તેમના વિદ્રોહની 
સજા આપી હતી” અને આ જે કંઈ અમે કહી રહ્યાં છીએ તે તદ્દન સાચું કહી રહ્યાં છીએ. 


પાલતુ ગધેડાં, અણિયાળા દાંત ધરાવતા શિકારી જનાવરો અને નહોર ધરાવતા પક્ષી. આ જ કારણસર ઘણાંખરા 
વિઠદ્દાનો હરામને આ ચાર વસ્તુઓ સુધી સીમિત નથી માનતાં બલ્કે બીજી વસ્તુઓ સુધી તેને વિસ્તારે છે. પરંતુ 
આના પછી પણ જુદી જુદી વસ્તુઓના હલાલ અને હરામ હોવામાં વિદ્દાનો વચ્ચે મતભેદ રહ્યો છે. દા.ત. પાલતુ 
ગધેડાને ઇમામ અબૂ હનીફા, ઇમામ માલિક અને ઇમામ શાફઈ હરામ ગણે છે પરંતુ કેટલાક બીજા વિદ્વાનો કહે 
છે કે તે હરામ નથી બલ્કે કોઈ કારણસર નબી સ.અ.વ.એ એક પ્રસંગે એની મનાઈ કરી દીધી હતી. શિકારી 
પશુઓ, શિકારી પક્ષીઓ , મરેલું ખાનારા પશુઓને હનફી મસ્લકના લોકો તદ્ન હરામ ઠરાવે છે, પરંતુ ઇમામ 
માલિક અને ઔઝાઈને ત્યાં શિકારી પક્ષીઓ હલાલ છે. લૈસને ત્યાં બિલાડી હલાલ છે , ઇમામ શાફઈને ત્યાં માત્ર 
એ શિકારી પશુઓ હરામ છે જે મનુષ્યો ઉપર હુમલો કરે છે, જેમ કે સિંહ, વરૂ, ચિત્તો વગેરે. ઇકરિમાને ત્યાં 
કાગડો અને બિજ્જુ (બિલાડા જેવો એક પશુ) બન્ને હરામ છે. આવી જ રીતે હનફી લોકો જમીનના બધા જ 
જીવજંતુઓને હરામ ઠરાવે છે, પરંતુ ઇબ્ને અબીલૈલા, ઇમામ માલિક અને ઔઝાઈને ત્યાં સાપ હલાલ છે. આ 
બધાં જ જુદા જુદા કથનો અને એમની દલીલો ઉપર વિચાર કરતાં આ વાત સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે હકીકતમાં 
ખુદાઈ કાનૂનમાં તદ્ન હરામ એ ચાર વસ્તુઓ જ છે જેનો ઉલ્લેખ કુર્બાનમાં આપવામાં આવ્યો છે, આના 
સિવાય બીજા પશુઓના ખાવામાં અલગ અલગ કક્ષાનો અણગમો છે. જે વસ્તુઓનો અણગમો સહીહ- 
પ્રમાણભૂત રિવાયતો પ્રમાણે નબી સ.અ.વ. દ્વારા સાબિત થયેલો છે તે હરામની કક્ષાની વધુ નજીક છે , અને જે 
વસ્તુઓમાં વિદ્દાનો વચ્ચે મતભેદ થયો છે તેમનો અણગમો શંકાસ્પદ છે. જો કે સ્વાભાવિક અણગમો કે જેના 
કારણે કેટલાક લોકો કેટલીક વસ્તુઓને ખાવાનું પસંદ કરતાં નથી, અથવા વર્ગીય અણગમો કે જેના કારણે 
મનુષ્યોના અમુક વર્ગો અમુક વસ્તુઓને પસંદ નથી કરતાં, અથવા કોમી અણગમો જેના કારણે અમુક કોમો 
અમુક વસ્તુઓથી નફરત કરે છે , તો અલ્લાહનો કાનૂન કોઈને મજબૂર કરતો નથી કે તે કોઈ કારણ વિના એ દરેક 


ન 


વસ્તુને અવશ્ય ખાય જ જે હરામ કરવામાં આવી નથી, અને આવી રીતે શરીઅતનો કાયદો કોઈને એવો 


અધિકાર પણ આપતો નથી કે તે પોતાના અણગમાને કાયદો ઠરાવી દે અને એ લોકો ઉપર આક્ષેપ મૂકે જે એવા 
ખોરાકનો ઉપયોગ કરે છે જેને તે નાપસંદ કરે છે. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


“ «49782» 27% ક»)|177-977652 
ધ ૨ કે ઉઉ કક ક ઉ 
કેકક્ઝિ95 ર ઈ: ળ્ટ્ 
જુ ક 22 


ક જ ૮૮ દવ (ર હ 
૯] ૬%%-૦૯ કાહ 


શ્ક4 


હવે જો તેઓ તમને ખોટા ઠેરવે તો તેમને કહી દો કે તમારા માલિકનું કૃપાક્ષેત્ર ખૂબ વિશાળ છે અને 
ગુનેગારો ઉપરથી તેની સજાને પલટાવી શકાતી નથી.” 
આ મુશ્રિકલોકો (તમારી આ વાતોના જવાબમાં) જરૂર કહેશે કે “અલ્લાહ ઈચ્છતો હોત 


(૧૨૨) આ વિષય કુર્અાનમજીદમાં ત્રણ જગ્યાએ વર્ણવવામાં આવ્યો છેઃ સૂરઃ આલેઇમરાનમાં 
કહેવામાં આવ્યું છે, “આ તમામ ખાદ્ય વસ્તુઓ (જે મુહમ્મદી શરીઅતમાં હલાલ છે) બનીઇસ્રાઈલ માટે પણ 
હલાલ હતી, અલબત્ત, કેટલીક વસ્તુઓ એવી હતી જેમની તૌરાતના ઊતરાણ પહેલાં ઇસ્રાઈલે જાતે પોતાના 
માટે હરામ કરી લીધી હતી. આમને કહો કે, લાવો તૌરાત અને રજૂ કરો તેનું કોઈ લખાણ (જો તમે તમારા 
વાંધામાં) સાચા છો.” (આયત-૯૩.) પછી સૂરઃ નિસામાં કહેવામાં આવ્યું કે, “બનીઇસ્નાઈલના ગુનાઓના 
કારણે અમે એવી ઘણી પાક વસ્તુઓ તેમના માટે હરામ કરી દીધી જે પહેલાં તેમના માટે હલાલ હતી.” (આયત- 
૧૬૦) અને અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “તેમના વિદ્રોહના બદલામાં અમે તેમની ઉપર નહોરવાળાં જનાવરો 
હરામ કર્યા અને બકરાં અને ગાયની ચરબી પણ તેમના માટે હરામ ઠરાવી દીધી.” આ ત્રણેય આયતોને ભેગી 
કરવાથી જણાય છે કે મુહમ્મદી શરીઅત અને યહૂદી કાનૂન વચ્ચે પશુ ખોરાકના હરામ અને હલાલ હોવાની 
બાબતમાં જે તફાવત જોવા મળે છે, તે બે કારણો પર આધારિત છે : 

એક આ કે, તૌરાતના ઊતરાણની સદીઓ પહેલાં હઝરત યાકૂબ અ.સ. (ઇસ્નાઈલ) એ અમુક 
વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું છોડી દીધું હતું અને તેમના પછી તેમની સંતાને પણ એ વસ્તુઓ છોડી દીધી, એટલે 
સુધી કે યહૂદી વિદ્દાનોએ તેમને કાયદેસર રીતે હરામ માની લીધી અને તેમનું હરામ હોવાનું તૌરાતમાં લખી 
લીધું. આ વસ્તુઓમાં ઊંટ અને સસલું , સાફાનનો સમાવેશ થાય છે. આજે બાઇબલમાં તૌરાતના જે અવશેષો 
આપણને જોવા મળે છે તેમાં આ ત્રણ વસ્તુઓના હરામ હોવાનો ઉલ્લેખ છે. (લેવીય - ૧૧ :૪ -૬, પુર્નાર્યયમ- 
૧૪ : ૭) પરંતુ કુર્ઓાનમજીદમાં યહૂદીઓને જે પડકાર આપવામાં આવ્યો હતો કે, લાવો તૌરાત અને દેખાડો કે 
કયાં આ વસ્તુઓ હરામ લખવામાં આવી છે , આના ઉપરથી જણાયું કે તૌરાતમાં આ હુકમોનો ઉમેરો તેના પછી 
કરવામાં આવ્યો છે કેમ કે જો એ વખતે તૌરાતમાં આ હુકમો હોત તો બનીઇસ્રાઈલ તરત લાવીને રજૂ કરી દેત. 

બીજો તફાવત આ કારણ ઉપર આધારિત છે કે અલ્લાહતઆલાના ઉતારેલા કાનૂન સામે જયારે 
યહૂદીઓએ વિદ્રોહ કર્યો અને જાતે પોતાના કાનૂન ઘડનારા બની ગયાં ત્યારે તેમણે ઘણી પાક વસ્તુઓને પોતાની 
નુક્તેચીનીની વૃત્તિના કારણે જાતે હરામ કરી લીધી અને અલ્લાહતઆલાએ સજાના રૂપમાં તેમને આ 
ગેરસમજમાં પડેલાં રહેવા દીધાં. આ વસ્તુઓમાં એક તો નહોરવાળા જનાવરો સામેલ છે, એટલે કે શાહમૃગ, 
રાજહંસ, બતક વગેરે. બીજું ગાય અને બકરીની ચરબી. બાઇબલમાં આ બંને પ્રકારના હરામ હોવા અંગેના 
હુકમો તૌરાતમાં દાખલ કરી દેવામાં આવ્યાં છે (લેવીય-૧૧ : ૧૬-૧૮, પુનર્નિયમ-૧૪ઃ૧૪-૧૫-૧૬, 


સરઃ અન આમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


7૧ 14 2% 792-7424 
તાકાત 


ક 


પ૪ 5૪ન્‍ક # . 2૭29 “477,222 ૮ “5 જિના 
હ-હકહ*ડકાદઉડ કાર્ટડતટ 


ન, 2% 2, 2૬[રી,૭, ૮22 ૬૯ 2, _. 

.45245295ક*કહી 

2177૪૪ /»-2717ત772 4:25»? !.- 22 દ્વિ વદ 
બિ 9 €*૫ ક ક્ર ધક ફર 


ર” ક જુ 


તો અમે ન તો શિક કર્યું હોત અને ન તો અમારા બાપદાદાએ, અને ન તો અમે કોઈ વસ્તુને હરામ 


ઠરાવી હોત.” “આવી જ વાતો બનાવીને આમની પહેલાના લોકોએ પણ સત્યનેખોટું ઠેરવ્યું હતું 


એટલે સુધી કે છેવટે અમારી યાતનાનો સ્વાદ તેમણે ચાખી લીધો. આમને કહો 'શું તમારી પાસે 
કોઈ જ્ઞાન છે કે જેને અમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકો ? તમે તો માત્ર કલ્પનાઓને અનુસરી રહયાં છો 
અને સાવ તુક્કાબાજી કરો છો.' પછી કહો (તમારી આ દલીલના સામે) હકીકત સુધી પહોંચતી 
દલીલ તો અલ્લાહ પાસે છે, નિઃશંક જો અલ્લાહ ઇચ્છતો હોત તો તમને સૌને માર્ગદર્શન 


લેવીય-૩: ૧૭ અને ૭, રર-૨૩) . પરંતુ સૂરઃ [નિસા ઉપરથી જણાય છે કે, આ વસ્તુઓ તૌરાતમાં હરામ ન હતી 
બલ્કે હઝરત ઈસા અ.સ. પછી હરામ થઈ છે અને ઈતિહાસ પણ ગવાહી આપે છે કે, એ પ્રચલિત યહૂદી કાનૂનનું 
સંપાદન ઈ.સ. રના અંત ભાગમાં યહૂદા નામના રબ્બીના હાથે થયું છે. 

હવે રહ્યો એ સવાલ કે, તો પછી આ વસ્તુઓ વિષે અહીં તેમજ સૂરઃ નિસામાં અલ્લાહતઆલાએ 

£8#ક (અમે હરામ કરી) શબ્દનો ઉપયોગ શા માટે કર્યો? તો આનો જવાબ આ છે કે ખુદા દ્વારા હરામ કરવાની 

માત્ર આ એક જ રીત નથી કે તે કોઈપયગમ્બર અને ગ્રંથ વડે કોઈ વસ્તુને હરામ ઠરાવે, બલ્કે આની એક રીત આ 
પણ છે કે તે તેના વિદ્રોહી બંદાઓ ઉપર બનાવટી કાયદા લાગુ કરનારાં તથા બનાવટી કાયદા ઘડનારા લોકોને 
થોપી દે અને તેઓ એ લોકો ઉપર પાક વસ્તુઓને હરામ કરી દે. પહેલા પ્રકારનું હરામ કરવું ખુદા તરફથી 
કૃપાની દ્રષ્ટિએ હોય છે અને આ બીજા પ્રકારનું હરામ હોવું તેની ફિટકાર અને સજાની હેસિયતથી હોય છે. 

(૧૨૩) એટલે કે જો તમે હજુ પણ તમારા નાફરમાનીના માર્ગથી પાછા વળો અને બંદગીના સાચા 
માર્ગની તરફ પાછા આવો તો તમારા માલિકની કૃપાના ક્ષેત્રને તમારા માટે ખૂબ જ વિશાળ જોશો. પરંતુ જો 
તમારા આ જ ગુનાખોર અને બાગી વલણના દુરાગ્રહ ઉપર મક્કમ રહેશો તો બરાબર જાણી લો કે તેના પ્રકોપથી 
પણ પછી કોઈ બચાવનાર નથી. 

(૧૨૪) એટલે કે તેઓ તેમના અપરાધ અને દુરાચાર માટે એ જ જૂનું બહાનું રજૂ કરશે જે હંમેશથી 
અપરાધી અને દુરાચારી લોકો રજૂ કરતાં આવ્યાં છે. તેઓ કહેશે કે અમારા માટે અલ્લાહની મરજી જ આ છે કે 
અમે શિર્કઆચરીએ અને જે વસ્તુઓને અમે હરામ ઠરાવેલી છે તેમને હરામ ઠરાવીએ, નહીં તો જો ખુદા ઇચ્છતો 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬૫ શિ ૧૭ ૧૭ 


મક િતાઇઇક દ્વિત્# “79 2૭ 
455.55 68૦9 ૯ક્સ્સ 
“ ૨:2૬7 -.771 


319૭5૯85 કે ક! 


આમને કહો કે “લાવો તમારા એ સાક્ષીઓ જે આ વાતની સાક્ષી આપે કે અલ્લાહે જ આ 
વસ્તુઓને હરામ કરી છે.”' પછી જો તેઓ સાક્ષી આપી દે તો તમે તેમની સાથે સાક્ષી ન આપશો, 
અને કદાપિએ લોકોની 


ન હોત કે અમે આવું કરીએ તો આ કેવી રીતે શકય હતું કે આ કૃત્યો અમારા હાથે થાત. કેમ કે અમે અલ્લાહની 
મરજી પ્રમાણે આ બધું કરી રહ્યાં છીએ તેથી યોગ્ય કરી રહ્યાં છીએ. આનો દોષ જો હોય તો અમારી ઉપર નથી, 
અલ્લાહ ઉપર છે અને જે કંઈ અમે કરી રહ્યાં છીએ એ જ કરવા માટે અમે મજબૂર છીએ કે આના સિવાય બીજું કંઈ 
કરવું અમારી તાકાતની બહાર છે. 

(૧૨૫) આ તેમના બહાનાનો પૂરો જવાબ છે. આ જવાબને સમજવા માટે તેનું વિશ્લેષણ કરીને જોવું 
જોઈએ : પહેલી વાત એ કહેવામાં આવી કે પોતાના દુરાચાર અને ગુમરાહી માટે અલ્લાહની મરજીને બહાના 
તરીકે રજૂ કરવી તથા તેને બહાનું બનાવીને સાચા માર્ગદર્શનનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરવો અપરાધીઓની 
જૂની ટેવ રહેલી છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે છેવટે તેઓ નાશ પામ્યાં અને સત્યની વિરૂદ્ધ ચાલવાનો ખરાબ 
અંજામ તેમણે જોઈ લીધો. 

પછી કહેવામાં આવ્યું કે આ જે બહાનું તમે રજૂ કરી રહ્યાં છો તે હકીકતમાં સાચી જાણકારી ઉપર 
આધારિત નથી બલ્કે માત્ર અનુમાન અને અંદાજ જ છે. તમે ફકત મરજીનો શબ્દ કયાંકથી સાંભળી લીધો અને 
તેની ઉપર કલ્પનાઓની ઈમારત ચણી કાઢી. તમે એમ ન સમજયાં કે માનવી માટે ખરેખર અલ્લાહની મરજી શું 
છે. તમે મરજીનો અર્થ એવો કરી રહ્યાં છો કે, જો ચોર અલ્લાહની મરજી હેઠળ ચોરી કરી રહ્યો હોય તો તે 
અપરાધી નથી, કેમ કે તેણે આ કૃત્ય અલ્લાહની મરજી હેઠળ કર્યું છે. જો કે હકીકતમાં માનવી માટે ખુદાની મરજી 
આ છે કે, તે આભાર અને ઇનકાર, માર્ગદર્શન અને અજ્ઞાન, આજ્ઞાપાલન અને નિયમના ઉલ્લંઘનમાંથી જે 
રસ્તો પણ પોતાના માટે પસંદ કરશે, ખુદા એ જ રસ્તા તેના માટે ખોલી દેશે, અને પછી સાચું કે ખોટું જે કામ પણ 
માણસ કરવા ઇચ્છશે, ખુદા પોતાના જગતવ્યાપી વ્યૂહોને ધ્યાનમાં લઈને, જેટલી હદ સુધી યોગ્ય માનશે તેને 
આ કામની છૂટ અને અનૂકૂળતા કરી આપશે. એટલા માટે જો તમે અને તમારા બાપદાદાએ અલ્લાહની મરજી 
હેઠળ શિર્ક અને પાક વસ્તુઓને હરામ કરવાની અનુકૂળતા મેળવી તો આનો અર્થ કદાપિ આ નથી કે તમે લોકો 
તમારા આ કૃત્યો માટે જવાબદાર નથી અને તમને પૂછવામાં નહીં આવે. ખોટા માર્ગની તમારી પસંદગી તથા 
તમારા ખોટા ઇરાદા તેમજ પ્રયાસોના જવાબદાર તમે પોતે જ છો. 

અંતમાં એકજ વાકયમાં નિણથિક વાત પણ કહી દીધી કે હંકર્થાડદાડ દઇ 
એટલે કે તમે તમારા બહાનાના રૂપમાં આ દલીલ રજૂ કરો છો કે, “જો અલ્લાહ ચાહત તો અમે શિર્ક ન કરત,” 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆન ૧ 
૬૫ ઝે ૧૭2 ૧૭ 


ઇચ્છાઓની પાછળ ન ચાલતાં જેમણે અમારી આયતોને ખોટી ઠેરવી છે અને જે આખિરતનો 
ઇનકાર કરનારાં છે, અને જે બીજાંને તેમના માલિકના સમકક્ષ ઠેરવે છે. (રુકૂઅ-૧ ૮) 

હે મુહમ્મદ ! આમને કહો કે આવો હું તમને સંભળાવું તમારા માલિકે તમારી ઉપર કયા 
પ્રતિબંધો મૂકયાં છેઃ” 

(૧) આ કે તેની સાથે કોઈને ભાગીદાર ન બનાવો. “ 
આનાથી પૂરી વાત વ્યકત થતી નથી. પૂરી વાત કહેવા માગતા હોવ તો આવી રીતે કહો , “જો અલ્લાહ ચાહત તો 
તમને સૌને માર્ગદર્શન આપી દેત.” બીજા શબ્દોમાં, તમે પોતે તમારી પસંદગીથી સીધો રસ્તો અપનાવવા માટે 
તેયાર નથી છતાં એમ ઇચ્છો છો કે ખુદાએ જેવી રીતે ફરિશ્તાઓને જન્મજાત સીધા માર્ગે ચાલનારા બનાવ્યાં છે 
એવી જ રીતે તમને પણ બનાવી દે. તો નિઃશંક જો અલ્લાહની મરજી માનવી માટે આ હોત તો તે જરૂર એવું કરી 
શકતો હતો પરંતુ આ તેની મરજી નથી, એટલા માટે જે ગુમરાહીને તમે લોકોએ તમારી જાતે તમારા માટે પસંદ 
કરી છે, અલ્લાહ પણ તમને એમાં જ પડેલાં રહેવા દેશે. 

(૧૨૬૪) એટલે કે જો તેઓ સાક્ષીની જવાબદારીને સમજે છે અને જાણે છે કે સાક્ષીએ જ વાતની આપવી 
જોઈએ જેની માણસને જાણકારી હોય, તો તેઓ કયારેય એવી સાક્ષી આપવાની હિંમત નહીં કરે કે ખાવા-પીવા 
પરના આ બંધનો, જે તેમને ત્યાં રિવાજના રૂપમાં પ્રચલિત છે , અને આ પ્રતિબંધો કે, ફલાણી વસ્તુને ફલાણો ન 
ખાય, અને ફલાણી વસ્તુને ફલાણાનો હાથ ન લાગે, આ બધાં ખુદાએ નકકી કરેલાં છે. પરંતુ જો આ લોકો 
સાક્ષીની જવાબદારીનું ભાન રાખ્યા વિના એવી નફફટાઈ ઉપર ઉતરી આવે અને ખુદાનું નામ લઈને જુઠ્ઠી સાક્ષી 
આપવામાં પણ ખચકાય નહીં, તો તેમના આ જૂઠમાં તેમના સાથીદાર ન બનો, કેમ કે તેમની પાસેથી આ સાક્ષી 
એટલા માટે નથી લેવામાં આવી રહી કે, જો આ લોકો સાક્ષી આપી દે તો તમે એમની વાત માની લેશો, બલ્કે 
આનો હેતુ ફક્ત આટલો જ છે કે તેમનામાંથી જે લોકોની અંદર થોડીઘણી પણ સત્યપ્રિયતા હોય, તેમને જયારે 
કહેવામાં આવશે કે, શું ખરેખર તમે સત્યપૂર્વક આ વાતની સાક્ષી આપી શકો છો કે આ નિયમો ખુદાના જ નકકી 
કરેલાં છે, તો તેઓ તેમના રિવાજોની હકીકત ઉપર વિચાર કરશે, અને જયારે તેમને એવો પુરાવો નહીં મળે કે 
આ અલ્લાહ તરફથી છે, ત્યારે આ નકામા રિવાજોનું પાલન કરવાથી દૂર રહેશે. 

(૧૨૭) એટલે કે તમારા માલિક દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા પ્રતિબંધો આ નથી જેમાં તમે ઘેરાયેલાં છો. 
બલ્કે સાચા પ્રતિબંધો આ છે જે અલ્લાહે માનવજીવનને મજબૂત કરવા માટે લાગુ કર્યા છે અને જે હંમેશથી ખુદાઈ 
કાનૂનોના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો રહ્યાં છે. (સરખામણી માટેજુઓ , બાઇબલનું પુસ્તક, નિર્ગમન, પ્રકરણ-૨૦) 


સૂરઃ અનુઆમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
“૩૦૯૦ ૭58 
2.18 5 


(૨) અને માતા-પિતા સાથે સદ્વ્ય 
(૩) અને તમારી સંતાનને ગરીબીના ડરથી મારી ન નાખો, અમે તમને પણ રોજી આપીએ છીએ 
અને તેમનેપણ આપીશું. 
(૪) અને નિર્લજ્જતાની વાતોની નજીક પણ ન ફરકો “ચાહે તે ખુલ્લી હોય કે છૂપી. 

(૧૨૮) એટલે કે ખુદાની હસ્તીમાં ન તો કોઈને તેનો ભાગીદાર બનાવો, ન તો તેના ગુણોમાં, ન તો 
તેની સત્તાઓમાં , અને ન તો તેના અધિકારોમાં. 

હસ્તીમાં ભાગીદારી આ છે કે ખુદાઈના ગુણમાં કોઈને ભાગીદાર ઠરાવી દેવામાં આવે. દા.ત. 
ખ્રિસ્તીઓની ત્રિમૂર્તિની માન્યતા (111111)/) , આરબ મુશ્રિકો દ્વારા ફરિશ્તાઓને ખુદાની પુત્રીઓ ઠરાવવું અને 
અન્ય મુશ્રિકોનું તેમના દેવી-દેવતાઓને તથા તેમના રાજવી કુટુંબોને ખુદાના વંશજ ઠરાવવાં. આ બધું હસ્તીમાં 
શિ્ક છે. 

ગુણોમાં શિર્ક આ છે કે ખુદાઈ ગુણો જેવાં તે ખુદા માટે છે , એવી જ રીતે તેમને અથવા તેમાંથી કોઈ એક 
ગુણને બીજા કોઈના માટે ઠરાવવાં. દા.ત. કોઈના વિષે એમ માનવું કે તેની ઉપર ગેબની તમામ હકીકતો પ્રગટ 
છે અથવા તે બધું સાંભળે અને જુએ છે અથવા એ તમામ ખામીઓ અને નબળાઈઓથી પર અને તદ્દન નિર્દોષ છે . 

સત્તામાં શિર્ક આ છે કે ખુદા હોવાની હેસિયતથી જે સત્તાઓ માત્ર અલ્લાહ માટે વિશિષ્ટ છે તેમને 
અથવા તેમાંથી કોઈ એકને અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈના માટે સ્વીકારવામાં આવે, દા.ત. પ્રકૃતિના નિયમોથી 
પર એવી રીતે નફો-નુકસાન પહોંચાડવો , જરૂરિયાતો પૂરી કરવી અને મદદ કરવી, રક્ષણ અને દેખભાળ કરવી, 
પ્રથનાઓ સાંભળવી અને ભાગ્ય બનાવવાં અને બગાડવાં. આ ઉપરાંત હલાલ અને હરામ, તથા કાયદેસર 
અને ગેરકાયદેસરની સીમાઓ નકકી કરવી અને માનવજીવન માટે કાયદા અને નિયમો ઘડવાં. આ તમામ 
ખુદાના વિશિષ્ટ અધિકારો છે જેમાંથી કોઈને ગૈરૂલ્લાહ માટે તેમનો સ્વીકાર કરવો શિક છે. 

હકકોમાં શિક આ છે કે ખુદા હોવાની હેસિયતથી બંદાઓ ઉપર ખુદાના જે ખાસ હકકો છે તે અથવા 
તેમાંથી કોઈ એક હકક, ખુદા સિવાય બીજા કોઈના માટે માનવામાં આવે. દા.ત. રુકુઅ અને સિજદો, હાથ 
બાંધીને અથવા જોડીને ઊભા રહેવું, વંદન અને સ્થાનકનું ચુંબન, નિયામતના આભાર કે વૃદ્ધિ માટે ભેટ- 
સોગાદો અને કુરબાની, જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે અને સંકટોને દૂર કરવા માટેની માનતાઓ, મુસીબતો અને 
મુશ્કેલીઓ સમયે પોકારવું અને આવા જ પૂજા, મોટાઈ અને આદરની બીજી તમામ રીતો અલ્લાહના ખાસ 
હકકોમાંથી છે. આવી જ રીતે એટલું પ્રિય હોવું કે તેના પ્રેમ ઉપર બીજા તમામ પ્રેમોને કુરબાન કરી દેવામાં આવે, 
અને ડર તથા ભયનો એવો હકકદાર હોવું કે, જાહેરમાં અને છૂપી રીતે, તેની નારાજગી અને તેના આદેશનું 
ઉલ્લંઘન કરવાથી ડરવામાં આવે, આ પણ માત્ર અલ્લાહનો જ હકક છે. અને આ પણ અલ્લાહનો જ હક્ક છે કે 


વિકિ 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭2 ૧૭ 


બનવાન ડી કઝ 


૧૩૧ 


કો. જને 5 


(૫) અને કોઈ જીવ ને કે જેને અલ્લાહે આદરણીય ઠેરવ્યું છે, મારો નહીંપરંતુ યથાર્થ.““આવાતો 


છે જેનો આદેશ તેણે તમને આપ્યો છે, કદાચ તમે સમજદારીપૂર્વક વર્તો. 


ક ક 


(૬) અને આ કે અનાથના માલની નજીક ન જાઓ પરંતુ એવી રીતે જે શ્રેષ્ઠ હોય, એટલે સુધી કે 
તેપુછ વયે પહોંચી જાય, 


તેનું બિનશરતી આજ્ઞાપાલન કરવામાં આવે, અને તેના આદેશને ખરા અને ખોટાનું માપદંડ માનવામાં આવે, 
અને કોઈ એવો તાબેદારીનો પટ્ટો પોતાના ગળામાં નાખવામાં ન આવે જે અલ્લાહની તાબેદારીથી અલગ એવી 
કાયમી તાબેદારી હોય, અને જેના હુકમ માટે અલ્લાહના હુકમની સનદ ન હોય. આ હક્કોમાંથી જે હક્ક પણ 
બીજાને આપવામાં આવશે તે અલ્લાહનો ભાગીદાર ઠરશે, ભલે પછી તેને ખુદાઈ નામોમાંથી કોઈ નામ 
આપવામાં આવે કે ન આપવામાં આવે. 

(૧૨૯) સદ્વર્તનમાં શિષ્ટાચાર, સન્માન, આજ્ઞાપાલન, પ્રસન્નતા શોધવી, સેવા, બધું જ સામેલ છે. 
માબાપના આ હકકને કુઅનિમાં દરેક જગ્યાએ તૌહીદના હુકમ પછી વર્ણવવામાં આવ્યો છે જેના ઉપરથી 
સ્પષ્ટપણે જાહેર થાય છે કે ખુદા પછી બંદાઓના હકકોમાં સૌથી પહેલો હક્ક માણસ ઉપર તેના માબાપનો છે. 

(૧૩૦) આયતમાં (ઝક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે એ તમામ કૃત્યોને લાગુ પડે છે જેમની બૂરાઈ 
તદ્દન સ્પષ્ટ છે. કુઅનમાં વ્યભિચાર, સમલૈંગિક સંબંધ, નગ્નતા, જૂઠી તહોમત મૂકવી , પિતા સાથે પરણી હોય 
તે સ્રી સાથે લગ્ન કરવા, આ બધાં જ કામોને તિર્લજજતાના કામો-ફહશ કામો ગણવામાં આવ્યાં છે. હદીસમાં 
ચોરી, મધપાન, ભીખ માગવી પણ નિર્લજજતાના કામો ગણવામાં આવે છે. આવી જ રીતે બીજા બધા જ 
શરમજનક કૃત્યો પણ નિર્લજજતાના કામોમાં સામેલ છે અને અલ્લાહે કહ્યું છે કે આ પ્રકારના કૃત્યો ન તો 
જાહેરમાં કરવામાં આવે ન તો છૂપી રીતે. 

(૧૩૧) એટલે કે માનવીનો જીવ, જેને હકીકતમાં ખુદા તરફથી હરામ ઠરાવવામાં આવ્યો છે, તેની 
હત્યા કરવામાં ન આવે પરંતુ યથાર્થ. હવે સવાલ એ થાય છે કે “યથાર્થ”નો અર્થ શું છે, તો આના ત્રણ સંજોગો 
કુર્ઓાનમાં જણાવવામાં આવ્યાં છે, અને આ ઉપરાંત વધારાના બે સંજોગો નબી સ.અ.વ. દ્વારા વર્ણવવામાં 
આવ્યાં છે. કુઅનિ વણવેલા સંજોગો આ પ્રમાણે છેઃ 

(૧) માનવી બીજા કોઈ માનવીની ઇરાદાપૂર્વક હત્યાનો અપરાધી હોય અને તેની ઉપર કિસાસનો 
હુકમ લાગુ થઈ ગયો હોય. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઅનિ ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


દિ ૨ 2૮&4 


27 «૬ 235 


“ડાલ ડ“હૂઝ ઉડી ન 


સ સ 


(૭) અને તોલમાપમાં પૂરો ન્યાય કરો, અમે દરેક માણસ ઉપર જવાબદારીનો એટલો જ બોજો 
નાખીએ છીએ જેટલું તેનું સામર્થ્ય છે,” 
(૮) અને જ્યારે વાત કહો ત્યારે ન્યાયની કહો, ભલે પછી મામલો તમારા સગાનો જ કેમ ન હોય, 


દ ૧૩૪ 


(૯) અને અલ્લાહના વાયદાને પૂરો કરો. 


(ર) સત્યદીનની સ્થાપનાના માર્ગમાં અવરોધ હોય અને તેની સાથે યુદ્ધ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો 
ન રહ્યો હોય. 

(૩) દારૂલઇસ્લામની સીમાઓમાં અશાંતિ ફેલાવે અથવા ઇસ્લામી રાજયવ્યવસ્થાને ઉથલાવવાનો 
પ્રયાસ કરે. 

બાકીના બે સંજોગો જે હદીસમાં જણાવવામાં આવ્યાં છે તે આ પ્રમાણે છે : 

(૪) પરણેલો હોવા છતાં વ્યભિચાર કરે. 

(૫) ઈર્તિદાદ એટલે કે ઇસ્લામનો ત્યાગ તથા “ખુરૂજ અઝજમાઅત'ું કૃત્ય કરે. 

આ પાંચ સંજોગો સિવાય બીજા કોઈ સંજોગોમાં માનવીની હત્યા માનવી માટે હલાલ નથી, પછી તે 
મુસલમાન હોય , અથવા ઇસ્લામી રાજય હેઠળ રહેતો ગેરમુસ્લિમ હોય, અથવા સામાન્ય કાફિર. 

(૧૩૨) એટલે કે એવી રીત જે વધારેમાં વધારે નિઃસ્વાર્થ પણું, શુદ્ધ દાનત અને અનાથ માટેની 
શુભકામના ઉપર આધારિત હોય અને જેની ઉપરખુદા તથા લોકો, કોઈના તરફથી પણ તમે કોઈ વાંધાને પાત્ર ન 
બનો. 

(૧૩૩) જો કે આ અલ્લાહના કાનૂનનો એક કાયમી નિયમ છે, પરંતુ અહીં તેને વર્ણવવાનો આશય 
આ છે કે જે માણસ પોતાનાથી બનતી હદે તોલમાપ અને લેવડ-દેવડના મામલાઓમાં સચ્ચાઈ અને ન્યાય ઉપર 
અમલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે પોતાની જવાબદારીમાંથી મુકત થઈ જશે. ભૂલચૂક અથવા અજાણતાં વધ-ઘટ 
થઈ જવાબદલ તેનો હિસાબ માગવામાં નહીં આવે. 

(૧૩૪) “અલ્લાહનો વાયદો” નો અર્થ એ વાયદો પણ છે જે માનવી પોતાના ખુદાની સાથે કરે અને એ 


ક કે 


પણ જેખુદાનું નામ લઈને લોકો સાથે કરે, અને એ પણ જે માનવી અને ખુદા તથા માનવી અને માનવી વચ્ચે એ 
જ વખતે આપોઆપ બંધાઈ જાય છે જે વખતે કોઈ માણસ ખુદાની ધરતી ઉપર એક માનવસમાજમાં જન્મ લે છે. 
પહેલા બંને વાયદા સભાનતાપૂર્વકના અને ઇરાદાપૂર્વકના છે, અને ત્રીજો વાયદો એક પ્રાકૃતિક 
(પદ્યાપાદ્વાં ૦૦1116) વાયદો-કરાર છે જેના કરવામાં જો કે માનવીના ઇરાદાની કોઈ ભૂમિકા નથી, પરંતુ 
આદરને પાત્ર હોવાની બાબતમાં આ પહેલા બે વાયદાઓ કરતાં કોઈ રીતે ઊતરતો નથી. કોઈપણ માણસને 


ખુદાએ આપેલા અસ્તિત્ત્વ, તેણે આપેલી શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓ , તેણે આપેલા શારીરિક અવયવો- 


સરઃ અન આમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭» ૧૭ 


«૮9 ૮૮૪ -22૬% “ડુ શદ કદ દ્ધ ક ્‌ 
હછાત્કાઉહીકછેડ5* કજ. 55 
«૫૮#/4૮#4 4-7 2 દડ તતવ ત 22 
ધપ ૯૦૦ કજ 
રષ ક 5855 (41195 2595 ક્ટ 
ફ્ક્ક્ક પહ ક -- 
યહ ૪. ઝા “૯ 


આ વાતોનો આદેશ અલ્લાહે તમને આપ્યો છે કદાચ તમે શિખામણ સ્વીકારો. 

(૧૦) આ ઉપરાંત તેનો આદેશ આ છે કે આ જ મારો સીધો માર્ગ છે એટલા માટે તમે 
આની જ ઉપર ચાલો અને બીજા માર્ગો ઉપર ન ચાલો કારણ કે તે તેના માર્ગ ઉપરથી હટાવીને તમને 
વેર-વિખેર કરી નાખશે.“ આ છે એ આદેશ જે તમારા માલિકે તમને આપ્યો છે કે કદાચ તમે 
આડા રસ્તે ચાલવાથી બચો. 


અંગો અને તેણે સર્જેલી ધરતી અને રોજી અને સાધનોનો લાભ લેવો, અને જિંદગીની એ તકોને માણવી જે 
કુદરતના કાનૂનના લીધે મળે છે , આ તમામ વસ્તુઓ સ્વાભાવિકપણે ખુદાના કેટલાક હકકો તેની ઉપર લાગુ કરી 
દે છે. અને આવી જ રીતે મનુષ્યનું એક માતાના પેટમાં તેના લોહી દ્વારા ઉછરવું, એક પિતાની મહેનત દ્વારા 
વસેલા ઘરમાં જન્મવું, અને એક સામાજિક જીવનની અસંખ્ય સંસ્થાઓમાંથી જુદી જુદી રીતે ફાયદો મેળવવો, 


આ દરેકના દરજ્જા પ્રમાણે તેની ઉપર ઘણા લોકોના અને સામાજિક સંસ્થાઓના હકકો લાગુ પડે છે. માનવીનો 
ખુદા સાથે અને માનવીનો સમાજ સાથે આ વાયદો કોઈ કાગળ પર લખવામાં આવ્યો નથી પરંતુ તેના એક એક 
રૃવાંડાં ઉપર અંકિત છે. આ જ વાયદા તરફ સૂરઃ બકરહની ર૭ મી આયતમાં ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે કે 
ગુનેગાર એ છે “જે અલ્લાહના વાયદાને, તેને કાયમ કર્યા પછી, તોડે છે અને જેને અલ્લાહે જોડવાનો હુકમ 
આપ્યો છે, તેને કાપે છે અને ધરતીમાં બગાડો ફેલાવે છે .'”” અને આનો જ ઉલ્લેખ આગળ જતાં સૂરઃ આ'રાફની 


૧૪૭૨ મી આયતમાં આવે છે કે અલ્લાહે અનાદિકાળમાં આદમની પીઠમાંથી તેની સંતાનને કાઢીને તેમની 


પાસેથી સાક્ષી માગી હતી કે, શું હું તમારો રબ નથી ? અને તેમણે એકરાર કર્યોહતો કે, હા, અમે સાક્ષી છીએ. 
(૧૩૫) ઉપર જે પ્રાકૃતિક વાયદા-કરારનો ઉલ્લેખ થયો એ વાયદાનો અનિવાર્ય તકાદો આ છે કે 
માનવી તેના માલિકના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલે, કેમ કે તેના હુકમના પાલનથી વિમુખ થવું અને સ્વતંત્રતા 
તરફ અથવા બીજા કોઈની બંદગીની તરફ આગળ વધવું માનવી તરફથી એ વાયદાનું સૌથી પહેલું ઉલ્લંઘન છે 
જેના પછી દરેક પગલે તેની કલમોનો ભંગ થતો જાય છે. આ ઉપરાંત, આ ખૂબ જ નાજુક, અત્યંત વિશાળ તથા 
ખૂબ જ ગૂંચવણભર્યા વાયદાની જવાબદારીઓમાંથી માનવી કદાપિ મુકત થઈ શકતો નથી જયાં સુધી તે ખુદાના 
માર્ગદર્શનને સ્વીકારીને તેના બતાવેલા રસ્તા ઉપર જીવન પસાર ન કરે. આને નહીં સ્વીકારવાના બે ભારે 
નુક્સાન છે. એક આ કે, દરેક બીજા માર્ગનું અનુસરણ ચોકક્સપણે માનવીને એ માર્ગથી હટાવી દે છે જે ખુદાની 
નિકટતા તથા તેની પ્રસશ્નતા સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે. બીજું આ કે, આ રસ્તાથી હટતાં જ અસંખ્ય 
પગદંડીઓ સામે આવી જાય છે જેમાં ભટકી જઈને સમગ્ર માનવજાત વેરણછેરણ થઈ જાય છે અને આવી રીતે 


સૂરઃ અન્‌આમ ૬ તફહીમુલકુઅનિ ૧ 
2 ક”“7---૭ ત્ર 727૮-2271 ત્જ 
* 29૯ -- બિ હ ૦ ક 
જ્ન્્ર # 74:૬૪ 42સ€ ..ડકકઉ_ ?-4* “શ 
ટ ગ્બ્લ્પક ૦ કહ૯૭કકટટવ્*( હડ 
50 દ્વ! 92 222૨-72 

ન ઈઝ 4૭29 હક્છછં 


મ 2૮ 3 92૭2225 શ ડા 


ઝા છહક્સઝ. 


પિ બ 1 હેહ્ાક 


પછી અમે મૂસાને ગ્રંથ એનાયત કર્યો હતો જે સદાચારનો માર્ગ અપનાવનાર માણસ માટે 

નિયામતોની પૂર્ણતા અને દરેક જરૂરી વસ્તુની વિગત અને સદંતર માર્ગદર્શન અને કૃપા હતો (અને 

એટલા માટે બનીઈસરાઈલને આપવામાં આવ્યો હતો કે) કદાચ લોકો તેમના માલિકની મુલાકાત 

ઉપર ઈમાન લાવે.“ (રુકૂઅ-૧૯) અને આવી જ રીતે આ ગ્રંથ અમે ઉતાર્યો છે, એક બરકતવંતો 

ગ્રંથ. તો તમે આનું અનુસરણ કરો અને સંયમનો માર્ગ અપનાવો, દૂર નથી કે તમારી ઉપર દયા 

કરવામાં આવે. હવે તમે આ કહી શકો નહી કે ગ્રંથ તો અમારી પહેલાંના બે જૂથોને આપવામાં 
૧૩૭ 


આવ્યો હતો,“ અને અમને કશી ખબર ન હતી કે તેઓ શું શીખતા-શીખવાડતા હતાં. અને હવે 
તમે આ બહાનું પણ કરી શકતાં નથી કે જો અમારી ઉપર ગ્રંથ ઉતારવામાં આવ્યો હોત તો અમે 


વેરણછેરણ થતાં જ તેના ઉત્થાન અને વિકાસનું સ્વપ્ન પણ રોળાઈ થઈ જાય છે. આ જ બે નુક્સાનોનો ઉલ્લેખ 
આ વાકયમાં કરવામાં આવ્યો છે કે, બીજા માર્ગોઉપર ન ચાલો કેમ કે તે તમને તેના માર્ગથી હટાવીને વેરણછેરણ 
કરી નાખશે. (જુઓ, સૂરઃ માઇદહ, નોંધ ક્રમાંક-૩૫) 

(૧૩૬૪) રબની મુલાકાત ઉપર ઈમાન લાવવાનો અર્થ પોતાની જાતને અલ્લાહની સમક્ષ જવાબદાર 
માનવાનો અને જવાબદારીપૂર્વક જીવન જીવવાનો છે. અહીં આ આયતના બે અર્થ થઈ શકે છે, એક આ કે ખુદ 
બનીઇસ્નાઈલમાં આ ગ્રંથના ડહાપણયુકત શિક્ષણ વડે જવાબદારીનું ભાન પેદા થઈ જાય. બીજું આ કે, સામાન્ય 
લોકો આ ઉચ્ચકક્ષાની જીવનવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરીને તથા સદાચારી લોકોમાં માર્ગદર્શનની નિયામત અને 
કૃપાનો પ્રભાવ જોઈને એવું અનુભવે કે આખિરતના ઇનકારવાળા બિનજવાબદાર જીવનની સરખામણીમાં એ 
જ જીવન બધી રીતે વધારે સારૂં છે જે આખિરતના સ્વીકારના પાયા ઉપર જવાબદારીપૂર્વક જીવવામાં છે, અને 


આવી રીતે આ પ્રત્યક્ષ દર્શન અને અભ્યાસ તેમને ઇનકાર તરફથી ઈમાનની તરફ ખેંચી લાવે. 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ ક ૧૭2 ૧૭ 


પ “જક શહ 


કહ 5૪24: દા .૩5 ૮4 22૨2 મી 
'હૃડડડહ્ાં, ઇશ ૬ ન્ઝ 
ાબડાવદ#ઇફઝહદહક, કલન 
ગડત ર કી 


1 શ કડ ન 7૭27 272 
મહ હ હ ડાઈ (૨% નત 
ક” 


2 ન 
4 


ઈડર ક કે 
9૭૭-85૬8] મા; ડા 


તેમના કરતાં વધારે સન્માર્ગી પુરવાર થયા હોત. તમારી પાસે તમારા માલિક તરફથી એક સ્પષ્ટ 
દલીલ અને માર્ગદર્શન અને કૃપા આવી ગયાં છે, હવે તેના કરતાં વધુ જુલમી કોણ હશે કે જે 
અલ્લાહની આયતોને ખોટી ઠેરવે અને તેમનાથી વિમુખ બને.“ જે લોકો અમારી આયતોથી 
વિમુખ બને છે તેમને આ વિમુખ થવાના બદલામાં અમે સોથી ખરાબ સજા આપીને રહીશું. શું હવે 
લોકો આની રાહ જોઈ રહ્યાં છે કે તેમની સામે ફરિશ્તા આવીને ઊભાં થઈ જાય, અથવા તમારો 
માલિક પોતે આવી જાય અથવા તમારા માલિકની કેટલીક સ્પષ્ટ નિશાનીઓ“ પ્રગટ થઈ જાય? 
જે દિવસે તમારા માલિકની કેટલીક ખાસ નિશાનીઓ પ્રગટ થઈ જશે પછી કોઈ એવા માણસને 
તેનું ઈમાન કોઈ લાભ નહીં આપે જે પહેલાં ઈમાન ન લાવ્યો હોય અથવા જેણે તેના ઈમાનમાં કોઈ 
ભલાઈ કમાવી ન હોય.” હે મુહમ્મદ ! આમને કહી દો કે સારું, તમે રાહ જુઓ, અમે પણ રાહ 
જોઈએ છીએ. 

(૧૩૭) એટલે કે યહૂદીઓ તથા ખ્રિસ્તીઓને. 

(૧૩૮) અલ્લાહની નિશાનીઓનો અર્થ તેના એ કથનો પણ છે જે કુર્અનના રૃપમાં લોકોની સમક્ષ રજૂ 
કરવામાં આવી રહ્યા હતાં, અને એ નિશાનીઓ પણ છે જે નબી સ.અ.વ.ના વ્યક્તિત્ત્ત તથા આપની ઉપર 
ઈમાન લાવનારા લોકોના પવિત્ર જીવનમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી, અને સૃષ્ટિની એ નિશાનીઓ પણ છે 
જેમને કુઅનિ પોતાના સંદેશના ટેકામાં સાક્ષીના રૂપમાં રજૂકરી રહ્યો હતો. 


(૧૩૯) એટલે કે કયામતની નિશાનીઓ, અથવા આફત, અથવા બીજી કોઈ એવી નિશાની જે 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆઓન ૧ 
૬ જ ૧૭2 ૧૭ 


“7 ક 2-૭8 


ક ક.6[4₹7.&. 22 
ક ક 
હક ન 22૫ ૯% 5: હ] 5 જી 
હાઇડ ર હ 


જે લોકોએ અ દીનના ટુકડાં કરી નાખ્યાં અને અલગ અલગ જૂથો બની ગયાં નિઃશંક 
તમારો તેમની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તેમનો મામલો તો અલ્લાહના હવાલે છે, તે જ તેમને 


છ 


જણાવશે કે તેમણે શું કર્યું છે. જે અલ્લાહની હજૂરમાં સત્કર્મ લઈને આવશે તેના માટે દસગણું 
વળતર છે, અને જે દુષ્કર્મ લઈને આવશે 


હકીકત ઉપરથી સંપૂર્ણપણે પડદો ઉઠાવી દેનાર હોય અને જેના જાહેર થઈ ગયા પછી પરીક્ષા અને અજમાયશનો 
કોઈ સવાલ જબાકી ન રહે. 

(૧૪૦) એટલે કે આવી નિશાનીઓ જોઈ લીધા પછી જો કોઈ કાફિર પોતાના કુફ્રથી તૌબા કરીને 
ઈમાન લઈ આવે તો તેનું ઈમાન લાવવું નિરર્થક છે અને જો કોઈ નાફરમાન મુસલમાન પોતાની નાફરમાનીનો 
માર્ગ છોડીને આજ્ઞાંકિત બની જાય તો તેનું આજ્ઞાંકિતપણું પણ નિરર્થક છે, કેમ કે ઈમાન અને આજ્ઞાપાલનનું 
મૂલ્ય તો ત્યાં સુધી જ છે જયાં સુધી હકીકત પડદાની પાછળ છે. મહેતલનું દોરડું લાંબું દેખાય છે અને દુનિયા તેની 
તમામ ભ્રામક વસ્તુઓની સાથે છેતરવા માટે મોજૂદ છે કે કેવો ખુદા અને ક્યાંની આખિરત, બસ, ખાઓ-પીઓ 
અને મજા કરો. 

(૧૪૧) અહીં સંબોધન નબી સ.અ.વ.ને કરવામાં આવ્યું છે અને આપના માધ્યમ વડે સત્યદીનના 
તમામ અનુયાયીઓ તેના સંબોધિત છે. કહેવાનો આશય આ છે કે અસલ દીન હંમેશાં આ જ રહ્યો છે અને આજે 
પણ આ જ છે કે એક ખુદાને ઇલાહ તથા રબ માનવામાં આવે. અલ્લાહની હસ્તી, ગુણો, અધિકારો અને 
હકકોમાં કોઈને પણ ભાગીદાર ઠરાવવામાં ન આવે. અલ્લાહની સામે પોતાની જાતને જવાબદાર માનીને 
આખિરત ઉપર ઈમાન લાવવામાં આવે અને એ વિસ્તૃત નિયમો અને કાયદાઓ પ્રમાણે જીવન જીવવામાં આવે 
જેનું શિક્ષણ અલ્લાહે તેના પયગમ્બરો અને ગ્રંથો દ્રારા આપેલું છે. આ જ દીન તમામ મનુષ્યોને પ્રથમ જન્મદિને 
આપવામાં આવ્યો હતો. પાછળથી જેટલાં પણ અલગ અલગ સંપ્રદાયો બન્યાં તે તમામ એવી રીતે બન્યાં કે જુદા 
જુદા સમયના લોકોએ તેમના મગજની ખોટી ઉપજ વડે, અથવા મનની ઇચ્છાઓથી પ્રભાવિત થઈને, અથવા 
શ્રદ્ધાની અતિરેક વડે આ દીનને બદલ્યો અને તેમાં નવી નવી વાતો ભેળવી, તેની માન્યતાઓમાં તેમની 
અંધશ્રદ્ધાઓ અને કલ્પનાઓ તથા ફિલ્સુફીઓ દ્વારા વધારો-ઘટાડો અને ફેરફાર કર્યા. તેના હુકમોમાં નવી નવી 
વસ્તુઓ ઉમેરી, જાતે ઉપજાવી કાઢેલો કાનૂન ઘડ્યો, ગૌણ બાબતોમાં બિનજરૂરી પિજણ કરી, મામૂલી 
મતભેદોને મોટું સ્વરૂપ આપ્યું, મહત્ત્વની વસ્તુને બિનમહત્ત્વની અને બિનમહત્ત્વની વસ્તુને મહત્ત્વની બનાવી . 
તેના લાવનારા નબીઓ અને તેના ધ્વજધારી બુઝુર્ગોમાંથી કોઈની આસ્થામાં હદથી વધી ગયાં અને કોઈને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઆઓન ૧ 
૬ શિ ૧૭ ૧૭ 


નપ 


તેને એટલો જ બદલો આપવામાં આવશે જેટલો તેણે કસૂર કર્યો છે, અને કોઈની ઉપર જુલમ 
કરવામાં આવશે નહી. 

હે મુહમ્મદ ! કહો, મારા માલિકે ખાતરીપૂર્વક મને સીધો રસ્તો દેખાડી દીધો છે, તદ્દન 
સાચો દીનજેમાં કોઈ વક્રતા નથી, ઈબ્રાહીમનો માર્ગ જેને“ એકાગ્ર બનીને તેણે અપનાવ્યો હતો, 


'3 ૧૪૩ 


અને તે મુશ્રિકોમાંથી ન હતો. કહો, મારી નમાઝ, મારી તમામ ઈઇબાદતની વિધિઓ, મારું 


જીવવું અને મારું મરવું, બધું જ અલ્લાહ જગતના માલિક માટે છે જેનો કોઈ ભાગીદાર નથી. 
આનો જ મને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી પહેલાં આજ્ઞાપાલનમાં માથું ઝૂકાવનાર હું 
છું. કહો, શું હું અલ્લાહના સિવાય 


દુશ્મની અને વિરોધના લક્ષ્ય બનાવ્યાં. આવી રીતે અસંખ્ય ધર્મો અને સંપ્રદાયો બનતા ગયાં અને દરેક ધર્મ અને 
સંપ્રદાયનો જન્મ માનવજાતિને ઝઘડતાં જૂથોમાં વહેંચતો ગયો. હવે જે માણસ પણ અસલ સત્યદીનનો 
અનુયાયી હોય તેના માટે જરૂરી છે કેઆ તમામ જૂથબંધીઓથી અલગ થઈ જાય અને એ તમામથી પોતાનો માર્ગ 
અલગ કરીલે. 

(૧૪૨) “ઇબ્રાહીમની રીત”, આ એ માર્ગ તરફ નિદેશ કરવા માટે વધુ એક વ્યાખ્યા છે. જો કે આને 
મૂસા અ.સ.ની રીત અથવા ઈસા અ.સ.ની રીત પણ કહી શકાત પરંતુ મૂસા અ.સ.ની સાથે દુનિયાએ યહૂદી 
ધર્મ અને હઝરત ઈસા અ.સ.ની સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મનું નામ આપી દીધું છે એટલા માટે “ઇબ્રાહીમની રીત' કહ્યું. 
હઝરત ઇબ્રાહીમ અ.સ .ને યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ , બંને સમુદાયો સાચા માને છે , અને બંને આ પણ જાણે છે 
કે તેઓ યહૂદી ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉદભવના ઘણાં પહેલાં થઈ ગયા હતાં. આ ઉપરાંત આરબ મુશ્રિકો પણ 
તેમને સાચા માનતા હતાં અને તેમની જહાલત છતાં ઓછામાં ઓછું એ વાત તો એમણે પણ સ્વીકારી હતી કે 
કા'બાનો પાયો નાખનાર પવિત્ર માણસ શુદ્ધ ખુદાપરસ્ત હતો, નહીં કે મૂર્તિ પૂજક. 


૦ રટ દ મુ ક. મે શૂ જ 
(૧૪૩) આયતમાં શબ્દ “નુસુક” હાડ) નો ઉપયોગ થયો છે જેનો અર્થ કુરબાની પણ થાય છે અને 


સરઃ અનઆમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ જ ૧૭2 ૧૭ 


54% 66 6 ૮ર 2 *%૪2) 7 ભ જ ૮2542 
ઝી. 95 જિ દઈ ૭857 હ 
55.9 કદ ૨441 કટ ન ત જ 5 «ત 
ઝક કું “૯ -ક-»588279-%ઝ”%2 


2.5૮2 42૨[તડ?4 2. ”227£:1[€ કક. 
૭૦ જ જ 
૭1555૦6 ક્યૂક્ડડ ૩ 55૫, ઝડ 


જ 
7 


“7 ક૦ન 
-7 ૧ - 


વત «૬૯૮% 4-૮7 456-2૮7 4 #૮2 ી 24.24 
ક ફક જ જ ફ જ ક 

(શ ૯2૭? દત ઈ?) £૯6ડક્ ટડ 
ર્ન “25.7? .74 *#7%7)17“-7#»* 252742-.૪9 -7 

તન ફ્્જ ધ કિં ક ફ્ક દદ ક્ક 1 
લ્યા ન્ડ પજ ્સ્ટષ્ટ્્્ુ2 
બીજો કોઈ માલિક શોધું જો કે તે જ દરેક વસ્તુનો માલિક છે ?'”' દરેક માણસ જે કંઈ કમાય છે તેનો 
જવાબદાર તે પોતે છે, કોઈ બોજો ઉપાડનાર બીજાનો બોજો ઉપાડતો નથી, પછી તમારે સોએ 
તમારા માલિકની તરફ પાછા ફરવાનું છે, તે વખતે તે તમારા મતભેદોની હકીકત તમારી સામે ખોલી 
દેશે. એ જ છે જેણે તમને ધરતીમાં ખલીફા બનાવ્યાં, અને તમારામાંથી કેટલાંકને કેટલાંકની 
સરખામણીમાં વધારે ઊંચા દરજજા આપ્યાં, જેથી જે કંઈ તમને આપવામાં આવ્યું છે તેમાં તમારી 


૧૪૬ 


અજમાયશ કરે. “નિઃશંક તમારો માલિક સજા આપવામાં પણ ઘણો ઝડપી છે 


દ છુ જ? 


સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ બંદગી અને પૂજાના બીજા તમામ પ્રકારો માટેપણ થાય છે. 

(૧૪૪) એટલે કે સૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓનો માલિક તો અલ્લાહ છે ત્યારે મારો માલિક બીજો કોઈ 
કેવી રીતે હોઈ શકે ? આ વાત કેવી રીતે તર્કસંગત હોઈ શકે કે સમગ્ર સૃષ્ટિ તો અલ્લાહના આજ્ઞાપાલનની 
વ્યવસ્થા ઉપર ચાલી રહી હોય તેમજ સૃષ્ટિનો એક ભાગ હોવાની હેસિયતથી મારું પોતાનું અસ્તિત્ત્વપણ એ જ 
વ્યવસ્થા ઉપર અમલ કરતું હોય પરંતુ હું મારા સભાન અને પસંદગીના જીવન માટે બીજો કોઈ માલિક શોધું ? શું 
સમગ્ર સૃષ્ટિની વિરૂદ્ધમાં હું એકલો બીજી દિશામાં ચાલી નીકળું ? 

(૧૪૫) એટલે કે દરેક માણસ પોતે પોતાના કર્મ માટે જવાબદાર છે , એકના કર્મની જવાબદારી બીજા 
ઉપર-નથી. 

(૧૪૬) આ વાકયમાં ત્રણ હકીકતોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છેઃ એક આ કે, તમામ મનુષ્યો ધરતી 
ઉપર ખુદાના નાયબ એટલે કે ખલીફા છે, એ અર્થમાં કે ખુદાએ તેની સંપત્તિમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ તેમની 
અમાનતમાં મૂકી છે અને તેમની ઉપર ભોગવટાના અધિકારો આપેલાં છે . 

બીજું આ કે, આ નાયબો વચ્ચે દરજ્જાંનો તફાવત પણ ખુદાએ જ રાખેલો છે, કોઈને અપાયેલી 
અમાનતોનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે અને કોઈનું મર્યાદિત. કોઈને વધારે વસ્તુઓ ઉપર કબજા-ભોગવટાના અધિકારો 
આપ્યાં છે અને કોઈને ઓછી વસ્તુઓ ઉપર, કોઈને કામ કરવાની શક્તિ વધારે આપવામાં આવી છે અને કોઈને 


સરઃ અન આમ ૬ તકહીમલકઓઆન ૧ 
૬ ન ૧૭2 ૧૭ 


૪૭ ન 2 


છે કઈ 2 #8% કડ) 5 


અને ઘણો જ દરગુજર કરનાર અને દયા કરનાર પણ છે. (રુકૂઅ-૨૦) 


ઓછી, અને કેટલાક મનુષ્યો પણ અમુક મનુષ્યોની અમાનતમાં છે. 

ત્રીજું આ કે, આ બધો જ હકીકતમાં પરીક્ષાની સામ્રગી છે. સમગ્ર જીવન એક પરીક્ષાખંડ છે , અને જેને 
ખુદાએ જે પણ આપેલું છે તેમાં જ તેની પરીક્ષા છે કે તેણે કેવી રીતે ખુદાની અમાનતનો ઉપયોગ કર્યો, કયાં સુધી 
અમાનતની જવાબદારી સમજી અને તેનો હકક અદા કર્યો, અને કેટલી હદે પોતાની આવડત અથવા 
બિનઆવડતનો પુરાવો આપ્યો. આ જ પરીક્ષાના પરિણામ ઉપર જીવનના બીજા તબકકામાં માનવીનો દરજ્જો 
નકકી થવાનો આધાર છે. 


